BISKUPA SÖGUR, 

GEFNAR ÚT 



AF 



HINU ÍSLENZKA BÓKMENTAFÉLAGI. 



ANNAT BINDI. 




KAUPMANNAHÖFN. 

I prentsmiðju S. L. Möllers, 

1878. 



YFIRLIT ANNARS BIKDIS. 



Saga Guðmundar Arasonar, Hólabiskups, eptir 

Arngrím ábóta ~ bls. 1-220. 

Guðmundar saga með prologus ... 1 — 187. 

Guðmundar drápa bróður Arngríms 

1345 187-201. 

Guðmundar drápa Arna ábóta 1371 202—220. 

SÖGUÞÁTTR AP JÓNI BISKUPI HALLDÓRSSYNI 221-230. 

SÖGUÞÁTTR UM GOTTSKÁLK KENIKSSON , Og 

nokkra aðra Hólabiskupa - 231—234. 

Söguþáttr um Skálholts biskupa fyrir og um 

siðasldpfcin - 235-262. 

Í>áttr og ættartala Ögmundar biskups Páls- 

SONar í Skálholti - 263-314. 

þáttr um Ögmund biskup . • 263 — 301. 

Ættkvíslir Ögmundar biskups 302—304. 

Kvæði uin Ögmund biskup 1539 

eða 1540 305-314. 

SÖGUÞÆTTIR OG ÆTTARTÖLUR .1ÓNS BISKUPS 

Arasonar á Hólum m. fl - 315-596. 

Frásagnir Magnúsar bónda Pjörns- 

sonar um Jón biskup Arason . 317—325. 
Saga um Jón biskup Arason, eptir 

fyrirsögn Odds biskups 325—338. 

Æfisaga og ættbálkur Jóns biskups 

og barna hans 338-401. 

ÆttkvísJir Jóns biskups og barna 

iians 405- 414. 

Ættbálkur Jóns biskups fram í ætt. 415 - 416. 
Ættartala sira Sigurðar á Grenj- 

aðarstað 417—420. 

Sögubrot og smáþættir um Jón 

biskup Arason 421—155. 

Samtíða skýrslur og í'rásagnir um 

athafnir Jóns biskups 455 — 477. 

Kvæði um heimrcið Jóns Arasonar í 

Skálholt, eptir Andres Magnússon. 478 — 484. 



Vísurum Jón biskup og sonu háns, 

eptir Óluf Tómasson 485-498. 

Kvæði um Jón Arason og sonu hans, 

eptir Odd Halldórsson 499—507. 

Vísur um Jón biskup Arason, eptir 

Jón prófast Arason í Vatnsfirði. 508. 

Viðbætje. Kvæði Jóns biskups Arasonar bls.509-596. 

1. Píslargrátr 509—521. 

2. Ljómur 522—535. 

3. Davíðsdiktr 536 — 545. 

4. Niðrstigs vísur 546—557. 

5. Krossvísur 558 — 567. 

6. Lausavísur, smákvæði og stökur. 568—579. 

7. Ljóðmæli vafasöm eða óviss. 580 — 588. 

Maríuvísur þrennar, 
Rímur. 

8. Óvissar lausavísur. .' 589 - 595. 

fÁTTR OG ÆTTARTALA GlZURAR BISKUPS ElNARS- 

SONAR í Skálholti - 597-616. 

þÁTTR OG ÆTTARTALA MARTEINS BISKUPS ElN- 

arssonar í Skálholti - 617-628. 

fÁTTR OG ÆTTARTALA GÍSLA BISKUPS JÓNSSONAR 

í Skálholti - 629—654. 

þÁTTR OG ÆTTARTALA Ol)DS BISKUPS ElNARS- 

SONAR í Skálholti - 955—678. 

Í>ÁTTR UM IlERRA ÓlAF HJALTASON, biskup á 

Hdluw - 679-682. 

J>ÁTTR UM HERRA GUÐBRAN]) þORLÁKSSON, bískup 

á Hóliiin, og hans ættmenn - 683—709. 



Eegistr yfir mannanöfn - 710—790. 

Eegistr yfir staða og landa nöfn - 791 — 804. 



FORMALI. 



I þessu bindi er framan við hvorn sagnaþáttanna, eða 
sumar greinir þeirra og kafla, skýrt frá því (neðanmá)s), 
hvaðan hvað eina er tekið, og síðan ýmislegt tilgreint í neðan- 
málsgreinum, sem athugavert þótti. Hið sama er gert við 
kvæðið um Ögmund biskup, kvæðin og vísurnar um Jón Ara- 
son, og þau sem eptir hann eru eða honum eru eignuð. þess 
vegna þykir eigi her þörf á til frekari skýríngar neinu við að bæta. 
£ess skai að eins getið, að Guðbrandr Vigfússon hefir haft að kalla 
allt starf við sögurnar og kvæðin í fyrsta hepti þessa bindis, 
svo sem skýrt er frá í skýrslum félagsins 1862, en í hinum 
heptunum hefir verið svo hagað, að Jón Sigurðsson og J>or- 
valdur Bjarnarson hafa gjört úr garði fram að þættinum um 
Gizur biskup Einarsson. J>aðan hefir Eiríkur Jónsson skrifað 
upp og búið til prentunar, og Jón Sigurðsson borið saman próf- 
arkir við handritin í Árna Magnússonar safninu. Bæði re- 
gistrin hefir samið Sigurður Hansen, skrifari deildarinnar. 



I 




I 



SAGA 

GUÐMIMDAR ARASONAR, 

HÓLA-BISKUPS, EPTIR AENGBÍM ÁBÓTA. 



r 



GUDMUNDAR BISKUPS SAGA. 

Hér byrjast prologus fyrir sögu Guðmundar Hólabiskups 

á íslandi'. 

í þann tíma heimstöðu, er liðit var frá híngatburð várs herra 
Jesu Christi þúsundrat [hundrat] íimmtigir ok fjögr ár, tók 
virðuligr herra Adrianus páíi, fjórði með því nafni, almenniliga 
stjórn rómneskrar kristni. Hann hét áðr Nikulaus, enskr 
maðr at ætt, lofsamligr at viti ok lítillæti, ok þar með harðla 
röksamligr. í stjórninni. Hann talaði svá fallin orð í sínum 
valdsdómi fyrir meist.ara Jóni Salesbernensi, er síðan var i 
þjónustu Thomæ Gantuariensis : at engi maðr væri vesalli en 
páfinn í Ilóm. f annarri grein var hann [sváj gildr, at hann for- 
boðaði mikinn samblástr í Roma, fyrir þá sök, at skemdr hafði 
verit einn af kardinalibus. Hann vígði tii krúnti Friðrek keis- 
ara fyrsta með því nafni; sýndist því keisarinn hlýðinn heil- 
agri llómakirkju meðan þeir lifðu báðir; en eptir fjögr ár 
herra páfans, sem hann er út hafinn, brestr upp mikit rugl í 
sjálfri lloma fyrir nýjan páfakosníng, þvíat sjálfir cardinales 
skutlast í tvá staði; birtir þá Friðrekr keisari hverr hann var, 
því með fylgi biskupanna ok afli ríkisins veitir hann þeim 
cardinaiibus er verr höfðu, þvíat þeir allir samt kjósa digran 
þrætumann, er Octovianus hét. Annan veg með kardinalibus 
stendr Louis Frakkakonúngr, ok Beinrekr Andagavie Englands 
konúngr. Kjósa þeir þaun mann, er þá hét Rollant kanceler. 
Etldist sá kosníngr, því at guð vildi. Var þá Rollant nefndr 
Alexander tertius, frægr maðr í guðs kristni, bæði af lagasetn- 
i&gu ok sönnu þolinmæði, þvíat um xx ár ok eitt er hann 
ríkti slóð hann nær í sama stríði, þvíat Friðreki keisara vóru 
kirkjunnar náðir þá svá leiðar, at æ hóf bann annan þrætu- 
niann, er annarr valt ór, þar til er svá gekk út um iiij ár. 

i) Til grundvallar er tógÍ) Stokkhólmsbók Nr. 5 folio, (merkt Hd.), 
en til samanburW höfo A. M. 396 4to [Í skinni), 398 4to (pappír) og 
skinnbóka brot (11 hlifo) i A. M. 219-220 folio. 

1* 



s 



4 BISKUPA SÖGDR. Guömundar saga. 

Hinn fyrsti var Octovianus, sem vér sögðum, er kallaðist Vic- 
tor, annarr Gvido, er kallaðist Paskalis, þriði Jóhannes, er kall- 
aðist Kalixtus, fjórði Leundonus, er kallaðist Innocentius. 
J>rír af þeim vóru kardinales, prestar at vígslu, bannsettir af 
jMexandro páfa, ok fóru svá búnir af heimi veslugir menn. 
En eptir þá báða samdist sú sætt með herra páfanum ok keis- 
aranum , at hann krossaðist til Jórsala með allt sitt herfólk, 
þvíat þá litlu [áðr] var landit uanit í fyrstu undir Saladín eðr 
Solldan konúng af Babilon fyrir svikligan prett ok bölvaðan 
Malti jarls af Tripolia, sem ljósliga stendr í þessháttar letrum. 
En vér þaðan frá vendum til -fyrirætlaðs efnis. í öndverdum 
páfadómi herra Alexandri blómgaðist hans blezaðr vígsluson 
herra Thomas Kantuariensis , er í sínum valdstíma þoldi þá 
ógn ok aga, sem bæði píndi önd ok líkama, þvíat Ileinrekr 
konúngr dró í mót honum allt sitt ráð ok ríki með sjálfum 
biskupunum, þar til er þeir allir samt sóttu hann fyrst til út- 
legðar, en þvísa næst til blóðs úthellíngar. 

2. Á sama tíma birtist í norðrháifunni fjórði maðr ynni- 
ligrar 1 atferðar fyrir guði ok mönnum, er makliga má sam- 
lagast fyrnefndum feðrum, ok þótt hann væri þeim fjarlægr í 
landa grein ok staða setníng, gekk hann þeim beint it næsta 
um boðorða braut almáttigs guðs, bæði með biskupligri tign 
ok sterkri staðfesti. þessi maðr er signaðr faðir ok sæmiligr 
herra Guðmundr biskup, er kendi ákafligan kulda heimligra 
únáða í mæðum ok mannraunum, ofsókn ok útlegðurn, framarr 
flestum dæmum, at hann mætti hluttakari verða várs drottins 
orða, er hann forðum sagði af Saulo : Ek mun sýna honum 
hversu stóra hluti hann byrjar at þola fyrir nafni mínu. I>enna 
úfrið leiddi líkt ok hinn fyrra eigi af heiðnum mönnum eðr 
útlenzkum her, heldr af biskupsins undirmönnum andligum. 
Var þat öndvert efni svá vondra vesalda, at á þá jörð, sem 
hann var biskup yQr, var þá enn eigi komit herra konúngsins 
vald, ok því ruddi hinn rangláti sér tii ríkis með odd ok egg; 
en ef heimlig hönd varði sik svá, at þar viknaði eigi fyrir, 
þá sneri hinn úmildi sínum herskildi upp á kirkjunnar mein- 
leysi, gerandi hennar fé ok frelsi sér at herfangi; var þá því 
næst svá svívirðr lærðr sem leikr með sóknum ok sakargiptum, 
með lima láti ok útlegðum. í svá bröttum bylgjum ok hörð- 

i) jþann. 396; ýmisligrar, Hd. 



GuBinundnr sngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



um hv/rfilvindum reiddi þenna blezaða biskup , er at lyklum 
fann fagrt lægi. 

Greindr guðs þjónn var biskup á því landi er bækr 
kalla Thile, en Norðmenn nefna ísland. Má þat ok vel segj- 
ast eiginligt nafn þeirrar eyjar, þvíat þar er íss ínóg bæði 
lands ok lagar. Á sjánum liggja þeir hafísar, at með sínum 
ofvœgiligum vexti taka þeir at fylia norðrhöfin, en yfir Iiáfjöll 
landsins svá úbræðiligir jöklar með yfirvættis hæð ok vídd, at 
þeim mun útrúligt þykkja, sem fjarri eru fæddir. Undan þeim 
fjalljöklum fellr með atburð stríðr straumr með frábærum flaum 
ok fúlasta snyk 1 , svá at þar af deyja fuglar í lopti en menn á 
jörðu eðr kvikvendi. þau eru fjöll önnur þess lands, er ór sér 
verpa ægiligum eldi með grimmasta grjótkasti, svá at þat brak 
ok bresti heyrir um allt landit, svá vitt sem menn kalla fjórtán 
tylftir umbergis at sigla réttleiði fyrir hvert nes; kann þessi ógn 
at fylgja svá mikit myrkr forviðris, at um hásumar um mið- 
degi sér eigi handa grein. J>at fylgir þessum fádæmum, at í 
sjálfu hafinu, viku sjáfar suðr undan landinu, hefir upp komit 
af eldsganginum stórt fjall, en annat sökk niðr í staðinn, þater 
upp kom í fyrstu með sömu grein. Keldur vella&di ok brennu- 
stein fær þar ínóg. Skógr er þar engi utan björk, ok þó 
lítils vaxtar. Korn vex. í fám stöðum sunnanlands, ok eigi 
nema bygg. Fiskr sjádreginn ok búnyt er þar almenníngs 
matr. Ey þessi liggr svá norðarliga undir zodiaco, at hennar 
neðri hlutr hefir í sumum stöðum samhaldinn dag með sól- 
skini björtu , mánað eðr meirr, í enda Geminorum ok upphafi 
Cancri. En um vetrar tíð þá er sólin cr in Capricornu, er hún 
yfir þess lands emisperium lítit um fjórar stundir náttúiiigs 
dags, þótt hvárki meini fjöll né ský. Landit er víðast bygt 
með sjónum, en skerðist mest austan ok vestan. Tveir eru 
þar biskups stólar, sinn í hvárn luta lands; eru þeir af þeim 
tíu, er undir lúta erkistólinn í JNiðarósi , þar sem hvilir ágætr 
guðs maðr herra Ólafr konúngr ílaraldsson. Sætið norðanlands 
heitir Holer. Fyrsti biskup Uolensis var heilagr Jóhannes, annarr 
Ketillus, þriði llero , fjórði Brando, íimti Guðmundr. Syðra 
sætið heitir Skálholt, sat þar fyrstr Islavus, annarr Gizerus, 
þriði Magnus, fjórði þorlakus primus, fimti Klængr, sétti 



1) þann. Hd., 390. 



6 



BISKDPA SÖGUR 



Gu&mundar saga. 



heilagr forlákr, sjaundi Paulus, áttandi Magnus secundus. 
Fyrir þá skynsemd höfum vér nokkut greint af þessu fátæku 
Jandi, at ef þessi frásögn verðr í fjarska lesin , lofist því 
framarr várs herra nafn , er engan jarðar enda flrrir sinni 
miskunn , sem þá sýndist enn , er hann gaf greindum útskaga 
svá ríkan gimstein, sem heilög ván diktar, at Guðmundr 
hinn góði sé í hans konúngligri höll at ellffu. 

3. Nú til þess, at eigi sýnist vér með öllu um líða hans 
blezaða bernsku ok einkanlegan uppruna, munu vér þat setja 
með stuttum málshætti, því at vér skundum lil þess efnis, sem 
honum er enn meiri sæmd í, þat er at greina hans mæður ok 
þolinmæðis krúnu með þeim mála gjöfum, er guð alls veldis 
veitir honum í starfalaun, bæði lífs ok liðnum, at svá sem 
harmrinn má hryggja hjartnæmra manna luigi, svá skulu tákn- 
in hugga með andligri gleði. |>at hugsuðum vér ok heyriligt 
svá dýrum manni, at án öUu lögmáli leiðist til hans lífs sögu 
nokkur tiltekin dæmi hans bræðra bisknpanna, þar sem sam- 
hljóða frumtignir þeirra. En þeim sem þetta líkar betr aðra 
leið, sendum vér til íslenzkra bóka. 

4. Sjau árum framarr liðnum af várs drottins holdgan en 
summerat var í fyrsta prologo, fæddist nefndr smásveinn í 
Ilóla biskupsdæmi quarto kalendas octobris : þat var it fjórða 
ár postuligs herra Alexandri páfa, hit fyrsta Magnúsar Noregs 
konúngs Erlíngssonar ok Eysteins erkibiskups, er næstr sat 
eptir Jón Birgisson, er fyrstr bar pallium Nidrosie, en næstr 
fyrir Eirik, er síðan varð vígslufaðir þessa góða manns, er nú 
litlu greindum vér nýfæddan , á dögum biskupanna Bjarnar 
Holensis ok Kleings Skalholtensis. Hann var svá góðrar ætt- 
ar sem hin bezta mátti kallast á öllu Islandi, þvíat hans kyn- 
ferð var reynd í röskleik ok réttvísi. Ari hét faðir hans en 
Úlfeiðr móðir.. þegar í fyrstu fæðíng þessa sveins birtist for- 
sögn óvorðinna hluta hans daga, því at í fyrsta grát, er hann 
gaf út, talaði einn vitr kennimaðr, er þar var nær stnddr, lík 
orð ok Ambrosius las forðum til sonar síns Ambrosium únga, 
at þessi piltr mundi til mikils fæddr í veröldina ef lífl héldi. 
Var þat mikil frumtign þess er enn var nýfæddr, at hans sorg- 
ligri raust skyldi þegar fylgja miskunnar tákn almáttigs guðs. 
|Svá kvað Einavr Gilsson: 



Guðmundar saga. 



BISKUPA SÖGUR 



i 

i 



Fæddr var ölr sá er eyddi 

alnýtr fíra lýtum 

endr 1 á Grjótár grundu 

gulls með virðíng fullri ; 

sagði sveins at hann hugði 

6auðnis látrs í grátí 

kærum krapta stóra 

Kárhöfði þat árum 2 . 
Er ok sú forspá fagrliga fylld í dag, því at sútfengnum 
trega snvr hann fljótt í fagnað, ok grát í nýfenginn glaum. 
í aðra grein var þat einkanligt, at í fremsta brum sinna daga 
skyldi hann þeim líkjast á nökkvern hátt, sem alla götu elsk- 
aði hann mest næst várri frú, sem enn mun síðarr getið verða. 
I>egar í blautu barns beini bergir hann á mótstöðu heimsins. 
Svá segir Einarr Gilsson: 

Ari fékk högg af hjörvi, 

[hann féll við lof manna, 

hraustr barg hjörfa treystir 

harðfíngum Erlíngi; 

þá tók arf sem ek inni 

ölbjóðr við skrá fróða, 

lími gekk með lámum 

lundstórum Guðmundi. 3 
J>víat faðir hans, er var einn framr maðr, féll vápnsóttr í Nor- 
egi; var því Guðmundr uppfæcjdr með móðurfrændum sínum, 
þegar til bækr seltr á skilníngar aldri , hlýðinn ok auðmjúkr 
sínum meistara, sem öllum öðrum, er honum vildu gott kenna, 
því at sú er röksamlig regla ritnínganna, at engi rísi fyrr upp 
til meistaradóms yfir aðra menn, en hann sat áðr hlýðinn 
lærisveinn fyrir síns meistara fótum, ok leiðist svá fram ef guð 
vill, at bera hit hæsta ok á herðum sér með sælum Joseph 
t.il Egiptalands. Snemma runnu forspár fyrir sveini þess- 
um , bæði af líkams athöfnum ok merkiligum draumum , at 
hann mundi verða mikill maðr í kristni guðs, ok standa til 
stórra ömbuna fyrir augliti várs herra. Var þat eittaf því, at 4 
vér settum , at jafnan í pilta leikum skyldi hann hafa ok 
bera mítro ok bagal með biskups nafni. Líktist hann i þessu 



O £ et ff»> sivbr, 3Ð6 » 1 — [b- v. 396. 4) er, 396 



8 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðiivnndnr sngn. 



sælum feðr Athanasio erkibiskupi Alexandrino, þvíat hans 
upprás var þat til bækr ok skóla, at Alexander erkibisknp 
hans forverari sá uppá þann piltaleik, er úngr Athanasius 
stóð með bagal ok mítru, ok bauð at skírast lærisveina sína, 
þá sem at eins vóru primsigndir áðr af kirkjunnar hálfu. Ilér 
með renna draumar merkiligir sem vér sögðum. J>at bar fyr- 
ir einn skilríkan mann ok náfrænda Guðmundar, at hann þótt- 
ist ganga fram at húsi einu furðuiiga stóru ok vænu í öllum 
vexti, ok sem hann vildi inn ganga þær formiklu dyrr, er á 
vóru húsinu, verðr hann svá breiðr í brjóstinu, at við nemr 
báðum öxlunum. Sem draumr sjá er entr 1 í k orða framburði 
ok sá, er forðum sýndist frú Máild í Englandi, sem hún gekk 
með son sinn Thomam Cantuariensem , ok hún þóttist koma 
til Krists kirkju í Lundúnum ok mega eigi inn ganga, sakir 
mikiis vaxtar, svá er hans sama glósa hér ok þar, sem skýrði 
einn spakr maðr í Englandi , at hennar burðr mundi verða 
meiri ok mætari, en kristni jarðnesk mundi bera, eðr skilníng 
á koma. Enn dreymdi sama mann, at hann þóttist koma tii 
Krists kirkju í Niðarósi ok inn ganga; hann sér, at hún er þá 
skipuð sem ein höll af konúngligri mekt ok hans hirðsveitum til 
beggja handa; honum gefr þat at skilja, at konúngr í hásæti 
er hinn heilagi Olafr Haraldsson. Ok þegar sem hann nálgast 
fram fyrir hásætið, ok hugsar at heilsa konúnginn, stendr hann 
upp í ðUli sínu skrúði, ok fram á gólfit móti honum með breiddum 
faðmi , ok segir svá: Guði veikominn kæri minn, blezaðr um 
öll Norðrlöndl — fessi fyrirburðr er þeim líkr í réttri skýríng, 
er enn sá frú Máild fyrir sælum Thoma, þá er lum stóð 
at rekja þat pell , er rödd af himni sagði víðara Öliu Eng- 
landi, hvat er merkir háleita frægð þessara feðra, þvíat eigi 
mundi hún fara land af landi, nema hún væri víðari áttjörð- 
inni. i>at gefr annat vel skilja í greindri sýn, at fyrir breidd- 
an faðm hins sæla Ólafs konúngs , er helgastr maðr hvílir í 
JNiðarósi, merkjast hendr heilagrar kristni, er smurðu herra 
Guðmund biskup í því sama musteri. Nú er Ijóst, at þessar 
tvær sýnir með sínum [réttum skilníngi] eignast Guðmundr 
góði í síðöstum límum; því fylgir til hin þriðja, er réltara nafn 
heíir til at heita sem vitran , sakir þess, at henni fylgja fals- 



i) enn, 396. 



Gn&imindar saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



9 



lausir váttar. f>ar innanlands var ein kona, góðs siðferðis í 
mörgu lagi, því fráteknu, at hún hafði langar stundir ofblíð verit 
til kennimanna, ok enn var hún svá, er þetta gjörðist. Svá 
bar henni til einn vetr, sem guð vildi hirtíng veita hennar 
villistigum, næsta laugardag fyrir dominicam Esto mihi in 
deum protectorem: at hún féll niðr í úvit, sem drepin væri. 
En því at heimamenn hennar kendu liggja nokkurn verma í 
í limunum , ok þat annat, at hörundit brá við stundum sem 
sárt yrði, var hún lagin hógliga niðr, ok geymd, þar til at 
síðla sama dags hverfr hún aptr til sín , sezt upp ok signar 
sik , ok bað guð geyma sín. feirn er spurðu af hennar braut- 
veru, segir hún svá: þegar sem hún var niðr faiiin kómu til 
hennar tveir blámenn, griþu hana ok drógu heldr en leiddu 
án allri vægð um hraun ok hvassa þyrna yfir þá eymdar staði, 
er allir vóru fullir myrkra ok meina með ýmisligum píslum vá 
ok vesalda, þar til þau koma fram at einum pytt eðr ketli, 
er allr lék utan ok innan sem ein sía, með grimmasta gnist 
úbæriligs bruna, svá at af ákafri kastvellu þess Ijóta lagar , er 
í var, dreif allt umhverfis með verpandi flaug þeirra dimmustu 
dropa, hvar af nökt sálin særist þegar hryggiliga bæði á 
höndum ok fótum. Hér með höndlaði hana svá údæmiligr 
ótti auskranligra kvala , er þaut frammi fyrir henni, at þat má 
engi orðum inna, því at hún skilr sitt synda gjald mikit vera 
munu fyrir guði. J>ar með særa þeir bölvaðir blámenn henn- 
ar hjarta með örvæntíngar ör, er þeir segja svá: sé þú hin 
auma sál, vei er þér vorðit, hér er heimili þitt at eilífu, hér 
skaltu taka gistíng cinnar nætr, en sú er endalaus; gráðugr 
logi skal þik gleypa , sá er aldri kann at seðjast, svá sem þú 
saddist aldri frá þínum údáðum, þá er þú saurgaðir ok svívirð- 
ir þeirra þjónustu, er guði sóru í sinni vígslu at halda sik 
hreina til heilagra bæna ok embættisgjörða fyrir guði, þar með 
fyrir sér ok öðrum, því skulu vér sýngja þér makligan sálu- 
söng með bótlausri bölvan, svá at angr ok eymd þinna sút- 
fullra sorga bíði aldri bata; því skaltu vá ok vilsinni með oss 
þola án enda, at þú vildir aldri enda oss at þjóna. ftleð því- 
líkum afarorðum drógu þeir helvítis orrnar hana fram at dynj- 
anda loganum; sér hún þá glöggt at þar eru drektir í eldi 
margir formenn landsins af veraldar stétt, er dauðir vóru, 
en hinna beið búinn úfagnaðrinn, er enn lifðu. Sálin varð 



10 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðmundar snga. 



þá hræddari enn í frásögn megi færa, treysti þá með öllum 
sínum krapti á sæla guðs móður ok sæla postula Petrum ok 
Paulum, því þeir vóru kirkjudrottnar á hennar heimili. Hér 
með kallar hún á guðs píslarvátta: Ólaf konúng, Ilallvarð ok 
Magnús, ok án dvöl lítr á hana guðs miskunn, svá at því himn- 
eska Ijósi, sem nálgast, fylgja þrír bjartir menn ok tíguligir. þeir 
grípa hana skjótt með styrkri hendi brautaf úvina valdi. En er 
fjándr sjá þat, gella þeir með grimmum þyt rymjandi raddar ok 
segja svá: þó at vér verðum enn sem optar at bera lægra 
hlut fyrir yðr, skal þessi saurlíflsmaðrinn hafa erindit. Fleygja 
síðan glóandi knappasvipu um þverar herðar sálinni , svá at 
[af] beiskum bruna, er fylgdi þeim slag, kendi hún kvöl í hvern 
köggul, fyrirvarð hún sik þá öll í annat sinn , áðr formaðr 
þeirra þriggja, er komnir vóru, setr sína höndyörhana, hress- 
ir ok huggar; hann segir svá: guðs miskunn ertu skyldug at 
lofa, er þik leiddi tii helvítis ok aptr þaðan út, ok þat, at vér 
crum sendir af várrar frú guðs móður hálfu þik at hjálpa, því 
at þú treystir á hennar virðuligt vald. Guðs postular, er þú 
nefndir, eru ok fulllíngjandi þitt frelsi, eru vér hér þrír frændr, 
Ólafr, Uallvarðr ok Magnús, er þú hézt á í þínum þröngsl- 
um, er þó kómu náliga yfir þik makliga, sakir þess er þú hefir 
ÚYarliga lifat; því fantu heitan bakstr á herðum , at þú hefir 
skreyzt skrúði , en glæst með líni þinn líkama eptir veraldar 
slekt en saurlífis anda tillögu, at þá skyldir þú vænni sýnast; 
því brunnu fætr þínir í vellunnar liávaða, at þú hefir þá glæst 
með skrúð ok skó enn fyrir sömu grein , en því hendr þínar, 
at þú hefir bæði veitt handasaum þér ok öðrum á guðs há- 
tíðum. Nú skaltu greina sýn þína, er þú kemr aptr, vándum 
til viðvörunar en völdum til fagnaðar, þvíat svá sem þú leidd- 
ist fyrr til dauða, svá skaltu þvísa næst leiðast til lífs héraða. 
þegar án dvöl eptir svá talat koma þau fram á einn vænasta 
völl, er allr flaut með ilúr, unað ok ang ýmissar gleði; þar í 
miðju plácinu stendr ein höll eðr hús, svá fagrt formerat, sem 
aldri sá manns auga, þar með fylgdi sýngjandi hljómr, ilmandi 
yfir þat allt er maðr má hugsa. Sá hinn himneski rómr gæddi 
ok gladdi fyrgreinda höll , svá at hún þaut öll í einum glaum. 
Hinn sæli Ólafr konúngr talar þá enn tii hennar: sér þú her- 
bergi þetta, svá signat ok sæmiligt, er jafnan stendr án flekk 
ok fölnan, ok með sama ríkdómi ok úlíðandi gleði? sjá er 



Guðmundar snga. 



BISKUPA SÖGUR. 



11 



eignarjörð ok óðal Guðmnndar Arasonar , er fá mun um síðir 
eigi lægra sess en Thomas í Kantia, ok svá sem vér fulltíng 
veitum Noregi ok Orkneyjum , svá mun hann hjálpa Island 
með sínum bænum. Sem hér stendr vitran, er með guðs 
almætti allt í sama augabragði, at hún þykkist sjá nýja dýrðina, 
ok er lukt í líkama. Gengu með þessi vitran tveir váttar, sá 
annarr, at hún skalf í hvert sinn, sem hún sagði frá údæmum 
píslanna. {>at annat, at öllum þeim bruna, sem hún haíði þolt 
at eins í andar sýninni, bar skýrt vitni hennar dauðligr líkami. 
Nú þat efni sem at Guðmundi víkr i vitran þessi, sýnist con- 
cordera þeirri sýn, er forðum sá í andar gjöf Nikulás biskup Pat- 
erensis fyrir systursyni sínum Nikulao, er í þann tíma var í 
barndómi, en síðan Mirrensis erkibiskup. Af þeirri hallar sýn 
til austrættar í lifandi manna jörð er öll ein frásögn, ok nú 
greindum vér í sagðri vitran. Trúum vér, at vitrum mönnum 
sýnist þessar frásagnir bera bjart vitni þeim greinum, [er fyrir 
spáðu] þessa Guðmundar tign ok æru. 

5. Á næsta ári eptir fæðíng Guðmundar gengr herraBjörn 
Holensis almenniligan veg um dauða dyrr; er þá kjörinn af 
landsmönnum sæmiligr maðr sira Brandr, er varð fjórði Ilóla 
biskup, sem fyrr var ritað. A hans dögum öndverðum and- 
aðist Klængr biskup Skalholtensis, en hinn sæli Thorlákr bisk- 
up vígðr sitr fimtán ár ok ferr svá til guðs ; tekr þá Páll frændi 
bans biskups tign. Herra Brandr setr sína vígslu hönd yfir 
hinn góða Guðmund, þegar hann hefir tólf ár, ok þaðan fram 
sem tímar lofast; vígist hann þá lesdjákn. Var hann þegar 
hvass í hugviti ok glöggrar greinar bæði til bækr ok brjóst- 
vitru, ei síðr til veraldar ok lands laga, ef hann hefði þatvilj- 
at fága. j>egar í æsku var hann gildrar lundar , eigi gjarn at 
afleggja sitt mál, þótt við aflamun væri at etja, sem enn mun 
síðar greint verða. Mjök ástúðigr var hann bæði frændum ok 
vinum , svá at borð var honum til reiðu með gleði húsbónda 
hvar hann vildi hafa. En sakir þess, at af mannraunum vaxa 
manndýrðir, fær hann þúnga plágu í greindum stétt, þvíat 
í skipferð nokkurri muldi sundr fótlegginn annan , fylgdi þeim 
meizlum slík mæða ok meinlæti, sem kunnigt er, áðr greri, 
þvíat í íýrri festíng dtigði eigi ok varð at brjóta í annat sinn; 
bar hann þetta allt með megnu hugskoti, þvíat hann vissi vel, at 
þann sem várs herra miskunn mæðir í þessum heimi, hefir 



12 



BISKUPA SÖGUR. 



Gn&mnndar saga* 



hann disponerat at gjöra sinn hægri handar son í andligu lífi, 
þvíat sá veit gjörst, er greinir alla hluti, hvár skriplin er létt- 
bærri. Er héðan Jjóst, at þeir villast, er faðma stundliga blíðu 
en beiðast undan ráðníngar sprota guðs, svá sem lesit er af 
Mauricio keisara , er var á dögum hins mikla Gregorii páfa. 
Sjá Mauricius var úhlýðinn herra páfanum, fyrst af áleitni ok 
umlestrum, en síðarr af lífs umsátum, þar til at á stræti Rome 
birtist maðr í múnks klæðum með brugðnu sverði, ok segir, at 
sá sami brandr skal fljúga í gegnum Mauricium keisara á því 
sama ári. En er keisaranum flyzt þessi sýn, biðrhann ok lætr 
biðja heilaga kristni, at guð firri hann þessi ógn. þessu næst, 
sem hann sefr á einni nátt, hljóðar yfir hann rödd með þvílík- 
um róm: hvárt viltu heldr þiggja þyrmíngina hér eða í öðru lífi? 
Hann svarar: Guð drottinn minn ! ber mik hér fyrir glæpi mína, 
at ek finna miskunn á degi þínum. Eptir þetta var hann 
drepinn , kona hans ok synir, af riddara Foka, er næstr var 
keisari eptir hann. fvílík dæmi ok önnur heilagra ritnínga 
laða til sín guðs valdir menn, því fagna þeir í hverri mót- 
stöðu, sem vér trúnm hinn góða Guðmund gjört hafa, þvíat 
yfir þat, er fyrr var tjáð, hallast at honum mæður ok manna 
missur, svá at æ valdi þá braut or hans ætt ok vináttu, 
sem hann syrgði mest. Gjörðist svá héðan af at, með guðs 
miskunn ok ásjá, at hann fyrirlætr heims blíðu því framarr, sem 
[hannj skildi gjörr, hvern flótta ok píníng hún hafði til hans; 
en þó sýndist svá í aðra grein, at í þenna púnkt léti veröldin 
vel við hann, því at hatr ok hermd eptirveranda stríðs var 
enn eigi komit. 

6. Hér næst verða góð tíðindi ok mörgnm harðla nytsamlig, 
er Guðmundr vígðist til prests í heilagri Hóla kirkju á laugar- 
dag næsta fyrir Passionem domini, íjórum náttum eptir Fest- 
um beati Gregorii páfa. f>á hafði hann xx. iiij. ár aldrs síns. 
Svá kvað Einarr Gilsson: 

Vígslur tók sá er víkja 
váttr guðs laga knátti 
lyndr til hægri handar 
hér bezt siðum flestum: 
ok prestr er lét löstu 
lífsnjallr hatað alla 



Guðinundar snga. 



BISKUPA SÖGUR. 



13 



Guðmundr var[ð], en greindust 

góð verk kyni þjóðar. 1 
En hvat munum vér bréfa af þvísiðferði, sem guð prýddi hann 
með í þessum kennimanns dómi, utan þat í fyrstu, at hann 
samdi sínar lendar með linda skírlííis, svá at ei um aldr var 
honum kona kend né eignuð , því svá, at hann lærði líkamann 
með föstum ok fáheyrðu athaldi at þjóna andanum. Hér með 
veitti hann föstunni þá tvá vængi sem hún þarf nauðsynliga til 
at beina himneskan ílug, þat er hrein bæn ok ölmusu gæði, 
því vurðu ok hans bænir þægar guðdóminum, at hann lypti 
til hans léttar hendr ok hreinar; léttar á meinsemi samkrist- 
inna manna, en hreinar í framníng góðra verka án saurlífis 
flekk , ok hversu hinn heilagi andi veitti sik hýran hans bæn- 
um, má skilja fyrir þenna eventum. 

7. Svá berr til einn morgin árla, sem sira Guðmundr 
gerir sína bæn yfir gráða nökkvern, frammi fyrir kór kirkju 
þeirrar, er hann þjónaði, at því nærri kemr út farandi skilríkr 
maðr, hans húsbóndi, ok sér likams augum, at snjóhvitr fugl 
sitr á hægri öxl hins góða Guðmundar, ok hefr sik síðan á lopt 
ok í gegnum kirkjuráfit. Svá kvað Einarr Gilsson: 

Nótt fór Már af mætti 

[menjum virkr til kirkju, 

gautr vann grafníngs látra 

Guðmund á bæn i'undit: 

út fló öxl af gætis 

einn fugl siða hreinna, 

því er dýrð um ask orðin 

alkunn dreka sunnu. 2 
Hér með var hans bænahald svá heitt ok iðuligt, at hann var 
í kirkju löngum nátta, bæði síð ok árla, með svá merkri stað- 
festi, at æ var it sama. Ölmusugæðit fágaði hann svá með 
miklu megni, at þá rentu, sem hann tók af heilugu altari fyrir 
sín störf, lagði hann alla fram fyrir guðs ölmusur, fátæka 
frændr sína, sem fremst mátti hann af draga sínum nauðsynj- 
um. Svá kvað Einarr Gilsson: 

Braut gaf vígslu veitir 



i) Hd. skýtr liér inn á röngum staft : Ok enn kvab hann : Braut gaf 
vigslu veitir — vakti löngum; sjá 7. kap. a) [b. v. 396. 



[vins nálimum sínum 

tíða oíTr sá er trúði 

tjaldranns á guð sannan ; 

kendi meiðir mundar 

merkr prúðliga 1 klerkum, 

reitt er at seggja sættir 

söng ok vakti löngum. 2 
Aldri vóru færri en vij ölmusumenn í hans varnaði, ok rnóðir 
hans áttandi; veitti hann henni vakra umhyggju allt til dauða- 
dags. Sé þar tvá vængi gagnfæra gegnum himna , fram 
fyrir hásæti himna konúngs. Hér með trúist hans sparneytni 
matar ok drykkjar svá rnikil verit hafa, at hann hafi geymt sam- 
haldit bindindi sem kraptauðigr múnkr eða einsetumaðr, ok svá 
mikla birti spádóms ok vitru, sem hinn heilagi andi ílutti at hans 
hjarta án afláti; mundi þat ei svá vorðit, ef girnd hugarins eða 
græðgi kviðarins hefði fíekkat önöina. Svávarhann vakr í góð- 
um verkum, at engi sá hann iðjulausan, heldr veik hann sínum 
veg frá góðu til betra, ok steig svá dygð frá dygð, sem 
salmista kennir, þar til hann mátti sjá guðs son. Tíða í mill- 
um kendi hann klerkum, er feðr gáfu undir hans faðerni, eða 
skrifaði bækr með einkanligri nytsemd, þvíat hvat gott, er 
hann fann í úkunnum letrum, las hann at sér sem hin 
eiguligstu auðæfi. Hljóðr ok athugall var hann dagliga, þýðr 
ok þekkr í máli, öllum mjúkr ok mildr, er at hann lutu í nökk- 
urum hlut; því unni honum hvert barn. Svá kvað Einarr 
Giisson : 

Gjörðist dátt um dýrðir 

dýrðar prests, þvíat flestir 

unnu elsku svinnir 

auðlundar Guðmundi: 

hittust höpp þau er sóttu 

hvert dægr trega lægi, 

skildist hár meðal* hölda 

heiðr guðs laga reiðis. 
Heilagri kirkju leysti hann svá skilríka skyldu, at þeim er 
heyrðu varð bæði létt ok ynniligt. Skrúða kirkjunnar trakt- 



1) frófcliga, 396. 2) Hd. tekr hér upp aptr byrjuri vísunnar, en 

396 hefir hana alla; sjá kap. 6. 3) 396 5 vií), Hd. 



ínunaar saga. 



eraði hann svá, at hann var bæöi hreinn ok heyriligr guðs 
þjónustu, sem fremst var honum möguligt. Altaris embættið 
sjálft flutti hann ok framdi með svá mikilJi gæzkti ok góðfýsi 
af guðræzlu, sem hann sæi sjálfan græðarann fyrir sér á krossi 
píndan. Ok at öngum sýnist þat orðum aukit, skulum vér 
hlýða fjórum váttum , er þat fullfæra, hversu guði var þægilig 
hans fórnfæríng: — Einn hátíðardag, sem hann hefir súngit 
messu fram yfir Credo in unum deum, ok snerist utar með 
Dominus vobiscum , sér ein kona kristiligrar siðl'erðar, er 
í var kirkjunni, at eldr svá bjartr, sem ei bar fyrir manns 
auga, leið út einkar sætliga aí' hans munni, ok svá upp í loptið. 
Svá segir Einarr Gilsson : 

Eld sá eik hvar mildust 

orma ness um messu 

stóð af sUtfja leiði 

stund eina Guðmundar: 

velis kvað [vilran] fulla 

verk dásamlig merkja 

hrund at heilagr andi 

hans embættis gætti. 1 
f>at var á öðrum tíma, sem hann flutti guðs embættí, ok 
hefir upp byrjat kanonem, steig niðr yflr höfuð ok herðar 
honum geisli svá bjartr, at þessa heims birti bar ei þvílíkan; 
hvildist sú drottins dýrð yíir honum tim alla messuna ok 
leið svá síðan í loptið upp. þriöja sinni var þat, sem hann 
söng, at klerkar haná höfðu eigi fyrir hugsat hversu bakstr 
var reiðubúinn; þat yfir fram, þat nú var kistan læst með 
sterkan útlás , en lykill fanst eigi. Menu bjóðast til at bera 
at kistunni konúngs lykil, en sira Guðmundr neitar þvi. ílvat 
lengra? flytr hann embættið sitt sem vant var, með öllu athygli, 
þar til at út er sagt OíTertorium , þá snýst hann frá altarinu 
ok blezar móti kistunni svá stórmerkiliga, at lássinn söng á 
gólfi niðri svá hátt, at heyrði um alla kirkjuna; var þá kostr 
at taka bakstr sem bezt likaði. Fjórða tima var þat, sem hann 
hefir fyllt embættið ok tekr ablutionem calicis, at þann veg 
altaris lágu kvistir nökkurir fornir ok mjök rotnir, en yfir þá 
niðr kemr þat vatn, sem sira Guðmundr hefir látið í kalekinn, 



sœtu, 396. 



I 



16 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðmundnr saga. 



ok rétt sama dags sjá þat skilvísir menn, at þeir sömu pálm- 
kvistir era nú lifgaðir með fagri næfr ok nýju mái, sem á miðj- 
um ávaxtar tíma kann sá viðr at verða , sem stendr heill ok 
staðfastr í sinni náttúru ; fylgir þat hér með, ok sýnir ljósi 
bjartara hver hans ástundan var þá er hann vakti, þvíat um 
nætrnar flutti hann fram sofandi messu embættið svá skýrt ok 
skilit, at stundum gekk með réttri reglu allt til lágasöngva, 
fór ok aldri lengra fram. Hér með er þat greinanda í sæmd 
sira Guðmundar, at optliga veitti guðs miskunn lofsamliga dýrð 
hans predikanar orðum, at grjótiig hjörtu, semúbergan 1 , urðu 
fyrir heilags anda vitjan ok guðs ótta innleiddan svá lág ok 
linuð í viðrkenníng lastanna, [at] flutu fram úr bráðnandi jökl- 
um fögr ok hjálpsamlig vötn tárligrar iðranar með sannri leið- 
réttu ok afiáti 2 ljótra misverka, sem birtist með konu þeirri, 
er um langar stundir hafði legit i hórdóms lífi, en fyrir pré- 
dikan þessa dýrðar manns fékk hún vitran heilags anda 
svá framkvæma, at hún leyndist braut af þeim búgarð, er í 
var hennar hórkarl, ok leggr eigi sína rás fyrr en hún kemr 
fyrir sira Guðmund með geysiligum gráti beiskrar iðranar; 
segist af hjarta gjöra sinn viðskilnað við sagða glæpi, ok biðr 
sik undir ásjón sira Guðmundar, lík þeirri, er [í] húsi Simonis 
kraup at fótum várs drottins Jesú Christi, þváandi löstuna i 
lækjum táranna, fylgjandi honum allt til pínu krossins; svá fylgdi 
þessi kona síðan allar stundir sira Guðmundi, þegar úfriðr 
skildi þau eigi. Var ok þat heyriligt heilagri skript, at þvílíks 
manns kenníng ynni sálunum uppreist ok eilífan ávöxt; fyrir 
þat fyrsta, at hans ástundan var full með elsku guðs ok 
manna, því at hræsnilöstrinn var fjarri honum. þat annat, at 
hvat er hann lærði aðra með orðum, fylldi hann fyrri sjálfr 
í sínum verkum. 

8. Vær lásum, hversu sira Guðmundr þjónaði heilagri kirkju 
með embætti ok predikanar orði, því skulum vér heyra hversu 
kirkjan þjónar honum með guðs boði. j>at var einn dag, at 
hann reið til vina sinna, ok varð dvalsamt, þvíat margir dug- 
andi menn felldu til hans mikinn kærleik, sem alla götu var 
stöðugt. Sira Guðmundr kemr heim til kirkju sinnar sem mjök 
er síðla vorðit, kirkja læst en fólk í svefni ok lykill geymdr í 



1) Hd., 396, 398. 



2) 396, af gráti, Hd. 



Guömuntlar saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



17 



bænum. Piltar hans bjóðast til at banga dyrr ok taka lykil; 
hann vill þat eigi, segir, at lestr er langr eptir, en fólkit nær 
nýsofnat. Ok sem hann heflr gengit einn tíma umbergis kirkj- 
una-með bæn sinni , kemr hann til dyra ; er þá orlof til inn- 
göngu, því at kirkjan er upp lokin ok liðug, Svá segir Einarr 
Gilsson : 

Síð kom [heim] sá er heiða 
hríngs laut at döglíngi 
vörðr með vizku dýrðum 
virkr til læstrar kirkju: 
en þegar eílir svinnu 
almildr lesa vildi 
upp laukst hurð fyrir hirði 
heilags dóms með sóma. 
Gjörðist þessi hlutr svá merkiligr in festo sancti Matthei á 
haustið. Varð mönnum nú tíðrætt, hversu birtist kærleikr várs 
herra til sira Guðmundar. En þó at fólkit frægði hans líf, treysti 
hann sjálfr lítillætis dygð því framarr fyrir allar sínar gjörðir; 
var nú allt eins svá komit, at ei því síðr, þótt hann veldi sér 
inn bezta lut, vóx ok víöfrægðist, flaug ok fluttist hans nafn 
ok dygð um alla landsbygðina , svá at með múginum var þat 
alræmt sem lögtekit mál, at hann skal heita sira Guðmundr góði 
um aila sína daga, ok þat var skyldugt, at landsfólkit veitti 
honum heyriliga sæmd, því at sú guðs miskunn, sem hann 
hafði eignazt ok aflat með angr ok erviði andar sinnar, \ar nú 
hyski guðs sameigin hjálp ok huggan, því at vatnvígslur hans 
ok bæn yfir sjúka menn frjófaðist til ávaxtar dag frá degi 
meirr ok meirr, bæði fyrir guði ok mönnum. En til þess at 
engi maðr eignaði hans krapti eðr dygðum þat er gjörðist, las 
hann at sér reliquias heilagra hvar hann kunni fá, bar þá æ 
með sér tii sjúkra manna, döggði þá með vatni, ok reið því 
sama yíir kverka mein ok kranka limu. Sæla guðs móður Mari- 
am elskaði hann ok tilbað umfram alla heilaga menn ; varð ok 
með þeim sá kærJeikr fyrir meðalgöngu skírlífis ok lítillætis, 
sem síðarr mun sagt verða í sögunni. Svá segir Einarr: 

Vinr réð þrátt at þjóna 
þýðr Máríu lýðum, 1 




i) þann. lyím, 396; hlýbinn, Hd 
II. B. 



2 



hét á himna gætis 

hríngbjóðr frama móður; 

virkr nam dátt at dýrka 

drafnar runnr sem kunni • 

elds ok engla stilli 

yfirdroltníngu gotna. 
Sæll Ambrosius biskup var honuni harðla kærr, sem síð- 
arr mun getið verða. Nú var meira magn í framferð þessari 
um öli xvj ár, er hann stóð í prestdóminum, en vér megim 
eða kunnim í frásögn færa með stöddum greinum, því at 
meirr en um sinn umkríngdi hann landit náliga með vatnvígsl- 
um ok heilsugjöfum, svá at fjögurra vegna fluttist í allar ættir 
landsins sú blezari guðs, er fylgdi hans bænar orðum. þar 
sem eigi voru fagrir brunnar, vígði hann rennandi vötn eba 
vöð, mönnum til farsældar. j>at fylgir hér, sem mjök eink- 
anligt er, at sjáinn sjálfan, hálfa tylft norðr uridan land- 
inu, er þvert liggr til eyjar þeirrar, er heitir Grímsey, þar 
stendr kirkja sæls Ólafs konúngs: þenna allan sjá blezaði 
hann í sinni skipferð , svá at engi um aldr man at þar hafi 
manni misfarizt, ef þar er út látið sem hann lét, ok sú stefna 
höfð sem hann hafði. Hjá þjóðveginum landsins á fjöllum uppi 
vígði hann brunna, fyrir bæn vina sinna, drekka menn þar af 
áriiga, sem um ríða. Optliga gera ok þessháttar vötn meiri 
réttarbót, þá er úfærast hestar manna, en fá þar af fljótan 
bata, ok þat trúum vér öngan mann letrum lykta, hversu hans 
vötn ok vígslur hafa veitt mönnum ok smala inikinn fagnað, 
ok enn gera. En því at sira Guðmundr eignaði sér með öllu 
ekki en allt öðrum af kraptinum , sem fyrr var getið , varð 
hann makligr svá venum vitnisburð, sem hér stendr skrifaðr. 

9. A þessurn tímum sira Guðmundar var kona nökkur 
norðanlands svá sjúk ok sálug, at sakir [þess] varð hún 
opt at þola bönd ok bardaga. Heitið var á vára frú fyrir 
henni, ok aðra heilaga menn, ok stóð it samahennar vanmegn 
þar til at tígulig júngfrú birtist um nótt konu þeirri. er mesta 
dygð ok manndóm sýndi þeim aumíngja. Frúin talar svá : fall- 
ast yðr læknidómar við hina sjúku? Hún svarar: eigi fámvér 
á fundit hvat guð hefir henni til lækníngar sett. Frúin svarar : 
eigi sýnist mér þér ráðleitin í þvíliku vandkvæði. Ilúnsvarar: 
hversu munu vér syndugir menn slíkt með ráðum vinna, 



Guðmundar saga. 



BISKDPA SÖGDR. 



19 



heldr bið ek fyrir várs herra nafn , at þú kynnir mér ráð þat, 
sem tii liggr, þvíat ek trúir at þú vitir guðs vilja. Satt segir 
þú þat, vel veit ek ráðit, þvíat ek er Máría, móðir guðs , skal 
ek ok til Jeggja, því at þér hétuð á mik. Gerið eptir vatni 
því, er blezat hefir vin minn Guðmundr prestr Arason, þviat 
hann þykki mér beztan hátt á kunna at vígja vötnin. Leið 
hún síðan í loptið braut blezuð í veraldir. En sýn þessi próf- 
aðist án falsi, þvíat svá fljótt sem vatnit var sótt ok riðit yfir 
sjúkdóm konunnar, varð hún í stað alheil , lofandi sinn græð- 
ara herra Jesum Christum. Hér til kvað Einarr Gilsson vísur. 

Ærðist ofnis jarðar 

unnr, hétu þá runnar 

víst á drottníng dýrsta 

dalregns himins þegna; 

fríð nam mildíngs móðir 

menja gefn í svefni 

sýnast tnundar mána 

mist[ar] geymandi tvistrar. 

Segðu at vatn þat er vígði 
vinr minn, kvað frú svinnust 
stökkvi ræsis rekkar 
röðuls dúks á bil sjúka: 
sá kann bezt yfir brunnum 
baldr lofsöngum halda, 
bóls segir buðlúngs éla 
blíð mær, funa víðis. 

Braut hvarf at sýn sætu 1 
sæt mær himingætis, 
hlin nam guðvefs greina 
grein stálviðum hreina; 
lýðr brá vatni víða 
víðfrægr á man síðan, 
heil varð brúðr af báli 2 
báls stýranda tálar. 
10. Enn í öðrum stað var sá bóndi ok góðr vin Guð- 
mundar, er tók fárligt kverkamein, með svá frábærum þrota, 



i) 396; sœta, Hd. 396; beibi, Hd. 



20 



BISKUPA SÖGöR. 



Guðimmdar saga. 



at af tók málit ok náttúru til at bergja nökkuru ; en þvíathann 
\ar bæði vin ok nágranni Guðmundar, teiknar hann tii með 
bæn, at sira Guðmundr kvæmi til hans, ok svá gerist, því at sá 
guðs maðr var harðla fúss ok framlútr at veita þeim bót, er 
þurfti, í hverju rúmi sem hann mátti þat helzt vinna. Sem 
hann fram kemr í þann bæ, sem hinn sjúki liggr, tekr hann 
fyrst til vápna þeirra, er honum voru tömust í slíkar nauð- 
synjar: gerir bæn sína til guðs; síðan tekr hann þann helgan 
dóm, er hann bar með sér ok bregðr í vatn, dreypir síðan því 
vatni á varrir sjúka manni, ok rennr niðr þegar, þó sem 
nauðgast, svá at krankdóminum varð mikil sótt i. Sira Guð- 
mundr reist þá kross yfir kverkunum með fíngri sínum, ok án 
dvöl þiggr maðrinn mál, en meinit linast svá, at sama dags 
gengr hann um sinn bæ ok búsýslur, lofandi miskunn Jesú 
Christi. Svá segir Einarr: 

Mein hlaut Kálfr af kauni, 

kverkr þrútnuðu, serkjar 

niðr þó at reyndi rindar 

rann alls ekki manni; 

prestr gaf hjörfa 1 hristi 

heiiagt vatn, en skatnar 

litu eldboða Áta 2 

albættan þar stéttar. 
11. Á einshverju ári biskupsdóms herra Brands, ok á næstu 
nótt fyrir festum Leonardi, varð eldr lauss á biskupsgarðinum, 
með svá miklum váða, at bærinn mundi upp ganga; lék þó upp- 
hafliga ok mestum ákafa þat er í var viðværiskostr staðarins. 
Er nú hlaup ok hark í bænum , sem ván er í þessháttar 
tilfellum; vatn er borit með afli, en eldr æ þvífrekari. Herra 
biskup vaknar við hlaup ok háreysti, hefir [sik] upp til kirkju ok 
tekr skrýddr heilaga dóma, gengr svá búinn með kennimönn- 
um fram í móti eldinum, þar er mest ógnaði brunann; gerir 
þá guðs vald fyrir bæn heilagra, ok sem trúast má, fyrir ván 
biskupsins, at eldr æsist eigi framarr, utan heldr því, er hann 
hefir fengit, stendr ok neytir, því at vatnburðr vinnr ekki. 
Biskupinn spyrr, ef sira Guðmundar vatn er nökkut á garðinum? 
Prestr einn svarar, at þat mun íinnast. Biskup býðr með öll- 



i) Hér vanta 2 arkir í 396. 2) leibr; Œlra, Hd. 



Guömundar saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



21 



um skunda, at þat skal dreifast fram á eldinn, ok án allri 
dvöl dregr hann sik saman ok fellr í fölska. 

12. Sá maðr, sem vel hugsaði hvat nú hefir lesizt, má 
skilníng yfir bera hversu sira Guðmundr var valdr maðr fyrir 
guði, en með þvi at nú ofraðist þegar nökkut svá öfundar 
kveykja í móti honum, meirr í fyrstu af kennimanna hálfu en 
leikvaldi, þá er fyrir aðra grein eptir leitanda, sem með nökk- 
urri undran, hvat þeim mislíkaði við hann. Eigi meinyrði hann 
nökkurn þeirra, eigi dró hann undir sik eilt eðr annat af þeirra 
varnaði; sú var hans sök sem var heilags Martini við biskupa 
í Franz, eptir orðum Sulp[ijtii, ok hins sæla Benidicti vib Flor- 
entium prest, eptir orðum hins mikla Gregorii. |>at er öfundar 
kyn kunnast, at maðr pínist at þeirri velferð samkristins, sem 
hann vildi sjálfr fá. En hitt annat er meirr frá dæmum, sem 
hér var, at öfunda þat með öðrum, er hann vill á önga lund 
sjálfr nýta, þat |eru bænir ok bindandi, ölmusugæði ok aðrir 
mannkostir; því kostuðu þeir at slökkva kraptinn, ok sátu við 
eyra biskupsins, at hann mínkaði þá náð ok nytsemd, sem sira 
Guðmundr hélt af kirkjunnar frelsi. En hvat er þeir drógu 
eða leiddu biskupinn, lagði várs herra miskunn æ sínum\inþar 
í mót aðra gleði , svá at endiliga hélt hann viljuga dygð ok 
staðfesti. Ilér með kallaðist biskupinn fram til þess, at þat 
væna messuskrúð, sem föðurbróðir sira Guðmundar prests at 
vígslu gaf honum áðr hann fór af landi á braut, tekr hann 
heim til sín með valdi ok leggr eigi penníng fyrir. En þó at 
herra biskup gjörði svá, brá sira Guðmundr ei um aldr sinni 
dygð ok hlýðni við [hann] eða Ilólakirkju, heldr var hans auð- 
mjúk þjónusta reiðubúin nær ok firr, á nótt ok dag; var þat 
einkanligt í grein, at biskupinn skyldi hrærast léttliga móti 
þvílíkum manni , er öilum reyndist frábævr í biskupsdómi hans. 
En þat er með biskupinum, er Gregorius segir í fyrstu bók 
Dialogorum , at formannsins hugr, dreifðr í áhyggjam, verðr 
því fljótara blektr í fortölum, sem hann er aflminni með sundr- 
greindri parteran í ýmissum erindum. Snúum enn aptr til 
Guðmundar ok sjám hans athafnir. 

13. Svá gekk á lopt mildi ok manndýrð sira Guðmundar, 
at sauðir guðs af ymissum héruðum fóru ok fluttust hann at 
finna, ok at gera skriptamál fyrir honum sem hinum mjúkasta 
feðr; var í því mest megn móti jólum ok páskum, jafnvelþótt 



22 



BISKUPA SÖGUR 



Guðjnundar snga. 



hann færi veg sinn, sem hann sæti heima. En því leiddust 
margir til hans, at hann [var] veykdóminum svá víkjanligr, at allr 
flaut í várkynd. Væri mjök kalt á vetrum, skriptaði hann fólki 
í stofu heitri eða laugarhúsi. Héðan gengr þat af, at svá 
herr til einn tíma um hávetri, sem hann gjörir sinn veg, at 
hann gistir einn bónda, at þar er fólk komit ok sitr fyrir 
Guðmundi presti ; dvaldist hann þar næsta dag ok heyrir játn- 
íng manna í stofu lítilli, þvíat frer var hart úti; hafði hann í 
sömu stofu kleðzt um morguninn ok þvegizt; stóð þar eplir 
laugin annan veg í pallinum. Af húshónda er þat [at] greina, 
at hann hélt fyrir bæði augu með svá ströngum augnaverk, at 
hann fékk nauðuliga borit. Hann sami reikar með sinni eymd 
um bæinn , ok síðan í þá litlu stofu , er sira Guðmundr sat 
fyrir, ok sem gjarnt er þessháttar krankdómi, hefir hann hendr 
fyrir sér hvar sitja mætti, ok er hann finnr v munnlaug með 
vatn á pallinum, þykkist hann vita, at þar í mun sira Guðmundr 
þvegizt hafa; hann vætir þá augun bæði ok alla ásjónina í því 
sama vatni, ok fékk þar í mót þau starfalaun, at hann er í 
stað albættr maðr svá framt, at aldri síðah fékk hann augna- 
verk á alla sína daga. Svá segir Einarr Gilsson : 

Móð fékk hreytir hríðar 

hjörteins í brásteinum, 

Ófeigr hlaut augum 

undrlaust í stað blunda; 

varð af handlaug hirðis 

hreins dýrligra greina 

hlátrar hellis gauta 

heii brúna röf deilis. 
14. En þat er sagt var litlu áðr, at Guðmundr góði vandist 
á vetra tímum at heyra mönnum í vörmum herbergjum , kann 
vera at þaðan af leiðist, er varð í fyrrum tímum, at tveirnor- 
ænir menn, kumpanar hans, er sátu samhéraðs, kómu tiljátn- 
íngar ok kölluðu hann fljólt með vátu faöfði eptir nýtekna 
hárlaug í grimmu frosti, sem er í því landi svá norðaiiiga um 
hávetrar skeið, ok eptir Jitla útivist hrapaði á hann svá strangr 
höfuðverkr með váða, at hann varð úmáli , ok lá svá um eina 
eykt, þar til er drottinn leit af sæti sínu þau hörmulig tár, er 
allr lýðr á bænum steypti út í hans augiiti fyrir heilsubót síns 



Guðmundar saga. 



BISKUPA SÖGUR 



23 



andligs föður; var þá ok batinn svá fljótr, at bann söng 
messu samdægris, sér til fagnaðar ok öllum öðrum. 

15. En er virðuligr herra |>orlákr biskup secundus hafði 
líkamliga í jörðu legit um fjögr ár, væntu ástvinir hans enn 
meiri gleði; þar af má einkanliga til nefna herra Pál biskup 
frænda hans, ok sira Ormr, er var hans kapellanus, en sat í 
þenna tíma með herra Brandi biskupi at Hólum. Greindum 
árgang fundust þeir Guðmundr góði ok sira Ormr, talandi með 
sér þat er þorláki biskupi tilheyrði; sagðist sira Ormr þess 
vænta, at hans elskuligr faðir veri góðr maðr fyrir guði, en 
sira Guðmundr vann þar meira at með fortaks .orðum, at for- 
lákr biskup veri hinn helgasti maðr, ok eigi mundi langt áðr 
en þat yrði ljóst öllu landsfólki. Svá fylldist þessi spásaga, 
at með birtíngum ok fögrurn jartegnum fyrirförundum varð 
blezaðr |>orlákr á næsta ári eptir translatus. Var biskup Hol- 
ensis, sira Guðmundr ok sira Ormr þá í Skálaholti, eptir bæn 
herra Páls í þeirri embættisgjörð, er eigi var fyrr framin í því 
landi. Skipar biskup Skalholtensis sira Guðmundi hæsta rödd 
yfir alla kennimenn, næst biskupinum, hvat lesa skal eða sýngja 
í hverri stöðu eða framgöngu; fékk hann þar afmikla virðíng, 
því at svá sýndist í hverri grein viðkvæmiligast , sem hann 
skipaði. Hér með [lét] herra Páll biskup hann bleza fullt ker 
íneð vatn, at þat gefist út í sýsluna mönnum ok smala til 
heilsubótar. Á sama tíma var þar á garðinum biskupsins svá 
krankr maðr, at hann lá lengstum sem í kör; hans vanheilsa 
var svá fallin, at í millum hæls ok háls var hann steyptr einni 
hrufu, ok þar undan féll daunmikit vatn ; var meinit æ því úhægra 
ok líkaminn stirðari sem hryfit var harðara með órferðinni. 
Hæðismanni á garðinum þykkir mikit at um sjúkdóm þessa 
manns, þvíat hann var hægr, en hafði nú verit með ölju úfærr 
um tíma ; finnr ræðismaðr þann veg er dugði, at hann segir 
ttl sira Guðmundi; biðr þar með mjúkliga, at hann muni eitt- 
hvert [ráð] til leggja. Sira Guðmundr svarar svá: várs herra 
miskunn má hans sjúkdóm lækna, en ef ek skal til leggja, þá 
fá mér einn bikar með oleum. Verðr ræðismaðr þá glaðr, 
gengr til Páls biskups ok kynnir honum hvar komit er. Sem 
oleum er til látið, hefir sira Guðmundr þat upphaf, sem honum 
var kærast, kallar á nafn Krists, ok blezar oleum ok smyrr síð- 
an þá hina aumu limu, er allir vóru lamdir einni líkþrá; leggr 



24 BISKUPA SÖGUR. Guðimindar sn»a. 

til síöan nokkurar bænir lágliga af sinni hálfu, ok talar svá: 
þess væntir ek í valdi drottins, at þér létti. Ríðr hann síðan 
fljólt með Brandi hiskupi norðr um land , en af líkþrámanni er 
þat [at] segja, at hann var hreinn ok alheill í öllum limum ok 
liðum innan vij nátta; sýndi hann sik sira Guðmundi alvarliga 
lireinan , sem þeir fundust á næsta ári. Svá lutu sæmdir at 
þessum guðs manni, at litlu síðarr stóð hann í þeirri þjónustu- 
gjörð með sömu raust ok forráði, er gjör var í Ilólakirkju til 
dýrðar sælum föður Jóhanne Holensi, þá er hann var með 
jartegnum ór jörðu lyptr ok gieði allrar landsbygðar, þvíat 
drottinn guð sneri fyrir hans meðalgöngu réttdæmi sitt ok refs- 
íng í mildan mjúkdóm hunangligrar miskunnar. En þó at 
veizlur guðs eða mannvirðíng, sem nú var greind, hallaðist at 
sira Guðmundi, ofraðist ei hans hjarta þar af, heldrvarhann æ 
því kostgæfri til þjónustu við guð, sem gjafarnar vóru meiri. 
Má héðan af vel til hans segjast þat er ritníngin setr rétt- 
vísum mönnum , at fyrr en hann kallaði guð , svaraði várr 
[drottinn]: ek er hér; þvíat sú blezan ok birti , sem framdist 
af hans bænum , gengr framarr flestum dæmum. 

16. J>ar er kyn jartegna, at maðr mýktr í hjarta leitar 
miskunn ok flnnr hana, en þat er frábært, at hjálpin grípi mann 
þann, er einskis biðr um sína nauðsyn, sem optsinnis varð 
fyrir vötn ok vígslur þessa manns, þó at eitt af mörgu sé hér 
til dæmis dregið, þat er tvær konur fóthrumar vóðu þann læk, 
er féll úr þeim brunni, er sira Guðmundr hafði vígt, okvurðu 
í stað alheilar, en vissu á öngan veg hvaðan leiddi þeirra bata, 
áðr kunnir menn greindu þeim upprás lækjarins. Hér með 
fylgir þat, er þó varð miktu síðarr, at hans öfundsmenn urpu 
vatn af sínum líkam í hans blezaða brunn. En þat sem þeir 
þóttust [gjöra] guðs vin til háðÚDgar, sneri várr drottinn sér ok 
sínfum] vin til virðíngar, því at framarr en fyrr biómgaðist sjá 
brunnr mönnum ok fénaði til heilsubótar. J>at var enn eitt 
sinni, at hann hafði brunn vígt, at kona nökkur langt til komin 
vildi bera vatn til heimilis síns, en hafði fatið ekki; tekr þá 
húfuna af höfði sér gjörva með lérept ok fyllir með vatn. 
Svá gerir hún allan sinn veg, at vatn er úbrugðit en húfan 
þurr utan. í sama brunn tók maðr vatn í fötu luktri; hans 
farlengd var um fjallveg mikinn ; ok er hann kemr í hæð fjalls- 
ins, sezt hann niðr at eyrindi, en lætr fötuna lausa hjá sér ok 



Gu&immdar sn^.-w BISKUPA SÖGUR. 25 

hugsar eigi hvar hallrinn var undir, ok því grípr hana bratt- 
lendit með fjallsins flug, ok steytir urð af urð þar til hún 
kemr á forlendi. Maðrinn harmaði þat, er hann hugðist tapat 
hafa; rennr þó ofan af hlíðinni ok flnnr fötuna með sínum 
farmi svá heila sem hún hefði í dún fallit. Nú ef vatni sira 
Guðmundar fylgði þvílíkr kraptr hvar er þat fór eða fluttist i 
fjarska við liann, má þat vitr maðr vel hugleiða, hverrar dygðar 
þat mundi þá vera, er hann sjálfr fylgði fram með bœnum 
sínum ok list heilags anda, sem enn sýnist í því ereptirferr. 
Maðr kom til hans með fólarmeini svá sáru, at varla var bæri- 
ligt þeim er þoidi; því fellir hann mjúkar bænir, at guðs þjónn 
miskunni honum; hann dvelr ok ekki, vætir í vatni fótinn ok 
meinit, signar síðan ok less yfir langa bæn svá at fótr þessi 



var albættr innan þriggja nátta. I öðrum stað ok tíma vitjar 
hann þann mann, er nær var numinn öllu afli, ok hafðilegit 
um \ij ár í sífeldri kör; þenna mann dreifir sira Guðmundr 
vígðu vatni, berr yfir helga dóma með bæn sinni, ok reisir 
hann svá upp af rekkjunni, endrgoldinn fullri heilsu, sem eigi 
hefði krankr vorðit. í þriðja tíma kom til hans sá maðr, er 
sárligra mein hafði en flestir aðrir , þvíat hann píndist með 
úbærligum harmi i sjálfum getnaðarliminum , er hjartanligan 
sárleik hafði umfram aðra liðu. Ilvat þarf lengra, en þessi 
guðs maðr hefir sína læknidóina , sem greindir vóru , ok gerir 
hann alheilan mann með valdi ok vilja várs herra Jesu 
Ghristi. Fjórða sinni kemr hann í þann bæ sem hann gerir 
sinn veg, at þar liggr maðr í rekkju svá krankr ok kreptr, at 
samhaldin kör var hans eigit heimili. þenna mann vætir sira 
Guðmundr í vatni , vígðu með sjálfs síns höndum, biðr fyrir 
honum, berr yfir hann reliquias, ok fyrir þetta allt saman 
nálgast sá guðs kraptr, at limirnir réttast, hverr til síns em- 
bættis ok þjónustu líkamans, svá at þessi maðr fagnar fullri 
heilsu fyrir allar greinir. Svá kvað Einarr Gilsson: 

llaun lá sárt á sveini, 

svall búkr, limu alla, 

kör vann, krepti 1 stórum, 

kvöl, böðvar Tý fölvan; 

þar fékk síðan sökkvir 



i) leftr.j krapti, Hd. 



26 BISKUPA SÖGDR. Guðimmdar ' sag<u 

sundeims af Guðmundar 

hreina björtum bænum 

bót armæðu Ijótrar. 
I fimta stað kemr enn sira Guðmundr til sjúks manns, er um 
langa tíma hafði í rekkju legit, ok sem hann heflr borityíir hann 
vígt vatn eptir vana, fellr hann fram til bænar á pallinn, millum 
sængrinnar ok eins klerks, er honum tilheyrir, svá at í fyrstu 
hafði klerkrinn sýnan þúnga af annarri öxlinni. Nú sem hann 
hefir beðizt fyrir um stund, rennr yfir hann þúngi sem hann 
sofnaði, ok nú í stað skilr klerkrinn, at sá líkams þúngi er 
brott borinn, sem fyrr h(afði) hann kent í þeirra samkvámu. 
Eptir þrjár stundir vaknar hann sætt ok hógliga. Klerkrinn 
spyrr þá: sira minn, segir iiann, hver grein mun til þess, er 
ek kenda eigi þúnga af þér síðan höfginn leið yfir þik. Hann 
svarar: drottinn várr vinnr þat er hann vill; hans nafn sé 
blezat um veraldir! Ei fær klerkrinn meira hér um. f>essir 
lutir gjörðust á einn laugardag; líða nú tímar, þar til at frétt- 
ist, at á vestanverðu landinu fór einn bóndi dagstætt at sækja 
tíðir, ok því næst skrefdr at honum einn fjandi í flagðkonu 
mynd, ok vill bægja honum til fjalls brott af veginum. Hann 
mæðist brátt í umfangi við þann úvin, svá at hann þykkist at 
þrotum kominn; fær síðan hinn bezta veg síns vandkvæðis, 
kallar með háreysti á góða Guðmund prest Arason ; ok án 
dvöl kemr maðr í svartri kápu með vatn ok stökkvil, millurn 
hans ok fjallkonunnar. Fiýr þegar úvinrinn, en kápumaðr 
tekr vald yfir bónda ok fylgir honum allt til bæjar ; kendi bóndi 
berliga sinn leiðtoga, at hann var sira Guðmundr Arason, þvíat 
hans vöxtr var ílestum mönnum kunnr á íslandi, bæði at sýn 
ok skýrri frásögn, heldr lægri en meðalmaðr ok þykkr í vext- 
inum , breiðlaginn í ásjónu ok eigi langleitr, æ með hýrligu 
yfirbragði. Svá segir Einarr Gilsson: 

Fyrr gekk ílagð at Snorra, 

fór drengr á hæl stórum, 

sótti mörn af mætti 

mest valklifa lesti: 

hét á Guðmund gætir 

glaðr ílegu naðra, 

þeim barg garpi geymir 

greiðvirkr höfuðkirkju. 



Guðnmndar saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



27 



Sé hér nú afburðarmann , er sæmist þeim frumtignum , sem 
fáligast finnast af heilögum feðrum , at sýnist líkamliga líkams 
augum í tveim stöðum á. einum ok sama tíma; hvar er víðara 
lesit svá lofsamligt efni en með Ambrosio Mediolanensi ok 
Frontone Petragoriensi : þeir sátu báðir heima skrýddir sofandi 
fyrir altari, hvorr at sínum biskupsstóli , en vóru í sama 
púnkt báðir með guðs boði sénir í fjarlægjum stöðum, at veita 
graftar þjónustu guðs ástvinum : Ambrosius í Turs at sæma 
signaðan Martinum, en Fronto í þeim stað , er Tharaskonum 
heitir, at veita líksöng sælli Marthe, várs herra húsfrú. þess- 
um tveimr samlagast sira Guðmundr í sagðri gjöf, ok at heillri 
sæmd svá frægra guðs vina má þat sýnast hér fremra, at gera 
tveimr í sama tíma hjálp ok heilsu sinna þröngvínga, þá er 
sjúkr reis ór rekkju, en sóttr af fjánda frjálsaðist. Sami klerkr 
sagði svá gerast optliga um nætr, sem þeir sira Guðmundr 
sváfu báðir í einni sæng, at kenníng hans líkama veru var í 
brötlu, en sakir ótta þorði hann eigi höndum til at taka, en 
þá er svá bar til, spurðust á síðan nökkur tígulig verk samtíma 
vorðin í landinu, er hann vann í fjarlægð líkamans með krapti 
andarinnar, þótt vér kunnim eigi framarr greina sakir fáfræði, 
er þat prófan þess er fyrr var skrifat, at þetta er lítið bréf 
hans ágætligra verka; mun þó svá sýnast mega, at fylgjandi 
frásögn eíli mjök þat fyrra efni, þá er greinist hvat kraptrinn 
vinnr fyrir hans klæði honum fráveranda, svá sem lesit er af 
ágætum manni í guðs kristni Anselmo, er síðan varð Cantuari- 
ensis erkibiskup næstr fyrir Theobaldum, at í sínum klerk- 
dómi fékk hann stríðan púnkt á stóru [fjalli] um hávetrartíma, 
sem hann fyrirlét átljörð sína ok gjörðist norðr til Borgundíam. 
Finnst sama grein í lífssögu sira Guðmundar, þá er hann sótti 
fjallveg þann, er liggr annan veg biskupsstólsins at Hólum. 
í þeirri för var með honum mart fólk, sem honum var gjarnt, 
all a götu , þvíat hægt þótti at búa undir hans góðleik ok mildi. 
A sétta dag viku byrjar hann sína ferð upp á fjallit; eru með 
honum í ferð bæði úngir menn ok gamlir, þótt fáir sé nefndir. 
Klerkar hans vóru þar tveir : Hospes (--= Gestr) ok Vermundr, er 
hann unni sem lífl sínu. . Fóstrmóðir hans var okþar, ok ein 
nieyja lítil. þ a t er fíjótast af at segja ferð sira Guðmundar, at l 



leftr.j ok, Hd. 



28 



BLSKUPA SÖGUR. 



Guðinundnr snga. 



svásterktofviðri með grimmasta frost ok myrkr grípr hann, ok allt 
hans föruneyti, á sjálfum fjallgarðinum, at dauði ok dráttr hríð- 
arinnar dreifir fjögurra vegna allt þetta fólk. Báðir lærisveinar 
fyrnefndir látast þar á fjallinu, meyjan sú hin litla, er vér gát- 
um, var grafin í snjá með þeim búnaði, at hún [var] sveipuð með 
kyrtli sira Guðmundar ; hann sjálfr hefir þat náttból í fönninni á 
fjalli uppi svá úhægliga, at á sinni hendi lá hvárt, fóstrmóðir hans 
lifandi ok andlauss lærisveinn ; varð [hann] hér af svá stirðr, at 
varla mátti hann ganga. Eptir um morguninn, sem hans var 
leita farit á hesti ok fæti, þvíat mikil sorg var vorðin allri bygð- 
inni af hans brotthvarfi: hann lætr með virktum flytja ok til 
kirkju færa lík beggja lærisveina sinna, söng hann yfir þeim 
heimkominn með tárligri góðfýsi; ok áðr þeirra ásjónur veri 
sveipaðar, kyssir hann þá báða með grátstokknum augum, ok 
talar svá; drottinn minn lífgi ykkr í ríki sínu! — Ok á næstu 
nótt eptir þeirra gröft dreymdi fóstrmóður sira Guðmundar, at 
hún þykkist koma fram á eina fagra eng; þar er pilta leikr 
mikill, ok þar sér hún at leikr Ilospes, lærisveinn sira Guð- 
mundar. IJann víkr at henni heimoliga, en hún talar til hans : 
hví stendr þú í leikferðum, framliðinn maðr? — Hann svarar: 
ek var dauðr, en nú lífs, þvíat fóstri minn gaf mér í gær 
góðan kyrtil, veittist honum ok þat, er hann bað með koss- 
inum, at drottinn lífgaði okkr í ríki sínu; nú erek vel kominn, 
en skólabróðir minn betr miklu, megum vér nú gera létta 
nökkvern í erindum fóstra okkars þá er hann vill. þessa sýn 
sagði hún sira Guðmundi um morgininn, gladdist hann mjök 
hér fyrir af harmi piltanna, ok lofaði guð. En af meynni, þeirri 
er á fjaUinu var sveipuð kyrtli sira Guðmundar, er þat at 
greina, at liún fannst á mánadaginn eptir heil ok ókalin, utan 
lítt á fótinn annan, er tók undan kyrtlinum; svá hlífði henni 
guðs vinar klæði, at hvárki frost né húngr náði hennar lífi. 
Nú svá sem guðs miídi fæddi sælan Anselmum himnesku brauði 
í fyrrgreindum veg 5 sem hann var at úferu kominn í fjalls- 
ins vegleysu, svá nærði hér andlig miskunn móti náttúru lítið 
barn um svá mörg dægr, fyrir verðleik ok klæði sira Guð- 
mundar. j>ví Jiæfir, at enn hlýðim vér framleiðis, hversu 
gæ[zka] drottins, er honum [var] nákvæm á nólt ok degi, verðr 
öðrum sorgar slökkvir með nýtekinni gleði. Svá berr til í ferð 
sira Guðmundar, at hann gistir þann húsbónda, er svá var 



Guðmundar saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



29 



handlami með ofrverkjum , at hans sjúkdómr mátti eigi svefn 
hafa; ferr þar sömu leið þarvista sira Guðmundar, at hann 
sálugr reikar brött af svefnskemmunni; en er hann kemr aptr 
farandi, sér hann skínandi birti af loptinu standa niðr yfir sæng 
sira Guðmundar, því líkast sem sól gefr í krapti sínum at 
alskærum himni; hann gengr ok réttir fram hendrnar í geisl- 
ann ok þá krönku hönd, ok eigi í tómt, þvíat án minnstu 
hindran flýr braut verkrinn; gengr hann til rúms síns albættr 
maðr í náð ok heilsu líkams , sem eigi mundi hann sik þess 
háttar þolt hafa. í annan tíma var þat, at í blíðum viðrtektum 
hans gistíngar var fengin til kona nökkur at klá fót hans, er 
hann kom í sæng; en þó at hann fýsti eigi þvílíks, vildi hann 
sakir hógveri eigi neita, síðan ástin beiddi þjónustu. Kona sú 
hafði vanfæra hönd til vinnu, þvíat þrír fíngr lágu kreptir í lófa; 
en er hún klær, likir sira Guðmundi þat sem honum þykki húú' 
ofkyrt vinna, ok spyrnir fætinum at fótafjölinni ; verða þar í 
millum þeir kreptu fíngr , svá at hællinn kemr í buginn, rétt á 
þá sin, sem dregit hafði; en í móti þeim sárleika, er konan 
kendi hér af, finnr hún þat verðkaup, at innan fárra nátta 
eru þeir sömu fíngr alréttir; sýndi hún þá síðan guðs manni; 
hann lofaði guð fyrir, eignandi sér með öllu ekki af þess- 
háttar verki. Svá segir Einarr Gilsson: 

Fót kló jarðar Áta 

elds Guðmundar þella, 

þóttu þeygi réttir 

þrír fíngr á bil kíngu: 

hreinn nam hart at spyrna 

hófs í kreptan lófa, 

en hönd á vár vindu 

varð heil, friðar deilir. 
í þriðja tíma, sem hann flutti guðs embætti, stendr djákn hans 
hjá honum , er hafði mikinn sull i miðju höfðinu ; en er þar 
kemr ofíicio, at sira Guðmimdr hefr upp sínar blezuðu hendr 
e Pto upphaldit, mætir annarr handleggrinn rétt miðjum sull- 
inum klerksins, svá at í ákvámunni verðr honum mjök sárt, en 
litlu síðarr varð því linara, því at aldri né eina stund upp frá því 
kendi hann þar meinlætis af ; tjáði hann meistara sínum þenna 
hlut, en þar kom í móti eptir vana dúfuligt einfeldi ok þakklæti 
við hinn hæsta guð. í fjórða tíma stendr svá skrifat, sem hann 



30 BISKUPA SÖGUR. Guðmundar saga. 

kemr í sinni hjálpsamligri yflrferð til eins bónda, er býr nær 
sjó, ok þar út af meginlandi vill hann hafa skipferð til eyjar 
einnar, at finna vini sína; víkr hann til við húsbóndann, at 
hann man ljá honum skip ok lið svá langt sem iij vikur sjáfar. 
Bóndinn svarar: sira minn, segir hann, ek vil gjarna veita 
skipit, en eigi mun þér þykkja harðskipat verða; piltar mínir 
tveir ok húskarl skulu til vera, en sakir þess, at þeir eru afl- 
vani til róðrar, vil ek at þú veitir þeim byrleiði heim aptr. 
Guðs maðr svarar: við skal ek leita at biðja drottinn minn, 
at hann létti erfiði þeirra. Sem þeir eru búnir, fara þeir ok 
fram koma; ok at skilnaði, sem sira Guðmundr gengr af skipi, 
tala svá piltarnir : minstu nú, sira minn, at þú hézt feðr okkr- 
um at gefa leiðit. Hann svarar: guð greiði veg ykkarn, mínir 
sætu synirl — Síðan gengr hann til kirkju. Veðr var kyrt með 
öllu er piltar láta ór vörum, eru svá öruggir af nökkurri til- 
leiðslu sira Guðmundar, at þeir draga segl í vindlausu; er 
þat ok allt í sama púnkt, at þeir hafa vundit, ok vindr greiðist 
með fullum skrið, svá at eigi leggja þeir fyrri en fyrir bæ 
föður síns; varð bóndinn glaðr í þeirra kvámu, jafnan síðan boð- 
inn í vináttu sira Guðmundav framarr en fyrr hafði verit. Ilér 
var sagt af farargreiða sira Guðmundar, hversu hann var guði 
kærr, því skal setja þessu næst hversu honum líkaði ef menn 
fyrirkváðust hans nauðsynjar. Á nökkurum tíma kemr hann 
af löngum veg landsins með mæddan hestakost, ok krefr 
einn bónda í héraði Ijá sér góðan hest, um dagleið, er hann 
átti. Bóndinn fyrirnemst hestlánit; er þar iíjótt um [at] gera; 
vegr sira Guðmundar fellr ei því heldr, en bóndinn með sínum 
húskörlum á þau verkefni á næsta morni, at draga dauðan 
hestinn góða ór því feni, er hann hafði í steypxt um nóttina; 
kemr þat hér fram, sem sæll Gregorius váttar í fyrstu bók 
Dialogoruni , at ef guðs þjónustumaðr verðr reittr, verðr ok 
hans hugskot eigi seinna provoceraðr. Á þessum tímum sira 
Guðmundar vóru tvær einselukonur á íslandi: önnur á biskups- 
garðinum í Skálaholti, en önnur norðanlands, at þvi múnklífi , 
er heitir at þíngeyrum. þeirri bar svá til, er í Skálaholti var 
ok þar hafði þjónat, at litlu fyrir hennar andlátstíð kemr þar veg- 
farandi várr blezaðr sögumaðr 5 sira Guðmundr góði, ok at bæn 
herra Páis biskups sagði hann henni allan yfirsöng til moldar ; 
var þat mái manna, at í því birtist mjök hennar kærleikr við 



GuAiaundar saga, BlSKUPA SÖGUK. 31 

guð, at hún öðlaðist þvílíkan árnaðarmann i sinni útferð, þvíat 
lestrinn var, sem skrifat finnst, bæði skilríkr ok társtökkinn; 
en nunnu þeirrar, er sat at þíngeyrum, mun þenna tíma sög- 
unnar verða getið, sem sira GuÖm'undr er Electus til llóla- 
kirkju. En þat er múnklífinu tilheyrir má hér setja viðr- 
kvæmiliga, hversu sæmiiiga þat tók við sira Guðmundi, ok 
þann tíma sem hann reið í garð prestr at vígslu, þá var 
yfir lifnaðinurn ábóti, er Karl hét, en fremstr í samnaðinum 
var bróðir, Gunnlaugr at nafni, er þá var kallaðr bezt skiljandi 
til bækr á öllu íslandi. Meðr hans tillögu gerir ábóti sæmi- 
liga processionem ok skrýdda móti sira Guðmundi, með þessu 
Responsorio: Vir iste in populo suo mitissimus apparuit; 
sanctitate autem et gratia plenus iste est , qui assidue orat 
pro populo et pro civitate ista. l>essi Gunnlaugr componeraði 
meðr latínu líf hins sæla Johannis fyrsta llolensis ; váttar hann 
þat í prologo þess sama \erks, at þat efni tók hann upp í 
fyrstu fyrir bæn eða boð virðuligs herra Guðmundar Ilólabisk- 
ups 1 . En hversu þessi múnkrinn, sem fleiri aðrir, umturnar 
sinni dygð , mun þann tíma getið verða, sem sira Guðmund 
berr fram í boðana. En af þeirri processione, er vér greindum 
gjörva mót honum at þíngeyrum, má vel skilja, hversu almenni- 
ligu loQ hann \ar prýddr á þeim tímum; því syrgiligra var 
þat er eptir kom, at margir gjörðu því minnr vei til hans, 
sem þeir vóru honum meira skyldugir. 

17. Virðuligr herra heilagr Thorlakus, nývorðinn biskup 
Skalholtensis, flutti þau bréf herra Eysteins erkibiskups í fyrstu 
til íslands, er birtu herra páfans boð, at upp frá því skyldu allar 
kirkjueignir æfinliga standa undir valdi ok skipan lærðra manna. 
Efldist sá boðskapr lítið á þeim tíma sunnanlands, en með 
öllu eigi fyrir norðan; eigi fyrir þá grein lítið, at sæll Thor- 
lákr vanræktí hann, heldr fyrir þat, at Jón Loptsson, er þá var 
gildastr leikmaðr á Islandi, reis rneð almúganum svá örðigr, 
at ViÖ vóðann lá sjálfan, áör eyrindit nam staö með öllu fortekit. 
Fyrir þessa grein sátu kennimenn með bóndum í héruðum , ok 
höfðu þat borð af kirkjunnar rentu, sem góðfýsi fyrri manna hafði 
oíírat altarinu; því sat várs herra þjónustumaðr, Guðmundr 
góði, at líðanda sínum prestdómi, með þeim húsbónda, er hét 



1) sjá Biskupa sögur I, 215—16. 



32 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðimindar sa«ja. 



Kolbeinn Tumason; hann bjó í því héraði norðanlands, er 
heitir Skagafjörðr, þat liggr til vestrættar annan veg biskups- 
stólsins at Hólum. Kolbeinn, er vér nefndum , var mestháttar 
maðr í því héraði, formentr í skáldskap, svá at hans óðr leggst 
alldri niðr; hann orti fagrligt lof guðs móður Mariœ til dýrðar, 
ok í mörgu lagi var hann vei fallinn, þótt hamíngjan veri hon- 
um hverflynd. Hans húsfrú, Gyríð atnafni, var náin frendkona 
sira Guðmundar; hún var kvenna vænust, ok brást aldri sínum 
frænda hversu hart sem dró. Svá berr til í nökkurn tíma, sem 
Kolbeinn ok hans húsfrú hafa með sinni fylgð riðit þann stóra 
kjöl, er millum bygða liggr um mitt landit, at hann tekr nátt- 
gistíng í þeim stað, er landsmenn kalla Vinverjadal. Hann 
lætr tjalda ríkmannliga, sem honum til heyrir, dvelst þar 
um náttina, en myrgininn árla hefir hann sik á fótum, var 
maðr á léttasta aldri, glaðvœrr ok leikinn, ok því kallar hann 
út pilta sína, at efla einshverja gleði áðr tími sé til borðs. 
Nú sem þeir standa, heyra þeir til tjaldsins sáiiiga rödd ; rennr 
Kolbeinn fyrstr manna, ok inn komandi sér hann rúm autt 
með öllu , er Gyríð hafði haft. Hér af verðr hann sleginn 
þeirri sorg, sem enginn fæst í at greina; ok sem hann hefir 
lengi andvarpat með hugleiðíng, hvat helzt muni til hjálpa í svá 
stirðan púnkt, kallar hann þá síðan til sín lágliga tvá menn, 
ok býðr þeim at sækja fjallit sem ákafligast norðr í bygð, á fund 
sira Guðmundar, ok segja honum, at Kolbeinn sé sjúkr á fjalli 
ok vili fá prestfund. þeir fara ok fram koma, berandi svá fallin 
orð sem þeim var boðit. Sira Guðmundr kennir þegar með 
sér nökkut óttaboð, ok svarar svá sendimönnum: þat trúi ek 
satt vera, at Kolbeinn sé krankr, en hvárt sjúkara er, hugr hans 
eðr hörund, látið þit kyrt vera, en þat kann vera, at Kolbeini 
þykki ek skyldugr vera at fara. Hann dvelr ok ekki, ríðr sama 
dag heiman upp til fjalls, ok þegar upp á fjall um nóttina, því 
at hásumar var, í Julio mánaði, með svá miklum sólargang, sem 
greindr var í upphafi sögunnar. Sira Guðmundr kemr suðr í 
Vinverjadal þegar í óttu; veitir Kolbeinn honum þá virðíng, 
stendr upp í mót honum ok tjár honum hver hörmúng hann 
hefir heim sótt, biðr þar með hverja lund er hann kunni, at 
sira Guðmundr árni þess við guð , at líkami konunnar skipist 
ok mætti þiggjast í kristiligan gröft þótt líf hennar veri for- 
lagt. Guðs maðr svarar öngu, utan biðr hann senn alla þá 



/ 



Gu&mundar saga. BISKUPA SÖGUR. 33 

ganga bröt af tjaldinu; ok eptir Uðnar iij stundir kallar hann 
Kolbein, ok til kominn sér hann á klæðunum liggja líkam Ijótliga 
spilltan, alla lund snaraðan ok drepsóttan, sem grætiligt var þeim 
at sjá er unni, hvert ferlíkan vorðit var af Ijúfum kristnum 
manni. Kolbeinn fellr þá í meiri sorg en fyrri, fellandi nýjar 
bænir at sira Guðmundi til lettis ok endrbata konunni. Hann 
svarar: þú knýr mik, Kolbeinn, undir úberiligan þúnga, því at 
til svá stórra luta ber ek öngan verðleik. Kolbeinn gefr 
sik þá fram [með] tárum fyrir fætr hans, þar til þat blezaða 
brjóst bognar fyrir, ok biðr bann brott ganga. Eptir liðnar 
tver stundir, eðr heldr meirr, kallast hann aptr í tjaldit, sér 
hann þá guðligan krapt svá mikinn skína fyrir bæn sira Guð- 
mundar, at líkaminn var aptr leiddr í mannliga mynd, ok endr- 
bættr í öilum greinum, því fráteknu , at svá var hún mædd ok 
máttfarin, sem líf at eins bragðaði fyrir brjóstinu. Guðs maðr 
segir þá: þat mun guðs dómr krefja af þér, Kolbeinn, fyrir svá 
háfa velgjörð, sem hann veitti þér hér í dag, at þú fyllir eigi 
flokk hans úvina, ok ei finnist þú með þeim , er hans rétt ok 
heilagrar kirkju vilja fyrirsmá. Kolbeinn svarar: um alla mína 
lífsdaga skal ek þik elska, ok þat er þú segir mér gott vera 
skal ek gera. Sira Guðmundr segir þá: vánligt þykki mér, 
at nú í dag sé þetta þitt hugarfar, en brestr mér mágr, ef ek 
sé þik eigi um sinn í öndverðu brjósti þeirra, er mér vilja með 
öllu fyrir koma; en leggjum þetta tal; far heldr ok nærhúsfrú 
þína seint ok stilliliga; far ok ei héðan fyrr en [húnj má hættu- 
laust á baki sitja, þvíat hún mun þér á[valllj til nytsemdar skipuð, 
ef þú kant geyma. Hér um kvað Einarr Gilsson flmm vísur: 

Snjöll varð ferð á fjalli, 

fleinþíngs, með Kolbeini, 

tjald sló vörðr sem vildi 

víns hirði-Bii sinni; 

ein sat ægis mána 

eik, en sveit nam leika, 

braut hvarf elds frá ýtum 

Áta lands, með gráti. 

Angrs var Kolbeinn klúngri 

kvíðandi mjök síðan 

Otrs er eik var brautu 
II. B. 3 



34 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðmuudar sítga 



ímg nauðgjajda þrúngin; 
fróns bað fyrða sína 
farar rækjandi sækja 
prest þann er lýði leysti 
linns allmörgu sinni. 

Veit ek at geirþíngs gautar 
Guðmund í stað fundu, 
kváðu Kolbein meiðar 
kjaldúks vera sjúkan; 
heill berr stefja stillir 
stríðr útlimu fríða, 
brátt segir bölva léttir 
bjartr, en nauð í hjarta. 

Kænn nam Kolbeín finna 
kafs rýrandi fýris, 
bittu, kvað Viðris vettir 
víns, fyrir beðju minni; 
hét á siklíng sætan 
seimlundr röðulgrundar, 
aptr kom brúðr til beiðis 
bláleit ok dauð hneitis. 

Enn nam öðru sinni 

allhryggr á prest kalla 

hjaldrs at hjálpa skyldi 

hlunnr valbrautar Gunni; 

hár gaf himna stýrir 

Hlín albætta Vínu 

fyrir Guðmundar greindar 

grænleiks fríðar bænir. 
Eptir framit þetta dýrðarverk, er saman heldr bæði spádóm 
ok verðleik sira Guðmundar, ríðr hann norðr af fjallinu, ok 
bíðr heima húsbónda. En því var Kolbeini mikit lagit í mein- 
gjörðum við sira Guðmund , at mörgum hans táknum mátti 
hann vitni bera. Hann tjáði optliga þat fyrir öllu heimafólki 
sínu, at í hans búgarði gekk jafnan minni kostr, ef sira Guð- 
mundr sat heima með klerkum sínum. Hann hafði ok séð ef 
sauðr sýktist eðr stærri fenaðr, svá leiddr í dauða at rétti frá 



Guðinimdai' saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



35 



sér hvern fót: spratt kykvandit upp alheilt ok tók á rás síðan 
Guðmundr gekk til nieð bæn sinni ok vígðu vatni. 

18. Mikill bardagi féll yfir einn búgarð norðanlands með 
þat kyn, at ganganda fé datt níðr í bráðan dauða; því eru orð 
gjör sígnuðum lækni sira Guðmundi ; hann er ok fljótr at stoða 
náúngunum eptir vana. Sem hann fram kemr, lætr bann 
samka féit í einn stað, berr síðan yfir fyrst vatn, með heilagri 
bæn, en síðan gengr hann til kirkju á þeim sama bæ, ok býðr 
at klokka sú, sem ulan húss var um búit, sé niðr tekin ; síðan 
lætr hann íjögurra vegna rista á henni hinn heilaga kross, ok 
eptir þat skipast í sama stað ; þar með býðr hann forráðsmanni 
bæjarins, at þeirri klukku skal hann láta hríugja iðuliga móti 
búinu, þá er þat gengr heim ór haga, segist þá vænta í guðs 
miskunn, at fallit muni af nema. Eigi féll hit minnsta í hans 
forsögn meðan geymdist þat er hann bauð; fallit svæfðist 
meðan klokkan hríngdist; en síðan gleymdist, leiddist aptr 
sama úgipta, ok því nærri féll sú klukka niðr af sínum 
umbúnaði með svá einkanligum hætti, at hún brast á grjóti 
en hrotnaði eigi ; var þá síðan upplátin ok hríngt eptir guðs 
manns boði, var þá ok þegar failit afnumit í þriðja sinn. Ann- 
arr búgarðr varð enn fyrir sama stríði, ok þeirri pínu fram 
yfir, at mannfólkit í bænum greipst í bráðasótt, svá at innan 
fárra nátta hnigu vij menn; var sá býr allr í hörmúng ok angri 
sem ván var. Bóndi af þeima bý ríðr til fundar við sira Guð- 
mund, sem hann ferr yfir lancl í sömu gæzku ok góðvilja til 
kristinsdómsins sem greint var, bifer hann víkja til sinna hýbýla 
ok segír hontim hvat haön hefir hræra. Guðs maðr víkst þegar 
^við hans þörf ok ríðr á bæinn, gengr síðan með vígt vatn ok 
reliquias ok heilagt bænahald inni ok úti um akr ok eng, langt 
ok víða aila vega frá bænum. Hér má nú sjá einkanligan hlut 
ok eptirdæmi sæls Martini mjök lofligan, þvíat fyrir bænir þessa 
guðs manns tókst hvártveggja braut, fali af fénaði ok sótt af 
mönnum , þvíat þar birtist mestr verðleikr mannsins , ef hann 
þiggr af mannfólki lagða ráðníng, hvárt sem heldr fyrir syndir 
þeirra sjálfra eðr leyndan guðs dóm, sem váttaði sæll Martinus 
þá er hann græddi hús Licontii jarls. f>at bar enn til í sömu 
ferð sira Guðmundar, sem hann kom rneð sínu föruneyti fram 
at á einni stórri snemma sumars , at vatnið var með öllu 

úfert, sakir úvægiligs vaxtar. Tveim megin tii ríða farfúsir 

3' 



36 



BISKUPA SÖGUR 



Guðinnndar saga 



menn, en hverigum gefst fararleyfi. Sira Guðmimdr stígr af 
baki ok víkr fram at ánni, en klerkar bans leika sér i leyíi ; 
ok alllitlu síðarr brestr á grandanum framfall árinnar, svá at 
hvárirtveggju ráða til, mælast í miðjti ok berr af it bezta, en 
án dvöl eptir þetta hleypr áin npp í sama vöxt, svá at lengi 
sumars fór fuglinn einn yfir hana. J>at var annat vatnfall, er 
gekk ór fornum farveg, svá þann fylldi með sandmel, en braut 
annan, ok dregr sik þaðan svá meinliga, at bún ógnar óför 
þeirri kirkju er nálægst var. Hér til er kallaðr sira Guðmundr 
með sínum læknidómum, sem hann var í greindtim veg sunnan- 
lands; hann bar sínafr] reliquias fram til árinnar, dreiíir hann 
hana með vígðu vatni, fellr síðan á kné til bænar móti austri, ok 
stendr svá um stund. Hvat lengra? en á næsta morni sjá 
menn út komnir, at áin befir brotið sik aptr í fyrra farveg, ok 
felir svá um sanda þvers í braut frá bænum. Er þetta verk 
því samlíkt, er sæll Gregorius váttar með lofligum orðum í 
þriðju bók Dialogorum, af þeim guðs þjón, er hét Frigidianus 
biskup Luteanensis. Millum annarra heilagra dóma, er sira 
Guðmundr bar með sér hvar hann fór, var bein hins blezaða 
Johannis Ilolensis; þat sama tjár hann í heilagri kirkjuásama 
bæ. J>ar er viðstaddr einn prestr; orðmargr maðr en eigi djúp- 
vitr: hann talar svá til beinsins, sem þat berast, at honum 
þykkir þat hvorki vel litt né stórtim heilagligt. Sira Guðmundr 
lítr til hans hógliga ok talar svá : mun Martinus Turonensis 
fyrir þá sök lítt eína heilagr, er hans bein er dökkt, eðr trúir 
þú þat standa fyrir dýrð þorláks bisktips, er hans bein er eigi 
hvítt? Prestrinn svarar: eigi þarftú saman at laka l>oiiák várn 
ok Jón yðvarn. Sira Guðmundr svarar: ókennimannlig orð 
hefir þú, þvíat í þeim Bnnst bæði dirfð ok vantrú, því skulu vér 
nú biðja várn herra, at hann birti enn um sinn hversu Jó- 
hannes má reiknast millum heilagra manna. Ok sem menn 
hafa lesit Pater noster með Ave Maria, biðr hann aila menn 
minnast við beinit; fylgir þá sú dýrð, at þar af angar hinn 
sætasti ilmr; þat kenna allir menn, utan prestrinn einn. Sira 
Guðmundr segir þá: nú hcfir guð sýnt stöðu þína, prestr, at 
þú ert frá skildr vináltu hins sæla Johannis ; nú krefr þik nauð- 
syn at renna meðan þú mátt, ok gera iðran fyri glæp þinn, 
skai ek þá veita þér af helgum dómi Johannis til vináttu- 
marks með okkr. Prestrinn svarar þá með góðu hjarta: ek 



Guðinundnr saga. 



BISKDPA SÖGUR. 



37 



má óltast, at sæll Jobannes vili varla þiggja mína þjónkan fyrir 
þau mínkunar orð er ek kallzaði til hans. Sira[ Guðmundr 
segir þá öllu því fólki: nú skuliun vér falla á kné í annat sinn 
með þeirri bæn til guðs, at bann birti sér ok sínum elskara 
þæga vera prestsins iðran. Jegar eptir bæn gjörva ok prestr- 
inn kyssir beinit, kennir hann svá sætan ilm , sem ei mátti 
jarðneskt reykelsi við jafnast; gaf Guðmundr honum siðan 
af helgum dóminum ok vóru sáttir vel. I sama bse, sem sira 
Guðmundr dvelst þar, [liggr] ein kona komin at dauða, hún 
hafði verit meinlauss maðr i lífi sinu, hógvær ok bænrækin, 
en nú komin í örvasa aldr: hún lá svá um vij nætr, fyrir utan 
næríng matar ok drykkjar, at hún hrærði engan lim, nema sem 
minst framanverða fíngrna, liggr hún svá búin á þann sama 
langardag , er sira Guðmundr býst í veg. Ok sem hann er 
kominn til bests, talar hannsvá: þat er ei vel farit ef ek finn eigi 
þá góðu konu hina gömlu, er liggr í bænum. Síðan gengr hann 
inn í stofuna ok svá margt fólk með honum, at sumir stóðu 
utan dyra; hann gengr at sænginni ok talar svá: þú, vinkona 
mín, munt brátt koma til guðs, því biðr ek þik, at þú berir 
kveðju mína várri frú; sælli guðs móður, þar næstMichaele ok 
Johanne baptista, Petro ok Paulo, Ólafi konúngi, ok einkanliga vin 
mínum sælum Ambrosio, ok öllum guðs helgum mönnum. Kerl- 
íngin svarar hátt ok hvellt, svá at þeir heyrðu fullvel, er í for- 
stofunni vóru: já, já, segir hún. Fylldist enn svá þessi forspá 
sira Guðmundar, at hún lifði eigi lengr en vj stundir dags upp 
frá því. Var þessi hlutr í mikilli dásemd með fólkinu, at náliga 
[var] at sjálfr dauðinn hlýddi boði sira Guðmundar meðr guðs 
vilja, sem lesit er í Yita patrum af heremita nökkurum. Eignar- 
maðr jarð[ar]innar , er frjálsaðist undan árbrotinu fyrir bæn sira 
Guðmundar, ok sá uppá þessi tákn, var gildr maðr ok klókr 
tí 1 veraldar vits, Sigurðr Ormsson at nafni; hann ríðr sama 
laugardag í veg með sira Guðmundí, ok greinir honum þat 
stírð ok áskilnað , sem meðr þótta snaraðist millum hans ok 
Oddaverja, er kyngöfgastir menn vóru á íslandi, ok sakir þess, 
at eignir hans bóndans liggja í syðra biskupsdómi, náiægt viðr 
hans mótstöðumenn, talar hann svá til sira Guðmundar : ef svá 
verðr sem mik varir, sira minn, segir hann , at þú fáir 
meira vald norðanlands en í dag hefir þú , þá minnst vináttu 
okkarrar, at ek megi firrast forþótt Oddaverja ok fá heyriliga 



38 BSKUPA SÖGUR. Guðmundar saga. 

staðfestu norðanlands með þinni umsjá, þvíat oss mun ella meiri 
úgipta heim sækja. En þessum orðum fær sira Guðmundr 
lítil andsvör, sakir síns einfalleiks, utan talar þat er honum 
fylgdi hvar hann fór, at friðr í góðum lutum er öllum auð- 
æfum betri. En ef svá finnst í sögunni, at nefndr bóndi standi 
annarr maðr fremstr í flokki móti sira Guðmundi, er þeim hug- 
leiðanda, er lesa, hverja dýrðar kóronu þat mundi afla við 
guð , at taka þar beiskleik , er hann hefir beztu sáb. En þóat 
járnligt hjarta sé hatrs heimili ok blindleiki 1 , mun heilagri 
kristni svá sýnast á friðar tíma, at varla finnst sá maðr , 
at svá veri leiddr í hAU himneskrar miskunnar sem þessi Guð- 
mundr; hugleiði sá, er less fyrirfarandi tákn , hversu satt er: 
hann dró lifanda [mann] ór höndum fjandans, ok skipaði aptr 
með sínum bænarkrapti í faðm heilagrar kristni, þvíat hans 
mefcalgöngu viðr guð þjónaði bæði líf ok dauði. Hér meðr 
höfðu hans bænir svá mikit aíl fyrir guðdóminum, at hann lypti 
hans ráðníng eðr reiði brött af mönnum, sem lesit var, en fall 
af fénaði; greindi þarmeð tilleiðíng ok lækníng skriptanna, sem 
var í guðs dómi. Skepnan var honum svá hlýðin, at hún 
veik sér hvert er hann vildi, ok því svá, eptirorðum sæls Gre- 
gorii, at hann geymdi skaparanum sanna hlýðni; ok at þessor 
hans blóm sé því bjartari, fylgdi váttr hverju máli. 

19. Fyrr var ritað, hversu spár ok forsýnir bendu fyrir 
löngu biskupliga tign sira Guðmundar, ok sakir þess, at nú ná- 
lægist sá tími sögunnar, er drottinn Jesús, brunnr spekinnar, 
hefir löngu disponerat, at sömu sýnir renni skipaða rás til 
réttrar þýðíngar, skulu vér hlýða, hversu samhljóðar þat er sjálfan 
sira Guðmund dreymir fyrir sínum kosníngi , því at guð vissi 
gjörla hvert var hans lítillæti, ok hversu þúngt honum bauð 
hugr at taka valdit, ok því mundi hann eigi hafa undir játazt, 
nema mörgum vitnum veri hann til knúinn af guðs hálfu; var 
þó sá endinn þess máls, at ei fyrr setti hann fullöruggan, en 
sjálf himinríkis curia gekk íil at vátta þat sannan guðs vilja, 
sem síðarr mun sagt verða. Líktist hann í þvf Dunstano í 
Englandi, þvíat hann til biskups kosinn vildi eigi undir játtast, 
áðr þrír postular: Petrus, Paulus ok Andreas, birtust honum 
með blíðri kveðju. Andreas byrjar erindit með orðum várs 



•3) ljóss andvani, b. v. 398. 



I 



Guömundnr SAgai BISKUPA SÖGUR. 39 

herra: tollite jugum meura super vos. Eptir þat gengr Petrus 
fram palmarium, ok segir svá : Rétt, Dunslane. Sem hann 
hefir rétt ok þegit hljóðgóðan slag í vinstra lófa, segir postol- 
inn svá: þat er þín plága fyrir óliðit ok óvorðit, því atþérþol- 
ist á öngan veg at fœra þinn háls undan okinu. Skipaðist 
herra Dunstanus hér við, at hann varð fyrstr lýðbiskup, en 
síðan Rantuariensis erkibiskup , mikill röksemdarmaðr í guðs 
kristni. Ok því er hans dæmi til herra Guðmundar optarr leið- 
anda, þótt seinna sé. En þótt þessir þrír, er Dunstano vitruð- 
ust, birti æztan gráða postulligrar tignar, má vel tala þeim til 
virðíngar, at enn æðri er sá í höll himna konúngs, er enda- 
h'ga styrkir kosníng herra Guðmundar, sem lesit finnst ok síð- 
arr greinir. {>au tákn, er næst eru skrifuð, vann sira Guðmundr, 
sem bann fór síðast um land með einföldum prestdómi. I 
þann tíma dreymir bann , at bann þykkist koma í eina kirkju, 
er bann hafði fyrr þjónat, ok vígð var sælum Ólafi konúngi. 
í sanctuario kirkjunnar sér hann stonda eitt virðuligt altari meðr 
svá vænum búnaði sem langt var yfir þann rikdóm kirkjunnar, 
sem bann vissi vakandi at hún varð nökkvern tímaeigandi; ok 
er hann nálægist með atbygli bversu vorðit var, hneigir sik alt- 
arit hans nákvæmd ok fellr rétt honum í fang. Hann íhugar 
draum þenna, ok óttast þýðíng hans. Hér með lýtr undir 
sama efni þat er varð miklu fyrri, þá er ein abbadís sunnan- 
lands, þess klaustrs er heitir Yicus ecclesiæ 1 , hafði [ egit bisk- 
upa orlof. at sira Guðmundr staðfestist með hennar vernd, 
ok bann hafði lypt norðanlands sinni ferð , kemr samt í ráða- 
gjörð héraðsfólks, er látið hafði þvílíkan föður, at biðja Brand 
biskup þat orlof aptr taka. Sem þat fór fram, skýrði svá sjálfr 
biskupinn þenna mótburð, at sira Guðmundr mætti bafa líkíng 
hins mikla Gregorii, er fyrir herra páfans boð kallaðist aptr í 
Romam ór Englandsferð, ok varð síðan hinn æzti biskup. 

20. þessu næst verða þau tíðindi, at berra Brandr ferr 
fram af löngum sjúkdóm í almenniligan veg octavo idus Au- 
gusti ; þá hafði hann setið xxx ára ok ix 2 ár, ok var sira Guð- 
mundr í þann tíma í eystra luta landsins, mjök í fjarska, ok 
því fregnir hann ei fyrr þessur tíðindi en í festo Bartholomei, 
sem hann segir óttusöng; brá honum svá við sögn þessa, sem 



þ. e. Kirkjubær á Stfm. 



■x) þaim. 398; ij, Hd. 



40 



BISKUPA SÖGUR 



Guðmundnr s«ga. 



bann veri höndlaðr undarligum harmi, svá at varla fékk hann 
fram borit sitt ernbætti, lét hann þá þegar fórnfœrast í formessu 
fyrir biskupinum, en predikaði í hámessimni meðr ágetri viðr- 
komníngu ok sælu orðfelli, opinberandi þar með hvern harm 
Hólakirkja hafði fengið , eðr hvat hún hafði látið , ok eigi síðr 
áminnandi, at menn biði sannan guð þann gefa til stólsins, er 
hagligr sé sauðum hans. Eptir dags tíðir lætr hann sýngja 
sálutíðir með þeirri virkt, sem kærleikrinn kann með góðum 
mönnum. Nú sem heilög Hólakirkja er voltin i ekkjudóm, 
gerist hin hæsta nauðsyn, at annarr kjósist í sætið; ok at 
þat megi gerast því þæ[gi]ligarr fyrir guði, er lagðr dagr kal- 
endis Septembris, at allir vitrustu menn, lærðir ok ei síðr leikir 
menn í þeim landsfjórðúngi , skulu samt koma í tiltekinn staö 
nærri Hólakirkju; flaug þelta orð innanlands um svá marga 
daga, ok því sóttu rnargir þetta mót ór syðra biskupsdæmi, 
bæði lærðir ok leikar; kom samt á nefndan dag múgr manns; 
eru fremst nefnandi af lærdóminum ábótinn Thingeyriensis ok 
ábótinn Tbuer[a]ensis sama biskupsdæmis. Eigi er lesit at kosn- 
íngs grein veri af fleirum persónum gör en tveim; var ann- 
arr sira Guðmundr, norðlenzkr, en annarr sira Magnús, sunn- 
lenzkr; bar þat hér í millum, at sira Magnús var ríkr maðr, 
ok hafði fylgi mikit af föður ok fóslbræðrum, nálægr í heyrn 
hvat hvergi lagði með eðr móti; en sira Guðmundr var fátækr 
at fé, ok svá fjarri sem fyrr var sagt, án öllu fylgi nema því, 
er reis af guðs forsjá í hugskotum réttvísra manna, eðr því 
öðru, sem rann af vándri forhugsan til niðrbrots við kirkjuna, 
sem stendr í heilagri skript, at optliga sækir eitt mót góðr vili 
guðs ok illr vili nianns; var ok sú misjafnan sett af sumum 
milium þessara tveggja, at sira Magnús veri bæði reyqdrs á bók 
meirr ok veraldar forsjá. Hér til svarar einn vitr maðr: eigi 
trúi ek oss semja hér um norðanlands, at móðir vár heilug 
Hólakirkja seilist í annan luta lands eptir sínum formanni svá 
ven efni , föng ok færi sem hún hefir í sínum faðmi sjálfrar 
heima, þar sem er son hennar Guðmundr góði, þvíat ek þykk- 
ist víst vita, at svá mun skrifat í lögmáli guðs, at framarr standi 
hreinlífi ok grandveri til flutníngs við mann á svá háfan gráða 
heilagrar kristni, en fjáreign eðr frænda styrkr með veraldar 
fylgi. Eptir þessa tölu heyrða snerist allt fólk heilagrar Hóla- 
kirkju í eitt ok hit sama samþykki, at með ákallaðri heilags 



Guðimmdar saga. BISKUPA SÖGUR. 41 

anda miskunn keyru þeir sér ok sínum sálum sira Guðmund 
góða til andligs föður ok forstjóra; eru þegar sama dags bréf 
gjör af kirkjimnar hálfu til sira Guðmundar undir æztu manna 
innsiglum , þau er birta gjört ok biðja, at hann viti sem fyrst 
sinnar bjarðar. Kolbeinn mágr sira Guðmundar fór þar því 
líkt á mannfundi þessum, sem hann stæði í skugga nökkurum, 
því svá, at hann sýndist með sira Guðmundi, en brjóst var eigi 
bjart, sem síðan prófaðist; en þó tekr hann á sik sakir venzla, 
at haida mann ok kost í þetta jsendiboð. Dreifðist fundr 
víðs vegar eptir svá gört í várs drottins nafni. Fara sendi- 
menn ok Qnna sira Guðmund in crastino sanctæ Crucis, tjáandi 
honum [bréfj þau, er brotin ok yíirlesin birta fullvel, at hann 
er kjörinn til Ilólabiskups. En þessum tíðindum fær sira Guð- 
mundr um eina stund ei með orðum ansat, þvíat óttinn tjár 
brjóstinu hvat bruggat var; gerir hann síðan veg sinn svá fljótan, 
sem áðr hafði hann hugsat, ok þar i veginum, sem hann finnr 
lofliga kennimenn, leitar hann, ef nökkurr þeirra vill hans 
þúnga létta. En þótt þeir veri greindir í stöðum, vóru þeir 
samir í andsvörum, at guðs vili mundi ráðinn, at hann yrði 
biskup. Hvat lengra? svá kemr hann heim á búgarð Kolbeins 
mágs síns in profesto sancti Lucæ; gengr Kolbeinn blítt móti 
honum. þar er þá kominn til garðs föðurbróðir sira Guð- 
mundar; hann tekr orðum sira Guðmund þegar næsta morgin, 
sem með undran nökkverri, ef þat er satt, er af honum er 
flutt, at hann búist til at bakverpast við sinni sæmd ok allra 
sinna kynsmanna. Sira Guðmundr svarar fátt ok staðfastliga, 
segir, at metnaðr frenda hans sé ínóg, þótt hann mínkist heldr 
en vaxi; hygg ek ok, segir hann, at mínir kynsmenn flyti þetta 
framarr fyrir sína hönd en mína, ok því fær ek ei skilit hver 
skylda mik þröngvir at setjast í stokk fyrir yðrar fortölur, því 
at ef þér ynnit mér mikit, mundi ek hafa vorðit varr við. Svá 
skilja þeir frændr ræðu sínaj, at ei vinnst á. Gengr nú maðr 
undir manns hönd, þar til at Kolbeinn kallar saman héraðs fólkit á 
næsta sunnudag, þvílíkt sem hann leiddi ofrefli móti honum; 
var hér sami rómr ok ein allra bæn , at fyrir guðs skyld vikist 
sira Guðmundr eigi undan lærðra manna kosníng ok kirkjunnar 
nauðsyn með samþykkt fremstu leikmanna en bæn allrar alþýðu. 
Verðr hér um síðir sem lesit finnst af guðs vinum, at Guðmundr, 
heldr dreginn en leiddr til nökkurs samþykkis, talar svá: þér 



42 



BISKCPA SÖGUR 



Guoimindar saga 



vilit mik þýngja ok fyrir borð bera, en eigi yðrum augum upp 
lypta, at sjá hverr lítilmagni ek er, at bera svá óberiligt ok; 
mun þat ok fyllast, sem ek talar bér í dag, at þeir, sem nú 
fylgja fastast, munu eptir Htinn tíma þessarar gerðar beisk- 
liga iðrast, því at ei mun fagrt at ek kaupi mína náð með 
kirkjunnar smán; þat ok , sem ek má, [skal ek] hennar vera. 
J>essi orð sira Guðmundar bera þann skilníng, at þótt tignar 
munr veri mikill með þeim lleinreki konúngi í Englandi ok 
Kolbeini Tumasyni, var lík þeirra ástundan með undirhyggju : 
báðir vildu formann, sem þeir hugðu sér hlýðnastan, lömdu 
ok báðir þann sama mest til lægðar, sem áðr sýndust þeir 
lypta til virðíngar. Svá slítr þetta mót, at menn þakka sira 
Guðmundi, sem hann hefði undir játazt kosnínginn ; setr hann 
þá ok öngar mótbárur í síðustu , þat er svá veri skilit, því var 
honum sama kveld hásæti búit, sem Hólakirkju formanni, ok 
sjálfr húsbóndi skípar sik í hans þjónustu;- borð hans var 
breitt sæmiliga, en eigi stórum ríkmannliga, þvíat dúkr var 
mjök brotinn af odd ok egg, hvar fyrir hann bóndinn talar svá : 
herra, fyrir látið, þótt eigi verði svá sæmiliga við yðr gört sem 
yðarri stétt byrjar, einkanliga fyrir þenna fátæka dúk. Guðs 
maðr svarar honum: þat er sannara, mágr, at slíkr dúkr skip- 
aðist fyrir mik it fyrsta sinn , því at með sínum borum ok 
brestum berr hann fígúru ok forspá biskupsdómi mínum. 
Bóndi bakar fast á báðar kinnr, en svaraði öngu til. Á næsta 
morgin eptir þessor tíðindi hefir Kolbeinn bóndi sik uppi ok 
fram í veg til Bólakirkju með herra Electo; gengu klerkar 
sæmiliga í mót honum án klukkum ok processione. 

21. Nú kann vera, at nýrri kristni ok vaxanda klerkdómi 
sýnist sagðr kosníngr vart 1 hafa vorðit í suma grein eptir 
skipuðum kirkjunnar lögum. En því má til svara, ef líkar, at 
herra páfanna skipanir hafa lengi þróazt ok runnit síðan með 
postulligri röksemd innan um kristnina, land af landi, ok þvíat 
kristindómrinn var fyrr [en] smásmygli laganna, varð hvert ríki 
skyldugt at halda lögligá siðvenju; er þat ok heiðr þessháttar 
vana, hversu giptuliga hefir tiltekizt at kjósa mennina, þvíat 
þeir sömu, er kjörnir vóru, skína nú með dýrðar blómi háleitra 
jartegna , ok því er Ijósi bjartara, at sá coníirmeraði þá, [sem] 



i) þann. 219> gjörr, Hd. 



\ 



Guðimindar snga. BlSKUPA SÖGUR. ^ 43 

án ifa er yfirbiskup ok einvaldskonúngr laganna; má þat ok 
réttliga tala, at hvar í kristninni sem makligr var kosinn, án 
nokknrri simonia, var alla götu lögunum ágetara; þat váttaði 
[Adrianus] primus, þá er hann skipaði einum leikmanni , Kar- 
ulo magno , svá mikit yfirvald lærdómsinsins , at engi Electus 
um allt Italiam skyldi fyrr taka bagal ok gull út af sætinu , en 
kosníngar kapituli veri áðr prófaðr fyrir herra keisaranum 
hversu hreinn hann veri ok samþykkr lögunum. }>essi skipan 
Adriani bar vitni dýrligr maðr Gregorins sextus í sinni bana- 
sótt, at ei um aldr fyrr né síðarr hefir kristnin svá hreinferðug 
verit í sínum formönnnm , sem á dögum Karoli magni, fyrir 
þá grein, at engi ílorin flaug í hans auga; en ávárum dögum, 
segir herra páfinn, sem konúnganna kurt gerist 1 fylld af ágirnd 
ok gjálífi, gerir mær ok móðir heilug kirkja einkar réttliga, 
þó at hún aptr taki þat privilegium, þvíat einn ok hinn sami 
lutr er í tímanna grein ýmisliga gerandi. Af þessum orðum 
herra páfans má vitr maðr skilja, at eigi sæmdi hann at eins 
Karlamagnús konúng, heldr alla kristni, er grunlausan kosníng 
gerir formanna. Er þat loflig dygð í stórríkjum með ágetum 
klerkum , en mykln lofligri í fátæknm löndum með svá fáteku 
fólki, at ekki knnnnm nema krossfestan Jesum Christum. Svá 
kvað herra Arngrímr: 

Leysti, lýð [sá] er föstur 

lætr jafnan vel gæta, 

sen \ar í hjarta hánum, 

hrein akkeris fleina; 

engr fær talt með túngn 

tíðast þó at lof smíði 

verk þau er dátt munu dýrka 

dygða manns hins sanna. 
De apparitione Johannis : 

Tignar birtist maðr af magni, 

menn sé gjörr ef nökkurr kennir, 

klæðin hefir sá illsku eyðir 

öll ok prúð, með biskups skrúði; 

happreyni gaf hjálpar kænum, 

hann græðir sár krankra manna, 



i) Jjann. 219; gerast, Hd. 



sína blezan, svá varð raunar 

svefn at vitran biskupsefni. 
22. Sem herra Guðmundr electus er til kominn kirkju sinn- 
ar, hefr Kolbeinn bóndi á þann hátt sína þjónustu, atánfréttok 
formanns leyfi sezt hann upp á kirkjunnar náð meðr vij. mann 
af sjálfs síns húsi; er herra Electus svá borinn ráðum, at eigi 
fékk borð á staðnum einn bróðurson hans ; hér meðr tekr 
hann skipanarlaust með sterkri hendi alla lukla á garðinum 
með ræðismanns vald, svá at allr bærinn skal lúta hans boði 
ok banni. þann heimoliga klerk, er herra Guðmundi til heyrir, 
ok hans notarius var allt til þess dags, fyrirlætr hann nú, ok 
hefir hann nú at viðsjámanni , en semr þar í mót nýjan fé- 
lagskap við einn kirkjuprest, er hét Kygri-Björn, ok alla 
götu fannst í úvinaflokki herra Guðmundar. Nú fyrir þat, er 
Kolbeinn var svá ístöðumikill á garðinum , hafði herra Electus 
litla fjölskyldu, nema tala með klerkum umtíðagjörð; var hann 
nú þolinn, ok bar þessa upprás með mikilli hógværi, bæði 
fyrir þat at hann var ríkr at kraptinum, ok þat annat, at hann 
sá löngu fyrir í spádóminum. Mildi hans ok ölmusugæði var 
hit sama til fátækra manna , en því meira ok víðfaðmara út í 
frá tveggja vega sem lánit var margfaldara, því hann vissi vel 
skrifat, at þá er gjafirnar vaxa, vaxa ok skynsemdir gjafanna. 
Nú sakir þess, at þat er kynfylgja í því landi, at þar gengr 
með öreign múgr manns hús af húsi á vetr ok sumar, ok hefir 
öngva næríng nema ölmúsugjörðir góðra manna, segir herra 
Guðmundr svá fyrir, at öllum þeim fátækum, er á koma garð- 
inn, skai gefa tvímælíng; en þess[ij skipan líkar trautt Kolbeini, 
kallar vera auðnar glutr, ok vill með öngu móti hafa. því 
leitar herra Electus annan veg sinni góðfýsi , at með leyndri 
hlýðni starfsmanna á garðinum gefr hann bæði fóðr ok fæzlur 
þurföndum. Uéðan leiöir þat, er herra Guðrnundr lét hníta 
við : um vetrinn eplir jól, sem starfsmenn kómu til hans ok 
sögðu, at allr kostr, bæði til mann[fæðu ok] fénaðar, var nú 
mörgurn hlutum meiri upptaks en eptir vana. Herra Electus 
svarar: guði lof ok várri frú! hvat er úvænt í, at þeim lítist 
betr útlátin en Kolbeini vin várum? — Bóndinn heyrði uppáok 
brá við lit, en svaraði öngu; varð af slíku sundrgrein ok sem 
nökkurr sveitardráttr á garðinum, ok því hugleiðir herra Guð- 
mundr, sem vitr maðr, at lægja þessa ofran meirr meðr hóg- 



Guðmundar sngn. 



BISKIJPA SÖGUR. 



45 



leik en harðindum, því at hann sér réttara, at kennimanns vald 
sé yfir kirkjunnar góðs, en handgrip leikligrar persónu. Hér- 
með hugsar hann, at heilög Hólakirkja er nauðsynjuð at fá tvá 
röskva menn ok ráðna, annan til at halda kirkjunnar umboð í 
hans fráveru, en annan til Noregs með sjálfum sér. f>ví skrifar 
hann tvenn bréf eptir jólin, önnur austr til Sigurðar Orms- 
sonar, í þann skilníng, at honum er nú færi at firrast foráttu 
Oddaverja ok veita vörð Ilólakirkju góðs, meðan Electus er af 
landi brott. Önnur bréf skrifar hann vestr á landit, til vinar 
síns er Rafn hét, reyndr maðr í dygð ok hamíngju; þar í lýsir 
hann vígsluferð sinni lil Norogs, ef guð vill svá takast láta; 
biðr Rafn í vináttu þeirra fylgja sér, ok forsjá veita kirkjunnar 
ok sínum nauðsynjum; nefnir honum stað ok tíma, hvar þeir 
skulu finnast á várit eptir hvítasunnu, í því héraði Hóla biskups- 
áæmis^ er Miðfjörðr heitir. Líða nú tímar, fram yfir Transitum 
sancti Johannis Holensis; býst þá herra Electus at finna Rafn. 
Sem hann er albúinn til reiðar, gengr Kolbeinn bóndi til hans 
ok talar svá: ek vil at fæð sú leggist brott, sem inn hefir 
komit í vetr millum vár, því at sökin er engi, ef rétt er virt. 
Herra Guðmundr svarar: eigi fæ ek á fundit, at ek hafl verðat 
mér mikla úblíðu váiiangt, er ok vel, ef þú ok þínir menn 
hafa svá gert, en ef finnst öðru vegs, svarit sjálfir. Kolbeinn 
svarar: þat er ei úlíkast, at hér fari sem mælt er, at sjaldan 
er eins ef tvá greinir, kann vera, at ek hafa meira inn lagt, ok 
því bið ek fyrirláts, vil ek fyrirgefa yðr, ef þér hafit framarr 
leiðzt en heyrði. Herra Electus svarar : giyslig orð væri harðla 
góð, ef þau bæta þann er þau berr fram , en þat er þú veikt 
at um beizlu mína, mundi framarr bert vorðit ef friðrinn hefði 
legit nökkuru íirr. Mun sá orðskviðr hér sannast, at fár gengr 
sekr af sjálfs dómi. Eptir svá talat skilja þeir mágar; ríðr 
herra Electus ór héraði til þíngeyra klaustrs ok kemr nær hvíta- 
sunnu; er þar sem fyrr állblítt við honum tekit. Nunna sú, 
er fyrr var nefnd, leiddi svá dýrligt líf í þeim sama stað, at 
sakir einvistar ok sífeldrar þagnar vildi hún engan kaiimann 
sjá né finna, ei heldr son sinn kjötligan, kenniinann at vígslu; 
en svá sem þessi nýi gestr herra Guðmundr kemr til garðs, 
bregðr sú guðs ambátt sínum vana, svá at fyrir teikn eðr lág- 
lig orð þykkist hún við hann eyrindi eiga. Hann leiðist ok 
gjarna eptir hennar vild í þat litla hús, er hún þjónaði. Sem 



46 



BISKDPA SÖOUR. 



Guðumndar snga. 



hann hefir niðr sezt, fellr hún fram hjá fótum hans ok tekr 
svá til oröa : hvat líðr , faðir minn, hefir þú nú staðfest hjarta 
þitt undir kosnínginn? — ÍJann svarar: dóttir mín, ek vilda þér 
satt segja, at þýnganarbæn manna gengr upp á hugboð mitt, 
svá at þar fyrir angrast ek allr, ok því veit ek vart hvárt er ek vil. 
Hún svarar: búðu hjarta þitt til mannrauna, ger karlmannliga, 
ok styr[k]st í drottni, því at ek, hin lægsta ölmusa guðs kristni, 
kann flytja þér, at engi er imdanferðin, vili guðs er ráðinn, 
at gera þik biskup sinnar kristní, svá sem ek nam af munni 
sjálfrar minnar frú, guðs móður, ok set í frá þér allan ótta, 
berr þik æ glaðr i guðligt strið, þvíat krúnan er æ því fegri, 
sem sigrinn er frægari. Herra Guðmundr tók með trúnaði 
hennar orð, hræddr fyrir lítillætið, en styrkr af guðligum ténaði. 
Skilja þau í guðs blezan með sambland sinna bæna; gerir 
hann sinn veg sem ætlat var; finnast þeir Rafn í nefndum 
stað, ok staðfesta sína siglíng út af þeirri höfn norðanlands, er 
Eyjafjörðr kallast; þat hérað er eitt bezt á því landi, bæði 
sakir veðráttu ok góðrar bygðar allt út tveim megin sjófarins. 
f>av stóð uppi Norrent far á Gáseyri, ok ætlaði hrott um sumarit. 
Eptir svá gjört, ok nefndan dag, nær þeir skulu finnast, ríðr herra 
Electus heim aptr; er þá Sigurðr bóndi sunnan kominn ok bíðr 
hans at Hólum; héldu þeir tal með sér, at Sigurðr taki umboð 
staðarins í þeim árgang ok öðrum. Er þat fijótt at greina, hvert 
upphaf hann hefir fundit tii hlýðni ok vináttu við herra Electum, 
at hann vill á öngvalund gera létta kirkjunni, nema herra Guð- 
mundr gefi honum handsal yfir hennar gózi. J>at annat, at 
heilög kirkja skal ábyrgjast honum hvern þann eyri, frítt ok 
ófrítt, sem hann leggr í hennar varnað. J>essi vegr hvárrtveggi 
sýnist herra Guðmundi nauðbeygðr, hinn fyrri varla með lög- 
unum, hinn síðarri til fjárskaða með undirhyggju, þvíat hann 
sér, at Sigurðr mun inn leggja með einvirðíng sinni, en taka 
fullt af kirkjunni. Ríss hér hart við [um] kostaboð, áðr 
vitrir menn leggja til, at þröngvandi nauðsyn kirkjunnar í frá 
veru formannsins megi á öngva leið þarnast forsjá; kalla bónd- 
ann ráðinn til forgangs ok verndar, þótt hann þykki harðr í 
skildögum. Fyrir þvílíkar tillögur, ok mest fyrir sína brottferð 
ok svá bráðrar nauðsynjar , leiðist herra Electus á þennakost, 
mjök um þveran hug. Ríðr Sigurðr þá suðr aptr ok fiytr 
sunnan sitt góz ? er hann kallaði tvau hundrat hundraða, var 



Gu5uvundat saga 



BISKOPA SÖGUK 



47 



þat svá sem spakr gat með nafni innlagt, en síðan með ávinn- 
íng út heimt. Líðr nú þar til er Rafn kemr vestan, ok ríðr 
með skipan herra Elecli síðan norðr til skips, at taka við, 
geyma ok út skipa þat góðs, er ræðismaðr llólakirkju lætr lilflytja. 
En þann tíma, er Julius gengr inn, ríðr herra Electus til skips, 
skipandi áðr kirkjunnar erindum sem bezt ok sæmiligast var 
honum möguligt. Er nú haldit á búnaði , þar til er hvert fat 
er á skipi sem Divisio aposlolorum gengr inn; hún var þá 1 á 
drottins dag. Á laugardag næsta áðr sendir herra Electus 
einn af piltum sínum austr yíir fjörð epjtir] vatnfötum, er þar 
lágu, verðr honum dvalsamt, svá at þat skip rær undan honum 
er hann var farþegi til; því kemst hann eigi aptr samdægris. 
En árla sunnudags morguninn, er sól rauð, kastar ofan fjörð- 
inn fagrt gul, ok þegar vilja kaupmenn leysa ok vinda, en 
herra Electus leggr til fátt, sakir sveinsins, en setr ei bann 
fyrir, ok þegar sem út kemr fyrir eyrina, er hlíflr höfnina, grær 
því skjótara gulit, sem meirr er aflent; tekr oú búsan góðan 
skrið, en piltr herra Guðmundar er fyrir austan fjörð, sér hann 
þeim í váðarbug, ok þykkist ei, sem mælt er, hjá stýrimanni 
staddr, ok rétt í því biii rennir at landi sexært skip með þrim 
röskum mönnum ; hann segir þeim sína úgiptu, biðr þá drýgja 
manndóm fyrir skyld herra Guðmundar, ok flytja sik út til 
búzunnar. Sá er fyrir var bátinum svarar honum : gjarna 
viljum vér kumpánar þat verðskylda með stundar erfiði, atvera 
heldr í vináttu meistara þíns en fyrir utan, því gakk til vár, 
ok muntu skipit fá efj honum þykkir betr at þú fáir. Síðan 
setja þeir til segls ok róa undir með afli aiiir iij afklæddir, ok 
sýnist ei því síðr, at stórum dragi undan búzuna. Formaðr . 
talar þá til sveinsins,: hvar til skulu vér fJytja þík svá, atþúkallir 
röskliga eplir sótt ? — Ut í fjarðarminni segir hann, sem haf tekr 
til. Svá er rétt talat, segir bóndi. f>at er greinanda, at utar- 
liga í flrðinum stendr ein ey, þar er prestssetr ok bæir nökk- 
urir, þar er ok kaupmanna lægi, ef byrfall verðr, hvárt þeir 
sigla út eða inn. Iierra Electus segir til kaupmanna, sem út 
gengr undir eyna, at hann viii at leggja ok bíða þjónustumanns 
síns, ok heyra þar messu. Kaupmenn kasta í mót, ok kalla 
úfert at únýta svá venan byr. llerra Guðmundr svarar: þat 



i) þann. leifcr; þ r (þar), Hd.j sbr. I, 482 athgr. 4. 



4 B 



BISKUPA SÖGUK 



Guðmumlar snga. 



má guð gefa, at þér fáit dvöl aðra eigi minni, þótt þér sneiðit 
hjá messustundinni. Kaupmenn treysta nú eigi at halda við 
hann, þvíat þeir skilja at honum mislíkar ef hann ræðr eigi; 
fyrir þá sök lægja þeir ok leggjast með akkeri; fiyzt nú herra 
Electus til lands, ok segir sjálfr messu postulum guðs. Eptir 
þat gjört vel ok fagrliga eptir vana ferr hann aptr til skips, 
er þá ok kominn sendimaðr hans með fylgð sinni; þakkar 
herra Guðmundr þeim röskliga gjórð með vináttu. þar liggja 
þeir á sunnudaginn , þvíat austan lá fyrir. En snemma næsta 
morgin hefir út fjörðinn; viljá kaupmenn þá leysa, en þess er 
nú eigi kostr svá fljótt, þvíat akkeri þeirra er svá grunnfast, 
at hvárki vinnr afi né útvegr, þar til þeir hugsa þat ráð, er 
bezt var til, segja herra Guðmundi sitt vandræði; hann gengr 
fram á saxit ok blezar yfir strenginn ok lætr fylgja þessi orð 
svá at allir heyrðu: drottinn minn, leys þú akkerit; síðan 
tekr hann sjálfr strenginn ok fleiri með honum, flýtr þá 
akkerit upp sem eitt kefli. Ilér má nú sjá virðuligan sporgöngu- 
mann ágetra guðs vina Helisei ok Benedicti, þessir iij ieystu 
járn af grunni, ok þat er hér má sýnast móti náttúru, at 
mannligt afl létti ok leiddi járns þúnga, því meirr var móti 
eðli náttúrunnar í fyrra stað , er mannligr styrkr prófaði sama 
járn læst í grunni áðr engla þjónusta leysti þateptirboði guðs 
ok bæn herra Guðmundar. Setja nú kaupmenn segl, ok þakka 
guði sitt fararleyfi. Slafast þegar byrleiði þeirra, er þeir koma 
undan landinu, þvíat þetta sumar var þat mjök alvara veðrfalls 
at liggja í landnorðri, en þat var þeim mest í móti, því at allir 
þeir, er svá taka norðrhallt út, hafa þá stefnu, at sigla norðr 
um landit ok svá í haf; leiðir þá um kveldit ok þó síðla út 
undir Grímsey, er fyr var nefnd, þar liggja þeir um vij nætr, 
því at landnyrðingr setr þeim farbann. Eptir þat liðit kemr 
þeim hagstætt, svá langt fyrir landit sem eina morginsigl- 
íng. Síðan fellr á sami landnyrðíngr ok rekr til Gríms- 
eyjar ok þaðan vestr annat hálfu lengra. Sem þar hefir reitt 
um stund, lætr vestræna sem hún sé alráðinn byrr beggja 
skauta, ok leiöir þá svá langt norðr fyrir land, scm brátt sneri 
til landsuðrs í íslands haf. Nú brestr á austan með magni, 
svá at þá keyrir vestr í haf hálfu lengra en fyrr. Sem þar er 
komit, dreymir einn mann í búzunni, at tíguligr herra, skrýddr 
öllu-biskupsskrúði, gengr um skipit, einkanliga þar til sem 



Quðimindar saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



49 



stendr húðfat herra Electi; hé'r nemr hann stað, ok blezar 
hugaðlátliga upp yfir sœngina. J>at blæs í brjóst þeim er sá, 
at.þar væri sæll Johannes Holensis; glöddust skiparar við draum 
þenna, ok þýddu svá, at brált mundi léttara falla. Herra Guð- 
mundr hugsar með sér, hversu honum féllu skipferðirnar ; hann 
leitaöi til einn tíma fyrr ok braut þá fót sinn, en nú válkar 
hann aptr ok fram sem hafrek, ok fær hvergi fram komizt. Nú 
sem landnyrðíngr linar lítið dag né nótt, talar herra Guðmundr 
svá til stýrimanna: þat er ráð mitt, sagði hann, at vér dragim 
segl ok látið ganga vestr um landit, því at landnyrðíngar liggja 
svá þrátt, at tvísýnt er hvárt vér komumst nakkvat fram. 
þessari hans tillögu samþykkja allir skipmenn, segja blásanda byr 
vestr um land, [ok] allt austr um [eyjar þær] er heita Vestmanna- 
eyjar. Ok sem vart eru þeir komnir í íslands haf, brestr á sá 
gaiandi landnyrðíngr, sváatánótt með degi keyrirþáok kastar 
suðr í haf, svá at þeir hafa vita af Suðreyjum, en kenna sik ber- 
liga hjá þeim eyjum er ílirtir heita. Jui gengr vindr upp á 
austr, ok rekr þá með ofviðri vestr í írlands haf, með svá miklum 1 
lífsháska ok váða, at boðaföll grenja 2 á bæði borð, ok þar 
veðrit upp á. Herra Electus býðr yfir allt skipit, at menn gangi 
til skriptar ok kennimenn semi krúnur sínar. Síðan samsetr 
hann heit fyrir allra þeirra hönd, at hverr sá maðr, er góðs 
heíir í skipi, skal lcggja til Ilómkostar einum manni. Hér- 
með skal gefast fátækum alin af hverjum sekk, ok hálf mörk 
vax til kirkju á hvern mann, er góðs átti. Eigi seinna en þetta 
heit fór um skipit með handsali, fellr veðrit í kyrt, en án dvöl 
kaldar af boðai'allinu, svá at með segli varð undan vikit ok 
befr svá brött frá sjálfum dauðanum; leika þá við léttir útnyrð- 
íngar ok bægja þeim suðr undir Skotland;þar iiggja þeir nökk- 
urar nætr, sem heitir fyrir Stauri ; þat kalla þeir fyrir Hvaríi. 
Svá segir herra Arngrímr: 

Enn er sagt með sönnu, 

sær gekk fjöllum hæri, 

áðr þvarr öld fyrir prúðri 

austr, at þeirra flaiisti: 

sundr brast há fyrir hendi, 

hnoss er í slíkum krossi, 



i) háska ok, b. v. Hd. 2) greinja, Hd. 

II. B. 4 



50 



BISKUPA SÖGUK. Gnðinnndar »aga 



ván er at hlýði hánum, 

hrönn, sú er ægði mönnnm. 
|>ar fá þeir at liðntun degi útsynníng svá óðan, at engi maðr 
í skipi mundi sik hafa vörðit fyrir slíku fári bæði veðrs ok 
sjófar. fá kvað einn maðr í skipi vísu þessa: 

Eisandi veðr undan 1 

Uðr, er hvast af suðri, 

stærir sterkar bárur, 

starf erað smátt fyrir Hvarfl ; 

• 

klökkr verðr kjölr [en rakkan 3 

kemr hregg í stað seggja, 

nú eru fjöll á sæ sollin, 

súð gengr æ sem prúðast. 
þctta veðr féll brált, en þó var haflt svá grafit sakir ofviðris, 
at grunnföllum var líkara en hafgjálfri ; þó leggja þeir í rétt, 
ok hafa svá krappan sem þola mátti , þar til eina nótt heyra 
nökkurir þat brak ok bresti , sem sannliga mátti ógn heita, 
hafa sik þá aliir menn uppi á skipinu; en þaðan leiddi þenna 
ógnar gný, at hafbylgja gekk geisandi sem íjall væri, ok svá löng 
milli arma, at ei sá út yfir; hún horfði á þvert skipit ok ógnaði 
hræðiligan steyt, því at hana bar hærra en flaugina. Stýri- 
maðr segir sér sýnast ráð, at vinda segl ok prófa ef stafnhaldit 
verðr mót bylgjunni. Ilafn bóndi svarar honum, at þat ráð 
veri ofseint, sýnist mér þat snjallara, segir hann, at segja Ul 
herra Guðmundi, þvíat þat mun duga. Blezaðr guðs maðr 
skipast mjúkliga við allra þörf, ok tekr íljótt sína reliquias ok 
gengr svá i'ram öruggr í guðs fulltíngi, at rétt í þann púnkt sem 
skipit var komit í brjóst bylgjunnar, blezar hann upp móti 
henni, ok viðr þann kross brestr hún í sundr fyrir barðinu ok 
klýfst svá með tveimr borðvegum, at hún slær af sólbyrðin ok 
hvat er laust var á búlkanum aptr i austr. Kaupmenn kalla 
þá: æ fór efnum betr! — ílerra Guðmundr sagði: þat er ván- 
ligt at þaðan veitist miskunn, sem nóg er til. Eptir þetta um- 
liðit gengr upp stormr hinn sami, svá at engi er annarr lífsvegr 
en halda undan; var veðrit svá hart, at þeir sigldu með eitt rif 
í miðju tré þar til at landi skýtr upp; þeir kenna, at þat eru 
sker ok útgrynni, er liggja fynr Suðreyjum; vóru þar sund, 



undir, 398. 



2) [hinu rakki, 398. 



Guðinundar snga. 



BISKUPA SÖGUR. 



51 



ef kunnir menn sigldu í kyrru, en nú var þvílíkt yfir sjá sem 
eitt bratt boðafall. Norænir menn segjast hér aldri komit hafa, 
ok því öngva stefnu vita. Herra Elektus segir þá: þat dugir á 
öngva leið, at menn láti yfir drífast; ef þér vilit eigi, norrænir 
menn, þá far til Rafn bóndi , segir hann , þú ert vitr maðr ok 
fróðr í fréttnm, en reyndr ok ráðinn í hamíngju. Rafn svarar: 
dýrt er drottins orð , gef mér blezan yðra, ok mun ek þá til 
ráða í guðs nafni, ef stýrimaðr vill eigi. Stýrimaðr fyrirtekr. 
Hafn bóndi þiggr blezan sem hann bað , ok sezt með stjórn- 
arvöl, ok stýrir með svá frábærri giptu ok þess verðleik , er 
honum bauð verkit, at þat var þrim sinnum um nóttina, at 
skilríkir vökumenn sögðust engan hlut fyrir stafninn sjá nema 
flúð ok fall, en þó kendi búzan hvárki grjót né grunn; svá 
leiddi guðs miskunn þá gegnum þenna háska í brott af öllum 
váða margföldum , er fyrr var greindr í þeirra ferðum, at þeir 
fá blítt lægi í Suðreyjum þar er Sandey heitir; þar liggja þeir 
nökkurar nætr; gengr herra Electus þar á land til heilagrar 
kirkju, ok er meðr sæmiligu yfirlæti í boði þess valdsmanns, 
er Ólafr hét ok yfir bauð eyjarnar; þaðan taka þeir hagstæðan 
byr; ríss þá ekki á móti, þvíat þeir taka Noreg með heilu ok 
höldnu lítið suðr frá þrándheimi, þar sem á Eiði heitir. J>aðan 
sigla þeir sem byr gaf norðr til f>rándheims , ok leggja inn 
fyrir Niðarós. 

23. Á þessum tímum sem herra Guðmundr góði kom af 
Islandi til Niðaróss, at taka biskups vígslu með guðs forsjá, 
var liðit frá holdgan várs herra OD. ok cc. ok tvau ár á dögum 
Innocentii páfa þriðja með því nafni , er var dýrðar eptirdæmi 
forrnönnum í kristninni, því at hann var stjórnsamr ok öl- 
niusugóðr, þar með nytsamligr síðarr um tímum í lagasetníng ok 
predicamentis. Hann hélt almenniligt þíng í Latran, sváatupp 
sátu CD. tvau hundrat ok xiiij formenn heilagrar kirkju ýmis- 
l'öra stélta. Á hans tímum byrjaðist ok lögtókst hvárrLveggi 
lifnaðr, Prédikara ok Berfættu bræðra. Ilonum eignar heilög 
bók fyrsta compiieran Decrctalium, en Honorio tertio næst 
eptir hann; sat hann honum ok næstr í páfadóminum fyrir 
Gregorium nonum. Nefndr Innocentius efldi þathús í Uoma, er 
hann kallaði heilags anda spítal, ok iagði þar til svá miklar eignir 
ok rentur sem þörf beiddi; var þat föðurleifð hans, þvíat hann 
hafði verit ríkr maðr fyrir páfadóminn, kynjaðr af þeirri hálfu 

4* 



52 



BISKUPA SÖGUR 



Guömundar saga. 



Italie er Kampania beitir. Hann bannferði Ottonem keisara 
fjórða meö því nafni fyiir svá einkanligt efni, sem hér stendr. 
Keisarinn var bans sjálfs vígsluson, ok er bann skyldi eið vinna 
i vigslunni, stafar berra páfinn svá frekan, at abar þœr eignir, 
sem at fornu befði til beyrt krúnu keisarans ok nú veri skullaðar, 
skal bann með sterkri hendi aplr skipa fyrra stétt. Keisarinn 
er tregr at sverja, því at bann [skilrj með sér, at þetta mál 
hefir auga, sem þeim báðum mun afleiða binn mesta ótila. En 
þann tíma sem berra páfinn knýr hann at eiðstafnum, sverr 
hann. Um daginn eptir, sem herra páflnn veitir honum ágæt- 
liga, ok þeir sitja báðir samt, talar keisarinn svá : heilagr faðir, 
segir bann , framan eið buðu þér mér í dag. Herra páfinn 
svarar: bann var réttvísliga framr, en í önga grein framarr. 
Keisarinn svarar: þat er Ijóst, at þér munit gjarna aptr leggja 
þat, er þér baldit, ok vísvilað er at keisaradæminu til heyrir. 
Hvat er þat? segir herra páfinn. J>at heitir ÍVIatbildar arfr, segir 
keisarinn. Herra páfinn talar þá, ok bregðr lítt: þat er heiiög 
Róma kirkja hefir haft ok mínir forverarar haldit í náðum ok 
friði fyrir minn dag , skulum vér balda sem einn rómverskr 
biskup fyrir hverjum lifanda manni, ok ef nökkurr dirfist at ræna 
kirkjuna ok oss svá höldnu góðs[i], skulu vér gjarna prófa 
hvárt sverðit Petri kann bíta bálsinn á honum. Keisarinn svarar 
fá um at sinni, en ferr lil litlu síðarr, ok tekr upp alla þá eign, 
sem fyrr var nefnd. þessi var bans bannsetníngar sök ; skip- 
aði berra páfinn annan keisara í hans rúm, þann ok svá fali- 
inn sem íinnst í þessa báttar lelrum. En vér munum þaðan 
aptr venda til virðuligs föður berra Guðmundar, ok sjá hversu 
gerist hans vígsla. 

24. Sem fyrr var greint í bókinni, sat herra Eiríkr, hinn 
þriði með erkibiskups tign , í Kiðarósi, þat er samtíða fyrr 
greindu ári várs berra. IJann tckr með sannri virðíng sinn 
blezaða son berra Guðmund, skoðandi smásmugliga hans nyt- 
semdar erindi , sem bréf af íslandi þar um gjör birta ok báðu 
Ijósliga. En því vóru stefnur baldnar meirr en um sinn yfir 
þvísa efni, at herra Guðmundr færðist undan á hverja lund er 
bann kunni; tjár berra erkibiskupi með snjöllum orðum ok 
framligum, at kirkjunnar réttr er svá til falls kominn á íslandi, 
at hún þarf skörúng ok sterka hlífð með vitrligri stoð, ef hún 
skal ei með öllu bníga fyrir ágang ok yfirgirnd vándramanna; 



Gnðinnndar snga. 



BISKUPA SÖGDR. 



53 



vúttar sik fátækan mann at vizku, ok allan veg fjarlægjan svá 
háleitri stétt. Nú þvi framarr sem hann telst undan með 
margfaldri tálman, sér erkibiskupinn skrifuð guðs lög, at hann 
er kirkjnnnar stéttinum æ því makligri; þar með gengr bjartr 
ok fagr vitnisburðr þess ágæta lifnaðar, er Guðmundr hafði leitt 
í sínum dögum án allan úfrægðar flekk. Ilér með bætir mikit 
um lítillæti ok daglig áhygpja, er erkibiskupinn sér hann hafa 
í allri guðs þjónustu með hófsemd ok kæiieik til allra manna. 
|>ví skipar herra erkibiskup í nafni guðs endiligan veg þessa 
máls, at biskups vígsla herra Guðmundar skal fremjast fyrir 
6jálfan hann heima í Kristskirkju; þetta nytsemdar verk hei- 
lagrar kirkju vill hann eigi dvelja til úvísra tíma, heldr kaliar 
hann til sín í stað biskupa, sem lögin bjóða, ok vígir herra 
Guðmund til biskups xvj. kal. Oktobris sama sumar, er hann 
kom til Noregs, þafc er ^sium Eufemiæ virginis, tveim náttum 
eptir Exaltationem sanctæ crucis. f>at var þá drottinsdagr 1 ; bar 
þar eigi meira í millum en eina nátt, ok þess er í fyrra ár- 
gang |kom] honum biskups kosníngrinn , sem fyrr var ritað. 
Fylldust hér nú fagrliga þeir draumar tveir, er Olafs kirkju lil- 
heyra ok áðr voru taldir, þvíat sannliga féll guðs altari honum 
í faðm á þeim degi, með biskupligri tign, er æ mun berast ok 
boðast meðan Norðiiönd byggvast. Svá kvað herra Arngrímr- 

Vélrýrir tók vigslu dýra, 

vagna bóls, með helgum stóli, 

sínum framdi siklíngr mána 

seima skipti andar giptum; 

tírprúðr let trúarsæði 

túngla hválfs í munar kálfum 

göfgri ferð þar er gætti 12 hjarðar 

gæfu studdr af vexti frævast. 

Lestir mæddi fárs í föstum 
frægjan aldr ok bænahaldi, 
mæta sýndi miskunn ýtuni 
meina brjótr í dómum hreinum, 
mjúklátum var mönnum veitir 
mildr ok blíðr, en grimmr við stríða 



i) sbr. I, 136 athgr. 2) gættu, Hd. 



I 



54 BISKUPA SÖGUR. Guðimuular saga. 

jöfra ferð , sá er jafnan gerði 
eljanbragð þat er guðspjall sagði. 

25. Herra Guðmundr biskup sat í Niðarósi um vetrinn, harðia 
sæmiliga virðr af herra erkibiskupí ok öllum góðum mönnum 
út í frá, því at hans ágæta líf gjörði hann þess makligan. f>at 
var í upphafi rfkis herra Hákonar konúngs Sverrissonar , en ei 
kunnum vér greina hvar Guðmundr biskup kom til hans, en þat 
er skrifat, at herra konúngrinn tók hann kærliga; er þat ok 
líklig sögn fyrir þá sök, at Hákon konúngr úngi heíir verit 
hinn mesti höfðíngi ok hófsemdarmaðr, ok allt á ísland liíir 
hans verka, þat er hann hefir snarat, meðr einkanligum stíl, sögu 
Barlaam ok Josafat, er vóru á dögum Damasi páfa ok sæls 
Jeronimi. Optliga var herra Guðmundr biskup í boði vígslu- 
föður síns um vetrinn, ok töluðu miðil sín margan heimoleik, 
ok þat með öðru, hversu kristinn réttr hélzt á íslandi, ok sýn- 
ist þeim einnveg báðum , at heilög kirkja ok kennimenn þoli 
úbæriligan ágang ok yfirvald heimligra hermanna, en þeim 
þykkir vís ván, at sá mun mæta hörðu mótkasti, sem sik berr 
fram móti þeirra úvenju, er kirkjunni vilja fyrirkoma. J>vi 
treystir herra erkibiskup hjarta herra Guðmundar biskups, at 
hann geymi sína önd í teknu 1 valdi ok vinni 2 bata kirkjunni, 
hvat er hann má í andligum styrk, til friðar ok frelsis við kirkj- 
una. Ok næsta sumar, sem íslands[för| eru búin, tekr herra 
Guðmundr biskup oriof með bæn ok blezan erkibiskups, sæmi- 
ligum gjöfum út leystr með æskiligum orðróm. Svá gengr hann 
í haf sem byr gefr; fá þeir góð veðrföU , létt ok hagstæð 
lengstum, ok koma austan at landi at áliðnu sumri, ok vilja 
norðr fyrir til Gáseyrar; en er þejr hafa legit í rétt fár nætr 
fyrir Austíjörðum, setr sik harðan í móli þeim vestrænn útnyrð- 
íngr, hvar fyrir herra biskup tekr þat ráð , með samþykkt allra 
kumpána, at hann Jeggr inn til lægis þar sem heitir Mjófafjörðr, 
austan á landinu, en þegar í stað, sem þat flýgr ok ferr um 
fjörðuna, at Guðmundr biskup er þar út kominn, skortir eigi 
góðvilja með allskyns farargreiða, er hann ok hans fylgð 
þurfti at hafa. Skipar hann góðs Hólakirkju í þá geymslu, er 
hann kunni bezta fá, ok ríðr síðan frá skipi rétta leið heim til 



a) 398 ; ekna, Hd. 



2) 398; virina, Hd. 



Guðinundar snga. 



BÍSKUPA SÖGDR. 



55 



Hóla; var Rafn í ferð með honum; hvar sem hann ok kom tóku 
lærðir ok leikar með honum af hinum fremstum föngum ; sváok 
í veginum runnu fátækir menn ílokkum saman hann at heilsa 
með nýfengnum fagnaði, sem þeir tæki himin höndum; ok þó 
at þessháttar mál sé orðskviðr, má þat hév vel vera eptir orðum 
Salomonis : Anima justi, et cetera. Öllum tók herra biskupinn 
sæmiliga með sama lítillæti, sem fætt var með honum, en þó 
einkum hýrligast guðs ölmusum. En hvat megu vér skrifa af 
þeirri sæmd, er heilug Ilólakirkja ok hennar klerkar veittu 
þessum nýja biskupi, er hann beim kom, utan þat fremsta sem 
hún til hafði með söng ok skrúða. 

26. Eigi miklu síðarr en herra biskup kom heim, ok hafði 
skipat þeim hluturn , sem honum sýndist bráðust nauðsyn á 
standa, biðr Ilafn bóndi orlofs ok þiggr; leiddi herra biskup 
hann út með sæmiligum gjöfum sem vert var; er þetta greint, 
at biskup gaf honum vænt stóð, þar með náttúraðan kristallum 
ok rauðbrúnaðan kyrtil hlaðbúinn; hér með svarar Rafn bóndi: 
gjaQr þessar eru sæmiíigar mjök, en þær vil ek gjarna þiggja, 
en ömbuna því sem fáheyrt er, fyrst í stað, at ek vil biðja 
þeirra gjafanna hér umfram, sem mér sýnast enn dýrri ok at 
öllu dýiiigri. Herra biskup svarar : hvat er þat er þú vilt þiggja? 
Rafn svarar: þat er óleysilig yð[u]r vinátta. Herra biskup svar- 
ar: ek trúi at þat gangi um tíma, at margr kaupi ódýrra vin- 
áttu mína en þú, Rafn, ok því er ek skuldbundinn at játa þér 
hana slíkt er hún má. Rafn svarar: ok nú til marks hversu ' 
vena gjöf ek þigg i dag, hina síðustu, bið ek at vit skiptim 
kyrtlum. Herra biskup veitti þetta gjarna; vóru þessir báðir 
kyrtlar dökkbrúnir, búnir með hlöð, sem í þann tíð var ríkra 
rnanna siðr at bera. Uerra biskup segir þá: gripi þessa muntu 
virða svá mikils með vináttu okkarri, at þú eigir þá um þína 
daga, ok ef þú gerir svá, er líkast, at synir þínir taki eptir 
þinn dag gripi, þó at annat sé hugsat. Meðr svá greindum 
hætti tekr Rafn bóndi blezan , sækir heim á sinn búgarð; 
geymdi hann með virktum klæði ok kristallum meðan hann lifði. 
Er ok trúligt með góðum verkum hans sjálfs , hafl honum vel 
stoðat játuð vinátta svá dýiiigs manns, þvíat þessi Rafn þá, sem 
trúist, æskiligan enda með písiarvætti, þá er hann var fyrir eina 
saman öfund leiddr um nátt af sæng sinni undir brugðit sverð, 
því meirr en saklauss, at þann er fyrir var heimsókninni hafði 



56 



BISKUPA SÖGUR. 



Guömundar saga 



hann elskat, fætt ok fóstrat [sem] sinn kjötligan son. En svá 
sem hann var af sleginn , ok þeir dauða synir rupluöu bæinn, 
leita þeir gripanna Guðmundar nauta, þvíat þat var í allra manna 
vitand, at Rafn hafoi þegit þá, en þó vóru þeir í þenna tíma 
eigi kenniligir, þvíat kristallus var nú at sjá grár sem hégeLtill, 
en brúnn kyrtill hlaðbúinn sem leppr rotinn. Fylldist enn i 
þessu spásaga herra Guðmundar, þvíat hermenn köstuðu niðr 
hvá[ru]tveggja, ok því tóku synir Rafns gripina sem aðra erfð 
eptir föður sinn. — þann fyrsta vetr, sem herra [Guðmundr sat] 
heima at Hólum, lagðist með guðs dómi svá 1 grátlig hörmúng 
ok hallæri yör fólkit, at fyrir þrot bóndans hnigu fátækir menn 
niðr af sulti, svá at hundruðum skipti í einum samt norðan- 
lands fjórðúngi; var þessi vá ok vesöld kristinna manna svá 
nærgeng brjóstfastri mildi herra Guðmundar biskups, at einn 
guð í himnum var hans váttr þar um, því at ei var ríkdómr til 
at stoða öllum, þótt góðvilinn úmæddr með ástinni hitnaði í 
hjartanu ; ok þó tók hann formannliga staðarins góðs þurf- 
undum til næríngar, at Sigurði ræðismanni þótti með öllu of- 
rausn í vera; fylgði þat ok langa tíma hans biskupsdómi , at 
sú var æ önnur hans sakagipt, er guðs ölmusum til heyrði, 
þvíat vantrúaðir menn skildu eigi, at erfð hins krossfesta Jesú 
er fátækra manna fé. Ei höfðu þeir ok heyrt með hugskots 
eyranu, hversu loflig orð Gregorius mikli selr Paulino biskupi 
Nolano 2 í upphafi þriðju bækr Dialogorum, fyrir þat er hann 
gaf upp í hertekinna manna lausn sléttan thesaur kirkjunnar, 
ok þar upp yíir se[á]lfan sik í þrældóm inn á heiðit Iand, þvíat 
þeirri ekkjunni, sem síðast bað hann útlausnar fyrir son sinn, 
hafði hann öngan pen[ín]g at tæra nema sjálfan sik ; gafst honum 
ok svá þessi gjörð, at þá er hann gekk einn í þján Ieiddi hann 
alla aptr ór þeirri herleiðíng til síns fóstrlands, at þess dæmi 
er oss leysti. Eigi höfðu ok viltir menn þann hugar styrk, at 
þeir vildi bíða hvat herra Guðmundr biskup hefði til ráða tekit, 
eðr hvat guð hefði honum lagit síðan fé kirkjunnar vóru upp- 
gefin, því at færi tákn eru lesin af Tiburcio keisara, okgafguð 
honum fé at úvöru til þess at gera ölmusuna. f>essi Tiburcius 
var næstr fyrir Mauricium, er fyrr var nefndr í sögunni. Hann 
var svá ölmusugjarn , at sjálf drottníngin tók hann þar um 



sem, Hd. 



2) 219; nalano, Hd. 



Guðimindar saga 



BISKUPA SÖGUR 



57 



með svá barðri ávítan, at ei mundi hann lengi bera keisarans 
krúnu úhalla, ef þessu færi fram. Ilann svarar henni: ef svá 
er frú, sem þú sannar, hefir ek ei rétt hugsat; ek liugði at 
satt ölmusugæði mundi mann gera auðgan bæði hér ok í öðru 
lííi. Honum varð ok ei ván sín at hégóma, þvíat á einn dag 
sem hann spácerar um eina stóra höll, er haft höfðu fyrri 
konúngar í Róm, sér hann í marmara gólfinu, at grafinn var 
heilagr kross, ok án clvöl talar hans hjarta vandlæti trúarinnar 
ok talar svá: ferlig úhæfa, segir hann, at it hæsta lausnar- 
mark, skipat á brjóst ok enni kristninnar, skal þola fóttroð 
syndugra manna. Ok rétt í sinni nálægð býðr upp 1 brjóta 
steininn. Sem þat er gjört liggr önnur hella þar undir með 
sama form, ok þeirri upp leyslri, birtist þriðja berg með sama 
hætti, ok þeírri enn upp settri at keisarans boði, er nú eigi 
grjót undir, heldr svá mikit ógrynni gull ok silfr, at engL 
veraldar maðr mátti á vág færa. Svá styrkti drottinn þann 
mann í ölmusugjörðum, ok þat er trúligt, at herra Guðmundr 
biskup haö sömu ván haft í guði, þvíat hann vissi skrifat, at 
sá öðlast ríkdóm himinríkis, sem ekki elskar jarðligt. Leiðist þó 
biskupinum at fást við lund Sigurðar, ok því fór hann brott frá 
Hólum um várit með allt sitt eðr meira, sem fyrr var ritað. 

27. Herra Guðmundr biskup hugsar um bæði nætr ok 
daga , hversu heilög krislni guðs var ryggiliga hneist í háðu- 
ligum framferðum svá óbæriligs ofsa ok ágirndar, sem hún 
hafði svá langan tíma þolat um daga fyrri biskupa með 
úbættum skaða; hann sér, at tveir eru vegir: hylja sik með 
úfremd ok kaupa svá frið, eðr taka krossinn Jesu Christi ok 
bera með honum hvat er hendrnar þola. Af þessum tveim 
kýss hann þann með heilags anda íblástri, at vera heldr hirðir 
en leigumaðr, því ríss hann upp meðr frjálsri kirkjunnar rödd 
móti þeim vörgum, er þat eitt stunduðu með gráðgum sult, at 
svelgja hjörð almáttigs guðs. Héðan varð þat, er hann spáði 
í sínum kosníngi, at þeir birta sik fyrstir í bótlausri iðran sem 
fyrr sýndust ok fylgdarmenn hans heimligrar tignar, þvíat eigi 
vildu þeir greina, at skipt var um mennina, ok honum var nú 
bæði boðit af guðs hálfu [at] brenna ok lækna, berja ok misk- 
una, þvíat svá sem biskupi er boðit at vera linr iðröndum, 



i) Hér byrjar aptr 39Ö. 



58 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinundar sacra 

■3 



svá er hann skyldugr at vera strangr ok stríðr dramblátum. 
En því at vitstoinir rnenn vanvirða biskupsins gjörðir, gleymdu 
þeir eigi hans reglu, ok settu honum einkanliga tvennt ámæli 
alla götu; þat fyrra, at hann úkyrði alla menn með sínu forsi, 
þat annat, at hann hafnaði hvers manns tillögu. En í mót 
þessum tvíföldum umlestri stendr vel, at vér hlýðim hvat erki- 
biskup Dunstanus segir hér um, at þau lögtekin dæmi fylgi 
siðan Guðmundi biskupi um alla söguna. IJeilagr Dunstanus 
var erkibiskup í Kantia, þá er svá bar til þar innan staðar, 
at meistaramenn yfir steðja erkistólsins, í þeim glæp sann- 
prófaðir, at þeir höfðu falsat steðjann 1 , vóru inn kastaðir með 
valdi konúngsins. Gjörðist þessi hlutr mjök síðla á næsta laug- 
ardag fyrir hvítasunnu. En á næsta morgin, þriðju stund dags. 
sem herra erkibiskup er tii messu búinn, snýst hann til fólks- 
ins ok spyrr yfirvald staðarins af konúngdóminum, hvárt fais- 
arinn hefði tekit lögliga skript, en þat er i Englands lögum 
at láta báðar hendr. Honum var sagt, at þat var dvalt sakir 
hátíðar. Hann svarar: þessi sök heyrir mér til ok minni kirkju, 
ok því sýng ek eigi messuna fyrri, en þeirra pína er fullgjör, 
ok án dvöl, sem hann sér at þeir renna út af musterinu, sem 
vinna skulu verkil, snýst hann til altaris, ok grætr svá í sam- 
píníng bróður síns, at fljóta tárin fram af augunum með stórum 
styn ok hugar angri. Svá framt ok, sem þeir koma aptr er 
sendir vóru, þvær hann ásjón sína ok segir svá: nú væntir 
ck, at drottinn minn þiggi offr af þessum höndum ; gekk síðan 
glaðr til altaris. í því sama officio kom yfir hans höfuð ok 
herðar heilagr andi, sem eldrlogandi, ok hvíldist sá yfir honum 
um alla lágamessuna, sem allir menn sá í kirkjunni. En eptir 
messuna, sem hann lét síga hökulinn aptr af herðunum, hékk 
hann í lopti, því at klerkarnir vóru nær blindir af tárum, ok 
þeim ótta heilagleiks, at koma nær honum. J>elta dæmi sýnir, 
hversu vöndr ok himnamjöl, vín ok oleiun, á samt at vera í for- 
mannsins brjósti, ok hversu almáttkum guði er þat sambland 
elskuligt. Ilér fylgir annat dæmi af biskupligri staðfesti. Dun- 
stanus erkibiskup bannferði einn ríkan jarl í landinu fyrir opin- 
bera hóranar skemd, en jariinn sækir at fylgi konúnginn í 



i) sláttinn, 398. 



Guðmundnr saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



59 



Englandi, ok hann gefr honum bréf til erkibiskups, at jarlinn 
fái lausn. Erkibiskup virði þat bréf svá mikils , sem blek ok 
bókfell. Herra jarlinn lætr eigi fyrir vinnast, sækir nú á herra 
páfans garð með stóran kostnað, ok hugsar yfirvinna erkibisk- 
upinn. Svá tærir hann í kuria, at hann fær herra páfans bréf 
til Dunstanum erkibiskups. Sem þat er upp lesit fyrir Dun- 
stano með bví boðorði, at hann taki jarl ór banni : hann svarar 
svá: langt sé þat frá mér, sagði hann, at fyrir nökkurs dauð- 
ligs manns orð fyrirláti ek lögmál drottins míns Jesu Christi, 
langt ok fjarri sé þat minni sál. At sénni slíkri staðfesti fellr 
jarlínn til fóta honum með tárum, gefandi sik allan í guðs vald 
á kirkjnnnar dóm, með fráskilnaði fyrri ófrægðar. Fann hann 
þegar þat er hann leitaði , lausn ok líkn af kirkjunnar hálfu. 
í>etta birtir þann sið valdra manna guðs,*at skíra fyrst auga 
sjáldrit yfir glóð ástarinnar, enda v/kja 1 s/ðan fyrir öngumlif- 
anda manni af réttum veg, sem gjörði Thomas erkibiskup eða 
Guðmundr Holensis, en þá sýnist vándum mönnum scm þeir 
sé einráðir ok deilugjarnir , sem stendr í lífssögum þessarra 
guðs vina, sem nú vóru nefndir. 

28. Nú meðr því, at Kolbeini Tumasyni varð höfgara en 
hann hugði , at hafa herra Guðmund Hólabiskup undir hendi 
sér, byrjar hann óheyriligan herskap ok ófagran fjárafla móti 
kirkjunnar frjálsi ok klerkanna, sem einn af justisum Ileinreks 
konúngs. J>at er upphaf hans, at hann hefr kæru á lærðan, 
mann , þat kallar hann fornt fémál , en bygðar rómr [var sá], 
ef menn þorði rétt at tala, at sá mála tilúnaðr veri eigi 
mjök vandaðr, þótt leikmenn hefði hlut í átt undir lands lögum. 
Prestrinn sækir biskup at málinu , gerir honum kunnigt hvat 
hann hafði lögligra vernda, en gefr sik ok sitt góðs á kirkj- 
unnar vald ok frið undir vernd biskupsins. En er Kolbeinn 
fregn þetta, sækir hann prestinn, sem hann kallaði landslög 
bjóða, til útlægðar, ok ætlaði þá sömu sekt at hafa frammi á 
allsherjar þíngi um sumarit. Herra biskup fyrirbýðr Kolbeini 
af guðs álfu ok heilagrar kirkju, at sækja prestinn, en hann 
leggr úgilt hvat herra biskup talar, ok fjölmennir til þíngs, 
sern hann skuli kæra hin stærstu málaferii. Herra biskup 
hugleiðir annan veg, at bæði sakir guðs réttar, ok þess, er 



398; vilja, Hd. 



60 



BISKDPA SÖGDK. 



Guðimindar saj»a. 



prestrinn hafði sik lagt á kirkjunnar náð, stendr honum ei at 
snúa baki við, ok því tekr hann at sér vini sína ok frœndr 
til alþíngisreiðar. Sem fram kernr í þfng', ok mál er búit 
móti prestinum til dóms eptir flutníng ok atgöngu Kolbeins, 
gengr herra biskup til lögbergs með bagal ok stólu, ok talar 
svá: vér fyrirbjóðum af guðs álfu undir banns pínu, at draga 
prestinn undir leikmanna dóm. Síðan gengr hann í braut, en 
þeir dæma eigi at síðr, ok gera prestinn sekjan drápsmann. 
Sem þetta er sannspurt gengr herra biskup til lögbergs á 
næsta dag eptir, ok hefr svá sitt mál: þik kveð ek at þessu, 
Kolbeinn, þú hefr ratað í óhlýðni við guð ok heilaga kirkju, 
ok við oss, með svá opinberum glæp, sem nú er öllum Ijóst, at 
þú hefir dregit lærðan mann með fors ok ranglæti undir leik- 
manna dóm; hefir þú eigi verit þér einum illr ok úþarfr í 
þessu verki, heldr þeim öllum, er hér samþykktu með vitnis- 
burð, dómi eðr rangfengnum sóknargögnum, þvíat því firr stæði 
þér at rangdæma prestinn til dauðligrar sektar, at þér áttið 
hann eigi rétt at dæma. Nú samir öllum lítt, en þér ferligast, 
at grimmast svá í móti guði; því megum vér ei né viljum 
þyrma þér, ok sakir þess at glæprinn fyrirmælir þér ok öllum 
þínum fylgjörum í þessum ósóma, þá lýsum vér yfir yðr 
öllum samt, af kirkjunnar álfu ok herra páfanna skipan, hit 
sterkasta forboð guðs þjónustu, þar til þér sættist við guð ok 
heilaga kirkju með iðran ok fullri yíirbót. Kolbeinn svarar 
máli hans svá sem hann gekk í braut: því muntu nú ráða 
fyrst at sinni hvat þú segir, en vér munum gera sem líkar. 
Herra biskup heyrir orðin, en .svarar öngu. Prestrinn seki 
hafði riðit til þíngs með biskupi, svá reið hann ok heim aptr 
til llóla með honum, en kona sú, er preslinum tilheyrir ok 
geymir þeirra búnað, kúgast af Kolbeini til fjár framlaga, at 
hann láti búit standa. þetta sama haust dregr Kolbeinn at 
sér fjölmenni, ok ríðr til Ilóla, ok lætr þar dynja stefnu svá 
stranga uppá húskárla ok heimamenn biskupsins, at hann lætr 
varða útlegðar sök hald ok hjálp við prestinn. Móti þessi 
stefnu hrærist mjök biskupinn, ok heitast berliga at bannfæra 
Kolbein, áðr til koma beggja vinir, ok bera sáttmál, en herra 
biskup yill enga aðra sætt fyrir kirkjunnar hönd, en Kolbeinn 
gangi til festu, ok allt hans brot standi á kirkjunnar dómi, bæði 
til skripta ok fégjalda. Ok til þess, at illsku eldrinn mætti 



BISKUPA SÖGUR. 



61 



lœgjast, draga góðgjarnir bændr saman með þvi játyrði Kol- 
beins til sættar, at þeir skulu borga fégjöld slík sem dæmast. 
Svá slítr þetta mót, at Kolbeinn gengr til festu sem áðr var 
greint, segist herra biskup vel mega bíöa annars sumars ok 
alþíngis um þetta mál, at því betr verði haldinn dómr kirkj- 
unnar, sem vitrastu manna ráð er til leitt, bversu lögliga hann 
er settr ok saminn; skildust at svá mæltu ok hétu sáttir; var 
nú næsta vetr kyrt at kalla. En um sumarit eplir riðr herra 
biskup til alþíngis, ok dæmir þar með ráði Páls biskups, ok 
annarra vísastu manna, xij. c. vaðmála. En þessa gjörð svá 
lágliga samda rýfr Kolbeinn þegar hann kom heim í hérað, 
svá at varla laukst helmíngr dómsins, þvíat hann sagði bændr 
skylduga að lúka slíkt er þeir játuðu, en biskupinn heimtir 
einart á Kolbein fullan dóm eptir handfestu þeirra; en því 
lúka bændr eigi, at Kolbeini líkaði svá betr; ok þó at hann 
veri fallinn fyrir dómrof aptr í sama forboð, þá lætr biskupinn 
enn atgjörðalaust, þar til hann eykrmeiri bölvan yfir sitthöfuð. 

29. Sigurðr Ormsson, ok hans kumpán er Halir hét, hafast 
enn nökkut at þetta sumar. j>eir fara til ok*draga mann undir 
nieiðíngar ok limalát ór }>verár klaustri í Eyjafirði, þar með 
kúga þeir einn prest at lúka sér stórfé, til þess at hann haldi 
líö ok limum; þetia fé draga þeir undir sik, ok kalla höfuð- 
niund prestsins. Fyrir þessar tvífaldar sakir, svá Ijósar ok guð- 
rækar, bannfærir biskup þá báða; lætr Kolbeinn í fyrstu, sem 
hann skuli forðast þeirra samneyti, en litlu síðarr tekr þá 
bannsetta svá sem í sinn faðm, með sætt ok löguneyti. Varð 
sá endinn þessa máls fyrst at sinni, at Sigurðr ok Hallr sætt- 
ust við heilnga kirkju um haustið in festo Mauricii; greinir ei 
framarr þeirra sælt, en biskupi þótti heilög kirkja hafa sinn 
r étt. Kolbeinn sat í hjá friðinum, því at honum er sárt atláta 
af penínginum; en svá sem herra biskup hugleiðir, hverja 
s ^mtempran réttvísi ok miskunn hefir í lögmáli guðs, sér hann 
a ^ eigi ijár linleiki við þenna mann, því at æ framleiðis eykr 
híinn sína vesöld, hvar fyrir biskupinn neytir valds sér gefins 
a f guði, ok bannfærir Kolbein með fultri þjónustugjörð á næsta 
vetr eptir jól, fyrir þair tvær sakir: at fyrir kirkjunnar dómrof 
féll hann aptr í þat sama forboð er fyrr var hann í settr , en 
nú síbarr fyrir samneyti bannsettra manna með fráskilníng 
^irkjunnar. Margar vóru hans sakir, þótt þessar sé greindar, 



62 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðmundar soga. 



sem var samblástr hans at banna sölur 1 til staðarins, ok hvat 
annat er hann lysti. Sem hann hafði bannfærðr verit, heldr 
hann sik einn veg í samneyti sem áðr , dregr nú saman her- 
fólk um várit eptir páskir ok gerir heimsókn aðra til Hóla 
meðr lxxx manna, þess erindis, at stefna lærða ok leikmenn af 
biskupsins garði til þess héraðsþíngs , er þeir kölluðu Ilegra- 
nessþíng; ok er biskup varð þess varr, býðr hann bæjar lýð at 
standa hjá sér til beggja handa, í þeirri stöðu, sem hann skipar, 
fjarri kirkju, því at hann segist eigi vilja at kirkjan svívirðist í 
nákvæmd bannseltra manna; skulu þeir ekki tala við þ&tauma 
fólk: en ek mun tala þat mér leggst í brjóst. Síðan skrýddist 
herra biskup, ok tekr með sér eina rullu skrifaða með nor- 
rænu 3 , stendr hann svá með bagal ok mítru í öndverðu brjósti 
síns fólks, þann tíma er Kolbeinn reið á staðinn. Kolbeinn 
víkr þangat at, sem hann sér at biskup er fyrir, ok byrjar 
þegar sitt mál með stefnu , svá fjölmennri sem fyrr var sagt. 
Biskup þolir ok þegir meðan fram ferr stefnan, en lalar síðan : 
enn býð ek þér sætt, Kolbeinn , þvíat alls ofiengi heldr þú 
þínu þrái; þú reisist í móti þeim , er þú ættir at þjóna með 
öllum krapti andar ok líkama, þú þikkist vitr, en villist þó 
allr ok hvarflar í myrkrum sem sjónlaus maðr, þá er [þú] 
þykkist hefja[st] af þinni rapan ok vaxa af þinni vesöld, þá er 
þú hatar ok hæðir móðurþína, er þú ættir vernda ok verja, ef þú 
vildir vera réttr kirkjunnar son. Nú geym þín, at þú ofþreytir 
eigi, þvíat ek segi þér satt, at hvárt er þú fjölmennir eða stefn- 
ir, skal ek ei hopa fyrir þér ok eigi gerast eiðrofi fyrir þína 
skyld, en þá veri ek svá, ef ek hylda með hljóði þá er þú fyrir- 
smár ok fóttreðr kirkjunnar ok klerkanna rétt; ok til þess at þú 
gangir óduldr hvat sá maðrinn afiar, er þvíJíkt starfar, þá heyr 
hvat ek les þér! — Herra biskup tekr þá rolluna, ok less 
sjálfr á norrænu þau bannsetníngar orð, er þar vóru saman 
lesin, þúng ok mikil at heyra. Kolbeinn stendr ok heyrir, en 
víkr síðan þeg[j]andi aptr í veg , ok kveðr vísur þessar með 
miklum móð: 

Báls kveðr hlynr at Hólum 
hvern mann vera í banni 
Gylfa láðs, þann er greiðir 



l ) 396; sálvr t s , Hd. 2) norœna, Hd. 



G«ðiniind«r sn»a. 



BISKDPA SÖGUR. 



63 



geðrakkr fyrir mér nakkvat: 
geystr mun gegn at flestu 
Guðmundr fara um slundir, 
trautt má ek enn fyrir annan 
enda sjá, hvar lendir. 

Bannar biskup mönnum, 
berr stríð af því síðan, 
lýða kind á láði 
löngum kirkjugöngur ; 
trautt kann hóf sá er háttar 
hoddlestir vel flestu, , 
meðr eru af því aðrir 
ósælir, stórmœla. 

[Guð heíir Guðmund gervan 

glíkan 1 Thome at ríki, 

nær liggr okkr við eyra 

erfíngi höföíngja, 

ræðr guðs laga greiðir, 

geðbjartr snöru hjarta, 

hræðist himna prýði 

hann, en vætki annat. 
Hér af má skilja, at Kolbeinn sá tvá hluti, réttvísi biskupsins 
en rangindi sjálfs síns, ok þó gaf ógiptan honum faðmlag svá 
fast, at hann fékk eigi frá henni snarast. 

30. Herra Guðmundr biskup sitr nú heima um várit, en 
Kolbeinn linar enn lítið, heldr gerir hann nú eptir styrk móti 
biskupinum í syðra biskupsdæmi, at fjölmenna sem mest 
til héraðsþíngs , ok þat orð yfirfram , at með öllum þessum 
liðdrætti munu þeir fara epfcir þíngit í þriðju heimsókn at 
herra biskupi, ok taka út með valdi undir sverð þá menn af 
húsi , sem þeir kalla, fyrir ýmis tilfelli. Nú sem komit er at 
þvílíkri úfæru, hlutast til góðir menn at friðr mætti formerast, 
e n þar gekk seint á, þvíat dómi biskupsins neitar Kolbeinn 
þverliga, en biskupinn sér hallat sínu valdi , ef undan honum 
le ggst réttr dómr yfir sinnar kirkju meingerðum ok hennar 



*) [ara vill Guí)mundr gjörast glíkr, 396, 219. 



64 BISKUPA SÖGUR. Guðmundar snj-a, 

klerka; en þó enn sem fyrr sýnir hann sik vera sannan vin 
friðarins, ok því leggr hann sinn rétt ok samþykkir, at öll þau 
mál, sem ganga milli kirkjunnar ok Kolbeins , skal standa á 
dómi erkibisktips ; þiggr Kolbeinn lausn undir þeim veg, en 
gefr upp seklir allar, er hann kallaöi á biskups menn; skyldu 
núbeila sáttir, ok því svá, at ei varð langt friðkaupit, sakirþess, 
at menn Kolbeins rugla œ kirkjunnar rétt með einsbverjum 
óhæfum, heldr tíund hennar eða annat vitafé, svá at þeir máttu 
öngan tíma frjálsir fara án kirkjunnar refst. En þann hirtíngar 
sprota, sem biskupinn nauðbeygðist til kviðjanar á at leggja 
fyrir þeirra löstu, rangsneru þeir svá, at hann ryfi sættir allar, 
ok engi maðr mætti frið fá fyrir hans únáðum. En þessi 
úgipta Kolbeins var góðum vinum hans it mesta ángr ok 
hörmúngar efni ; má þar fremsta til telja húsfrú hans Gyríð, 
frændkonu hiskupsins, þvíat hún elskaði þá báða. Hér af 
kveinkar hún fyrir frænda sínum, sem þau finnast, ok tekr svá 
til orðs : þat angrar mik yfir alla luli fram , er hóndi minn 
reytir þik svá margfalliga minn sæti faðir ok frændi , því at 
ek óttast, at hér fyrir falli hann í guðs reiði, ok fái svá harða 
hegníng, sem ei sé orð eptir sendandi. Biskup svarar: ef ek 
mætta því ráða, þá mundi honum létt falla þat er hann mein- 
gerir mik, en þat er honum hræðiligra, er guði tilheyrir ok 
hans heilagri kristni. Hún svarar: hvat mun hin sæla guðs 
móðir til sín taka í þessu máli, mun hún nökkura amban 
skipa Kolbeini fyrir þann óð , sem hann þykkist hafa sam- 
sett henni til lofs? — Biskup svarar : sannliga frændi, munhún 
ambuna. — Nær þá? segir hún. — j>á er hann þarfmest, segir 
hiskup. — llvar mun þat? segir hún. — þar sem málskiptin 
ok hjálpin liggr við , segir biskup. Ilún grætr þá sárliga, en 
biskup mátti ekki aumt sjá ok vill gjarna hugga hana, þótt 
hér væri eigi brýn efni til hugganar. Hann segir svá: grát 
eigi sæti mín, vel mun verða; kann verða með guðs miskunn 
ok minnar frú , at endinn verði líkari en upphaíit. Eigi er 
getið fleiri orða þeirra at sinni. Á þessum tímum Guðmundar 
biskups verðr höfðíngjaskipti í Niðarósi, kaliaðist burt Eiríkr 
vígslufaðir hans, en herra J>órir vígðr, fyrsti Nidrosiensis með 
því nafni. 

31. |>essu næst gerist þat úfriðar efni í bygðinni enn at 
nýju, meðal kirkjunnar ok Kolbeins, at einnklerkr, akolitus at 



Gufimundw snga. BISKUPA SÖGUR. 65 

^ígslu úsiðsamr í vápnaburð, lifnaði ok klæðaskurð, ráðspcllaði 
konu nðkkura í vernd ok garði bræðra sinna. Bræðr konunnar 
ta ka þat ráð , sem þá var kært, sækja Ko[l]bein at málafylgi uppá 
skaða klerksins. Klerkr leitar fyrir sér í öðVum stað, ferr til 
biskups ok biðr hann ásjá, gefr þar með sik ok allt sitt góðs 
1 vald ok vernd heilagrar kirkju. Yið þetta tiltæki grimmast 
Kolbeinn at marki ok býr til sóknar legorðs sökina. Herra 
biskup býðr fram klerkinum til frelsis vj hundrat vaðmála, ok 
kallar þat tvenn fullrétti svá fallinnar konu. fessu boði neitar 
Kolbeinn mest fyrir þá sök , at hann segir öngum vinna ; at 
semja við biskupinn, segir hann æ fyrst rjúfa hvat er hann 
talar, ok því ferr hann fram málaferlum ok tilbúnaði semhann 
hugsaði. Ilerra biskup sér enn þar komit, at guð drottinn 
tyrir spámanninn býðr honum upp stíga tii vemdar ok skipast 
múr fyrir húsi ísrael, ok standa í bardaga á degi drottins, því 
fyrirbýðr hann, undir banns viðrlögu, at Kolbeinn dragi kirkj- 
unnar rétt undir sik eðr sína blástrsmenn í fordæmi klerksins. 
Kolbeinn ansar öngu hvat hann segir, lætr tumba málit á gall- 
hörðum landslaga lit allt til útlegðar. Herra biskup sér sik 
krafðan til framferðar af kirkjunnar álfu, ok gerir fyrst lög- 
ligar ok föðuiiigar áminníngar til afláts ok yfírbótar, en for- 
boðar síðan Kolbein ok alla þá sem sátu þann útlegðardóm. 
Kolbeinn harðnar því meirr, dregr nú at sér Sigurð Ormsson 
lil fylgis ok framferða móti biskupinum, at þat hér vel sannist, 
sem fyrr var ritað, at þeir tveir stóðu fremst í fylkíngu móti 
biskupinum, sem honum áttu bezt at lúka. J>eir byrja fjársókn 
innan xiiij nátta eptir dóminn, at allt þat góðs, er kierkrinn 
hafði átt, skai falla upptækt í þeirra garð. Herra biskup fyrir- 
býðr þeim ranga sókn ok yfirgirnd fjárins, segir, at hverr sá 
peníngr er kirkjunnar eign. J>eir gefa því öngan gaum, ok 
grípa slétt npp undir sik. Herra biskup bannfærir þá báða 
fyrir svá guðrækilig rán; stendr nú í þeirri hörmúng, at vesl- 
ugir víkja ei tilbaka, heldr verða af vándum verri, þvíat þetta 
sumar fjölmenna þeir til alþíngis. J>ví er alþíngi kallat, atþat 
skal vera eitt höfuðþíng á hverju ári í sama stað sunnanlands 
ok sama tíma, í enda Junii en l upphafi Julii; hélduþann tíma 
þíngit formenn landsins, en nú stjórna lögmenn, síðan landit 



i) ok, 396. 



66 



BISKUPA SÖGUR. 



Gnðinundnr sagn. 



var svarit Noregs kohúngi ; skulu sýslumenn nefna svá [rnarga] 
skilvænustu menn til þíngreiðár ór hverju béraðsþíngi, sem bók 
váltar. þessir nefndarmenn skulu dæma í lögréttu öll þau mál, 
er þangat bjóðast, með prófuðu skilríki, ok ei verða samin í 
héraðii Optliga sóttu biskupar í þann tíma til alþíngis, annat- 
hvárt at vernda kirkjuna fyrir rangindum leikmanna, eðr eitt- 
hvert frammi at hafa til styrktar kristindóminum, en þó ríðr herra 
Guðmundr eigi til þíngs þetta sumar; þvi eru þeir Koibeinn 
ok Sigurðr eigi iðjulausir: þat fyrst, at þeir svívirða þíngit í 
samneyti viðr sik, þat annat, at þeir sækja vj menn af Kúflí 
biskupsins at Ilólum fyrir bjargir ok samlag viðr klerkinn , er 
þeir kalla sinn útlaga, því at hverr er hjálpaði alsekum manni 
skyldi fá sama ijóri lífs ok aleigu. Fyrir þá sök bafa þcir lið- 
drált í héruðum eptir þíngit, með þeim orðflaugum, at þeir 
munu veita Jierra biskupi beimsókn enn um sinn með þessum 
her, ok taka út með aflamun líf ok lán þeirra manna, er þeir kalla 
sekja. Vinum berra biskups sýnist eigi traust at sitja fámennt 
fyrir svá miklum mannstormi ok þeirra forsligum fjándskap, því 
biðja menn, at biskupinn bættleggi eigi þat, beldr rými bann með 
visiteran sýslu sinnar. Ilerra biskup er seinn at láta sígast 
með forflótta, en fyrir þá grein, at gott er erindit til bata kirkj- 
unnar, lætr [hanri] eptir tillögum ok byrjar ferð sína norðr í 
sýslu; fara þeir allir með honum, er sekir vóru kallaðir. Ok 
er bann víkr norðan at áliðnu sumri í Augusto mánaði, fregn 
bann þat einu vestan yfir fjöllin , at eigi er fagrt: Bannsettir 
menn ganga í kirkjur ok heyra guðs embaitti , einn veg fyrir 
manna augum sem synir kirkjunnar; lærðir menn vóru svá 
lítt fengnir, ot þeir flytja guðs embætti yfir þeirra höfut, sumir 
kúgaðir en aðrir leiddir af eiginligum vándskap sinnar úblýðni, 
þat er lengi síðan var þeim baldsamt at officera yfir afsniðnum, 
hvárt sem kirkjan bauð eðr bannaði. Má ok merkja hvílíkir 
þeir mundu vera í embættisgjörðinni með óblýðni móti bisk- 
upinum, sem glaðir gengu í orrustur ok umsátir með hans opin- 
berum óvinum, vóru ok at öllu grimmari en úlærðir, sembrátt 
mun lýsast í því sem eptir feri\ Svá veraldarfullir vóru þessir 
tímar, at þeir máttu sannligar beita samhaldin nátt en lýsandi 
dagar, þvíat andligt ljós var mörgu hjarta löngu horfit, en sá 
inntekinn í leiðsögu, sem alla sína tíma gekk í myrkrum. 
Herra biskup harmar af huggæði svá mikla eymd ok angran 



Guðniundar sngn. 



BISKDPA SÖGUR 



G7 



heilagrar kristni, en fær eigi vfls.it í þann veg, er honum líkar, 
heldr fará þau orð vestan móti honum, sem hann um ríðr 
Eyjafjörð, at herr manns muni samhlaupast, ef hann ríðr heim 
til Ilóla, ok þeir er sekir kallast af hans fylgð, munu utari alla 
roiskunn láta sinn háls. Fyrir þenna kurr koma saman frendr 
ok vinir biskupsins, meirr af sinni vild ok manndómi en hans 
hænarstað; var þeirra foríngi einn röskrmaðr, er Ögmundr hét ; 
þeir [vóru] bræðra synir ok biskupinn. 

32. Nú berr svá til í veginum, at herra biskup ríðr um 
þann bý, sem búgarðr Sigurðar Ormssonar stendr; þar er kirkja 
fögr, skrín vænt með helgum dómum, ok bækr góðar. Ilerra 
biskup víkr hér til með sinni fylgð ok tekr skrínit í sitt vald 
ok bækr nökkurar, segir úfallit, at bannsettir menn hafi nökk- 
ura drottnan yfir þvílíkum hlutum. Sigurðr var heima, ok í þann 
tíma með honum bróðir [Kolbeins], Arnórr at tíafni. er einn 
finnst aumastr maðr í sögu þessi, þvíat hann tók at erfðum 
bróðurligt hatr ok illsku. þeir standa eigi fyrir, at biskupinn 
skipi kirkjunnar gózi sem honum líkar, utan túngur sínar 
hvessa þeir sem tvíeggjat sverð, ok hleypa sendiboð vestr til 
Kolbeins, at biskup ætlar vestr til Hóla ok dregr eptir sér út- 
laga þeirra, en ferr um land með rán ok rifs. Kolbcinn samnar 
liði fyrir vestan, en Sigurðr ok Arnórr fyrir norðan, ok ei því 
síðr, hvat sem brakat er, segist herra biskup heim vilja til 
kirkju sinnar at hennar vígsludegi, er þá stóð in Festo nativitatis 
beatæ virginis, at biskup eignaðist þat er ritað er : justus, utleo 
coníidens absque terrore erat, et cet. En fyrir þá hræríng, sem 
nú gengr í héruðin, með úbæriligum ótta dugandis manna, sækir 
fjölmennt á fund biskupsins, bæði lærðir ok leikar, hann at styðja 
ok styrkja ef þörf gcrist : ábótar báðir norðanlands ok nær fjórum 
tigum presta, en svá mart leikfólk, at dró í þúsundrat áðr lauk. 

33. Svá gerist, at herra biskup kemr heim á staðinn á 
næsta kveld fyrir kirkjudaginn með allt þat fólk er honum fylg- 
ir; segir sjálfr messu á kirkjudaginn, ok predikar einkar fagrliga. 
þenna sama dag kemr Kolbeinn með þúsund manna ok sezt 
um staðinn; fara þá menn í miðil af hvárratveggju liði ok 
vilja koma sáttum á. Er herra biskup enn sem fyrr víkjan- 
ligr til friðarins, ok segist búinn at veita Kolbeini Hkn, ef hann 
vildi þess alvarliga biðja, með þeirri grein, at allir hans menn 
hafi grið ok góðan frið, en þat er þvert af Kolbeini at gefa 

5* 



68 



RISKUPA SÖGUR. 



Gu&mundar saga. 



sektir upp, heldr líkar honum þateina, atþeirmenn, semhann 
kallar sekja, sé gefnir í hans vald. Biskupinn segist eigi vilja 
selja menn sína undir öxi, segist ok þat hyggja, at Kolbeini 
muni nógu þúngt á höndum, þótt hann beri eigi meö sér sak- 
laust hlóð. Ögmundr biskups frendi leggr sik allan til at 
draga saman með þeim , þykkist hann kominn í vandan púnkt : 
annan veg stendr at biskup bans ok náfrændi, en annan veg 
námægðir. En meðr því, atKolbeinn erekki til hallr friðargjörð- 
inni, er þess leitað, at biskupinn muni liðugr fara, ef hann 
rýmir undan honum , en Kolbeinn geldr þar þögn í mót. Ok 
er þat kemr fyrir biskupinn, svarar hann: stríðr er Kolbeinn 
nú, at mér skal ei játta friði, þótt ek gerist flóltamaðr frá 
kirkju minni. En fyrir þá grein, at þat finnst boðit, at 
fyrir utan sáiutjón firri maðr mann foraði, skal í myrgin, sem 
þér biðit, í brötl ríða, ok ei fyrr, en ek hefir gjört mitt embætU 
guði til tignar ok hans mæðr. Er nú þat ráðit, at biskupinn 
skal undan láta með sitt lið. Kolbeinn ok hans menn sitja 1 
útgarði nökkurum, svá langt sem vart ördrag norðr af staðnum ; 
ok svá er sagt með sannindum, at þeir heyrðu eigi nökkurs- 
kyns hljóð, þá er hríngdust allar klukkur at Hólakirkju. [Birtist 
í þeima 1 lut, hver guðs reiði lá yfir þeima lýð, at allir vóru 
samdæmdir svá sem með einu banni. En er á leið kveldit, 
segist, at Kolbeinn tekr svá til orðs: reiðr er Guðmundr mágr 
várr, er hann lætr klukkur þegja svá dýrahátíð. f>a svarar einn 
maðr í liðinu: kann vera, bóndi, segir hann, at hríngt hafi 
verit þótt vér hafim eigi heyrt. En eptir þetta, segist at Kol- 
beinn kvæði vísur þessar: 

Ileyrðu himna smiðr 

hvers skáldit biðr, 

komi mjúk til mín 

miskunin þín; 
því heit ek á þik 
þú hefir skaptan mik, 
ek em þrællinn þinn, 
þú ert drottinn minn. 

Guð heit ek á þik 
at þú græðir mik, 



3) [306 ; birtir J)«a, Hd. 



Gnðinundar sagn. WSKUPA SÖGUR. 69 

minnstu mildíngr mín, 
mest þurfum þín; 
rittu röðla gramr 
ríklyndr ok framr 
hölds 1 hverri sorg 
ór hjarta borg. 

Gæt mildíngr mín, 
mjök þurfum þin, 
haulz 2 hverja stund 
á hölda grund; 
settu meyjar mögr 
málsefoin 3 fögr, 
hjálpin öll af þér, 
í hjarta mér. 

Vóru nökkurir svá illir menn með Kolbeini, at þegar vildu hafa 
strítt upp á staðinn um kveldit, en Kolbeinn fyritekrþat, sakir 
guðs móður hátiðar, þvíat hann veit biskupinn svá einarðan, at 
ei lœtr hann kirkjuna officerast, í þeirra nákvæmd; liggr hann í 
sama stað um náttina, en Ögmundr með sínafylgð er á verði alla 
þá nátt, en biskupinn vakir náliga alla þá nátt allt til myrgins, 
ok biðr fyrir sínum mótgangs mönnum, fclandi sik ok kirkjunnar 
sök í várs drottins vald ok verðleika várrar frú. 

34. Á næsta morgin, sem tíðum er lokit fagrliga ok herra 
biskup er albúinn í veg, lyptir hann sinni ferð, með allriþeirri 
fylgð er fyrr var reiknuð; var [þat] it bezta mannval. f>eir 
víkja á fram þær flata foldir, er liggja norðr ok niðr frá staðn- 
um. í fylgð með Kolbeini var einn vansignaðr maðr, cr rétt 
má kallast krúnaðr son Plutonis, en prestr, Brúsi atnafni, þvíat 
hans eitrlig túnga talar sér sjálfum ok [enn] mörgum öðrum 
bráðan höfuðsbana, þá er hann segir svá, sem lið herra bisk- 
upsins nálgast í ferðar brodd niðr á eyrarnar, þar sem heitir Víði- 
nes : sé, Kolbeinn, segir hann, þar ríðr nú biskup i brott með 
beggja ykkra virðíng. Við þessa eggjan býðr Kolbeinn at menn 
herklæðist 4 ok hlaupi á bak; renna síðan sem hvatast fram í 
veginn þvert á eyrarnar, stökkva af baki ok fylkja. En er herra 

i) haulldn, Hd. ; haullz, 39G. 2) (= helzt) ; hauJldz, Hd. 

3) þann. 657 C; mál stofna ek, Hd. 4) herklæW, Hd. 



70 



BISKUPA SÖGDR. 



Guðmundar saga. 



biskup sér þat, at forsát er skiput, býðr bann sinni fylgð bæði 
með orði ok hendi, at þeir víki annan veg út í frá; en þegar 
sem þeir víkja , iætr Kolbeinn síga sína fylkíng fram fyrir þá, 
ok befr höggorustu þegar brjóstin mætast. Ilerra biskupinn 
kallar hátt um berinn, fyrirbjóðandi af guðs álfu at menn berist á 
svá dýrri hátíð, en hvat hann talar geymir engi maðr, þvíat árásin 
varð hin snarpasta sakir þess at fullhugar fundust, þótt ei 
veri mótið fagrt. Ögmundr biskupsfrendi var svá framr maðr 
til vápns, at í einu höggvi tvískipti hann miðjan mann í þessarr* 
sókn. En hví skulu bækr lengja slíka atburði, er ekki gera 
beyrandum utan börmúng, nema segja þat er at lýtr þess dýrð- 
ligs manns loíi ok verðleik, er þá vcrðr frá sagt? Sem litla 
bríð hafði sóknin staðit, fær Kolbeinn sár mikit á hægía fót, 
sem kálfinn er digrastr, en litlu síðarr kemr honum steinní ennit 
svá snart, at þegar tumbar [hann] í úvit á bak aptr, en við hans 
fall fellr ok orustan í stað; standa menn yfir honum, ok finna 
þvísa næst, at vit hans er veitt brjóstinu, en mál er honum 
enn bannat. IJerra biskupinn, sem hann heyrir hversu vorðit 
er, angrast hann ok hrærist af midli, sem einvalítker almáttigs 
guðs, i eptirlikíng sæls Davíðs konúngs, ok talar svá með and- 
varpan: drottinn minn ok sancta María! hjáiptu skáldi þínu; ok 
eptir litia stund öðlast hans bæn svá háleita framkvæmd, at 
Kolbeinn fær bæði skyn ok mál, ok beiðist hófsamliga biskups 
fundar; er þá biskupinum sagt Ferr biskupinn þegar feginn 
til fundar viðr hann, ok spyrr hvört hann vill sættast við guð ok 
heilaga kirkju. Hann svarar: gjarna, herra, allt mitt mál legg 
ek upp á guðs vald ok yðvart, þar með bið ek lausnar af hei- 
lagri kirkju fyrir öll mín misfelli. Herra biskup svarar: viltu 
sverja þann trúnaðar eið, at standa á dómi heilagrar Hóla- 
kirkju, ok veita henni aldri mótgang meðan líf liggr þér í 
brjósti. Kolbeinn segist þat gjarna vilja, ok sverr; er síðan 
leystr, skriptaðr ok huslaðr, en andaðist litlú síðarr. Herra 
biskup lætr flytja líkam Kolbeins til [Hóla] , ok veitir honum 
fagran söng fyrir umsátir, mjúka bæn fyrir mótgjörðir, með 
sæmiligri graptar þjónustu; þótti þessi tíðindi mörgum mikil , 
ok þeim mest er vitrastir vóru, því at þeir sá hvat eptir mundi 
koma. Má hér líkligt þykkja, at enn hafi fyllzt forsögn herra 
biskups, í hjálp ok heimván Kolbeins, sem hann forðum tilveik 
í hugganar orðum frendkonu sinnar, sem sagt var. 



tiuöinundnr sngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



71 



35. Engi maðr veit enn í dag hverr stein þann sendi, er 
Kolbeini varð at bana, því er þat margra manna ætlan, at 
meinleysi biskupsins muni hafa slegit hann með guðligri hefnd. 
Má þat sýnast líkligt enn fyrir aðra grein, at sá var mismuni í 
þeirra sókn, at ij menn féllu af liði Ögmundar, en níu af Kol- 
heini, ok hann sjálf[r] enn tíundi. f>at þriðja máhérfylgja, at 
sá illgirndar prestr, er fyrr var nefndr, féll náliga í fyrstu hríð. 
Kn þó réttsýnum mönnum, er hlýða sögunni , verði vel Ijóst, 
hversu syrgiliga Kolbeinn þægði saman sínar sakir móti kirkj- 
unni ok féll í því: kollverpa biskupsins úvinir ok svá rangturna 
þessu máli, at þeir kalla hann meirr en saklausan, ok því skulu 
hefjast í hans eptirmál fullar mannhefndir í garð biskupsins. 
Var þat veitt þar um fyrsta afhroð, at hans náfrendi, góðr 
maðr, subdjákn at vígslu, er Snorri hét, var settr undir öxi 
suðr á Kili litlu eptir fundinn; var forrnaðr þess verks }>or- 
valdr Gizurarson , sunnlenzkr maðr, er herra Guðmundr kall- 
aði mesta undirrót allra þeirra únáða, er kirkjan fékk af Kol- 
beini, þvíat hann var á þeim fundi, er klerkrinn var sekrgjörr, 
ok nú kominn upp á fjallveg at veita biskupi heimsókn, áðr 
hann spyrr norðan fall Kolbeins, sem áðr var sagt. Hér með 
styðja at bændr í héruðum, þvíat þann sáttareið, erþeirvunnti 
kirkjunni eptir fundinn, rjúfa þeir svá fcrliga, at þeir kalla í fyrstu 
sinn formann rangliga drepinn ; þar mcð segjast þeir ræntir 
góðsinu, þá cr þeir skyldu lúka ölmusu fátækra manna, erbisk- 
upinn hafði dæmt hverjum í sína skript fyrir atför ok óhlýðni. 
Hér með reis þat efni til meiri framferða, at Kolbeinn var ætt- 
stórr maðr, vóru sumir hans frendr, sumir mágar, er mest 
máttu aíla í úfriðinum, ok þann tíma vóru kailaðir landshöfð- 
íngjar. J>rjá bræðr verðr at nefna, þótt ólíkir væri, er svá 
hétu: þórðr, Snorri, Sighvatr, Sturlusynir. fórðr var þeirra 
beztr, Snorri í mið, en Sighvatr vestr; ok því kveðum vér svá 
at með fullteknu orði, at ]>órðr var alla götu inn trúasti vin 
herra Guðmundar biskups, sem bæði lýsist í sögunni fyrr ok 
síðarr, þar fyrir fékk hann alvarliga vináttu biskupsins; þat til 
marks, at einn tíma sem þeir fundust ok sitja báðir samt, lalar 
þórðr svá til hans: ek bið þik, vinr minn, at þú vísir nökkut 
á fyrir mér, hversu lengi ek mun lifa. Herra biskup færist 
undan með einfeldi, segir fjarlægt sínu lífi at vita öiiög manna. 
f>órðr sagði, at þat brást engum manni er hann veik á. Hér 



72 BISKUPA SÖGUR. Gn&mundar saga. 

I 

lendir með þeim, at herra biskup segir svá: þat er hugsan 
mín, ef ek skal til leggja, at þá er þú spyrr andlát mitt 
munir þú eigi langt draga. Nú hversu þetta sannprófaðist, er 
herra biskup sagði, stendr síðarr greint í sögunni. Snorri var 
i mið, sem vér sögðum, því at hann stóð í úvina flokki herra 
biskups, en sýndi honum þó stundum nökkvern manndóm, þá 
er harðast gekk, sem brátt mun lesast. En Sighvatr finnst í 
öngum sínum veg annat hafa gjört biskupinum, en mein ok 
mótgjörðir, með svá máttugri úhœfu, sem segja skilríkir menn, 
at sjálfar biskups tíundir um allan Eyjafjörð tók hann undir sik, 
eigi miðr en um viij ár, meðan stormrinn geisaði sem hæst 
móti kirkjunni; hér með hefði hann verit kátr kaupmaðr, þótt 
hann hefði tært alla sína eign, at firrast þau atvik sem lesin 
eru at herra Guðmundr hafi veitt [optar en um sinn 1 hans 
andligri ván. Sighvatr átti systur Kolbeins; var honum þat mikil 
framhvöt til illra luta fyrir áeggjan hennar. Arnórr Tumason, 
bróðir Kolbeins, ok Sigurðr Ormsson sátu sunnanlands næsta 
vetr eptir fundinn, ok váru heilagri Hólakirkju helzti úþarfir, 
því at þegar um vetrinn fara sendiboð meðal þeirra, er banda- 
menn gerast at stríða biskupinum ok hefna Kolbeins, er þar 
íyrstr Sighvatr, annarr Snorri bróðir hans, þriði ok fjórði Arn- 
órr ok Sigurðr, fimti ok sétti Jwvaldar tveir, Gizurarson, er 
fyrr var nefndr, ok annarr Vatnsfirðíngr , er vann þat níðíngs- 
verk, sem fyrr var skrifat af lííláti Rafns bónda, fylgdarmanns 
Guðmundar biskups. fessir vj ok aðrir ij samblása þá guðs 
reiði, at fara með her norðr um landtil mannhefnda eptirKol- 
bein. Sighvatr sendir orð þórði bróður sínum , at þeir finnist. 
I>órðr sækir þat mót, sem mælt var; biðr Sighvatr, at þórðr 
ráðist í fylgð með honum. IJann svarar: hversu mikii skulu 
ráð mín, ef ek ferr? Sighvatr segir: hví muntu eigi ráða því 
er þér líkar, eðr hvern styrk hcfir þú margmennis? þórðr 
svarar : þat eru v menn. Sighvatr sagði : hvat vinnr þú þá 
meira en annarr maðr? |>órðr svarar: þú sér, frendi; en undr 
þykki mér, er þú gengr í slíka snöru, er langligan úfagnað mim 
af leiða þér ok mörgum öðrum. Sighvatr reiðist ok hleypr á 
hest sinn ; sagði jþórðr svá, at aldri varð síðan þeirra bróðerni 
svá blítt sem áðr. 

36. Eptir páskir um váritdraga þeir formenn herfólk sam- 

)) [b. v. 396. 



Guðinundar saga. 



BISKUPA SÖGUR 



73 



&n, er nefndir vóru; fór lítil njósn fyrirþeimum fjallit áðr þeir 
kómu yfir fjallit í Skagafjörð; dreif þar enn til þeirra margtlið, 
svá at um kveldit hafa þeir allir samt vj hundrat manna. Fáir 
halda á þessum tíma trúnaðinn við herra biskupinn, var ok ei 
mjök hœgt um, þvíat Ögmundr, frendi hans, norðan kominn um 
fjall, var svá höndlaðr af herinumí Skagafirði, at þeir ræntu hann 
bæði vápnum ok hesti, ok komst hann því hvergi fram 5 en þeir 
allir, er Arnórr kallar mest sekja um bróðurdráp, flýjaundan, svá 
s em til skjóls, á biskupsgarðinn. Herra biskup sitr heima, sem 
hann fregn úfriðinn, ráðinn at rýma eigi né hræðast fjöld 
úmildra, heldr bíða, ok gjarna þola hvat er guð vill lofa at 
honum sé meingjört; engum sendi hann orð til liðs eðr jnála- 
fylgis, því at hann setti sik allan í þess vernd, er vald hefir 
allra luta. Ein var hans úgleði ok áhyggja , sakir samfæddrar 
mildi , at sjá eymd ok afarkosti , dráp ok dauða sinna sauða, 
þvíat eigi fór leynt af herinum, at þeir ætluðu hirðinn bröt 
skýfa, en höggva niðr þá menn af hans hjörð, sem þeir kalla 
mest sakaða, ok taka þar með biskupsgarðinn í sitt vald, með 
allt þat góðs, er honum heyrir til. Á næsta dag fyrir Festum 
Tiburtii ok Valeriani halda þeir herinum heim á staðinn, en 
þeir búast til varnar, er fyrir vóru, röskvir menn ok margir, 
bera at sér grjót ok þá vernd sem íá mátti, taka sér stöðu á 
þeirri hæð eða húsi, sem sterkast 1 var ok veggbrattast ásóknar. 
Formenn sjást um, hversu þeir megi með minnstri mannhættu 
vinna þá er fyrir vóru. leggr til einn klókr maðr, at þeir 
ljósti upp herblástr sama dag, en greiði atgöngu eigi fyrr en 
um morguninn; væntir mik, segir hann, 'ef svá er gjört, at 
fylkíng þeirra sé heldr þynnri. jt'etta ráð var haft; gekk ok 
sem hann gat, at eigi vóru allir jafnir, sumir leynast á braut 
um náttina til liðs með Sighvati, aðrir í kirkju, eðr fívja í brott 
í leyni, svá at fátt eina stendr eptir á verndinni um morguninn. 
Svá fuinst ok í nökkurum stað, at þessi hafi einkanliga verit til- 
laga þorvalds Gizurarsonar, at þcir skyldu eigi samdægris stríða 
við staðarmenn, sakir þess, at hann sagði þá vera vígsludag 
Guðmundar biskups, ok veri vánlaust, at [þeirj beri sigr yfir hann 
eðr hans menn á þann dag. Nú ef svá er satt, má skilja, at les- 
andi maðr má vel skiíja ok hugleiða, hversu sjá undarligr lýðr líkt- 
ist þeim er röktu letrin hvar Jesus mundi fæðast, en ofsóttu hann 



1) sterkastr, II d. 



74 



BISKUPA SÖGDR. 



Guðmuntlar saga. 



síðan allt til krossins. í aðra grein, ef svá er sem hann sagði, 
hefir herra Guðmundr vígzt á várit, idus Aprilis, en hann kom 
til Noregs áðr um sumarit; má þetta vera fyrir þá sök, at Mar- 
tirilogium setr á þann dag andlát Eyfemie virginis in Kallce- 
donia, finnst ok hér með í fornum kalendariis, að in Pro- 
festo Tiþurtii et Valeriani hefir súngizt Evfemiæ virgini. Nú 
sem herra Jesus Christus ok hans vin Guðmundr biskup veit 
sannara vera, viljum vér svá hafa sett ok sagt, þótt festum 
Evfemiæ virginis ok martyris in Kalcedonia sé mönnum nýrrar 
kristni kunnara sexto decimo kalendas Octobris, þvíat þar sem - 
finnst ýmisligt skrifat af inni sömu grein, ok fyri utan sálu- 
háska er eigi vísvitað hversu varð, hafa feðr várir hvártveggja 
sett en hvárki dæmt. Á myrgininn gengr Arnórr til með 
gnógum styrk, ok slær niðr staöarmenn úti ok inni, ok einn í 
kirkjugarðinum , svá at blóðit stökkr á kirkjuna.. Arnórr ok 
Sigurðr ganga tii biskups , gera honum tvá kosti , þann fyrra> 
at hann leysi þá, fari liðugr brott ok komi þar aldri síðan utan 
þeirra orlof; hér í mót játa þeir, að gefa grið þeim mönnum, 
er á kirkju náðir eru komnir; vill hann eigi þenna, heítastþeir 
at reka hann brott með svívirðu, en drepa menn hvar er þeir 
íinnast. Herra biskup svarar: hvat er ek má réttliga kirkj- 
unni til frelsis, ok þeim til náða er á henijar grið eru komnir, 
vil ek gjarna gera, en at leysa ykkr ór banni er langt yfir mitt 
vald, þvíat þit erut fallnir í svá djúpa bannsetníng dauðans, at 
af henni megi þit hvergi leysast utan á herra páfans garði, 
nema meiri iðran glæpanna gangi fyrir, en nú má sýnast. Hei- 
lagrar kirkju eign ok rétt skal ek ok aldri upp gefa, eðr játta 
undir bannsetíra manna vald, þvíat enginn yðvarr á mik frá minni 
kirkju út flæma eðr mér útlegðar dóm setja, né mínar gjörðir 
dæma; mik ok kirkjunnar sök gef ek enn sem fyrr undir erki- 
stólsins dóm í Niðarósi. Snorri Sturluson leggr til, at biskup 
geri nokkura linan á þeirra máii þeim til lífs, er nú reið sverð 
at svíra; segir þar mikit til vinnanda. Svá gerist fyrir bænir 
[Snorra], at biskup less yfir þeim Miserere, segir þó allt eins, 
at þeir eru jafnlausir ok áðr. Snorri býðr heim biskupi, því 
at honum sýnist eigi mjök friðvænligt. Herra biskup þiggr þat 
ok ríðr sama dag brött með honum ok hefir fá þjónustumenn. 
f>at var á sjaunda ári hans biskupsdóms. Angrast margir af 
hans brotferð, þeir sem dagliga höfðu með honum verit ok 



Guðinnndnr sngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



75 



mesta htiggan af hans miskunarfullu brjósti þegit. fegar sem 
herra biskup er í brott riðinn, ganga þeir Arnórr væpntir at kirkj- 
unni ok eggja [þá] út sem inni vóru, segjast ella skulu draga þá 
út eðr svelta til bana. Maðr svarar, er Sveinn Jónsson hét: gera 
mun ek kost á útgöngu, ef þér játið at lima mik til hálshöggs, 
væntir ek engis friðar af yðr, þvíat þeim geri þér úfrið í dag, 
er yðr samir verr. þessu játtuðu gengr hann út, ok þeir er 
inni vóru; er Sveinn aflimaðr, ok segir Ave Maria með hverri 
afliman, réttir hálsinn at síðustu ok lætr [líf] sitt með frægilig- 
um orðstír. Margir vóru þar drepnir, er út gengu. Nær allir 
formenn tóku í grið einshverja af því fólki, gjörði þat hverr 
þeirra í þrá við annan, því at ei vóru þeir í öllu samlyndir, þótt 
þeir veri til ills jafnir, í eptirlíkíng Herodis ok Pilati. Aðrir af 
hermönnum hlaupa í bæinn, brjóta hurðir, lok ok lása, leita 
bæði fjár ok manna; margri staðarins eign var þar rænt ok 
stolit, hestum ok húsbúníngi ok flestu því er utan kirkju var, á 
h'kan hátt ok af slegnum sælum Thoma in Kancia. 

37. Arnórr ok Sigurðr, eigi fegra fallnir en fyrr varritað, 
taka nú yfirvald biskupstólsins at Hólum, yíir tíundum hans ok 
tign ok réttarbótum, sem þetta allt saman veri þeirra erfð ; eru 
nú þeir dagar komnir, er Sigurðr ambanar líkt manndómi 
sínum þat, er herra Guðmundr leiddi hann forðum undan 
ágangi Oddaverja , þvíat hverr sá maðr , er at því verðr kunnr 
at honum hafi fulltíng veitt, eða forstoð fjár eðr fylgis, skal nú 
gjalda s_kyn fyrir eðr kúgast með afarkostum, fyrst til sjálfdæmis 
en síðan til fépínu, eptir þeim atvikum, sem hverr sýndistsekr; 
létu sumir ccc, einir v, aðrir x eða xx, xxx eða xl. Ögmundr bisk- 
upsfrendi lét c hundraða, með fjórðúngs sekt um alla sína daga. 
Segja svá fróðar frásagnir , at verðleikr herra Guðmundar hafi 
leidt hann heim til Hóla, ok brott af allri útlegð, ok eigi fyrr 
en hann var áðr örendr. Grepti drepinna manna skipa þeir svá 
at staðnum, at sína menn bannferða láta þeir hafa kirkjugarðs 
gröpt, en biskup[s]menn dragast í urð; presta ij ok leikmenn tvá 
kúga þeir til járnburðar, ok þeirrar undanferslu, at þeir hafi 
eigi unnit á Kolbeini. Eina ok aðra gera þeir óbótamenn ok 
útlaga fyrir ýmissar sakir; kennimönnum kirkjunnar gera þeir 
boð ok skipan, at flytja þar allt embætti sem hún veri 
án flekk ok fölnan ; sama boð gera þeir út fjögurra vegna, at 
allir prestar í hverri kirkju, þótt afsviptir veri sínu embætti 



76 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinundar saga. 



fyrir lögligar sakir, skulu nú sýngja ok öll embætti flytja, sem 
þeir segja herra biskup boðit hafa áðr hann reiðbrott. Herra 
Guðmundr biskup, sem til hans koma svá sorglig tíðindi, 
harmar hann í sinni huggæði, at heilug kristni ferr svá stopalt, 
með hryggiligri hratan brott frá þess boðorðum, cr hanaleysti 
sínu blóði; því skrifar hann opit bréf, með röksemd ritninganna 
ok ráði vitrustu manna, í hverju hann býðr með biskupligu 
\eldi, at Hólakirkja, margfalliga saurgut ok svívirð afbannsett- 
um mönnum lífs ok dauðum, skal aptr strengjast ok allri þjón- 
ustugjörð af setjast, þar til drottinn lítr hana ok sendir henni 
miskun af sínum háleita himni. Sem þessur bréf koma fram 
ok upp lesast, er kirkjan læst fyrst í stað ok tjald reist til messu- 
söngs utan kirkjugarðs, en litlu síðarr leiðist ræðismönnum 
þessi þögn kirkjunnar, ok því lokka þeir prestana til í fyrstu 
með undirhyggju, at segja þar tiðir messulausar, ok innan fárra 
daga kúga þeir til með harðindum, at þar gerist allt embætti. 
Uarmanlig var þessi kristni, einir vóru þeir kennimenn, er 
lögðu sitt embætti með ótta guðs ok biskupsins, en aðrir fyrir 
mannliga hræzlu, eðr fluttu þat fyrir þeirra kúgan eðr eigina 
úhlýðni. Höfuðkirkja, allra móðir, sitr í sorg ok sút, sem útlæg 
frá sínum formanni, ok sumar dætr gráta með henni, en sumar 
gleyma hennar sýtiligum harmi; hverr lifði sem lysti, þvíat ei 
var sá er um vandaði. 

38. Virðuligr herra Guðmundr biskup, útlægr fyrir guðs 
réttlæti, sat á næsta vetr í syðra biskupsdæmi með Snorra 
Sturlusyni, vel haldinn á þann sið sem þá var í landi. Uerra 
Páll biskup sendir honum orð, ok býðr honum sinn kost meðan 
sem harðast lægi á úfriðar stormr, ok herra Guðmundr þakkar 
honum boð, en treystir eigi at þiggja, þvíat hans meingjörða- 
menn stóðu í kærri vináttu Páls biskups. Sem vetrinn er af 
liðinn staðfestir herra Guðmundr biskup með sér ok sínu ráði, 
at venda heim af úllegð til kirkju sinnar, ef hans vegir tálmast 
eigi af úvina forsát, því fær Snorri honum ok hans fylgð norðr til 
sjófar, er llrútafjörðr kallast, — þar mætast biskupsdæmi, — allan 
nógligan kost, ok skilja með blíðu. IJerra biskup ræðr til skipa, 
ok hugsar at fara sjáveg aJla leið norðr, til lægis þess, er heitir 
Kolbeinsáróss, ok næst liggr bisknps stólnum, en þessi for- 
hugsan gengr honum eigi fram, þvíat fyrr en hannkemr á skip 
eru þær fréttir norðan, at Arnórr ok Sigurðr taka með flokk 



Gnðinundnr Sflga. BISKUPA SÖGUP. 77 

ok ferð hafnir allar á veginum, en hafa libsdrátt á landi, ok 
ælla því liði at stefna móti biskupinum, þegar þeir vila glöggt 
hvar hann kemr fram. Fyrir þessi tíðindi skilr herra biskup, at 
allt er samt ok fyrr, vill ei leiða fá menn í forað, ok vendir 
ferð sinni til syðra biskupsdæmis, þar sem heitir Steingríms- 
fjörðr, þar fregn hann norðan framfcrð prestanna, hversu þeir 
síingu í forboði, ok bönnuðum stöðum með náveru bannsettra 
manna, er alla illsku draga móti kirkjunni, sem fremst megu þeir 
afla; því gerir biskupinn bréf, fyrirbjóðandi þeim framleiðis, 
undir efstu banns viðiiögu, at fremja guðs embætti sér til áfalls 
ok fyrdæmíngar. En er þessur bréf koma norðr, þykkir þeim 
harðna at eins, ok bregða þó undir silt úráð, en verpa í vind 
biskupsins orð fyrir eigin vándskap ok illar fortölur, er þar eignat 
mikit af fyrnefndum múnk, bróður Gunnlaugi at Thyngeyrum ; 
má þat ok trúligt þykkja fyrir þann forsligan hlut, er af honum 
segist, at svá sem hann hafði diktat novam historiam sancti 
Ambrosii, fór hann norðr til Ilóla þann tíma sem biskup var 
heima , gekk fram í kór næsta kveld fyrir Festum Ambrosii, ok 
hefr upp at úspurðum biskupinum þat nýja dikt, er hann hafði 
saman borit; en er þat kemr fyrir herra Guðmund biskup, gengr 
hann fram í kór, ok fyrirbýðr honum undir forboðs pínu at 
leiða inn nökkura nýjúng orlofslausa í sína kirkju, segir miklu 
lofligra ok kirkjunni [makligra] þat kompon , er samdi blezaðr 
faðir Gregorius páfi í Uoma. Lætr bróðir Gunnlaugr þá nifcr 
falla, ok fékk fyrir dirfð heyriligan kinnroða. Herra Guðmundr 
biskup, sem hann fær öngva náð í sínu biskupsdæmi, vitjar vini 
sína, er honum forðum öfluðust í kennimanns stéttnum, svá sem 
útlægr maðr, í nafni Jesu Christi; fyrir því hneigir hann í þær 
hálfur landsins syðra biskupsdæmis, er Vestfirðir heita. Taka 
Vestfirðíngar hann sem fyrr, með allri blíðu ok manndóm, 
greiða ok góðvilja, af fremstum föngum; veitir ok guð þeim þegar 
stundliga þar i mót fagra réttarbót, þvíat í þeirri ferð verða margir 
merkiligir hlutir fyrir guðs mann, þótt hér greinist fárafmörgu, 
einkanliga hversu hann frjálsaði menn ok héruð af því flagði 
eðr fjanda, er þeir nefndu Selkoliu. En á hvern hátt þessi 
úhreinn andi kom til í fyrstu, eðr hversu hennar yfirgangr steypt- 
ist fyrir bæn ok blezan Guðmundar biskups, stendr hér skrifat. 

39. Svá berr til í þeirri hálfu, sem títt er, at á einum 
Jitlum bæ fæðir kona meybarn; eru skipaðir cplir skyldu karl 



78 



BISKUPA SÖGUR. 



6«5immtlnr- saga. 



ok kona at bera barnit til sóknarkirkju, at þat taki skírn, ok er 
þau gera sinn veg frani með sjó, verór fyrir þeim stór steinn, 
cr menn kalla Miklastein, þar gera þau illmannliga dvöl, leggja 
niðr barnit undir steininn ok víkja annan veg til saurlífis , ok 
er þau koma aptr, sýnist þeim barnit blátt, dautt ok ferligt; 
hér hugsa þau [við skiljast, ok ganga frá harla skamt 1 , áðrþau 
heyra grát, ok sem þau aptr víkja, sýnist þeim barnit lifa, ok 
nú svá hrœðiligt, at hvárki þora þau snerta né nær koma, snúa 
heimleiðis ok segja þetta undr; síðan er leita farit barnsins, ok 
er í bröttu, ok litlu síðarr sýnist þar kona ein nýkomin íbygð- 
ina, slundum með venu áliti, en stundum með selshöfði, 
gekk þessi fjándi einn veg djarft á dag sem nátt, því var þessi 
miðdegis djöfull Selkolla nefndr í sveitinni. 

40. Nú gengr svá til efnis í því héraði, at bóndi sá, erá 
húsfrú vena heima í sínum bæ, stendr um dag at skipsmíð í nausti 
nökkuru nær sjó, at þar kemr tii hans at úvöru sú kona, er 
þat lík er með áliti ok öilu látbragði , sem hún sé hans eigin 
kona; hún slær í fyrstu á leik nökkurn við hann bóndann, þar 
til hann leggr glenz í mót, en nákvæmir hana síðast með kjöt- 
ligu verki, ok brátt eplir þetta verk birtist, fyrir umskiptiliga 
mynd úvinarins, hversu brögðuliga hann var blekktr; viil hann 
nú heim leita til bæjarins, en Selkolla verr honum veginn, svá 
at mæddr ok máttfarinn nær hann um síðir bænum; kennir 
hann þó sína heimamenn, en leggst í kör fyrir þá sótt, ersvik- 
ligr fjandans prettr hafði unnit hans náttúru; má liann síðan 
öngva hafa, þvíat sami úhreinn andi sækir hann dag ok nátt með 
ákafa, þora engir menn at sæma með þvílíkri óhamíngju, nema 
einn dygðugr frendi hans, er liggr í hjá honum, þar til er Sel- 
kolla ræðr á þann of nátt, ok sprengir ór honum bæði augu; 
liggja þeir nú báðir sem hálfdauðir. Svá mikinn úgang hafði 
þessi fjandi á nætr ok daga, at gildir menn þoröu eigi at fara 
vega sinna, þvíat þar kom hún upp ór jörðunni, sem sízt varði. 
Stendr þcssi sút með svá miklu áfalli, sem herra Stuiia váttar, 
er þessa sögu samsetti, at sumir lágu blindir, sumir bein- 
brotnir, aðrir með öllu daubir, svá at öll sú héraðsbygð var 
uppnæm til auðnar áðr læknir kom. En þó at þcssi úvin 
sveimaði víða um bygðina, þóttist hún heimili eiga hjá þeim 



i) [39Gj ganga fr. h. sk. ok ætla \ib sk., Hd. 



Guðmuutlar S.ngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



79 



bónda, [er svikizt hafði 1 meö hans háðuligt samband. J>ví var 
[sá] aumi bær allr ruglaðr með hrygð ok fjaiidaligum yfirgang, 
svá at þar var engi ró, heldr vá ok vesuld síð ok árla. 

41. Nú er at segja frá ferðum Guðmundar biskups, at í 
meðal annarra góðra manna bjóða honum heim tveir skilríkir 
bændr, var fólk margt með herra biskupi, bæði fijálst ok fátækt, 
en hallæri niikit í þeim héruðum, ok torfengr kostr til mann- 
fæðu. Sá bóndinn, er fyrr tekr með honum, slær niðr xx geld- 
.ínga fyrir fátæka menn biskups, dvelst hann þar tvær nætr ok 
líkar allvel. Bóndi biðr, áðr hann ríðr í bröt, at hann vígi honum 
brunn, vildi ek, segir hann, at þat yrði með öllu heilagt vatn. 
Herra biskup svarar : sá er helgar alla hluti stjórnar því, hversu 
heilagt þat verðr, en bleza skal ek brunninn þinn sem ek kann. 
Síðan vígir hann brunninn , ok er þat vatn svá mikillar blez- 
anar, at margfaldar heilsubætr gerast af. Ór þeim sama brunni 
var ílutt vatn í línhúfö yfir þveran Steingrímsfjörð , sýndist 
hún utan sem svell meðan hún hélt, en þurt lín er ór var 
látið. lléðan ferr biskup í annat heimboð; gerir sá bóndi líkt 
hinum fyrra, leggr niðr xx geldínga fyrir fátæka menn , ok er 
kjötin eru upp gengin, dregr á gleði biskupsins með nökkurri 
fæð. Bóndi finnr þat brátt, ok talar svá: herra minn, segir 
hann, hvat er þat í mínu valdi, er yðr þykkir at skorta? Ilerra 
biskup svarar: heyrðist mér rétt, at þú gæfir fátækum xx geld- 
ínga? Já, minn herra, segir hann. Biskup svarar: þarf hann 
nökkut hinn fátæki bæði á fót ok líkam. — Bóndi finnr nú hvar 
ferr, at hann hefir kippt geldínga gærunum í sína eign, en veitt 
kjötin slætt; [því svarar hann svá til:- ek vil gjarna svá hafa 
gefit, sem yðr líkar betr; lætr síðan gærurnar tii; skiptir biskup 
þeim með ölmustimönnum , ok er þá kátr sem áðr. í her- 
bergjum þessa bónda var sá kvennkryplíngr, at knéin þrön[g]ðu 
brjóstið með föllnum sárum. Hér um biðr bóndinn, atbiskup- 
inn muni líkna svá aumanlíkam. Biskup svarar : gjarna skal ek 
biðja drottinn minn ok hans sæla móður, at þau miskunni; 
legg ek þat tii í fyrstu, at þér berit hana ísængmína, sem ek 
geng til óttusöngs í nótt. Um morguninn eptir, sem þetta var 
áðr gjört, segir hann sjálfr messu, ok býðr at kryplínginn skuli 
leggja niðr á gólfit hægra veg altaris í því sama ofíieio, þar sem 
hann dæmir heyriligast, blezar [hann] þrysvar 3 yfir kryplínginn. 



j) [b. v. 39G. 2) [b. v. 39G. 



a) 39G; þrisvar, Ild. 



80 



BISKUPA SÖGUR. 



Gu&inundar sagn. 



En þann tíma eptir messuna, sem hann hefir tekit ablucio- 
nem calieis, vætir hann krepta limu með því vatni, ok guðs 
krapti tilkomanda réttast bjúgir limir svá, at hverr þjónar þægi- 
ligri skipan sinnar náttúru. Lifði sú kona lengi síðan, ok bar 
á brjósti æfinlig ör, er váttuðu hversu stórmerkisfullt verkit 
var fyrir guði ok mönnum. 

42. J>essir tveir menn, er greindir vóru, ok fleiri bygðar- 
lýðr, tjá mjúkliga herra Guðmundi hverr ágangr ok illska þröngði 
þann auma lýð með falsi fjandans, er næst bjó bygðum Selkollu;. 
þar með biðja þeir hans ágætt faðerni , at hann muni til fara 
ok álíta með sinni list, at þessi úhreinn andi mætti firrast. 
Hann svarar: þessi er mikil bæn, ok langt yfir mitt megn, at 
þreyta við helvízkt vald, þat er svá ofrar sér með sterkum yfir- 
gang ; en [þó] sigrar hans mildi eptir vana, [ok ferðast 2 sem beðit 
var; vóru flestir þangat ófúsari en tilboðinna brúðlaupa. Fram 
kemr hann til þess bæjar, er úvinar máttr ok megin átti heima. 
J>ví var líkt sem allt þat hús veri grafit í dupt ok hárklæði með 
sorg ok sótt úbærra vesalda. Ilér tekr herra biskup gistíng, 
þótt ei væri glatt í móti gengit; var forbeini léttr um kveldit, 
þvíat sumir heimamenn lágu, en sumir litlu betr. Herra biskup 
býðr, at sæing hans sé gjör í stofunni á hægra veg dyra, segir, 
at þar skal allt fólk hjá honum inni vera um nóttina. Ilerra 
biskup blezar þámenn, er í lágu stofunni, gengr síðan til sængr, 
ok sezt niðr í rúmit ok ætlar af klæðast. En með því at þjónustu- 
menn vangeyma at draga afhonum skóklæðin, sér herra biskup, 
at kona skýzt fram at óvöru ok gengr úboðin í þjónustu, lætr 
sér ei feilast, ok dregr afhosuna. Hann kennir hver komin var, 
þn'fr af henni hosuna með afli, ok keyrir um höfuðit með þess- 
um orðum: far niðr, fjandi, ok gakk eiframarr! — Oksvávarðj 
at Selkolla þorir eigi til þrautar at leggja við biskup. Flestir 
sváfu laust ok lítið í stofunni, en biskup vakir lengstábænum 
þá nótt. Á myrgininn lætr biskup gera vj krossa með tré ok 
einn stóran, svá at fáir hafnarkrossar eru stærri; síðan hefr 
hann sína ferð til þess altarishúss, er nálægast var í bygðinni, 
hefir með sér alla vj krossana, ok í veginum, sem þeir fram 
koma at einum læk, sjá ófreskir menn, at þar stendr Selkolla 
ok býst enn til bragða. f> essa sýn óttast bæði menn ok hestar. 
Herra biskup sér ok hvar Selkolla stendr, víkr djarfliga at fram 



j) s) [b. v. 396. 



Gu&imuidnr sngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



81 



at henni ok gerir kross með sinni blezaðri hendi. Eptir hann 
gjörvan talar hann svá : sökk nú, fjándinn, ok kom aldri síðan upp 
í þessum landsfjórðúngi , en ef þú bíðr þqss, er ek steypi þér 
þriðja sinnij, skaltu sjálft undirdjúpit finna. Selkolla sökk við 
þetta hoð. Sem herra Guðmundr kemr fram til kirkjunnar, segir 
hann fyrst sjálfr altarismessu, en vfgir síðan krossana alla, ok 
vatn þvísa næst í einu keri ; síðan lætr liann setja uppreista kross- 
ana í kerit, ok væta alla með vatni, en þat vatnit, sem áðr vígð- 
ist ok nú ílaut af krossunum, býðr hann dreifast syðra veg upp 
á kirkjuþekjuna 1 , segist þess vænta, at af því grasi er þar vex 
muni menn fá lótla meina sinna, biðr menn ok þat varast, þótt 
húsit verði þakt mcð nýju, at æ nökkuð fyrra samblandist í 
þekjuna, segir ef svá er gjört, at ei mun grasrótin tapa sinni 
náttúru ok dygð. Prófaðist þetta síðan sem hann fyrir sagðh 
ok brátt mun lesast með einu vitni. En nú fyrst eptir svá 
gjört, er greinanda, at hann snýr aptr í veg, ok sem hann kemr 
tii bekkjarins þar er Selkolla sökk, býðr hann í þeim sama stað 
fciðr skipast þann stærsta krossinn, ok aðra iiij setr hann í 
Jjórar höfuðættir umbergis bæinn, ok fimmta uppi á stofuþekj- 
unni, þar skíðiægt yíir, sem Selkolla hafðí niðr leitað undan 
hosunni. Síðan huggar hann þat auma fólk, segistþess vænta, 
at ei muni Selkolla þar ganga um sýslur [frá] þeim degi. 
Sjúka bónda býðr hann þat, at hann láti flytja sik til sóknar- 
kirkju sinnar, segir, at hann mun þá eigi langa kröm bera. 
fcelta fór enn svá; hann lét flytja sik ok andaðist innan fárra 
nátta; fluttu forsýnir menn, at í hans graftar stund stóð skelmir 
fyrir utan kirkjugarð ok treystist eigi nær koma, sakir þeirr- 
ar blezanar til fararleyfis 1 , er maðrinn hafði þegit af herra 
Guðmundi biskupi, en frændi bóndans, er augna sprenginn fékk, 
Y ar steinblindr á alla sína daga. 

43. Litlu síöarr koma þeir menn á fund herra Guðmundar 
biskups, er ráðit hafa sína skipferð norðr yfir þann fjörð eðr 
fl^^) [sem liggr] meðal nerðra biskupsdæmis. þeiu ganga til herra 
Guðmundar ok biðja' blezanar til fararleyfis. Herra biskup 
blezar þeini ok talar svá: farit vel, synir, verit varir, ok signit 
yðr kristiligjx, þvíat við brögðóttan- er at beita. feir koma til 
skips, ok ýta lílið undan landi, &ðr \ kcmr skipit svá mikill 
ofrþúngi úsýniligr, at skipit er með öllu kafhlaðit. þeir litast 

Wna, 39G. 

II. B. a 



82 



BISKUPA SÖGUlt. 



GuöimincL'ir sn^a. 



um þetta undr ok sjá öngva nýlundu , utan sýnist sem ein stór 
ok svört beinknúta liggi aptr í skutinn. Hraðr var byrr, en mjök 
bárstórt ok lítiö borð við báru 1 , því lystir þá at vinna kyrt, ok 
verðr ei út kastað knútunni; halda þeir inn á Miðfjörð, er fyrr 
var nefndr, ok taka land meö höldiuu En þann tíma sem 
skipit kennir grunn, kastar einn kumpána knútunni fyrir borð, 
veltist [Uún] með varpi sjófarins upp í ítæðarmál, ser þá skygn 
rnaðr, at þar ríss upp Selkolla ok gengr á land. Se hér dýrð- 
\igan veröleik, er flóttrak Uelvízkan anda ok fjötraöi jafnfram, 
svá at hann mátti krislmim mönnum ei granda. Man þat eng- 
inn aldr síöan, at Uún Uafi séz,t eða meinat í Vestfjöröum. Síðan 
er hún ór sögunni. En nú skal enn aptr víkja ok sjá, hvat 
Uerra Guðmundr biskup veitti Yestfirðíngum fyrir þau grös ok 
heilagan kross , er hann leifði þeim í elskumark fyrir margau 
greiða ok góðvilja, er þeir gjörðu Uonum bæði fyrr ok síðarr. 
Ok þó at þessi lutr hafi síðarr gjörzt en hann fór til guðs, rit- 
ast Uann í þessum stað tilheyrandi fyrra efni. Eptir Selkollu 
sögu kvað Einarr Gilsson xx vísur ok eina, ok er þeltaupphaf á: 

Askr fór els ok Ilöskva 

ósvinn dalar tvinna, 

grands var gaurr 2 af stundu 

gjarn, með heiðnu barni: 

lögðu jóð, en ugðu 

öngva grein, hjá steini 

beint meðan [börðust punti* 

baugrein ok Týr fleina. 

2. Hugðust barn, áðr bægði 
brynjumeið, ok reiði, 

girndar úbreinn andi | 

undrgjarn, taka mundu: 

sýndist fljóð en fundu 

íláræðin þau bæði, 

illiligt með öllu, 

ofgrand af lúl fjanda. 

3. Gengu þar frá þínga, 
þjóð fretti slíkt, jóði 



báru stórt, Hd. 2 ) 39G; gautr, Hd. 3 ) [bárust pinu, 39G. 



^uöinuudar sagn 



BISKUPA SÖGUR. 



83 



Baldr ok 1 Bölverks köldu 
haugarein 2 und steini; 
þar gekk síðan sökkva 
svört Gneip viðum björtum, 
sýndist selr í enda, 
sannfrétt er þat : *, annan. 

4. Dálkr réð fyrri fólki, 
furðu tíðr á smíðar, 

ei var auðar bægir 
ólmr, at Lægishóimi 4 : 
kemr í hús, en bamra 
hlyns olli þat kynjum, 
Gríðr við [grimdar æði 5 
gjósorð um dag ljósan. 

5. Lagðist Laufa brigðir 
Ijóða hvass með skassi, 
brúns lézt beðju sína 
broddspennir þar kenna; 
sótti síðan rétti 6 

seims Geslilja" 1 heima 
æst, svá at ýtir misti 
undfleins þegar greina. 

6. Sat yfir sjúkum veiti, 
svall móðr, daga alla, 
þundi þorna randa, 
J>orgísl, er fékk píslir; 
sprúngu á hreyti hrínga 
hyrflæðar þeim bæði 
sjónarberg af sorgum, 
Selkolla því olli. 

7. Svá lét Gýgr fyrir Gautum 
grimm hanga-Týs rimmu, 

ferð var af Hálu harðri 
hremd, farvegu stemda: 
\íst at varla treystist 

i) á, 39G (rangt). 2) betyarein, 390 (rangt). 

3) sannfrft vera, 390 (rangt). 4) = Hafnarhólmi i Steiiigrímsfiribi. 

») [getg.j grundar fa&i, Hd; til grimdar faftis, 390. 

rcitti, 396. 7 ) gestjþílja, 396. 

6* 



Æ 



84 BISKUPA SÖGUR. GuÐmuudar snga. 

vœn drótt slegin ótta 
ríða réttar leiðir 
raunfast af Bil hrauna. 

8. Báðu biskup síðan 
bálregns viðir 1 gegnir 
hjaldrs, at hann hjálpa skyldi 
hugrakkr fírum nakkvat; 

fór til Hólms, er heyrði 
hörmúng- um lið þúnga 
leika vSjófar sæki 3 
snjallr manndáða allra. 

9. Inn kom leygs þar er lágu 
lægis vörðr með hörðum, 
trautt munu, tálutn settir, 

tveir veslíngar, meiri; 
blindr var, gæðir 4 grandi 
geirþíngs í píníngu 
vinds 5 en vitlauss annarr 
valdr fjöldrifins skjaldar 6 . 

10. Vitr T nam biskup breyta 
bálflæðar skóklæðum, 
hosu dró harðla lausa 
hönd ein af Guðmundi; 
þá kom inn hin auma 
Ámgerðr við lit sáman, 
hugðist Greip 8 at grípa 
ginljót um kjöl 9 fótar. 

11. Vitr sá Leirvör Ijóta 
lands höfðíngi standa 
örr ok ei sér fjarri 
áðr guðligra ráða, 
en þollr af frægð fullri 
fríðr blezaði víðis 
glóða, glatt varð lýðum, 
greypt flagð í jörð steyptist. 

i) vftar, 39Ö. a) hörmúngs, 396. 3 ) S œkir, 396. 

4) 396; græW, Hd. s) vinnz, 396. 6 ) fjöldrifínn skjalda, 396. 

votr, 396. e) gneip, 396. ») skjól, 396. 



Gu&wmndar sagn* 



BISKUPA SÖGUR. 



85 



12. f>ar lá nól sá er nœrði 
njótr allmarga brjóta 

sægs, þá er sjúkir lágu, 
sinclrs benloga vindar; 
dagr kom, djöfla sigrir 
dáðmildr ok þá yildi 
glaðr yfir Gauta fríða 
Góins skers bafa messu. 

13. Ætla á Uamar, þvíat, humra 
hyrbíðendr fríðir, 

þar slóð, bíngs, hit blíða 
bænhús, með sið vænan; 
satt var at mönnum mætti 
meinvættr bjá bekk einum, 
bægði sára sigða 
Selkolla mjök þolliim. 

14. SæU nam sökkva trölli 
söngs meistari ströngu 
harðr með helgum orðum 
hellis grams við mellu; 
varð aldregi virðum, 
víðfrægt er þat síðan, 

mein at Mörnar sjónum, 
móð létti svá þjóðar. 

15» Ráð- söng messu meiðum, 
mítru gramr at Hamri, 
-víss ok vígði krossa 
vel fimm Kjalars rimmu; 
settu sólar drottins 
seims verkendr merki 
eitt þar er Áma knátti 
alklökk í jörð sökkva. 

16. En fjóra lét færa 
furðu jafn til Ilafnar- 
skreytir-hólms í heituxn 
hyrfoss þegar krossa; 
Dálkr fékk, dróttir klökkvar, 
dáðlistanda, mistu, 



i 



86 BISKUPA SÖGUR. Guðmuudar saga. 

skyn fyrir blíðar bænir 
böls grœðara, mœði. 

17. Fóru fraegir árar 
fleinþeyrs á byrhreini, 
sveit hafði þar sóta 

svanbekks hlaðit ekki; ' 
kemr á heiðar humra 
hest óþokkuð flestum, 
þat var hrossknúta heitin, 
hræseiðs frömum meiðum. 

18. Bátr seig, borð var lítið, 
brast súgr um lið drjúgan, 
salt þó búfl héltum, 

hrönn féll í kné mönnum : 
áðr hreytendr hétu, 
húm lá salt 1 í rúmum, 
at Guðmundr grandi, 
Góins stéltar, þeim létti. 

19. Borð flutú, byrr kom Njörðum 
bh'ðr Sköfnúnga hríðar, 

sjór lék stafn ok stýri, 
stirð inn at Miöíirði, 
þar lét kastað knútu 
kát ferð á höfn verða, 
hafa sónviðir séna 2 
Selkollu þá heljar 3 . 

20. Barðs hefir aldri orðit 

angr at Uálu gangi ' 
síðan Svölnis beðju 
v sár 4 eyðendum reyðar, 
svá nam hildíngs himna 
, hvatr þjónandi Ijónum, 

lýðr fékk miskunn rnikla 
margr, fagrliga bjarga. 

21. Eigi verðr í orðum, 
öld sannar þat, manna 



i) svalt, 39G. 2) scima, 39G. 3) 396; þolla, Hd. 

4) sárt, 390. 



4 



^"ðinundnr angn. 



BISKUPA SÖGUR. 



87 



tínt þat er happa henti 1 , 

heiðrs, vinnanda svinnan, 

þvíat verk, sem drótt dýrkar 

dáðvaldanda aldar, 

rétt [er at 2 ,rausnir vátta, 

ranns, ferr hvert á annat 3 . 
44. Smalamaðr var einn trúlítill ok úskynsamr, hann hljóp 
til fjár um morna , svá at hann signdi sik varla, ok fyrirlét 
kirkjuna. Ilann var á þeim bæ, er herra Guðmundr vígði kross- 
ana ok grösin vaxa. Nú gengr svá til einn morgin, sem hann 
hefir heim rekit fé ok er mæddr af hlaupi, at hann fleygir sér 
niðr at læk , ok drekkr þegar ósigndr sem eitt kvikvendi. En 
eptir þann drykk setr honum upp stór óp, sem gellr í, segir þar 
nieð, at sá úvinrinn, er hann gleypti aflæknum, rífr ok ruggar 
óll hans iðr. Nú er runnit sem hvatast eptir at taka gras 
þat, er herra Guðmundr vígði, af kirkjunni, ok ei seinna en 
þat kemr í hans kvið fær hann svá harðau kreppíftg, at með 
iossfalli skýzt fram af hans munni þat eitrfulla lif, er hann svalg, 
mjótt ok svart með snörpum tindum, svá fljótt ok frátt, atþegar 
[tók] á rás aptr í lækinn; liggr maðrinn sem í dái svá langan 
tíma, sem vánligt var at grasit móaðist 4 með honum eptir 
náttúru. Eptir þat liðit æpir hann í sinn annat með ógurligum 
tannagníst ok svá föllnum orðum : nú er úvinrinn aptr kominn 
at drepa mik, ok litlu síðarr deyr hann.. Var hér sýndr verð- 
leikr herra Guðmundar á þann hátt, sem virðuligs vinar hans 
Ambrosii, þá er óðr maðr var leiddr í veg at græðast af hon- 
um , fyrirlét úvinrinn á miðri götu sitt herbergi, en tók þat 
aptr í sama stað til sín, sem maðrinn fór ór augliti Ambrosii. 
Birtist fyrir þetta, at tign heilagra manna má eigi draga synd- 
ugan mann undan leyndum ok endaligum guðs dómi, þótt 
þeirra kærleikr birtist í fyrra stað fyrir augum heilagrar kristni. 
þat er segjanda af þeim stóra krossi, er við lækinn stendr, at 
um langan tíma var þangat eigi minni sókn en til þeirrar kirkju, 
er herra páfans vald hefir til syndalausnar , því at þetta sign- 
aða mark fíaut í jartegnum, sem herra Guðmundr sagði fyrir 
þá er krossinn var niðr settr. Fyrir honum brunnu log, sem i 
húsi, þótt hagl ok hreggviðri væri úti; svá var hann klofirin, 

i) 390; hentir, Hd. 2) [ok, 39G. 3) arman, 39C. 

4) þann. 396 ; mœddiz, Hd. 



9 ' - 

88 BISKDPA SÖGUR. Guðinundnr saga. 

telgdr ok skoraðr af pílagrímum sínum , at um síðir var ná- 
liga bröttu bæði hcndr ok höfut, þvíat einn ok annarr vildi 
bera spón með sér til heilsubótar mönnum ok fénaði; ok sem 
krossinn er svá fallinn, berr svá til i nálægu héraði, at einn 
sjá maðr sviptist þeirri hamíngjn, sem honum hafði lengi veizt. 
Hann var klókr skyti, ok hinn mesti veiðimaðr tii allra sjá- 
fanga; hafði hann með þeim listum jafnliga flutt allt sitt fóik. 
þessi öli framferð fyrirlætr hann nú, vefst honum allt ok veltr 
í öreign. Hann snýr sér nú til áheitaviðguð ok heilaga menn, 
ok stendr it sama, þar til athanntreystir nefniligja] á Guðmund 
Hólabiskup; ok litlu síðarr birtist honum í svefni "sá guðs 
maðr ok lalar svá: þat skal vera skilorð með okkr, at ek skal 
þiggja fyrir þína hönd fengsemi þá alla, er þú hafðir forðum, 
en þú skalt semja kross minn, þvíat þú ert hagr vel; seg þat 
ok sóknarmönnum, at ek vil ei láta lýta krossinn síðan þú 
skilr við. þetta gekk sömu ieið, hann samdi kross, ok var 
saminn til féfanga framarr en fyrr; var ok sá hinn heilagi kross 
minnr skoraðr en áðr, þótt hann sé nokkuð snortinn jafnan 
fyrir elsku sakir, stendr hann enn í sama stað með sínum 
bióma, veitanda várum herra Jesú Christo, er lifir blezaðr í ver- 
aldir. amen. 

45. Fyrr í sögunni var sagt höfðíngjaskipti í Niðarósi,"at 
Eiríkr féll frá en herra þórir kom til; segja sumar bækr, at 
Eiríkr gæíi lifandi upp erkibiskupsdóminn,) fyrir þat tilfelli 
er hann varð sjónlauss. þórir var þenna tíma kórsbróðir 
austr í Vík, býðr erkibiskup honum á sinn fund ok leynir 
eyrindum þar til þeir finnast; en síðan birtir hann sinn vilja, 
at sira f>órir kjósist af kórsbræðrum til erkibiskups með sam- 
þykki Hákonar konúngs; gengr sváfram, at herra þórir ferr 
ór landi ok þiggr pailium af fyrrnefndum Innocentio páfa ter- 
tio, ok kemr heim ári síðarr. Herra f>órir var ríkr maðr, vitr 
ok vinsæii; hann heyrir af íslandsförum hversu sáran sjúkdóm 
heilug kristni þolir á íslandi , einkanliga norðanlands; höfuð 
hennar, sjálfr biskupinn, er keyrðr í útlegð, en brúðr hans, 
heilug llólakirkja með sínum réttarbótum, iiggr sem herfengin 
ambátt í tárligum trega undir bannsettra manna drottnan, sví- 
virð ok saurguð utan ok innan með þeirra meinligri nákvæmd, 
svá at hún fær eigi augum upp litið til gleði fyrir því brígzli 
ok háðúng, sem henni veitist á nátt ok dag. Prestar hennar 



Gu&inundar sngft. BISKUPA SÖGUR. 89 

| 

ok hlerkar eru slegnir af sem sauðir, ok aðrirhennar synir svá . 
nær henni drepnir, at þeirra dreyri stökkr á hennar möttul, 
ok ei því síðr þolir hún úgræddum angri allar sínar mein- 
gjörðir. Héðan 1 hugleiðir erkibiskup sem góðrhirðir, [hversu 
þesskyndis 2 fóttroð ok fyrirlitníng heilagra guðs laga var al- 
múgnum opið efni tjóns ok tapanar, síðan sá fannst varla, at gæíi 
leyndar áminníngar guðs vegar, en sá með öllu engi, erlegði 
opinbert á við rneð hirlíng laganna, ok þótt hann sjái ofsóknar 
grein verða útlægum biskupinum til krúnu, skilr hann, at fíest- 
um verðr til bótlausrar pínu. Nú þótthann sjái brotin svá stór, 
at vert sé sterkrar pínu, vill hann fyrri prófa, sakir guðhræzlu, 
ef hann fær linat sem friðsamr læknir svá þrjózkufullum þrota 
vándra manna; því skril'ar hann bréf 111 Arnórs ok Sigurðar 
með hógværri ávítan ok föðurligum áminníngum, at þeir lægi 
sinn ofmetnað, ok mýkist til friðar við heiiaga Ilólakirkju ok 
hennar formann, herra Guðmund biskup, bæti svá yfir afbrotin, 
at þeir styrki krislinndóminn ok veri hansrétt fyrir ranglátum, 
ok verði svá makligir at kallast ok vera kirkjunnar synir. 
f>essor erkibiskups bréf koma til íslands á því sumri, sem herra 
Guðmundr ferr yfir Vestfjörðu ok vinnr yfir úvin, sem fyrr er 
skrifat; gera þeir Arnórr ok Sigurðr svá mikinn rétt erkibiskups 
ok hans heilræðum, at herra Guðmuúdr biskup var í útlægð vetr 
annan sem fátækr maðr; sat hann þá í Steingrímsfirði með vin- 
um sínum, þvíat ei þurfti frið at nefna ef hann fór í sjálfs síns 
biskupsdæmi. þenna vetr andaðist Páll biskup í Skálholti, verðr 
þá fyrrnefndr Magnús Gizurarson næstr biskup Skalholtensis. 

46. Liðnum tveim vetrum útlegðar herra Guðmundar tendr- 
ast upp nökkurir menn góðfúsir beggja biskupsdæma, at leita 
til ef friðr mætti formerast millum hans ok mótgangsmanna; 
kemr svá m'eð góðra manna tillögum ok bænarorðum, at fundr 
er laginn með herra biskupi ok Arnóri; verðr þat bezta boð 
Arnórs tii friðar á þeim fundi við biskup, at Guðmundr 
biskup skal fá orlof at sækja undir hans handlegg heim til Ilóla, 
ok stjórna kirkju sinni ok klerkum, en Arnórr vill hafa ræði 
öll nú sem fyrrum yfir gózi ok mönnum, en þvíat \inum 
biskups sýnist þetta boð hvorki glaðvert né góðrar trúar, kann 
biskup því eigi játta, ok sakir þess, at æðra frelsi kirkjunnar 3 
var forliga nítt', skilja þeir svá fundinn, at ei stóð betr en 



i) Hér hó<ban, Hd. a) 396 5 [þatkyndis, Hd. 3) kirkinar, Hd. 



90 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinundar sagn. 



• fyrr. Reið herra Guðmundr biskup vestan er á leið sumarit 
allt it efra fjallveg með tíunda mann, kom ofan í Eyjafjörð, ok 
um síðir á þann búgarð, er sitr formaðr héraðsins, er Hallr 
hét, hann hafði forðum samnetjazt Sigurði í vanvirðu klaustrs- 
ins ok prestsins höfuðmund, sem fyrr var ritað, en er nú í góðri 
vináttu biskupsins með herra biskupi , ok því gengr hann í 
mót honum vel ok býðr honum með sér. Herrabiskup hefir í 
ráði at fara í sýslu sína; en þegar Arnórr fregn þat, dregr 
hann lið saman ok ætlar í mót biskupi ef byrjar yfirferð. En er 
Hallr spyrr þetta dregr hann lið saman í annan stað, ok hugsar 
at veita biskupi; íinnast þeir með fylktuliði, en skilja svámeð 
góðra manna tilstilli, at menn eru úska[d]dir, en einn veg ok 
áðr missáttir. Hallr var drepinn næsta vetr eptir, var þat kennt 
kaldum ráðum Sighvats Sturlusonar, hafði hann tvær sakir, þá 
aðra, at hann var formaðr í Eyjafirði, þvíat Sighvatr vildi hans 
rúm, en þá aðra, at hann fylgði Guðmundi biskupi, ok þann 
arf vildi Sighvatr eigi taka eptir Hall með formannsskapnum; 
bjó hann síðan í Eyjafirði. Ferr herra Guðmundr biskup norðr 
á héruð um sumarit, ok dvelst þar lengi, lætr messur flytja í 
tjöldum, en því eigi í kirkjum, at móðurhúsit, heilug Hólakirkja, 
var enn í sút ok saurgan. J>etta sama sumar koma út önnur 
bréf herra f>óris erkibiskups, bæði lii herra Guðmundar biskups 
skrifuð ok þeirra, er svívirðu kirkjuna. Skriptum til herra bisk- 
ups hefir þann skilning endaligan , at hann kallast á fund 
erkibiskups at svara fyrir kirkjuna jafnfram sínum mótstöðu- 
mönnum, er stefndir vóru, til lögligrar umbótar, at friðr mætti 
formerast kirkjunni ok klerkunum til stöðugra náða. Stefnu- 
bréf þeirra kumpána annan veg hefir upp brotið þvílíkan skilníng. 

47. þórir meðr guðs miskunn erkibiskup í Niðarósi sendir 
Arnóri Tumasyni, Signrði Ormssyni, þorvaldi Gizurarsyni, Snorra 
Sturlusyni ok öðrum þeim sem formenn eru kirkjunnar mein- 
gjörða norðanlands, þá kveðju, at hneigja frá illuokgera gott. 
Sú hörmúngar framferð , er af yðr flyzt fyrir sannorða menn, 
angrar hjarta várt ok áeggjar, at vér hefim með hrygðar orðum 
heilræði vár til yðvar, því at svá sem postulinn lærir at hafa 
glaum með góðum mönnum, svá erum vér skyldugir af hirði- 
ligri sampíníng at sýta með sýtöndum, en sakir þess, at frægðin 
flytr oss eigi fagnaðar efni eyrum várum, þat er yðr heyrir til, 
grætr mær ok móðir almennilig kristni, ok vér með móður 



Guðmundnr sngn. BISKUPA SÖGUR. 91 

várri af þeirri grimd ok ágang , er þér gerit henni ok hennar 
formönnum með berri úhlýðni við æzta hirði, er svá talaði til 
postulanna ok þeirra lögligra leytismanna: hverreryðr heyrir, 
heyrir mik, ok hverr yðr hafnar, hafnar mik. f>essi várs 
drottins orð, postulum gefln í fyrstu, líða fram tii vár, er skip- 
umst, þótt úverðugir, fyrir erfð ok hjörð almáttigs guðs, þvíat 
vér segjumst þeirra synir, scm próphetinn váttar, efvérveitum 
guðs kristni þá kenníng, er þeir seldu oss, ok tökum líka öm- 
bun sem þeir tóku, ef vér líkjumst þeim í ástundan ok einörð 
guðspjalligra boðorða, en ef vér föllum í letisvefn leigumanns- 
ins með hirðuleysu hjarðarinnar , töpum vér hirðis nafni ok 
kynferði postulanna, þar með oss sjálfa ok sálir várra undir- 
manna, er vér ættim at lífga með allri kunnastu, þvíat þenna 
ávinníng krefr hæsti konúngr framarr öllum fjárhlut af várri 
ármenníng; því stæði yðr vel at virða, hversu vér skyldumst af 
stríðti laganna, at boða glæpi várra undirmanna, þvíat ef vér 
vanrækjum þeirra líf, er þat várr dauði. Nú þótt vér hnöggvim 
ok gangim verr en vera skyldi, er í mót öllum setníngum ok 
sjálfum náttúrulögunum , at limr af dæmi höfuðit sinni sæmd, 
hvat undrandi dirfðar vær heyrum með yðr gerast, atþérhafit 
dæmt til útlegðar föður yðvarn, en elskuligan bróður várn, herra 
Guðmund Hólabiskup, en liversu yðvart rasanda fors er lögunum 
fjarlægt, lýsist í þeim orðum, at yfir biskupinn er einkis manns 
dómr á jaröríki utan herra páfans ok várr af hans álfu. Ilér 
fyrir veri yðr hugleiðanda, þó síðla sé, hversu hátt forað ok 
greypiligan glæp þér hafit steypt yðrum sálum fyrir biskupsins 
útlegðardóm, presta dráp ok klerka, ok fleiri annarra undir kirkj- 
unnar vernd. Fyrir þessar úhæfur ok aðrar hér úgreindar at 
sinni, er þér hafit í fallit í svá fordæmliga guðs reiði, at 
yðr má engi leysa eða upp reisa ulan herra pávinn. Vér 
höfum prófat at lina þessi mein með áminníngar orðum ok 
verpst í vind, þvíat vandræði vaxa, ok gróðsamlig orð gera 1 
með yðr ekki frjó. Skiijum vér at þat leiðir af langri 
úlýzku ok ofbeldisfullum illvilja yðvars landsskapar. Nú sakir 
þess, at vér höfum leitað hver upprás gangi ríkast svá vándra 
vesálda fieiri en framlútr yðvarr illvili mót kirkjunni , flyzt 
oss þar af nökkuð ýmisligt. Sjám vér eigi annat líkara kristni 
guðs til náða, en allr yðvarr áskilnaðr, af hvorra tveggju 

v ) geta, 39G. 



/ 



92 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinundar saga. 



hálfu, komi fyrir oss ; þvi bjóðum vér yðr öllum fyrrnefndum af 
því guðs valdi sem vér höldum, 'syndum yðrum til lausnar, 
kirkjunni til frelsis ok öllum landslýð til eiginligs friðar, at þér 
komit á várn fund forfallalaust sem fyrst megi þér, síðan skip 
ganga; ok sakir þess, at vér höfum kallat biskupinn eigi síðr, 
bjóðum vér þér, Arnórr, undir banns viðrlögu, at þú veitir 
biskupinum liðugan gang tii stóls síns, þar með allan kost á 
kirkjunnar náð. Svá viljum vér ok bjóðum undir sömu stríðu, 
at hann ok hans föruneyti haíi svá sœmiligan kost af kirkjunni 
fram ok aptr með hennar eyrindi, at hann megi vel fara hvar 
sem hnnn vill vera. Nú ef þér þverist enn móli þessum várum 
veg, skulum vér hug á leggja sem skyldan býðr at koma mót 
yðr; skipist þér ok vel við, skyldumst vér ok því framarr at 
gera yðrum málagreinum hvat gott er vér megum, því at 
máttigr er guð at reisa sonu Habraháms npp af steinum. 

48. Heyrðum boðskap erkibiskups linast Arnórr svá mikit, 
at nú verr hann eigi vápnum biskupsstólinn ; náir nú biskupinn 
herra Guðrnundr at sitja um vetrinn í þvílíkum friði sem verða 
mátti ; var þá heilög Hólakirkja hreinsuð, ok þeir menn leystir 
er sættast vildu, ok biskupinn sá sik vald yGr hafa. Á næsta 
sumar býst hann til siglíngar, ok sitr til vj vikur eðr vij, verðr 
tysvar aptrreka, ok um síðir borinn sjúkr af skipi; kemr hann 
til Hóla heim nær vetrnóttum, ok sitr þá heima í góðum náð- 

M 

um , þvíat Arnórr Tumason kom eptir boði erkibiskups á því 
sama sumri til Noregs, er Guðmundr biskup varð aptrreka. Eigi 
greina bækr, at fleiri nefndarmenn hafi siglt en Arnórr ok þor- 
valdr Gizurarson, kómu þeir báðir fyrri til erkibiskups en 
herra Guðmundr, var því hans greinum ok framferðum heldr 
vikit afvegar. Má þat ok vel skilja, hvenn hlut Kygri-Björn, 
er fyrr var nefndr, mundi þar í eiga, þvíat hann 1 var alla 
götu vin biskupsins óvina, fyrst Kolbeins Tumasonar, en síðan 
Sighvats Sturlusonar; er þat vísvitað, at Kygri-Björn fór tii 
Noregs nær þessum tíma, ok þaðan út til llóms eigi miklu 
fyrir þíngit í Latran, er hélt herra Innocentius tercius, sem 
greint var í hans kapitulo. Nú með flutníng ok fortölum því- 
líkra, er svá vóru haliir í sínu fylgi, leiðist erkibiskupinn, 
kó[r]sbræðr ok þeirra klerkar, oflangt á þann veg, ;at heyra 
áleitni ok umlestr svá til herra Guðmundar, at náliga sýndist 

— i^—--— — — ^—^— -. . ----- — ■ ii -■■«—. i ' - ' ii i i ■ — ■ - ■ ■ * ■*— ~ " - . . - - i mi ii 1 1_. i » 

i) þat, Hd. 



Gu&mundar saga. 



BISKDPA SÖGUIi. 

■ 



93 



han[s] málavöxtr fyrir driflnn á garðinum, þvíat flestar hans 
gjörðir vóru afþýddar ok hneigðar til vinstri handar, ölmusur 
hans til auðnar, vígslur tii ofdirfðar, einörð til ákefðar ok úfrið- 
ar. því trúist, at ei sé getið Arnórs ok þorvalds til andsvara, 
sem herra Guðmundr biskup kom fram á erkibiskups garð ári 
síðarr, at þeir þættist unnit hafa fort yflr Öll þau mál, at ei 
um aldr mundi herra GuðmundV viðréttu fá þótt hann ílytti sik 
án mótkast. En þar í mót fann herra Jesus Christus eitt ráð, at 
herra Guðmundr heyrðist ok hey[r]ðr tignaðist sem síðarr grein- 
ist. Herra Guðmundi biskupj byrjaði farsælt næsta sumar, ok 
kom til Niðaróss á fund erkibiskupsins , finnr hann brátt at 
hans mál heflr ílutt verit á garðinum, þviat erkibiskup var mjök 
úblíðr, svá at málaefnum herra Guðmundar nefndist engi dagr 
at sinni; sezt hann í bæ með klerkum sínum, ok gerir lítið 
um sik, þvíat hann heldr þeirri lund sem fyrr er skrifat, at 
hann er eigi mjök tillátssamr, ef honum er heröa mun[r] 
boðinn. Eu svá bar til af rót vándra manna, at klerkar á garð- 
inum setja biskupi kals nökkurn, ferr svá með þeim, at klerkar 
hafa kinnroða, en herra biskup sæmd með skilríki sinna greina, 
hvar af hér stendr skrifaðr einn eventus, þótt menn hafi után 
bækr fleiri frásagnir. Klerkar byrja svá orðræðu til biskups- 
ins: er þat satt, herra Guðmundr, at þú orlofar tvímælt kjöt 
á föstudaga í biskupsdæmi þínu? — þatneita ek þverliga, segir 
hann. Klerkar tala: hversu skipar þú, ef burðartíð várs 
herra stendr á föstudag? — f>ér taiið ófróðliga, segir herra bisk- 
up, þvíat yðvart mái stendr allt ómöguligt. Ilvar fyrir? segja 
þeir. — I>ar fyrir, segir hann, at burðartíð várs herra gengr 
skipaða rás, ok stcndr optsinnis á sétta dag viku, en aldri á 
föstudag. Klerkar tala: hvat gerirþúþá afföstunni, erþúferr 
svá með? — Ilerra biskup svarar: hversu fari þér með myrkr 
þá er skært Ijós kemr inn? Klerkum verðr þá orðfall. IJerra 
biskup segir þá: hvárt vili [þér] sanna, at várr herra veri fæddr 
á drottinsdag cðr fösludag? — i>eir segjast þat hyggja, at hann 
veri fæddr á drottinsdag. Nú þá, segir herra Guðmundr, 
hvárt kalli [þérj burðartíðina föstudag eða drottinsdag, píslar- 
dag eðr gleðidag? þeir játtu því, at hann má sannliga heita 
glcði dagr ok fagnaðar. JJerra biskup svarar: þá sýnist oss 
allt einn veg, þvíat svá sem myrkr flýr fyrir Ijósi, svá flýr fasta 
fyrir dýrðarfullri hátíð várs herra Jesu Christi. Skildu þeir 



04 



BISKDPA SÖGUIl. 

i 



Guðmundnr sagn. 



svá talið, at klerkar vóru seinni at andstefna með biskup, þvíat 
þeir skilchi hann eigi vanbúinn við andsvörum. Svá segist, sem 
út dregr móti jólunum urn vetrinn, ok nálægist burðartíð guðs 
vinar Thorláks biskups Skalholtensis , gengr herra Guðmundr 
til herra erkibiskups, ok spyrr, ef hann vill orlofa, at hann 
sýngi sælum þorláki eptir íslenzkum vana, en erkibiskup svarar 
heldr snart: þat lofast eigi, at þér brjótið lög á oss hér í 
Noregi, hversu sem þér gerit, herra, á íslandi. Herra Guð- 
mundr svarar: eigi skal þess þá lengi biðja; skilja þeir þá 
talið. Snemma morgins þorláksmessu gerir herra erkibiskup 
tvá klerka til þeirrar Lirkju, er herra Guðmundr sýngr í, at 
prófa hvat hann hefst at; en cr þeir koma aptr farandi, spyrr 
herra erkibiskup hversu Guðmundr biskup heldr boðskapinn. 
I>eir svöruðu: þar á yfir at standa yðvarr dómr, tíðagjörð er 
þar harðla sæmilig, með þeirri skipan sem hæfir hátíð allra 
heilagra. Ilerra erkibiskup svarar : vel má svá vera, þvíat eigi 
er hægt at lýta svá gert, mun þat herra Guðmundr ætla, 
at J>orlákr skuli fá sinn hlut úskerðan í tíðagjörð þessi; er þat 
eigi hvers manns, at finna þvílíkan útveg; má þat ok eigi 
mjök undra, þótt hann verði þeim roskinn í leik, er á íslandi 
eru; vant er mann at lofa meðan lifir, en þat er mínhugsan, 
at Guðmundr þessi hafi fá menn sér líka yfir mold, bæði til 
höfðíngsskapar ok mannkosta. 

49. Svá bar til um várit, at vinnumenn á erkibiskups 
garði fara í mörk at fella við, en hiti mikill meðerfiði; verðr 
þeim heitt, ok beiðir hvíldar, setjast niðr ok snerpa öxar sín- 
ar; lítr þá einn þeirra, at lýngormr hrökkvist á grasinu upp á 
stofninn hjá honum; hann slæmir til öxinni ok sníðr orminn 
miðjan, brýnir síðan sem áðr, ok gleymir, hvað hann haf&i gert, 
ok sakir þess at vatn er fjarri , sncrpir hann eggvölinn sem 
verða kann meðr túngu sinni, ok án dvöl hleypr eitr í túnguna, 
ok þar næst í andlitið með svá óberiiigum blástr, at túngan, 
stirð sem stokkr, slær sér út ór munninum; augun umsnú- 
in, ok frá mannligri mynd; verðr nú ferligsta úlíkan; svá 
ílytja lagsmenn hann heim í Kristskirkju, ok leggja niðr á 
einn kögur 1 , fyrir þann kross várs herra er Lljálpin kallast. Er 
þá sagt herra erkibiskupi, hvat gerzt heflr; gengr hann til með 

1) koglir, 396. 



GuDmundnr sn#a. 



BISKUPA SÖGUR 



95 



bæn sinni, stundar langri, ok er allt sem áðr. I>á er gengit til 
herra Guðmundar biskups, með bæn, at hann muni vitja hins 
sjúka. Hann svarar: hvað muna ek sálugr þar í vinna, er svá 
dýrligr maðr crkibiskupinn gekk í, frá? — J>ó, at margra bæn, 
ferr hann of síðir ; stendr herra erkibiskup þar í hjá, ok vill sjá 
uppá hvað þessi guðs maðr tekr ráða. í fyrstu sem hann til 
kemr, lyptir hann upp þá létta hulníng, sem lagin var yfir þá 
aumu ásján; en er hann sér, hversu guðs skepna er afrnynduð 
sinni náttúru, andvarpar hann með ást við náúnginn. En eptír 
bæn gerva, spýtir hann sálifu í vinstra lófa, ok ríðr með henni 
hríng allt umbergis eitrblástrinn, en í hrínginum innan gerir 
hann kross; eptir þat dregr hann túngu sína þar allstaðar 
yfir, sem blástrinn var ákafastr undir; þar með les hann bænir 
sínar, blezar síðan hinn sjúka, ok gengr í frá. Hvað lengra? 
en þessi maðr varð alheitl innan þriggja nátta, flagnaði öll 
ásjánan, ok bjart ok hreint hörund var undir með fullum bata 
í alla staði. Vann þetta ráð herra Jesu Chrisli, atherraerki- 
biskup blíðkaðist \ið herra Guðmund, ok vildi heyra þat er 
hans málagreinum tilheyrir, ok honum var til frama. 

60. Sem sá dagr kemr, er herra erkibiskup vill skoða 
málavöxtu Guðmundar biskups, lætr hann kalla herra Guðmund 
til tals við sik ok byrjar svá ræðu með þvílíku efni. Vér 
höfum veitt yðr, herra Guðmundr, litla blíðu hér til, ei sakir 
illvilja, heldr fyrir þat, at oss hafa fluttar verit af yðr þær fram- 
ferðir, at oss sýnast mót vera skrifaðum 1 lögum feðranna, 
en nú er svá vikinn yárr hugr, at vér viljum gjarna þeim 
greinum hlýða, er yðvarri sæmd megi til léttis vera; ok nú 
fyrir hverjar skynsemdir þér haíit gjört viljum vér at þér sýnit 
oss. í fyrstu leitum vér, hví þér vígit fleirum vígslum í senn 
en skipað er, eða kirkjunnar vani sé til. llerra Guðmundr 
svarar: herra minn, gjarna skal ek svara yðrum spurníngum, 
sem guðs miskunn tjær mér framast at skilja, en þat þykkist 
ek sét liafa í ritníngum, at þröngvandi nauðsyn verðr lögum 
ríkari; mér þótti nauðsyn ínóg at prestar vígðist iljótara, sakir 
þess, at kristnin var þurfandi kennimanna ef nokkur guðs 
þjónusta skyldi flytjast norðanlands, sakir þeirra únáða , sem 
þar hafa um tíma yfirstaðit. Sumir prestar mínir ok klerkar 



i) 39G; skrifaW, Hd. 



96 BISKUPA SÖGUR. Guðmundar saga. 

vóru svívirðir ok únáðaðir, aðrir drepnir ok útlægðir; nokk- 
urir prestar ok kennimenn stóðu í úvina flokki með ópinberum 
vápnum mér at móti, súngu messur í banni mínu, samneyttu 
bannsettum mönnum, ok veittu þeim allar nauðsynjar ok þjóri- 
ustu, þótt ek fyrirbyða; þorða ek eigi, at þvilíkir fórnfærði í 
guðs musteri, læt ek þó marga hluti þá um líða í várum 
framferðum, sem stórir megu sýnast, ok þeim samir lítt at 
gera. Nú fyrir þessa grein lagða [ek] mitt mál upp á guðs 
náð, hverja várkynd hann dæmdi mér til slíkra verka, ok því 
vígða ek fljótara en ek vissa kirkjunnar lög lil standa, sýnist 
mér þat ok heldr með en mót í minni gjörð, er ritníngin seg- 
ir: qui vivit in æternum, creavit omnia simul. J>vílíkar greinir 
hefir ek fyrír mér af þessu efni móti mínum úvinum; hygg 
ek ok þat, at þeir eiga enga sök á mér of þetta, ok ei sé 
þeirra valds at únýta vígslur mínar, eðr dæmtf mik ok mína 
klerka sem úlærða menn ok illvirkja. Herra erkibiskup svar- 
ar: þótt svá væri, at þér hefðit eigi lögliga fram farit, var þat 
berliga rangt, at þér, eðr yðrar gjörðir, dæmdist af yðrum 
undirmönnum , gagnast oss ok vel hér um yðvarr framburðr. 
En nú er at tala um aðra grein, er segist, at þér sét mjök 
vígslugjarnir at krisma vötn eðr íleiri skepnur, ok kalla þat 
síðan helga dóma. Iíerra Guðmundr svarar: svá mun yðr 
sýnast, at þat sé eigi greinarlaust at ek vígi vatn, en þó meira 
greinarmál, at ek leggi þeim helganar nafn, þvíat yðvarri vizku 
er vel kunnigt, at sá helgaði þau í sinni hérvist, sem brunnr 
er allrar helganar, þá er hann steig niðr í Jórdan, ok heilagr 
andi í dúfu ásján krismaði vatnið sinni nákvæmd ; spretta upp 
af þessu valni æ síðan margar æðar ok ýmisligar rásir í gegnum 
jörðina, heilagri kirkju til nytsemdar andar ok líkama. Ok 
hvað er þá annat sannara, en allar keldur eru Jórdanar vatn? 
þvíat þær fyllast allar af einni upprás með guðs forsjá. — Ok 
í aðra grein, þótt várr herra haíi svá skipat sem hæfði, at ei 
skal skírn veitast sama manni meirr en um sinn í heilagri 
kirkju, veitir mildr drottinn andliga skírn fólki sínu með synda 
afþvátt i sama vatni Jórdanar, þá er þat rennr um æðar lík- 
amans at bjartanu , ok þaðan út af augunum, með svá mikilli 
íljótvirkt ok heiiagleik, at sá er í morgin var grimmr guðs 
úvin, hann er í kveld hinn kærasti guðs ástvin. í þriðja stað 
er merkjanda, hversu forkunnliga elsku lausnarinn lagði á þessa 



• 



Guðinundnr snga. 



BISKUPA SÖGUK. 



97 



skepnu , þá er hann valdi hana til upphafs sinna jartegna in 
Chana Galilee. Nú sakir þess, minn sæti herra, at ek fann 
í bókunum skrifað þesskyns embœtti, ok þar með vissi ek efa- 
laust, at lögligir menn höfðu framit fyrir mér þetta verk, er 
brunna vígsla heilir, treystir ek þar með miskunn guðs með 
ritnínginni : non ad mensuram dat deus spiritum. Hér með 
virðist tign almáttigs guðs at herða minn hug til þeirrar þjón- 
ustu, þvíat heilum mönnum varð í kærleik, en krönkum heilsu- 
bót. Herra erkibiskup talar þá: harðla venar grelnir gefr guð 
fyrir yövarn munn. En nú næst er þar til víkjanda , er flyzt, 
at þér hafit ok yðvarr kennidómr þar jafnan nálægr verit, er 
orrustur heyjast með berum fólkvápnum, þvíat enginn tekr þurr í 
tjörn. Ilerra Guðmundr svarar: nú þykkist ek skilja, herra, 
hversu flutníngr hefir farit, efni ok ásýn míns lýtis hafa tjáð 
verit, en várkynd með skynsemdum hefir niðri legil; nær var ek 
hjá orrustum nema nauðigr, svá lil dæmis, sem herfenginn maðr 
ok fjötraðr? — ek leitaði at flýja ok firrast ei seinna brott af rnínu 
biskupsdæmi en aðra vegu undan slríði ok baráttu, en þar er mér 
ok mínu fólki váru forsátir veittar svá slerkar, at ei skyldi vegr- 
inn rýmast án orrustu , varð ek þar at vera, þótt mér þætti illt 
bæði fyrir mik ok aðra; mínirmenn saklausir skyldu falla úhelgir 
ok urðgræíir, sem þeir er sækjast tii fullra sekta fyrir fordæðu- 
skap undir landslögum, en þeir er lífinu héldu höfðu enga 
hvíld eðr hjálp, nema fylgja mér, þvíat eigi seinna en ek viki 
þeim bröt, var úti þeirra blóð. Einn var vegr, at ek hefða 
mátt forðast um stundar sakir orrustur minna úvina, þegja ok 
þola glæpi þeirra með fors ok fóttroð kirkjunnar laga, at svá 
væri sóiiv ok særðr lærðr sem úlærðr, ok var þó mjök óvíst 
hvert friðkaup veizt hefði síðan úeinörð var útlagin , þvíat 
þessa heims líf er allt ófrjálst ok stendr æ því ánauðgara sem 
valdsmaðr er verri, þvíat þeir með lastauðgu eptirdæmi ok 
illu foraði gcra sárastan kinnroða heilagri kristni. En þar, 
minn herra, er þér nefndut tjörn, þykkist ek skilja, at þér merkit 
fyrir hennar nafn samneyti þat er ek veit[t]i þeim er stóðu í 
manndrápum, svara ek svá til, at ek viivænta, at sútjörnverði 
oss til hreinsanar heldr en saurganar, þvíat ek heíir yðr sannliga 
flutt, hverjum hælti ok fyrir hverja sök manndrápin urðu, þvíat 
atvik ok ástundan dæmir alla hluti, sem rilað er: quicquid 
agant homines intentio judicat omnes. Herra erkibiskup talar: 



98 



BISKUPA SÖGUR. 



Gudinundar saga. 



góða trú berum vér til yðvarrar undirstöðu, kunni þér ok þat vel 
styðja meðr skilríkum orðum. Eq nú stendr eplir ein grein óleyst, 
er segist, at þér dragit fjölmenni eptir yðr, ok mart úvandat, hvort 
er þér sitið kyrr eðr farit; kalla menn þetta hófleysu í fátækum 
landskap ok þröngu biskupsdæmi. Ilerra Guðmundr svarar: 
hér er sú sök, er ek mun eigi bart verja, þvíat hún er sönn, en 
þó þykki mér eigi yíst, hvárt þeir fóru syndlaust, er yðr sögðu, 
þvíat atvikin munu enn þessu ráða. £á er ek sit heíma at 
Hólum, koma nökkurir at minni orðsendíng, en þeir miklu 
fleiri, er ek kalla eigi, síðan sitr hverr sem líkar, þvíat ek rak 
engan brött, enda bað ek fá vera; varð fyrir þessa grein kostn- 
aðarsamt , þvíat fleirum þótti betri dvöl en brötför. Ek senda 
mína menn í héruö at heimta tolla ok tíundir, ok annat vila- 
fé staðariiis, ok ef þeir fóru nokkuð óspakliga án mínu boði, 
var þat æ ok æ mér eignat, at ek héldi ránsmenn ok ribbalda 
upp á kirkjunnar góðs, en ef ek fór í sýslu'mína, samnaðist 
at mér fjöldi fólks, ok enn meirr fátækt, en þó senda ek öngum 
orð, en þat er satt, at mér þótti æ því betr, er fleirum guðs 
ölmusum leiddi hjálp af minni ferð, þvíat mér sýnist þat heyra 
mínum stétt at vera þeim er þurftu þvílíkr sem þeir væntu, 
þvíat sjaldrvar verðr sá heimsóttr , er fám gerir gott. Nú hefir 
ek sagt yðr sannan veg, hversu ek hefir gjört, en hver ástundan 
fylgt hefir verkinu er guði kunnigt; býð ek mik nú sem fyrr allan 
á guðs vald, beflr ek optsinnis boðit mín málaferli á dóm hei- 
lagrar Niðarósskirkju , þat sama geri ek enn í dag, þvíat yðv- 
arn dóm þoli ek gjarna , sakir þess, at þat er skipan míns 
lávarðar herra Jesu Christi , ok virðuligs herra páfans. llerra 
erkibiskup svarar: vær höfum heyrt um hríð, bróðir, hversu þú 
hefir öndverðr slaðit í guðs orrustu móti kirkjunnar úvinum, 
því munum vér tala til yðvar viðrligum 1 orðum, scm Clemens 
páíi forðum til heilags Dionisium : farit í guðs blezan út til ís- 
lands, flytið fram guöliga kenníng, ok fylgit kirkjunnar rétt, 
þvíat þér erut vej lærðr at standa í guðs víngarði; þörf er nóg 
en fáir vinnumenn ; gerit sterkliga, viknið ei fyrir, minnist jafnan 
at ei krúnast upphaöt, heldr endinn , hugsit optliga hversu 
þröngva vegu [gengu] fyrir feðr várir, þvíat æ því fegri gefst 
denarius verkmanninum sem hann erfiðar lengr í víngarðinum. 



1) líkum, 300. 



Guðmundar snga. 



BISKUPA SÖGUR 



99 



Vatnvígslur yðrar viljum vér því síðr meina eða vanmegna, at vér 
biðjum yðrokbjóðum, at þér blezit sem fyrr, þvíattrúin 1 þróast 
með þvílíkri miskunn ; skulum vér ok baldaþenna skilníng meðan 
guð þolir oss í þessu sœli, ok því gerum vér yðr í dag með 
biskupligu valdi frjálsan fyrir utan bverskyns lýti, ok dæmum 
sannan biskup sæmdum tilheyriligan í nafni várs berra Jesu 
Christi, gefum vér oss ok vára björð undir yðrarbænir. Eptir 
svá talað gengr berra erkibiskup bröt af stefnunni , ok skilja 
þeir berra Guðmundr með sannri blíðu, ok stóð svá meðan 
þeir lifðu báðir, en þat var cigi lengi, þvíat berra J>órir andað- 
ist á næsta sumar. Er þá kosinn sira Gutthormr, sæmiligr klerkr ; 
fór hann á páfagarð, ok var í Róma sem þíngit stóð í Latran, 
en berra Guðmundr sitr þann vetr í Noregi, er Gutlhormr var 
utanlands, þvíat honum sýnist eigi friðligt at leita út til íslands 
undir vald úvina sinna; er hann lengstum í Niðarósi, en sýngr 
at Kristskirkju allar stærstu hátíðir. Um viðrtal þeirra J>óris 
erkibiskups ok herra Guðmundar biskups kvað Einarr Gilsson 
xvij vísur, ok þetta upphaf á°. 

1. Frétt befir öld at sækir 2 sótti 
sóttalauss at vilja dróttins 
klerkavalds ok ítrar orku 
erkibiskup harðla merkan; 
Guðmund frá ek at rægði reyndar, 
reyndist þat með ílærð ok leyndum, 
reitin þjóð við seggja sæti, 

sæt urðu mál fyrða gætis. 

2. Biðja frá ek um elda eyði 
cyjarband[s] 3 at sínum vanda 

greiðir valds 4 at flytja fríðum # 

fríðr þorláki helgar tíðir: 

eigi skal , kvað meina mýgir, 

mýgir tála ótrú 5 drýgja, 

siðu styrkir sjá mæðu 6 merkir 

markar grands, á váru landi. 

3. Klerka sendir meiðir mundar 
mundar grjóts við blyn til fundar, 



i) 390; trúiz, Hd. a) sakir, 396 rangt. a) lands, 390. 4 ) vclls, 390. 
») ólög, 390. WÍbVp 390. t 



100 BISKUPA SÖGUR. Guðmundar saga. 

vita skyldu þeir atferð eldis 
elda vers á þorláksmessu; 
gengu aptr ok sögöu at sýngi 
söng ágœlan bauga slöngvir 
öllum helgum stjörnu stillis 
stilliliga með fremd ok snilli. 

4. Get ek at svá, kvað meiðir mæta, 
mætr œtli þat vígslu gætir, 

at [hann] f>orláki fái sem fullast 
fulla dýrð í tíöum skýrða; 
undrumst ei þótt 1 ljóst á landi 
lands höfðíngjum fremri standi 
mítru runnr við sæmd ok sanni 
sanni prýddr, er oss gefst þannig. 

5. Guðmund spurði hrínga hirðir 
hirb 2 gleðjandi Fáfnis beðjum : 

hví æxlar þú virða v/gslur 
vígslunjótr lögum í móti? 
græðir svaraði þegna þýðum 
þýðr biskupi rétt af prýði, 
hætti ek gjörð á drottins dýrðar 3 
dýrðarsnjallr of breytni alla. 

6. Prestar veita mér á móti 
mótigang ok þrautir 4 strangar, 
sýngr enn með biskups banni 
bannsett ferð í Jesús ranni , 
þjóðin vígð er lömd af lýðum, 
lýðrinn veit at mörg er heitin, 
flýti ek því, kvað sættir sveita 
sveitum þekkr, at vígslum rekka. 

7. Gjörði allt með einu orði, 
orð skýra svá, drottinn* foröum, 
greindi síðan ahvaldr anda 
andargipta smíði vandat; 
treysti ek rétt af magni mestu, 
mest styrkir þat vella lesti, 



i) 396 ; þ ( liat), Ild. 2) 30G ; hve, Hd. a) [39G ; dýr^av drottins, Hd. 
4) fcrwtur, 39G. 4 ) drottins, 390. 



1 



Guöinundar snga. 



BISKUPA SÖGUR. 



101 



himintúngla er siklíngs sómi 
sæmiligr, á þessi dæmi. 

8. fórir frétti af stilh'ng stýri 
stýrilátan hafnar fýris: 

hvárt vígir þú bekki bauga 

baugs leitendum 1 margar veitur? 

mætr svaraði auðar ýtir 

ýta sætti harðla nýtum: 

eigi er greitt, kvað lýta lægir, 

lægir víns um söngva mína. 

9. Engi fær með sínum söngum 
söng heyrandi jarðar dreyra 
helgat betr en sólar setra 

sætr stjórnari hrínga gætis 2 ; 
fyrðum veitti drottinn dýrðar 
dýrðar hress á skepnu þessa 3 , 
flotnum gjörði vín ór vatni, 
valn blezaði 4 græðir skatna. 

10. Jórdánvarð þáer skjöldúng 5 skírði 
skíran Jón sá er hjálpar hónum 
blezuð endr ok geisla grundar 
grandalaus af helgum anda; 

þessi dýrð hefir vötn at vissu 
vísa drottins gjörvöll prísat, 
finnast þau með sigri sönnum 
sönnust orð til líknar mönnum. 

11. Jafnan veit ek, en sjór nam sæta 
sætum tír er 6 guð lét skírast, 

miili síðan enda allra 1 
allheilaga Jórdán falla, 
trúi ek enn [at] vötnin vinni 
vinnz ráðanda mörgu láði 
öllum hjálp en öngu spilli 
auðs tínöndum söngvar mínir. 

12. Sagðar hefig kvað bölva brigðir 
brigðlunduðum erki-þundi 

baugsveitendum, 396. 2) þann. 300 og Hd. (gœtisP) 

3)J)essi, 396. 4) blezandi, 396. 5) 396; skjöldúngr, Hd. 
0) 396^ cn, Ild. 7) alla, 396. e) eigi, 396. 



102 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinuudnr S«ga. 



bæna láðs 1 sem vildar 2 \inu 
vins kastala iðnir mínar; 
veitið mér af skýrleik skjótum 
skjóta dygð ef íinnið ljótar 
várar gjörðir, frelsir fyrða 
fyrðum þýðr, en ek skal hlýða. 

13. Biskup svaraði runni röskum 
röskr blíðliga hafnar víðis : 
dugnað bljóta grafþvengs Gautar 
Gautalands af yðr í þrautum 3 ; 
jarðar 4 trúi ek at vísir varði 
virðum kunnr ok leiðar sunnu 
þína úst með björtum hænum 
bæn vinnandi miskun sinni. 

14. Ilversu máltu, kvað lasta léttir, 
léttr 5 skýrliga undan stýra 

vígslu njótr þá er sæfa sveitir 
sveit pínandi virðar þínir? 
engi tekr ok slétt yfir slöngvir 
slúngins gulls í tjörn at fullu, 
reikna þat svá, at víst ei vökni , 
vöku réttliga tála slökvir. 

15. Várir menn hafa sæfzt 6 at sönnu, 
sönn veittust ok lífspell mönnum, 
börðust þeir fyrir himna hirðis 

hirð léttanda sönnum rétti T ; 
lýða spýttu benjar blóði 
blóð synjaði andar þjóðum , 
seggja flóði af hörðum höggum 
höggvin ferð í sára döggu. 

16. Treysti ek upp á himna hæstra 
hæstráðanda krapt ok nábir, 

verði oss ok þollum þessum 
þessi laug at hrcinsan bauga : 
allir hafa meö frægðum fullum 
fulldrengiliga mínir gengit 

i) beinalabs, 396. ?) vildit, 390. 8 ) 396; þvautir, Hd. 

4 ) 396 5 jarbir, Hd. ö) letrs , 396. 0) særz, 396. 

7) 396; leitanda s. veiti, Hd. 



Guðinundfir sng«* BISKUPA SÖGUR. 103 

meiðar opt þó at fyrðar flýði 

ílæðar báls at leiki stála. 

17. Dróttir vissu at síðan sáttir 

sáttnáðandi skildu báðir, x 

\íða báru þjóðir þeira, 

þeir biskupar, sæmd at meiri; 

dynda mærð gat hjörva hirðir 

herra minn at 1 forsögn þinni 

brögnum innt, en fyrðar 2 fregni 

frægð Guðmundar sóma nægða. 
51. Svá berr til einn hátíðisdag, sem herra Guðmundr 
heíir súngit messu ok gengr út af kirkjunni með kórsbræðrum 
ok fleirum klerkum, at iiij fátækir menn koma á mót honum ok 
biðja ölmusu með ákafa. IJcrra biskup segist eigi nú í stað 
nærhendis hafa til ölmusugjörða. þeir standa í bæn því fastara 
ok láta eigi frá hefjast. Ilerra biskup kallar þá hljóðliga klerk 
sinn, ok segir svá: mér kemr í hug, son minn, segir hann, 
at vér höfum ínóg at gefa, tak þú kerit, er mér oífraðist í 
messunni. Sem klerkrinn hefir til látið, ok herra biskup við 
tekit, talar hann svá: hvat mun nú? þér erut iiij en einn er 
hlutrinn, hversu má ek nú þessu skipta? Síðan lítr hann til 
himins ok segir svá; drottinn minn Jesús ok sankta María, 
skipti þiðl — Eptir þelta varpar hann kerit niðr á marmarann, 
svá at stökkr í fjóra hluti, tekr síðan hverr sinn hlut, vóru 
kerbrotin jafnþúng síðan vágust, svá at ei var eitt öðrumeira; 
var þetta verk stórliga frægt allt til þessa dags. Enn fylgir 
hér annarr hlutr dásamligr: þar í bænum fæddist bam blint 
báðum augum ; móðirin harmar þat sárliga, ok sem hún heyrir 
margt ágæti af herra Guðmundi biskupi, tekr húnbarnit, berr 
þat til biskups, ok leggr í hans mötlulsskaut, biðr með tárum, 
at hann hafi hendr at augum barnsins ok sýngi yfir bænir sín- 
ar. Sem herra biskup heyrir bæn konunnar, talarhann: mátt- 
ugr er guð at gleðja þinn harm. Síðan lítr hann í barnsins 
ásjánu, bregðr túngu sinni yfir sjáldrin , less þar með bænir 
sínar, ok talar til konunnar : tak dóttir barn þitt, ok far í friði ! — 
Innan þriggja nátta var þetta sama barn alskygnt báðum augum; 
sagði móðirin síðan mörgum manni með tárum þetta dýrligsta 



i) af, 396. 2 ) frygW, 396. 



104 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinundar saga. 



tákn. Hér fylgir þriði lilutr : Klerkr einn íslcnzkr var samtíða 
Guðmundi biskupi í Noregi; klerkr sjá var sunnlenzkr, af þeim 
slað, er Viðey heitir; hann lér herra Guðmundi bækr nokkurar 
um vetrinn , en um sumarit eptir , sem íslandsför eru búin, 
kemr klerkr at finna herra Guðmund. Guðs maðr segir til hans: 
eru þér brátt til hafs búnir, klerkr minn? — Klerkr játtar svá vera. 
llerra biskup talar : þá er tími at þú takir bækr þinar, ok haf 
þökk fyrir lánit. Klerkr svarar: þat vilda ek , at þér launaðit 
mér bókalánit. Herra Guðmundr brosir þá ok segir: hverja 
vildir þú ömbun hafa, klerkr minn? — Klerkr svarar : at þér segit 
mér, hv[er]su oss kumpánum mun takast íslandsferðin 1 i sum- 
ar. Herra biskup svarar: hvað mun ek þatvita? Klerkr svar- 
ar: ef þér vilit, viti þér. llerra biskup þagnar þá um stund, 
en talar síðan: hversu mikit góðs hefir þú í skipi, djákniminn? 
Klerkr svarar: mér þykkir rétt sagt, at bókakista mín sé allr 
minn ríkdómr. Herra biskup talar þá: ei þykki mér úlíkt, at 
þér félagar fáit landtöku heldr úblíða í sumar. Klerkrinn svar- 
ar: þegar þykkir mér vel, er menn halda lífi. J>at vil ek víst 
segja, at þér munuð koma lífs á ísland í sumar. Klerkr svar- 
ar : guð sjálfr ambuni yðr hversu þér gleðit mik í dag, þvíat 
nú gjörðir þú framarr en ek bað , er þér játtuð mér ísland, 
þvíat þá er víst at ek fœr Viðey at vetri, ok síðan hindrar mik 
eigi kost. Herra biskup svarar: þá er vel djákni minn, efþér 
líkar. Skilja þeir eptir þat. Ferr klqrkr með kumpánum í haf 
um sumarit; koma þeir austan at landi vel kátir, ok œtla suðr 
fyrir, til þeirrar hafnar er á Eyrum heitir. Síðan grípr þá svá 
galinn útsynníngr, at þá keyrir upp í boða þar sem heitir Min- 
þakseyrr-, brýtr skip í spán, tapast góðs allt, en menn fá lífi 
haldit, svá at enginn týnist, at því framarr sannaðist þat er guðs 
maðr sagði. Klerkr, er vér gátum , gengr með ströndínni, ok 
leitar at bókakistu sinni, finnr hann brál[t] læsla ok óbrolna, en 
svá sem hann lýkr hana upp, er hún full af sjá, ok bækr í 
kafi spiltar til ónýts, utan þær sér grcindar, hvítar ok hreinar, 
sem um hríð vóru undir valdi hcrra Guðmundar; ferr klerkr 
veg sinn meðr fagnaði, ok víðfrægir hvar er hann kemr hversu 
herra Guðmundr biskup prófaðist sannorðr í sínum forsögnum. 
52. Ilcrra Gutthormr erkibiskup kom heim í land eptir ár 



i) bór vanta tvö blöfc í 39(5. 



2) 308; mftdagscyrr, Hd, 



Guðmuiular sngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



105 



liðit, vígði hann litlu síðarr herra Magnús Skalholtensem biskup, 
stóð herra Guðmundr á aðra hönd erkibiskupi í þeirri vígslu- 
gjörð. Á þyí sama ári gekk Innoccntius páfi almenniligan veg 
um dauða dyrr, hafði hann ríkt xviij ár, fjóra mánuðr ok xx daga. 
Næstr eptir hann var rómver[s]kr biskup Honorius tertius. Herra 
Guðmundr biskup sat í Noregi næsta vetr eptir heimkvámu 
Gutthorms erkibiskups, ok annan til, þvíat þeim þótti eigi frið- 
ligt frétlast utan af íslandi; var þá herra Guðmundr hafðr í 
mikilli virðíng ok yfirlæti, bæði af erkibiskupi ok öðru stór- 
menni í Norcgi. Ilerra Magnús biskup fór til íslands þegar 
næsta sumar eptir vígslu sína, þeir vórubræðr ok forvaldr, einn 
af stefnumönnum, sem fyrr var getið. Arnórr Tumason fór til 
íslands áðr þórir erkibiskup andaðist, sezt hann nú fyrst á bú- 
garð sinn, er Áss heitir í Skagafjrði, en lætr Hólakirkju halda 
þeirri forsjá, sem biskupinn hafði skipað áðr hann fór í frá. 
Mjök er Arnóri angrsamt þat er hann fregn af herra Guðmundi 
biskupi, hversu hann fær gott sinni af þessum sem fyrra erki- 
biskupi; hugsar hann at fremja hér fyrir óheyriligar hefndir, 
sem brátt mun heyrast, þótt meirr sé grátligt en gleðiiigt. 

53. Sem virðuligr herra Guðmundr Hólabiskup hefir setið 
iiij vetr í Noregi, segir hann herra erkibiskupi, at hversu frið- 
vænt scm er, vill hann heim leita til kirkju sinnar ok kristni, 
en biðr erkibiskupinn , at hann muni leggja ráð á, at friðr 
mætti formerast, en úfriðr niðr leggjast. því skrifar hann til 
Magnúsar nýja biskups , ok er bréf eru gjör tekr herra Guð- 
mundr biskup blítt orlof með blezan af erkibiskupi, stígr á skip 
með sitt föruneyti, siglir í haf sembyrgefr; er þá eigi getið, at 
honum takist utan greilt ok farsælliga, at hann kcmr heim til 
Hóla; allir góðir menn fagna hans tilkvámu, ok einna framast 
guðs ölinusur, þvíat sama var hans lítillæti, ástúð ok miskunsemi 
til allra dugandi manna; birti hann meðr einörð erkibiskups 
bréf til frelsis kirkjunni, sem honum var boðit, bætti um siðu 
manna sem hann mátti fremst, því mörg siðlausa hafði enn 
öflgazt síðan hann fór í frá. Lærdóminn sér hann at sækir svá 
mikit þrot, at eigi dugir svá búit, þvíat margir höfðu dáit ór 
í hans frávist, en sumir lyktu svá ferliga sitt líf með löngum 
úvana ýmisligs vándskapar, at þeir vóru sem dauðir frá æzta 
guðs embætti; því skipar hann skóla heima at Hólum, með 
vitra manna ráði; skal þar inn ganga sá er nema vill; gáfu ríkir 



106 RISKUPA SÖGUR. Guímundar sng„. 

menn góðan kost með sonum sínum, en þeir vóru miklu fleiri, 
er ekki höfðu ncma ölmusur biskupsins; varð því brátt á 
staðnum mannmart ok kostnaðarsamt, þvíat ölmusugæði berra 
biskups fór eigi þverranda. Hér fyrir ofrast sú orðfleytíng í 
héraðinu eptir vana, at allt staðarins góðs muni upp ganga 
ef biskup má lengi ráða. ok síðan umlestr með áleitni 
klappar at eyrum Arnórs í Ási; er þar fúsum at fleygja til mót- 
gangs ok meingjörðar; íekr hann þat bæði af sér ok af vináttu 
Sighvats Sturlusunar, er nú var kominn í höfðíngsskap í Eyja- 
fjörð eptir Hall drepinn, sem ráð var til sétt; þykkist ok Arn- 
órr vita, ef biskup sezt ok staðfestist í frelsi kirkjunnar, at brátt 
mun hann eigi þegja yfir löstum þeirra, er kirkjunnar rétt fyr- 
smá, því kýss hann sér þann hlut, at verða fyrr at bragði; 
dregr saman lið með leynd ok ferr ánátt upp til Hóla, umkríngir 
herbergi biskups með herfólk sitt, gengr inn með sinni fylgð 
í hans dormitorium, ok tekr hann sjálfan í sinni sæng , með 
svá greypri grimd, sem ferligt er frásagnar, at þeir draga 
smurðan biskupinn fullkomit nauðgan fram eptir herbergjum ; 
þat til marks, at hann setr hendr ok fætr hvar fornám er 
fyrir; en þeir úvinarins limir bjóða honum afl æ því meira, 
svá at liggr við beinbrot ok meizlin sjálf, áðr þeir færa hann 
út af húsunum , leggja hann síðan í vagn lítt vandaðan , ok 
aka brött af staðnum á náttarþeli hcim á búgarð Arnórs. Scm 
herra biskup er braut ekinn, gengr Arnórr at skólanum með 
sína sveit, ok heitr þeim bana orð með bruna sem inni 
vóru, ef þeir dragast ei út ok drcifast viðs vegar; hér 
með keyrir hann á vánarvöl hvern þann mann af staðnum, 
er [í] nokkverri frendsemd eðr venzlum var við biskupinn; 
leitaði þetta hvárltveggja fólk braut af slaðnum undan öxi 
í ýmissa staði, en Arnórr heldr nú enn llóla stað ok allt hans 
góðs. Herra Guðmundr biskup sitr nú í Ási svá ríkuliga hald- 
inn, at hann er ófjötraðr dag ok nótt í einni lítilli myrkvastofu 
meðr einum pilti, ok skal ei ganga víðara, en ákveðið er; spyrst 
þetta um allt land innan, hversu hann er spentr, ok sakir þess 
at Magnúsi biskupi var boðit af herra erkibiskupi atleggjagott 
til, ríðr hann sunnan um várit ok norðr um land. EnerArnórr 
fregn þat, dregr hann saman frændr ok vini með fjölmenni, ok 
vill ei vera uppi orpinn fyrir biskupum , hvað sem í gerist. 
En er Magnús biskup kemr í Skagaíjörð, rýmir Amórr svá 



Gu&mundar saga. 



BlfcJKDPA íSÖGUR. 



107 



mikit gang biskupsins, at hann skal sjá mega Magnús; eru 
þá upp lesin bréf þau er erkibiskup heílr með berri skipan 
gert meðal herra Guðmundar ok hans mótstöðumanna; en 
síðan Arnóri sýnist nökkuð strítt á lagt, fær hann í fylgi ok 
leiðir með sér vin sinn þorvald Gizurarson, bróður Magnúss 
biskups; virðist þá Guðmundi biskupi , at Magnús biskup viki 
eigi minnr eptir bróður sínum en boði erkibiskups, ok því vili 
hann hvergi af ganga þeirri skipan, sem gjör var, hvárt þess 
biðr Magnús fciskup eða aðrir menn. Skilja þeir svá, at sátt 
verðr engi. Kennir Arnórr þat allt þrályndi biskups , at hann 
hvárki vill hlýða erkibiskupi né góðra manna tillögum, ok eflisvá 
ófrið með óróa, at menn fái aldri náðir, því skal hann aptr í 
stofu sína. Ríðr Magnús biskup suðr í sýslu sína. Herra 
Guðmundr biskup stendr æ því fastara, sem hann er meirr at 
knúinn með líkamligri pínu ok umlestrum , ok bíðr svá þess 
er hans fjandmenn viljá at honum færa, þvíat hann veit skrifat, 
at hverr sem vel vill lifa mun hér ofsóknir þola. þessu næst 
kemr upp sú ráðagjörð Arnórs, at svá sem hann hefir tekit 
sér fari þar er heitir Hvítá eða Seleyrr syðra biskupsdæmis, 
ætlar hann at flytja herra Guðmund biskup nauðgan, at 
þola þar þann dóm, sem fremst fær hann sýslat honum til 
handa, með bréfum ok fylgi vina sinna. Ok þann tíma önd- 
vert sumar, sem hann er heiman búinn, tekr hann herra Guð- 
mund út af stofunni, ok lætr setja upp í barir millum tveggja 
hesta, ok svá reka fram í veg til Seleyrar, eigi skemra en þrjár 
stórar dagleiðir, með svá lítilli vægð ok manndóm, at þeir ráku 
svá hart, at stundum þoldu ei bararnar ok brotna í sundr, en 
hest[a]r draga biskupinn beran um grjót ok móa, með svá miklum 
váða at heldr við beinbrot, en síðan haldinn um sumarit suðr þar 
sem einn fángi í svá sterku varðhaldi, at vj menn vaka yfir búð- 
inni hverja nátt ; var þat fyrir tvefalda sök, þá aðra, at Arnórr vissi 
marga góða [vini] lierra Guðmundar biskups í Veslfjörðum, þat 
annat, at þat var lausabúð ok hafði öngva jarðveggi; stóð húðfat 
herra Guðmundar í endann , ok var húð þakt utan ok inn- 
an, var þar hægt at rjúfa, ef ei meinaði forstaða. En þótt 
mörgum þætti hörmuligt herrabiskups harmkvæli, treystust menn 
eigi fyrir uppgangi Arnórs at leggja sik eðr sitt góðs í hættu, því 
at þat var kunnigt um allt land, at sakir mágsemdar þeirra Sig- 
hvats Sturlusonar var þeim báðum at mæta í eitt, hvárr sem 



108 BISKUPA SÖGUR. Guöm.mdar snga. 

til kom, en fyrir þá grein, at drottinn Jesús Cliristus h'trjafnan 
til hugganar sinna vina, þótt hann þoli þeirra þröngvíng í 
þessum heimi, eflir hann eins manns hug svá óskelfan til frelsis 
biskupinum, at hann óttist hvárngi þeirra mága; þessi maðr 
heitir Éyjólfr Kársson, einn af fyrrum vinum herra Guðmundar ; 
hans búgarðr stendr þar í Vestfjörðum, cr Flatey heitir; honum 
verðr kunnigt, sem öðrum mönnum í landinu, hversu herra Guð- 
mundr er haldinn ok hafðr nauðigr lil brötferðar; líkarhonum 
þat stórum lítt ok stefnir þá ráðagjörð at frjálsa biskupinn hvat 
sem kostar. f>at er upphaf hans ráðagjörðar, at hann tekr einn 
fátækan pilt, dyggan, fljótan ok úfælinn, ok sendir hann til skipa- 
lægis, er áðr var nefnt, skal hann vera í hlaupum ok sendiförum, 
ok hafa kenníng þess, er Eyjólfi þykkir varða. Eptir Maríu- 
messu fyrri ríðr Eyjólfr heiman við vj menn , þar til er hann 
kemr á þann bæ er næstr stendr læginu ; hann trúír bónda, er 
þar býr, til trúnaðar síns um frelsi herra Guðmundar. Bónd- 
inn samþykkir gjarna, ok leynir þeim í sauðahúsi sínu, kemr 
pillr Eyjólfs frá skipi ok kynnir þeim búðarstað, með því öðru 
sem Eyjólf forvitnar. Eyjólfr gerir bóndann fram til búða, at 
segja biskupi leyniliga kvámu hans ok eyrindi, þat með, at 
herra Guðmundr þiggi þat af guði ok vinum sínum, at þat 
ráð megi framgang fá. Sem þetta er gört er ei langt atbíða, 
áðr cina nátt brestr á þat hreggviðri með storm ok krapa 
drífu, at varðmenn stökkva inn í búð ok bregða vökunni, leggj- 
ast niðr til svefns, ok segja, at sjá galandinn skal vaka yfir 
Guðmundi. í þenna sama púnkt ferr Eyjólfr allan veg til búð- 
anna, gengr at gegnsta þar biskup liggr fyrir innan , sprettir 
hann skörunum ok húðþakinu , tekr síðan herra biskup í fang 
sér, ok berr hann til kumpána; eru þar þegar klæði reiðubúin, 
hvítr kyrtill með blank ok myrkblá kápa. Svá varð þessi hlutr 
einkanligr, at 1 engi maðr hafði njósn eðr vissu af þeirra ferð- 
um, nema hlaupapiltr Eyjólfs, hann stökkr upp í húðfat herra 
Guðmundar, breiðir klæði á höfuð sér, ok liggr þar um nótt- 
ina. En af ferðum Eyjólfs er þat at segja, at svá sem þeir 
koma í veg, talar hann til herra biskups: nú veri mikill mun 
tveggja vega, minn herra, sagði [hann], at oss veribeinna ok beri 
fljótara þar er heita Yalbjarnarvellir, en þann veg eru þau fen, 
at varla kemst yíir í Ijósi þótt leilað sé, en nú þröngvir oss 



1) byrjar aptr 396. 



Guðmundnr snga* 



BISKUPA SÖGUR. 



109 



bæði veðrit ok náttmyrkr, munu vér þaðan merkja, hvárt guði 
líkar betr, at þér séð í várri ferð eðr valdi Arnórs. Herra 
biskup svarar: guð mun greiða riðit sem yðr líkar. Eptir svá 
talat treysta þeir ok víkja , á Valbjarnarvöllu , sögðu þeir svá 
síðan, at líkara var þjóðbraut en fen undir bestafótum, þar með 
stendr af spjótum þeirra sú birti, en bermenn kalla bræljóma, 
þat ljós gaf svá glaðan veg, at þeir riðu rétt sem á dag. Nú 
er at víkja lil Arnórs ok bans manna; langt líðr ámorgin, ok 
liggr piltr í búðfati herra Guðmundar, þar til at búðarmönnum 
þykkir undarligt hví biskup sefr svá lengi mót vana, ok geymir 
eigi tíða sinua; tala þar meðr, sem þeir vöndust, bonum til 
háðúngar: lengi sefr kampi nú, segja þeir, en sumir ætla hann 
sjúkan. Síðan ganga þeir at húðfatinu, lypta yfirbreizlit, ok 
sjá hversu skipt er um menn við þá; þeir spyrja hversu vorðit 
er. Piltr segir, at Eyjólfr Kársson hefir flutt biskup í braut, ok 
munu svá langt komnir, segir hann , at yðr vinnr eigi at þrá, 
þvíat fleiri hafa vel vakat í nátt en þér einir. þeir biðja hann 
aldri vel fara, ok segja hann munu í nökkuru tilstilli verit hafa. 
Piltrinn stökkr af tjaldi við þessi orð ok talar: yðr var boðin yak- 
an, en eigi mér. Ei fá þeir af honum meira; hleypr hann brött 
veg sinn. Arnóri líkar stórilla, ok kann þó eigi eptir ríða, bæði 
sakir veðrs, ok þess, at úvíst er, hvert herra biskup hefirvikit; 
bregðr Arnórr fyrir þessa sök utanferð sinni, ok ferr heim til 
Skagafjarðar. Ilverr mun sá maðr, er svá opt Ifkist gimsteininum 
Thome Kantuariensi, sem þessi Guðmundr með sínum mannraun- 
um ? Litlu var lesit hversu hann samneytti Thome, þá er frændr 
hans vóru dreifðir ; í annan stað, er hann stóð úhræriligr með rélt 
kirkjunnar, [e]i síðr í biskupsins nálægð , þótt hann veri áðr 
pínaðr; þriðja, er honum var eignat friðbrot með únáðum ok 
einræði; fjórða er hann flýði ok forðaðist nátlúrliga sína úvini, 
at honum til lofs megi lélagliga scgjast sama prophetans orð: 
laqueus contritus est et nos libcrati sumus. 

54. Nú er at segja nökkut frá herra Guðmundi biskupi, at 
þeir Eyjólfr ríða þar til er þeir koma til skips, er Eyjólfr átti, 
fara þeir þaðan skipleið til Flateyjar, taka þar kost ok nauð- 
synliga hluti, þvíat þeir vilja leyni hafa þar til víst er um eptir- 
leitina, því fara þeir í þat öræfi inn af þjóðleiði, er á Eiði heit- 
ir, dveljast þar í skógum , þar lil þeir spyrja satt, at allt er 
kyrt. I>ar höfðu verit reirnleikar svá miklir, »t mcnn þóttust 



110 



RISKUPA SÖGUR. 



Guðinuiulnr saga. 



eigi byggja mega sakir tröllagangs, áðr herra Guðmundr biskup 
vann bata með þessum hætti: Eina nótt, sem herra biskup ok 
öll hans fylgð er í tjaldi, heyra þeir út dunur miklar ok margs- 
kyns úlæti, sem glímt veri, ok eptir þat tekr lil orða flagö eitt: 
hér sofa drengir, ok hér sofadrengir! — Biskup sprettr þá upp 
en biðr menn sofa í náðum ; hann gengr út meðr helga dóma 
ok vígt vatn. Menn hans heyra út skrœki stóra, hlaup ok 
eltíngar, sem þá er naut leika fátíðligast, með svá miklum gný, 
at jörðin skalf en tjaldit hristist. Undrum þessum fylgði údaunan 
svá mikit, at þeir létust aidri slíkt kennt hafa; við þetta allt 
samt hlaupa þeir út ór tjaldinu, ok vilja forvitnast hvat herra 
biskup hafist at. f>eir sjá hann langt frá tjaldi, ok spyrja tíð- 
inda. Hann svarar ; nýjúngar smár einar , en hvergi kom ek 
þess fyrr, at svá margar óvættir veri, en þó væntir ek , at hér 
kyrrist frá þessum degi , ok svá var, þvíat aldri síðan varð 
þar mein at úvættum. Sem nálgast burðartíð várrar frú, 
gerir herra Guðmundr orð presti einum, at hann vill hafa þar 
kost í hátíðina með níunda mann. Prestr mæltist undan kostn- 
aði. Herra Guðmundr leitar þá at vera við þriðja mann. 
Prestr fyritekr þat nú eigi síðr. Sem þat flyzt herra Guð- 
mundi , talar hann svá : þat óttar mik , at prestr fái annat 
eigi minna, en þótt ek veri við þriðja mann. ]>etta kom svá 
fram ári síðarr, næsla dag fyrir Nativitatem beatæ virginis^ 
at prestsins búgarðr gekk upp at köldum kolum. Herra biskup 
gerir nú þat ráð með tillögum Eyjólfs, at fara til annarrar kirkju, 
þar var húsbóndi djákn, er vandist at sýngja tíðir síð ok árla, 
sem hans vígslu var tilheyriligt ; hann byrjar aptansöng at 
primas vesperas várri frú, ok segir út yfir ymnum; síðan hefr 
hann upp Antiphonam: Nativitas tua, ok eptir hana verðr 
hans minni svá undarliga sljófat, at hann fær eigi fundit hversu 
byrjast Canticum várrar frú; hann segir út þrim sinnum Anti- 
phonam, ok man ei því heldr. Honum segist þá, at skip ferr 
at iandi margmennt. Djákninn segir: kann vera, at þar sé sá 
innanborðs, er byrja skal í kveld lofsöng várrar frú. Svá 
fylldist sú guðsrnóður skipan, at herra Guðmundr biskup flutti 
þar allar tíðir henni til lofs' ok dýrðar. Á sama tíma kemrtil 
herra Guðmundar cinn bóndi af þeima bý, hann ílytr svá sitt 
mál: Ilerra minn, ek er kominn at tjá yðr mitt eyrindi ok vand- 
kvæði; innangarðs á bæ mínum stendr. einn hamarr stórr, 



Guðmundar saga. 



BISKCPA SÖGUP. 



111 



liggr þar fyrir sléttr völlr, er börn mín leika sér optliga, hefir 
mér þaðan leitt margan harm, þvíát ór klettinum hefir kastað 
verit sem sízt varði svá meinliga grjótflaug, at börn mín hafa 
þar af fengit beinbrot, en stundum bana. Nú biðr ek yðrfyrir 
þann góðvilja, er þér veitið öllum mönnum, at þér víkit til 
bæjar míns ok blezit börnin, at þessháttar klettr kveli þau 
eigi. llerra biskup svarar: líkar þér síðr, son minn , at ek 
blezi klettinn, því at ek sé, ef hann meinar ei, mega börnin 
vel fara. Bóndinn segist þat gjarna vilja, sem biskupinn vill heldr 
gera. Síðan ferr herra Guðmundr á þann bæ, ok signar hamarinn 
svá virðuliga eptir vana, at ei um aldr síðan fékk þar barn 
eðr fulltíða beinbrot né bana. 

Svá er ísland vaxit víða fyrir norðan með sjónum, atstanda 
stór björg með svá frábærri hæð, at í suitium stöðum gengr langt 
yfir hundrað faðma. í þessháttar björg samnast í mörgum stöð- 
um á sumarit svá margr sjófugl, at þat er útöluligr fjöldi, verpr 
hann í þeim holum eðr hellum, sem verða í bjarginu ; þessi er 
fjárafli margs manns, atfara í björgin at taka egg ok fugla; þess- 
háttar afli fremst á þann hátt, at fuglarinn ferr í festarenda ofan 
fyrir bergit, gerist þat optliga með miklum háska ok bráðum 
manntapa, þvíat festinni kann mart granda. Einn af þessháttar 
mönnum kemr til herra Guðmundar, ok biðr hann bleza einn 
festarþátt, er hann átti. Sem biskup hefir blezat, samsetr fugl- 
arinn festi sína með viij þátlum, ok þeim níunda ersigndrvar; 
ferr hann síðan til bergs þess, er stóð me& þeim ummælum 
fornra manna, at ei skyldi lengr í vera en sól veri á góðu 
lopti kveld ok morgin. Nú einn dag, sem hann ferr í bjargit 
með sömu festi, fyglir hann svá margt, at hann hleðr sik bæði 
bak ok fyrir; verðr því dvalsamt, svá at hann gleymir tíman- 
um: verðr eigí fyrr varr við, en myrkr kemr at honum, ok því 
nær brestr fram ór bjarginu greip, eigi smáleit, ok bregðr 
títt á festina stórri skálm , svá at allir þættir viij fara í einum 
rykk í svá hörðum drætli, at neðra enda íleygir ofan yfir mann- 
inn, en því dásamligra var þat er fylgði, at einum þætti herra 
Guðmundar mátti fjándinn eigi granda, ok sá gaf líf mannin- 
um, þvíat svá var hann sterkr til uppdráttar sem strengr. 
Bera þvílík verk herra Guðmundar Ijóst vitni, hvárr þeirra Arn- 
órs hefir betri málaefni. 

55. Sem herra Guðmundr biskup ok Eyjólfr spyrja til 



112 



BISKUPA SÖGUR. 



GuðinundAr sngn. 



sarms, at Arnórr hefir aptr sezt ok norðr vent til Skagafjarðar, 
leita þeir brott af Eiði ok heim til Flateyjar, býðr Eyjólfr herra 
biskupi þar um vetrinn, ok þat þiggr hann ; var þar mart fólk, 
en húsbóndi gekk svá fyrir at ekki skorti; en er sumraði stað- 
festa þeir herra biskup ok Eyjólfr ráðagjörð, at enn skal vitja 
norðr á sveitir. Eyjólfr hugsar þat ráð, at hann vildi fá herra 
biskupi þann styrk, at hann veri nú eigi allr í úvina valdi, því 
fyrirlætr hann eignir sínar ok fylgir herra biskupi. Marga hafa 
þeir röskva menn, ok ríða svá norðr á héruð ; heim koma þeir 
til Hóla, ok dveljast litla hríð, þvíat þeir trúa Arnóri eibetren 
meðallag. llíðr herra biskup norðr um fjall með fylgð sína, ok 
hyggr at visitera Eyjafjörð, en þar kaldar í mót af Sighvati, at 
herra biskupi er fyrir kveðin yfirferð ; snýr herra biskup þá austr 
um fjörð, ok svá norðr í sýslu sína, þar er Ileykjadalr heitir; 
verðr þess geta, hversu tveir lærðir menn gera með biskup sinn 
í þeirri bygð; annarr þessarra hefir hálfa jörð með einn leik- 
mann, skiptir þar svá til, at prestrinn rak bröt bú sitt af jörð- 
inni, ok vildi eigi fæða biskupinn, en leikmaðrinn lagði allt silt 
góðs í hönd, herra biskupi með sönnum kærleik. Sá var ann- 
arr presta þessarra, er þar sat, er nýgjört var trévirki, ok biskup 
vill þat sama vígja guði til tignar; en þann tima, scm herra 
biskup ríðr at garðinum, stendr prestr úti móti honum, ei með 
skrýddri processione heldr herklæddu bygðarfólki, svá at skipt 
var í tvá veggi meðal húsanna, þar vegrinn lá. Eyjólfr Kárs- 
son ríðr þá fram fyrir ok spyrr hvað liðsamnaðr sjá skuli. 
Prestr svarar með orðskvið , at nú skal fara allt saman karl 
ok kýr. Eyjólfr segir : þat er eigi kennimannligt at draga her 
í móti biskupi sínum. Prestr segir, at svá mun nú standa. 
t Herra Guðmundr leggr þá til : ríðum vér héðan ok reynum ei 
prestinn, þvíat nú heflr sá húsbóndi fengit hans vald, sem aldri 
fannst í friðinum. Ei linast prestr því heldr, þótt honum sé 
sýnt hver hans eymd er; víkr guðs maðr hógverliga brott 
annan veg. Nú fyrir svá greypa úhlýðni þessa manns, ok þeirra 
sem honum líktust, varð svá mikit rót ok rugl í bygðinni, at 
þeir ofra sinn hug til þeirrar guðs reiði, at efla þann her- 
skap mót biskupinum, sem honum mætti þýngst falla, en þat 
er at senda orð Arnóri ok Sighvati, ot þeir frjálsi bygðina af 
hans yfirferð; takast þessi ráð sem bruggat var, þvíat ei var 
latan at keyra; dregr Arnórr lið saman fyrir vestan fjöll, en 



Guðinundnr sagn. 



niSKUPA SÖGUK 



113 



Sighvatr ura Eyjafjörð , mætast síðan ok halda þat fólk til 
lteykjadals; í þoirri ferð eru tveir synir Sighvats, Sturli ok 
Tumi. Tumi var þá úngr, en þó vill faðir hans at hann ven- 
ist meingjörðum móti herra Guðmundi, skildist honuin ok þat 
vcrk, sem hrátt mun lýsast. En er þeir nálgast norördalinn, er 
hcrra biskupinn kominn á þann bæ , er Ilelgastaðr heilir; þar 
hefir hann ráðit kirkjuvígslu á laugardag kalendas Scptemhris. 
Sama morgin, sem hann er húinn til þjónustugerðar , herst 
honum njósn af úfriönum, tala þá nökkurir af hans mönnum, 
at kirkjuvígsla muni um líða, ef þá herr at fljótara en lykt 
verði. Biskupinn hirtir þá enn hvern hann hefir innan hrjósts, 
ok talar: gera mun ck þjónuslu mina, þvíat nægjasl mun tím- 
inn til þess. Svá var sem hann sagði. En nærri nóni koma 
þeir mágar með flokka sína, ok ganga þegar at hænum með 
hcróp. þar kemr ok til fulltíngs viðr þá með mikinn flokk 
bygðarmanna prestr sá, er fyrr sagðist frá, hversu hann 
hjóst at verja vígi kirkjuvígsluna. Eyjólfr Kársson ok önnur 
fylgð biskupsins skipast til verndar í garðinum; var þat bæði, 
at þar vóru saman komnir röskustu mcnn, enda áttu þeir at 
slanda fyrir dýrum herra. Varð þessi in snarpasta sókn, hæði 
með grjót ok fólkvápn, svá at þeir mágar leita hvíld at taka 
ok ganga brott á túnit annan veg. Ok til þess, at því framarr 
lýsist hversu illgjarn andi gladdist í þvílíkum gjörðum, ok gabh- 
aði þáer unnu, er getið, at Arnórr tæki svá tilorðs: Sighvatr 
mágr, þykki þér eigi hörð hríð gengit hafa? — ílörð víst, segir 
Sighvatr. Arnórr talar: þat kann ek segja þör, at mér hefir 
verit þúnglíft mjög í sumar ok nær krankr, en í stað, er mér 
kómu orð Reykdæla, lypti þat allt af mér. — I>at muntu kalla 
jartegn, scgir Sighvatr. Nei, segir Arnórr, þat kalla ek merki- 
ligan mótburð. Síðan gera þeir ráð , at vinna herra biskups 
menn meirr meðr klókskap en mannhættu; setjast síðan um 
kirkjuna sem einn herkastala, vaka svá hvárir yflr öðrum um 
nóttina. En árla sunnudags myrgininn njóta þeir liðsmunar, 
sækja þá sumir, cn sumir brjóta stór hlið á verndinni, svá at þá 
er allt upp gefit. llörmulig var sú framferð, kirkja nývígð er 
svá særð ok barin grjóti, at alla æíi sá þat á henni, meirr en 
hundrat ára, þá er þessi frásögn varsamsett. Gangamennnú 
lil griða; gefr Arnórr Eyjólfi Kárssyni gang, oksváútí frá, sem 
höföíngjar taka til sín. Herra Guðnumdi biskupi býðr til sín 
ÍL B. 8 



BISKUPA SÖGUIi. 



Guðmundíir saga. • 



cinn góðr bóndi, riðr hann brött með honum samadag. Fjórir 
menn féllu vápnsóttír af herra biskupi; en þann tíma, sem hann 
var á brötlu, tóku [>eir Arnórr ok Tumi vij menn, er honum til 
heyra, ok fcsta uppágálga; leið lítið, áðr en Eyjólfr Kársson ok 
aðrir kumpánar vitja aplr til herra biskups. Herra Guðmundr 
tekr þat ráð, at ríða austr lcngra undan úfriðinum , en þann 
tíma, sem hann spyrr, at þeir mágar hafa riðit veslr um ok 
dreift nokkinum , vendir hann aptr í veg ok hugsar at fara til 
Eyjafjarðar, en þess er eigi kostr heldr en fyrr, þvíat úfriðr 
æpir í mót; trúist í þessum tírna þat erfyrrvar skrifat, at Sig- 
hvatr hafi tekit biskups tíundir um Eyjafjörð, þvíat mágr hans 
var formaðr Ilólakirkju, en herra biskup útlægr. Herra Gnð- 
mundr ser enn um sinn, at hann fær öngva hvíld í sínu bisk- 
upsdæmi, því leitar hann upp á fjall ok ríðr suðr um land, ok 
léttir eigi fyrr en hann kemr suðr í Odda tii Sæmundar bónda, 
hann var son Jóns, er fyrr var nefndr í framferðar capitulo 
sancti Thoiiaci; hann tekr herra Guðmund við allri ölverð, ok 
býðr honum svá lengi sem hann vill þegit hafa; þekkist herra 
biskup þat, ok sitr þar um vetrinn í góðu yfiiiæti, en um sum- 
arit eptir, ríðr hann it syðra vestr á landit, þar er heitir Borg- 
arfjörðr, ok dvelst þar lengi með vinum sínum. Á því sama 
sumri skrifar herra Guðmundr til erkibiskups , hvert válk ok 
vandræði, forsmán ok fyriiiitníng hann ok heilög kristni þolir 
án ái'láts ok yfirbótar norðanlands , fyrir ágang ok yfirgirnd 
þeirra mága; biðr þar með, þat mjúkt cr hann kann, at herra 
erkibiskupinn leggi kirkjunni nökkura huggan , at hún mætti 
firrast úvina vald ok fá um síðir þann frið ok frelsi, sem hennar 
upphafari Jesús Ghristus ok hans vicarius, blezaðr Petrus, gaf 
henni. Sem þessur bréf koma fram til Niðaróss, er grein- 
anda, at síðan herra Guðmundr sigldi þaðan er vorðit erki- 
biskupa skipti, Gutthormr leiddist brölt en Petrus palliatus vígðr; 
honum berast bréf herra Guðmundar, hver upp brotin ok yfir- 
lesin skýra honum vel, hversu kirkjan hefir nóga þörf, at hennar 
hlutr réttist, því leitar hann við lærða menn, ef nökkurr vill þat 
gera fyrir guðs skylld; ok hans bænarstaðar at visitera Hóla bisk- 
upsdæmi, ok enda þær únáðir sem þar hafa yfir gengit ails of 
lengi, en engi af öllum vili undir víkjast, at fara í úfagnað ; því 
gerir herra erkibiskup þat stöðugt, at l kalla herra Guðmund 

j) ok, Hd. 



Giiöinundnr sagn 



BISKUPA SÖGUR 



115 



biskup ok Sluiiúnga á sinn fund, at svá mætli formcrasl nokkur 
friðargjörð. Arnórr Tumason var ei at kalla, þvíat hann iör 
til Noregs þetta sumar, ok tók banasótt, en stefnubref bíða 
sinn tíma , ok koma svá fremi til Islands , sem enn hafa guðs 
úvinir mcirr ok meirr hlaðit sína byrði með glæp yíir glæp 
údæmiligrar illsku, sem í því mun lýsast er eptir ferr. 

56. Á þvi sumri liðnu , sem herra Guðmundr fór yfir 
Borgarfjörð, kemr liann til þórðar Stuiiusonar, er hans var 
einn trúastr vin sem fyrr sagðist; tekr hann hcrra biskup báð- 
um höndum ok býðr honum allan sinn kost, feokfylgi; dvelst 
hann þar um hh'ð í allgóðum fagnaði. En síðan birtir herra 
biskup {>órði, at hann ætlar at vitja stól sinn at ílólum, býðst 
I>órðr til farar með honum, segir, at Skagfirðíngar munu lægra 
mögla ef hann er í ferðarbroddi. Ilerra biskup tekr því glaðr 
ok vill gjarna. liíða þéír vestan mcð gott mannval allan beinsta 
veg heim til Ilóla; skilja þeir herra biskup ok }>órðr með eink- 
anligri vináttu; sat herra biskup nú um kyrt litla hríð með 
sömu mildi ok ölmusugæði. Nú er þar til at taka, at Thumi 
sitr heima með Sighvati feðr sínum, hann hrærir þat mál við 
feðr sinn, at hann fái honum góðs ok manna forráð, segist í öngu 
fjarkomnari til þess cn Stulli bróöir hans, þvíat hann hafði 
vald í vestra luta lands, þat er Sighvatr helt áðr hann kom 
til Eyjafjarðar. Sighvatr fyrirtekr, at hann nnmi leggja sinn 
metnað fyrir syni sínum, því hugsar Thumi ráð sín, eðr enn 
heldr úráð, þat er at fara vcstr til Skagafjarðar, ok hafa þíng við 
bændr. j>at sama gerir hann, tjár ok tínir fyrir þeim , hversu 
herra Guðmundr var þcim úhagligr, ok állri þeirri bygð , með 
þann mannljölda, er hann heldr í hófleysu upp á staðinn at 
ílólum ; segir, at eigi seinna, cn kostr er uppgenginn á staðn- 
um, munu biskups menn fara með rán ok rifs yíir alla bygðina 
ok afla svá fánga. Ilcraðsbóndum skiljast þessar ráðagjörðir, 
þvíat þeir höföu lengi þann meistara haft, er annat lærði opt- 
arr en hlýðni við Guðmund biskup; því spyrja þeir Thuma, 
hvárt hann mun svá snarr, at hann vili setjast á staðinn ok 
halda fyrir biskupi ok hans mönnum, ef þeir fá þat gert at biskup 
rými brott. Thumi játtar at ráða t'iL Síðan gera hcraðs bændr 
sendimenn til Hóla, at gera biskupi tvá kosti, þann annan , at 
hann rými staðinn sjálfviljandi, með allt þat í'ólk, cr þeir kalla 
með þarHausu þar haldit, ella segjast þeir koma skulu ok 

8* 



1 1 G 



IHSKUPA SÖGUR. 



Guðinunilar sngn. 



drepa mcð harðri hcndi þann iialdarílokk. Hcrra biskup kýss 
at rýma heldr, segir, al hans undirmenn veita þar um lítið 
brigðmæli, ef þeir heila honum afarkostum , sýnist ei kjör- 
ligt, at halda hart mót ofrcfli ok láta mcnn sína með ýmislig- 
um dauða. Eplir stadda ráðagjörð, hvert af skal snúa, vcndir 
herra biskup til skips ok flyzl í þat útsker, er Málmey heitir; 
þat liggr til norðrættar frá biskupsstólnum, skamt undan landi ; 
þar er prestssetr; þar kemr herra biskup fyrir Adventum , ok 
sitr þar fram um Puriíicationem sanctæ Mariæ, þar til tíðindi 
gerast, en Thumi sezt á llóla stað með því megni, sem þat sé 
hans föðiuieifö; hefir hann varðhöld stór, ok lætr vaka náttliga 
yfir staðnum um vetrinn , þvíat hann grunar áhlaup biskups 
manna, sem honum gafst, þvíat á næsta dag cptir Purilicali- 
oncm beate virginis, scm hcrra biskup gekk frá kirkju um 
kveldit, nemr hann stað, ok horfir mót veðri; var landnyrðíngr 
bæði óðr ok kaldr, svá at vökumenn Thuma at Hólum gera sér 
svefn þetta sama kveld, ok segja at landnyrðíngr skal vaka. 

57. Herra Guðmundr biskup talar svá, sem menn hans 
heyra uppá: dýrð er vald þitt, drottinn minn, þvíat vindr ok 
bára vægir þínu boði. En þeir menn, sem áðr vöndust hans 
spádóm , skilja svá tilvik þetta , at þótt stormr þjóti en sjór 
rjúki, mun færiveðr til lands, ef þeir treysta; en sem herra 
biskup sér víst ætlan þcirra, segir hann svá: guð gæti yðvar, 
at þér hafit gott erindi, en cf svá verðr, at :þér fáit vald 
yfir Thuma, þá geymit boð initt, at þér ílytið hann heilan á 
minn fund, en spillit eigi blóði hans, munu vit þá vel semja 
nökkvern veg; en ef þér brjótið boð mitt hér um, munu þér 
eila nýjan harm heilagri kirkju ok mér, munu þat ok sumir 
sanna af yðvarri sveil, at því sé mjök misráðit, áðr þessum 
málum lykr. Eptir svá talað ráða þeir til skipa ok xxx manna. 
Ei \ar gott at ýta, þvíat sjór var hvítr fyrir drifi, en svá sögðu 
þeir síðan af sinni ferð, til dæmi[s] at draga, sem stormrinn brak- 
aði á báðar hendr í tvá steinveggi, en þar í miðii var sjókyrt 
ok náliga vindlaust. Gjörr er vegr til Hóla, koma þcir um 
nóttina með öllu á úvart, ok taka svefnhús yfk Tuma, lciða 
hann út af sæng, ok válka klæðlausan í því grimdar vcðri, því 
at úgipta þeirra gaf cigi [þá] liðuga til hlýðni síns herra, þar til at 
einn setr höfuðit bröt af Tuma; fara síðan ok fá maklig cyr- 
indislok, þvíat herra biskup kunni þeim mikla úþökk fyrir sitt 



Gnðiniindnr saga. 



IUSKUPA SÖGUK. 



117 



verk; féll þeim ok í höfuð sín úhlýðni, scm Thuma tók af lííi 
móti biskups boði ? þvíat litlu síðarr let hann sjálfs síns líf meðr 
nasadreyra. Líðr nú tíminn fram yfir páskir, svá at herra 
biskup sitr í Málmey, ok treystir öngvan vcg at fara [til] lands 
fyrir sakir úfriðar, því leggr hann allan hug á at forðast orr- 
ustur, hversu stríða útlegð sem hann þolir; hvar fyrir hann 
gerir stöðugt at halda austr í haf til Grímseyjar, er fyrr var 
nefnd, ok leiðir guð þann veg, at þeir koma fram með höldnu. 

58. Sighvatr, sem hann spyrr líftjón Thuma, gcrir sér 
lítið um í fyrstu, en sendir menn þegar um várit vestr á land 
til Sturlu sonar síns, at hann fjölmenni til bróðurhefnda. Mú 
her fljótt yfir fara, at þeir draga saman lið ok skip, ccc 
manna, ok koina til Grímseyjar á várit næsta fyrir Festum 
Philippi ok Jacobi. En þvíat þessi fagnaðarlaus fcrð slóð 
mcð harðligvi úhæfu ok gveypava glæp en nökkur sú iliíng er 
áðr var lesin, sýnist ei bati gjörr sögunni, þótt þess háltar 
efni dragist í langmæli, utan [þat] er skyldugt at greina, scrri at 
lýtr píslarvætti herra Guðmundar þrífaldliga: fyrir sjálfan hann, 
ok fyrir lærdóminn ok fyrir ástvini sína, þólt leikmenn veri. í 
þcssi hörðu hríð féll Eyjólfr Kársson með ágctum orðstír, ok aðrir 
viij mcð honum; sumir vóru særðir til ólífis, var af þeim frcmstr 
maðr Aron , mágr Eyjólfs Kárssonar ; hann var svú mikill 
hreystimaðr ok ofrhugi , at hann bar þau vápn ok hlífar möti 
Sturlu, sem Thumi hafði átt; laut hann síðan fyrir liðsmun, ok 
stóð á honum spjót svá þykkt, at vaiia mátti hann hníga. 
Mátli héðan vel skilja, hversu hans úvinir munu þykkjast ör- 
uggir af hans dauða , áðr þeir gcngu frá, ok ei því heldr 
máttu þeir taka líf 1 hans, þvíat spásaga herra Guðmundar 
varð at standa, þá er hann sagði honum fyrir orrustuna, 
at þcir mundu sjást síðan ; varð Aron skotið í skip, komst 
hann til lands ok fckk margar umsátir síðan af Sturlúng- 
um cn forðaðist allar, stundum með harðfengi eðr fulltíngi 
herra Guðmundar, sem þá varð ljóst, er þcir umkríngdu hann 
i náttmyrkri, ok því næst sýndist öllum hans úvinum scm 
skært Ijós kvæmi fram úr klett einum, ok fyrir undran þessa 
hlutar gleymdu þeir sókn yið Aron , svá at hann tók undan, 
þvíat drottinn vildi fylla þat er hans þjónustumaðr sagði. Nú 
er at snúa aptr lil Grímseyjar: klcrkdóminn svívirða þcir svá 



i) lífi, Hd. 



118 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinund«r saga« 



fcðgar, at þeir drepa einn prest, cn afeista ívá, n'ærri kirkju 
hins heilaga Ólafs þar í eyjunni. Sem þeir hafa limina pínt 
ok plágat, gengr svá úvinrinn í þá, at ei hcldr þyrma þeir 
nú höfðinu, taka biskupinn höndum, ok farga hann svá þúngt, 
sem bein hans í heilagri Uólakiilju bcra nú vitni, en þó viija 
bækr sanna, at þrjú rifin hafi brolnað. Eptir þat fanga þeir 
[hann] til skips. Sem þeir búa sik til brötlögu, segir Sig- 
hvatr, at þeir skulu fara samskipa. Herra biskup fyrirtekr þat, 
með s\á föllnum orðum : illa ok undarliga fær þú at þér búit, 
þú meingerir heilaga kirkju ok mik með öllu megni, en í 
öðru lagi lælr þú, sem þér muni nökkut gagn af mér leiða. 
Sighvatr segir: því skal ek ráða, at skrúði þinn fari með mér. 
Biskupimi svarar: þat vil ck eigi banna, þvíat samvizka þín 
dæmir þik, munu ok fleírj þann dóm kenna en þú einn. Kn 
hvað hefir þat at merkja, er Sighvalr vildi biskup eðr skrúða 
hans með sér í sjófargangi, utan svá l)jartan lífs verðleik bisk- 
upsins, at ei leyndist fyrir blindum manni. Sem þeir láta undan 
eyjunni, lystr yfir þeirri óðahríð með guðligri hefnd, al [íveir 
menn íns fjórða tigar létust 1 af þeim ccc, er börðust í mót 
herra Guðmundi. Ok þá er stormrinn geysti sem mest hafit, 
er getið, að herra biskup tæki svá til orðs: lof sé þér, drott- 
inn minn , því at þeim feðgum vcrðr gagn at skrúða mínum i 
dag. J>at er sagt annat, sem hann fór inn til lands um sundit, 
at hann leit fyrir borð ok mælti: þar liggi þér nú sálugir, mjök 
fáráðir ! — Biskups skip , ok annat þeirra feðga , fá Eyjafjörð 
með heilu; kendu þat góðir menn verðleikum herra Guðmund- 
ar, en eigi farsælu Sighvats. Sem þeir taka land, fær biskup- 
inn með öngu móti liðugan gang, þvíat Sighvatr tekr hann 
ok heldr undir sínu yfirboði, á þann liátt sem opt verðr í heim- 
inum eptir orrustur, at menn eru þjáðir til verðs ; brott eru 
keyrðir sveinar frá honum með þeirri orðflaug, at svá skal 
hann bíða þcss, er hann rckst nauðigr í haf ok í skip til Nor- 
egs, ok þola þar dóm fyrir fors ok friöbrot. Líðr svá fram á 
sumar, þar til Noregsför koma til íslands; í einshverju þeirra eru 
þau bréf Petri erkibiskups, sem fyrr var af sagt, at hann kallar 
herra Guðmund ok Sturlúnga á sinn fund. En sem þessur bréf 
berast herra biskupi, verðr hann glaðr við, at fara hcldrtilNor- 
egs með boði erkibiskups en kúgan Sighvats. 

1) [ei kom meií til lamls, cn lití^o \im þrjátígir, 396, 398 (rangt). 



öitðinundar; taga, BISKUPA SÖGUK. 119 

59. Vald yfir Uólastað ok hans góðs halda nú Skagfirð- 
íngar cptir fall Thuma; fær biskupinn þaðan öngva rentu sér 
til kostar eðr farar, því heiir hann þat cina, er hann íær í 
héruðum af tíundum sínum eðr vina framlögum ; býst hann 
nú [sem] verða má um velrinn eplir, en ferr til skips uni 
sumarit, ok heíir rninna kost en þvílíkum manni hæfir cðr 
heyrir , en þó at sinni vill hann gjarna brött fara. IJgjörla 
veit hann hvað Sighvatr ætlar sinna ráða, eðr þeir flciri sem 
nefndir vóru, þvíat honum samskipa var engi þeirra umboðs- 
maðr. }>egar sem byrr fellr sigla þeir biskup í haf, gefr þá 
æskiliga til Noregs, koma þó at heldr sunnarr en þeir hugsuðu, 
ok þrándheimsfförum] tilhcyrir; spyrr hcrra biskup þau tíðindi, 
at herra Pétr erkibiskup cr framgenginn en þórir secundus 
körinn ok búinn ór landi til kuriam. því scr herra Guðmundr, 
at honum vinnr eigi at silja í |>rándheimi með lítinn kost, 
snýr suðr til Björgynjar, leggr drottinn þá huggan ok gleði 
sínum þjón, at fyrir þá víðfregð, er hann fékk í fyrrum sínum 
ferðum, gerir sik margr dugandi maðr skyldugan bæði til fjár- 
framlaga ok sæmiligs yfirlætis. Svá víkja bækr til, at hcrra Guð- 
mundr hafi farit allt auslr í Vík, ok setií) þar um vetr, ok annan 
í Hamarkaupangi; má þat vel trúast, at hann hafi svá biðat 
heimkvámu erkibiskupsins, þvíat þat kann ýmisliga takast, 
hversu íljót þcim verðr sín fcrð í curiam ok aptr þaðan. En 
svá iljótt scm herra Guðmundr fregn heimkvámu erkibiskups, 
sækir hann hans fund með öllum skunda, fær þar góða blíðu 
ok glaða mcðtekt í öllum hlutum; tjár hann herra erkibiskupi 
með hógværum orðum hversu sífeldar bænir, únáðir, þ[v]íngan 
ok þröngvíng hann hefir þolt um aila daga, síðan hann hefir 
skiJt við herra Gutthorm erkibiskup; greinir hann ok, hversu 
crkibiskupsins forverarar, þórír ok Gutthormr, höfðu kærliga 
viðr hann gert, ok hans mái tekit. Hneigist erkibiskup fyrir 
þessur sannindi til sömu vináttu viö herra Guðmund, huggar 
hann með áminníngum ok fögrum frásögnum, hversu góðir 
biskupar í kristninni höfðu einarðliga staðit mót ranglátu valdi, 
en með kirkjunni, ok þar fyrir öðlazt af guöi ágetan verðleik 
ok vináttu með eilífum fagnaði. Hérrá erkibiskup býðr opt 
Guðmundi biskupi í boð sitt, ok gerir honum margan sóma, 
þar til spillendr koma. 

60. TS T ú er at segja frá Sturlúngum, sem þeir spyrja at 



120 



BISKUPA SÓGUK. 



Guðjnundnr sagn. 



herra erkibiskup er heim kominn, ok flóttamaðr þeirra, herra 
Guðmundr biskup, vel heyrðr á garðinum, cn Arnórr frá fall- 
inn andsvörum, bera þeir saman ráð sín, ok gera statt at hafa 
sik ok sitt góðs í öngri háttúng lands eðr sjófar, heldr sitja 
heima í rúmi sínu ok rægja svá biskupinn at eins með sendi- 
bréfum, at hann megi muna. Bér til draga þeir eðr kúga þá 
menn, er þeir hugðu virðast mundu hæstrar raddar á landinu 
at fráteknum biskupinum, at þessara félagskapr megi þeim 
samlagast, er psalmista talaði svá til: acuerunt linguas suas 
sicut serpentes, et cetera, þvíat [til] biskupsins skaða dikta þeir 
svá þrúngit bréf, at þat stendr með þrimtigum sakargipta; var 
þat sumt í letri sanninda litr fyrir mönnum cn lygð fyrir guði, 
þvíat ljót ástundan [er] eigi maklig, at heilug skript kalli hana 
sannorða, sakir þess, at hún þarnast þá undirstöðu, scm æzta 
sannleik megi samþykkja, en flest í þessu bréfi var bæði fals af 
hjarta ok munni, með gamalli grimd ok öfundar austri. þelta 
bréf var styrkt með þeim hætti, sem þá gckk framast um skil- 
ríki meðal landa; ferr þat bréf í haf, byrjar þeim skipum seint, 
ok koma \ið Ilálogaland eptir vetnvætr, í'erðast þeir norðan ok 
koma til Niðaróss litlu fyrir jól , sækja fund herra erkibiskups 
ok bera honum bréf íslendínga. Herra erkibiskup, [sem] hann 
hefir þau yfhiesit, verðr mjök óglaðr; líðr svá fram yíir átta 
dag jóla, en á níunda kallar erkibiskup saman kórsbræðr ok aðra 
Jærða menn á garðinum, J>agat er boðinn hcrra Guðmundr 
biskup ok sendimenn. Eru þá upplesin bréf, með svá mörgum 
sakargiptum sem fyrr var grcint; spyrr herra erkibiskupinn, hvað 
herra Guðmundr eignar sér af sakargipturn þessum ; en hann 
segir greiniliga, sem fyrra erkibiskupi, hvat [hann] heíir gert, 
neitar ok þverliga þat bann heílr ei gert, en sakir þess at 
skipt \ar um erkibiskupana, beiðist þessi eigi glósuna, heldr 
svá brátt sem herra Guðmundr hefir nökkura viðgöngu veitt, 
gengr erkibiskupinn braut af stcfnu, ok kallar með sér kórs- 
bræðr í sitt oratorium, biðr þá skoða með athygli, hversu háf- 
ar þeim lítast þær sakir, er hann kailar herra Guðmund scr 
á hendr játtað hafa. Ok síðan þeir þykkjast þau mál yfir rétt- 
lætis vág sett hafa með einu samþykki, kallast herra Guðmundr 
inn, ok eptir þagnar tíma tekr herra crkibiskup svá til orðs: 
svá lízt oss okbræðrum várum, sem þú, Guðmundr, hafirlengra 
i'ram vikit setníng laganna en ritað finnst í reglu biskupanna, 



Guðinundar saga* 



BISKUPA SÖGUR. 



121 



ok svá stórt sýnist oss yfirbera, at ei megir þíi halda biskupligan 
stétt, utan þú fáir dispenseran in curia herra páfans, því fjarri 
slendr þinn málavöxtr váru valdi, því sem vér höldum. Endir 
erkibiskup svá þetta mál ok gengr til hámessu, en herra Guð- 
mundr til sinna manna; íinnst honum enn um sinn, hversu 
hjólit kann velta, þvíat þeir sömu þegja nú, er í gær sögðu: 
góðan dag, herra ! — heimboð er í brottu, en byrgðr erkibiskups 
garðr, ok náliga vörðr haldinn, at herra Guðmundr komi þar 
ei, sem nökkuð kallzandi um sín málaferli, líðr svá út um Puriö- 
cationem beatæ virginis , at dagar hans eru dauíligir , en lítill 
svefn á nætr; er ok svá komit heilsu líkamans, at hún veykist 
mjök, var þat mest fyrir þær meizlur, er hans úvinir höfðu gjört. 

61. Sá prestr var með herra Guðmundi, er Ketill hét, 
mikill maðr vexti ok sterkr, vel fallinn í lund ok góðrar hlýðni, 
en lærðr lítt til bækr, hann sefr í hjá herra Guðmundi um 
nætr ok less með honum. Eina nátt þeir liggja spyrr herra 
Guðmundr hvárt prestr vakir ; hann segir svá vera. Ilerra biskup 
talar: úglaða daga eigum vér, meðan svá búit stendr. Hverr 
bati mun þar á vinnast, segir prestr. [>at er mælt, segir 
herra Guðmundr, at ekki dugir úfreistað, hefir ck hugsat at 
senda þik á páfagarð, þvíat herra crkibiskup veik þangat málum 
mínum. Guð drottinn geymi okkar, segir prcstr, ok sjá þat, 
hversu ek mun fara á páfagarð, fátækr ok ófróðr, þar með 
svá ókunnigr, at ek sá öngan stíg í öllum þessum veg ; skipa- 
gangr cngi meðal landa at svá búnu; er mér ok sannliga 
sagt, at sjálfir konúngarnir bíði ár eðr tvau, áðr þeir sjái 
herra páfann, eðr sín eyrindi fá, ok þó með veraldar ríkdóm, 
hvar mun ek þá standa, fátækr maðr, sem mállauss í fá- 
fræði minni. Herra biskup svarar: satt segir þú , son minn, 
at ef vit skulum líta upp á veraldar götu eru engi álit í þessu 
uppkasti, en ef vit sjám til guðs, ok fulltíngs minnar frú, liggr 
þinn vegr allr lauss fyrir. Prestr beiðist þriggja daga rúm, 
at hugsa sik hvat hann skal upp taka. Biskupinn jáltar því, ok 
segir svá: en sakir þess at ek kenni vel þína dygð ok hlýðni, 
muntu þat kjósa sem þér samir betr, ok því mun ek skrifa 
til herra páfans mitt eyrindi sem guð lér mér vizku til. Svá 
gerir hann, samsetr hann latínu bréf ok articulerar upp, hvat 
cðr í hverju hann var lýttr ok fyrir hverja sök eðr nauðsyn 
hann hafði framit hverja grein, tjár ok skilríkt, hvcrir undir 



122 



mSKUPA SÖGUK. 



Guðimindnr sngn. 



höfðu flutt þann örskurð er lierra erkibiskup gaf honum, ok hvert 
hans mál sér til vægðar með várkynd af guðs hálfu ok sælla 
poslula Petri ok Pauli ; gefr sik hér með ok sína sæmd í guðs 
vald ok hönd herra páfans; scgir ok ei síðr, hvcrsu hans 
sendiboði var fátækr bæði at peníngum ok kunnustu. Sem 
bréf er læst ok albúit, hefir prestr hugsat sik, at hvert víl, sem 
úvænt efni veitir honum lands eðr lagar, vill hann gjarna þola 
fyrir guðs nafni ok hlýðni biskupsins, því tekr hann orlof með 
bæn ok blezan litlu eptir kyndilmessu, heflr skotsilfr, slíkt sem 
herra biskup mátti fremst lála; ferr hann landveg austr til 
Oslóar, þaðan með fari til Danmerkr, svá til þýzkajlands] 1 , 
leggr ei fót fyrr en hann kemr í Romam rétt fyrir cenam 
domini, heyrir hann á næsta dag, er herra páfinn flytr mcssu 
embætti at Pétrs kirkju, svá at umbergis hann standa þrennfar] 
tylftir alvæpntra manna, fær prestr þá hvergi nær komizt, 
líðr svá fram á vár, at honum þykkir ei vænt um sitt er- 
indi. Á næsta dag fyrir festum Philippi et Jacobi , sem hann 
stendr á stræti, kemr undir dynr mikill, ok [því]nœst sér hann 
mektuga ferð riddar[a]ligrar herneskju, með allri þeirri hóf slckt 
ok heiðr, er konúngligt kurt plagar í veröldinni. í miðjum 
skara h'tr hann svá voldugan herra, at yfir hans höfut berst eitt 
pell með iiij pílörum uppreist. Ei sá prestrinn fyrr þvílíka 
hofferð ok hæ[ver]sku, [en] hann víkr sér af þeirra veg, sakir 
úfremdar ok fátæks búnaðar. Litlu síðarr verðr honum sagt, 
at þcssi herra er konúngr af Franz, ok skal vera í boði páf- 
ans á sjálfa krossmessu, en á næsta dag eptir munherrapáf- 
inn halda þá stefnu, er konúngrinn skal inn ganga fyrir hann 2 
með eyrindi síns ríkis, ok þeir íleiri, sem makligir reikn- 
ast at sjá herra páfann ok sínar grcinir fyrir hann fram 
setja. Sú höll eðr herbergi, sem til þeirrar stefnu var skiput, 
stendr á eitt fagrt pláz yfir stólpa iiij nærri Pétrskirkju, vóru 
gráðar nökkurir upp 'til dyranna, at húsit var hátt í stöðu, 
var þangat innangengt ór herbergjum páfans, en þeir sem 
kölluðust skyldu um gráðana inn ganga. Lítið consistorium 
gekk annan veg af höllinni , er þat til þess skipað , at herra 
páfinn víkr þangat með kardinalcs til dóms, eðr skipanar þeirra 
luta, sem fram tjást í fremra húsinu, þvíat þenna tíma var 
sá siðr í kuria, at hverr ok cinn , fyrir herra páfann kom- 

i) fcýkersku, 306. 2 ) ok, b. v. Hd. 1 



Guðiuundar saga* 



BISKUPA SÖGUR. 



123 



andi, skal silt eyrindi, bæn ok nauðsyn in scriptis fram sctja 
fyrir hann án kallz eðr kæru , ok sem þessur bréf vóru fram 
sett með því fremsta skilríki cr bverr hafði, veik herra páfinn 
í þat minna herbergi með sínum bræðrum. Líða nú dagar, 
ok vaktar prestr stefnutímann, hefir sik áiia uppi þann 
morgin fram á gráðunum , stendr þar með bréf herra Guð- 
mundar, ok áhyggju, sem honum var mikil manndygð í, 
biðar svá búinn þar til fram kemr Frakkakonúngs fylgð, með 
allri þeirri mekt er veröldin fágar mest. Prýði þeirra var 
sett með pell ok guðvef, eðr vildastu kyni ýmissaklæða, hvar 
af prédikast, at honum muniskamttil skeytíngs, efhannsnertr 
þeirra hóferan með fátæki sínu. Ilann skorar nú fast á vára 
frú ok bæn meistara síns herra Guðmundar ; eru því næst dyrr 
upp loknar, ok konúngrinn inn leiddr með annat hoííólk sem 
skipan diktaði; gengr þá svá mikit aíl í hjarta prestsins, at 
hann berr sik rétt frarn í miðal þeirra, ok sakir þess at engi maðr 
hratt eðr hæddi hans göngu, skilst honum þat, at engi maðr 
sjái hann hvar hann ferr. Sem konúngrinn kemr fyrir herra 
páíann, fellr hann fram sem allir út í frá, víkr herra páfinn 
þegjandi sinni hendi konúnginum til sætis svá at tveir kardin- 
ales sátu meðal. Tveir kardinales stóðu fyrir herra páfanum á 
knjám ok héldu einn dúk, skyldi þar í leggja öll þau skripta, sem 
greind vóru ; létu þeir allir hönd fylgja sem næstir vóru, en aðrir 
vurpu til sem kyiiigast. Prestr herra Guðmundar stcndr ijarri, 
ok því kastar hann sínu bréfi ok biðr guð stýra. Svá var, þvíat 
rétt kom niðr í miðjan dúkinn fyrir herra páfann. Er nú lítið, áðr 
þeir taka oiiof er inn gengu; víkr þá herrapáfinn, sem sagt var. 
Ferr prestr til herbergis síns, ok fær enga vissu, sem Frakka kon- 
úngr tekr orlof. Líðr nú fram várit, þykkir presti seinkast, þvíat 
peníngar skrapa lítt í púngi ; héfir hann sik optast á daga nærri 
Pétrs kirkju eðr herra páfans garði. Sjálfan uppstigníngar- 
dag stendr hann enn nærri kirkju hins sæla Petri, ok sér upp 
á smíðit, ok því næst lítr hann upp í múrinn at virðuligr 
maðr kemr fram at einum glugga ok talar nökkut. Prestr rennr 
upp undir vegginn , ok vill til heyra, ef til hans verðr talað. 
þá segist svá til hans af glugganum: si nuncius Godemuncy 
episcopi de Islandia præscns est, \eniat; þat er svá at skilja: 
cf sendiboði Guðmundar biskups af íslandi er nálægr, komi 
hann. Prestrinn lckr til klerkdóms síns, ok svarar vcl hátt: 



124 



BISKUPA SÖGDB. 



Guöimiudar sngn. 



sum: ek er sá. Síðan teiknar maðrinn hendi sinni út af 
glugganum, at prestr taki sæmiliga þat bonum sendist. Hann 
breiðir í sundr kápuskaut sitt, ok fellr rétt niðr í mitt. Prestr 
hneigir manninum , ok rennr til berbergis, leysir til ok ser 
bér undir bréf með berra páfans bulla; verðr þá fegnari en 
frá megi segja, leggr land undir fót, ok bleypr svá norðr 
eptir löndum, at á tuttugta degi ok þreltánda kemr bann í 
sjátún aptr í Rauðstokk, gengr þar þegar í kugg, er albúinn 
liggr fyrir bænum, fá þeir braðbyri til Björgynjar. Af Björgyn 
kemst hann þegar í þrændafar, ok lægja eigi fyrr [en] við Agðanes. 
Næsta kveld fyrir Jóns messu baptiste koma þeir undir Hólm, 
en árla Jónsvöku myrgin fær prestr sér bát ok ílyzt inn til 
Eyra, gengr upp í garðinn, ok til þess herbergis, sem herra 
Guðmundr biskup hafði áðr hann fór braut, bangar á dyrr ok 
klcrkr lýkr upp. Preslr spyrr, hvárt biskup er heima. Klerkr 
segir hann gera bæn sína. Klerkr þessi var norrænn, ok kennir 
eigi hverr var. Prestr segir þá: seg biskupi at maðr er kom- 
inn af fjarlægjum héruðum ok vill sjá hann. En síðan klerkr 
llytr svá biskupi, ríss hann upp frá bæninni ok gefr blílt orlof, 
en er prestr kemr inn , stendr biskup upp móti bonum, ok 
faðmar hann, verðr þar fagna fundr mikill; setjast síðan niðr 
báðir samt, ok spyrr herra biskup vandliga af ferðum hans ok 
eyrindislokum. Prestr segir greiniliga þat hann hafði til, ok 
sclr páfabréfit í bönd biskupinum. Biskup tekr bréfit með 
vegsemd, kyssir bullam ok mælirsvá: J>ess væntir mik í drottni 
mínum , at nökkura buggan öðlist ek fyrir þik it góða bréf. 
Líðr nú svá fram tímum yíir formessur, er segjast í Krists- 
kirkju , ok sem þær eru endaðar , gengr herra Guðmundr til 
herbergja erkibiskups; er bonum sagt, at hann less bænir 
sínar in secrctario. Ilcrra Guðmundr gengr fram at dyrunum 
ok knýr; en svá sem lokusvcinninn upp lýkr, ok spyrr hverr svá 
snemma únáðar einn erkibiskup, þá svarar Guðmundr biskup: 
seg herra þínum, at ek, Guðmundr Arason, vildi finna hann. 
Sem þat er gert, segir erkibiskup: bvað vill bann oss, nema 
tala eitthvert af sínum málaferlum , en vér erum þar til eigi 
liðugir, því vér gjörðum þat vér munum gcra. Snýr sveinn- 
inn aptr ok segir biskupi svá fallit. Herra Guðmundr segir enn : 
far nú, ok seg erkibiskupi ljósliga mitt eyrindi, at ek heíir 
herra páfans bréf nýkomit af Kóm at sýna honum. Nú scm 



Guðmundnr snga. BISKUPA SÖGUR. 125 

herra erkibiskup heyrir þetta , signir hann sik ok segir: lát 
hann ganga, þvíat maðr svá vel reyndr mun eigi með fals fara, 
þótt svá fallit orð sýnist ótrúligt. Herra Guðmundr gengr 
innar, hneigir erkibiskupinum , ok selr honum þegar í fyrstu 
bcrt bréf herra páfans með knéfalli ok kossi. En svá sem 
herra erkibiskup lttr sannleik þessa hlutar, er svá skrifat, at 
hann hneigði sín bæði kné fyrir Guðmundi biskupi með 
þvílíkum orðum : fyrirlát mér, góðr guðs maðr, at ek hefir þér 
minni virðíng gerva en ek skil at skyldugt er, þvíat þínir vegir 
fljóta fram í guðs miskunn. En lítillæti herra Guðmundar var 
þessi hlutr eigi með öllu léttbærr, at svá völdug persóna kné- 
fellr honum. Síðan sitja þeir báöir samt; spyrr herra erki- 
biskup þá, hversu herra Guðmundr hefir aflat bréf þat. 
llann greinir, hversu prestr hans heíir fátækr farit ok fram 
komit. Erkibiskup dásamar mjök þenna hlut, þvíat hann veit 
vel eiginni raun, at þessi er í curia nýr háttr bréfanna, at þau 
leysist út, svá at hvárki komi þeim í nánd fé né flutníngr. Hér 
með skoða þeir bréfit ok finnst í líku formi sem hcrra 
Guðmundr setti sitt bréf með artikuleran, svá at grein svaraði 
grein út í enda. En þótt bóklausir menn segi af þessu bréfi, 
at sæmd herra Guðmundar væri sett undir dispenseran herra 
þóris erkibiskups , er sannara, at hans tign var lagin undir 
eigin sjálfræði, hvat hann vildi : rcsignera eðr halda biskups- 
dóminn; þat váttaði virðuligr maðr Laurentius, ellifti llóla- 
biskup , at þann tíma prestdóms síns, sem hann var í þjón- 
ustu Jörundar, þrettánda Nidrosiensis erkibiskups, sá hann þat 
páfabréf, er Guðmundr biskup fékk í curia, ok greindi svá 
fallin páfans orð þar standa: si vuít ccdere, cedat. f>essi 
latínuorð hafa þann skilníng, mcð liðugri norrænu, sem fyrr 
var grcint, til sæmdar hcrra Guðmundar biskups ; ok í cnda 
bréfsins setr herra páfinn þat ályktarorð, at hann vildi þiggja 
með várs hcrra náð, at allir biskupar í kristninni líktist þess- 
um Guðmundi, at misverki þeirra yrði engi hærri, en miskun 
ok várkynd, þó at lagavegr sýndist aflaginn. Sama dag hins 
sæla Johannis var herra Guðmundr í boði erkibiskups, var 
þat ei undranarlaust með mörgum cr inni sátu, hversu stríða 
erkibiskups vendist brált í blíðu , þvíat þeim var úkunnig sú 
gjörð guðs miskunnar, sem næst var ritin. Síðan lætr erki- 
biskup snara páfabréfit í norræna túngu ok lesa yfir kór á 



126 



WSKUPA SÖGUR. 



Guðmumlat sngf*. 



Pétrsmessu í sjálfri Kristskirkju; lýsir þar meö í tulu sinni 
fyrir öllum lýð, hversu þetta bréf hafði aflazt mót öllum vana. 
Fékk herra Guðmundr héðan af at verðugu svá mikla sæmd, 
sem guð vildi; var hann í boði erkibiskups, ok Rómferðar 
prestr hans, á Pétrs messu; sagði prestr þá erkibisknpi frá 
- ferðum sínum til skemtanar; tók herra Guðmundr útskript 
norræna páfabréfsins, ok flutti lil íslands með sér, þann tíma 
sem guð gaf hann fram, en sitr nú fyrst í Niðarósi, harðla 
sæmiliga virðr af erkibiskupi bæði með veizlum ok fégjöfum ; 
líkti þar eplir mart stórmenni í Noregi. Herra erkibiskup hefir 
sik nú allan til at gera fagnað heilagri Hólakirkju ok hennar 
formanni, því skrifar hann til Magnum Skalholtensem , ok á- 
vítar hann fast um sljóleik ok úeinörð móti þeim guðs úvin- 
um, er æ leiða sinn hernað ok hatrlfgt sverð upp á kirkj- 
unnar frelsi, er hennar réttarbótum, sem lærdómsins, vilja með 
gráðugri grimd allan veg fyrirkoma; þar með ásakar hann 
biskupinn fyrir þat 5 er hann samsetti sinni vináttu þá menn, 
er í svá Ijótum ósóma eru sannreyndir. Önnur bréf skrifar 
hann til Sturlúnga, boðandi þeim biskuplíga án allri vægð, 
hversu í háfan helvítis [pytt] þeir steyptust fyrir þá glæpi ok 
guðs reiðis verk, er þeir hlóðu sér með ódæmligri dirfð í Gríms- 
eyjar för, býðr þeim undir bruna bannsins, at þeir sæki til 
Niðaróss, ok snúi til sættar við guð ok sinn formann, herra 
Guðmund biskup ; en sakir þess, at Sighvatr Sturluson var nú 
sem fyrr eigi helvítis skjarr, virðir hann ei meira erkibiskups 
orð en cinn óbúinn spora, sem ritað er: peccator cum vene- 
rit in profundum, contempnit; kýss hann heldr at sitja heima 
á Grund í Eyjafirði 1 , en hafa sik undir afarkosti ok álögur 
kennimanna; gefst honum ok færi enn um leik, at hafa frið 
með syndinni, þvíat J>órir erkibiskup vannst eigi til at þrýsla 
honum, sakir þess, at eptir þrjú ár liðin lét hann sitt vald 
með lííinu; þótti herra Guðmundi þat mikill skaði, þvíat með 
þeim var þá vorðin heitasta vinálta; sat hann þó í Niðarósi, 
þvíat ei þótti vænligt at vitja til íslands , leiddi hann þá enn 
sem fyrr einfalliga sitt líf, ok var optliga einn í herbergi, ok 
þjónustumaðr hjáhonum, þegar svá mátti. Lengstum var hann 
á bænum, bæði nætr ok daga, þegar meðal var annarra nauð- 
synja. Svá hélt hann með staðfesti mildi ok ölmusugæði , at 
þó at honum veri gefnir hnossa gripir, veitti hann glaðr fá- 



Guðimuidnt s.iga. 



BISKUPA SÖGUR. 



128 



lækum, hvort er hann var heima eðr utanlands; enga elsku 
hafði hann í fallvaltri blíðu eðr fjáiiutum heims þcssa. ]>ví 
var hann guði kœrr ok góðum mönnum , at öllum þeim var 
Ijóst hversu líðandi hlutir lágu lágt undir hans fótum, sem í 
því lýsist er eptir ferr. 

62. |>órir erkibiskup gaf herra Guðmundi einn vænan silfr- 
bolla; er hann geymdr, en eigi gefinn fátækum, um nökkura 
daga, þar til hann ferr líka leið ölmtisugæðis með táknsamligu 
sundrskipti, sem fyrr var sagt af borðkcrinu í næstu Noregs- 
ferð herra Guðmnndar. Svá gengr til um dag , sem guðs 
maðr sitr í sínu herbergi, ok þjónustuklerkr í hjá honum , at 
þar koma inn þrír fátækir menn, ok biðja ölmusu í guðs nafni 
ok várrar frú. Biskup sér um sik eptir vana, ef nökkut veri 
handbært at gefa; en sakir þess at fémunir fálust fyrir aug- 
um, spyrr hann klerkinn, ef silfr veri nokkuð laust at gefa 
váluðum. IJann svarar: minn herra: allt cr brott gefit, ok 
lánum út látið, svá at ei finnst peníngr eptir utan bollinn crki- 
biskupsnaulr ok þætti mér hann eigi stafkaiia eign. Biskup 
talar: mik minnir svá skrifat, at fátæks manns hönd sé féhirzla 
várs herra, því fá mér bollann, hann fær aldri betra stað. 
Sem biskup hefir við tekit, lítr hann í lopt, oksegirsvá: einn 
er hlutr, en þrírbiöja, skipaðu, drottinn, hvat hverr skal hafa; 
varpar síðan bollann fram á gólfit svá einkanliga 1 , líktokfyrr, 
at hann stökk í sundr í þrjá parta, svá mcistaiiiga vegna, at 
engi var öðrum meiri. Taka þá fátækir sinn hlut ok biðja 
himneskan konúng örnbuna biskupi vena gjöf. Svá kvað 
Einarr Gilsson : 

Söngs, nam hreytir hrínga 
hugdyggr stofu byggja, 
klerkr var einn til orku, 
ormbekks, með gram þekkum, 
kómu árar aumir 
inn benstara minnis , 
þar er Guðmundr greindi 
góðvcrk, þrimu serkjar 2 . 

Báðu biskup meiðar 
byrhrafns í guðs nafni 



1) fram á gólfit, b. v. Hd. 



2) sterkrar, 39(J. 



128 



• 

BISKUPA SÖGUK. 



Gu&mundai- snga. 



hciðrs ok hilmis móður 
| himins ölmusu fimrar; 

spurði grepp sá er gjörði 
glóðeims at fésjóðum, 
ei var auðs á mýgi 
uggr, Krists limu hugga. 

fjjörðr kvað eptir orðil 
ítrleygs vera þeygi, 
eyðist silí'r í sjóðum, 
svanbíngs at penníngum, 
nema skál sú er hirð hx\\v 
hvít at ci sé lítil 
örr ok yðr nam herra 
ættstórr gefa J>órir. 

Okkr skal eigi þykkja 
ofgóðr 1 , himins, fróðum, 
þræll kvað þengils, bolli 
þýðr guðs vera lýðum, 
þvíat gjöf sem helzt hæfir 
hlýrs gæðu 2 vit, fýris 
meiðr hygg at því móðu 
mætr, heimstöðu gæti. 

Ker lét handa hyrjar 
hlynr snarpliga varpat, 
skiptu nú Skjöldúngr leiptrar 
skál, kvað eyðir tála; 
svell brast, siklíngr olli 
siðvandr, í þrjú handar, 
árs því at allir vóru 
ölstafns hlutir jafnir. 

Fóru Fundins herja 
flaums þakkandi aumir 
Gautar venum veiti 
víns ástgjafir sínar; 
gjörst mun hlýrna hæstra 
hildíngs vita mildi 
góðr hvat guðs til náða 
Guðmundr hefir stundat. 

i) oí'gó'b, Hd., 396. 2) grertm, 306. 



Guöim.ndar snga. BISKUPA SÖGUR. 129 

Svá stendr skrifat í bókum , at í þessari síðustu utanferð Yann 
herra Guðmundr svá mæta liluLi ok mjök ágæta, bæði með 
virðuligum verkum ok spásögum , at ei gleymist með norræn- 
um mönnum, heldr lifir þar hans minníng án afláti, þótt sakir 
fáfræði kunnim vér eigi letrliga setníng þeirra tákna, utan þat 
eina þrennt, sem hér stendr næst: Miðil þrándheims ok Björg- 
ynjar liggr sá sjár, er hcitir Hjörúngavágr, þar barðist forðum 
Llákon íllaðajarl við Jómsvíkínga. í þeim stað varð svá mikit 
undr, at einn ormr með xij lykkjum ilotnaði upp ór sjánum 
ok lá optsinnis um þveran váginn, en leyndist stundum í kafi, 
ok kom þá upp er verst gegndi mönnum ok skipum, þvíat inn 
á váginn var golt lægi; fékk því margr hér fyrir úhagligan steyt. 
Nú berr svá til, sem herra Guðmundr siglir sagðan veg , at 
skiparar vildu gjarna íá lægi á Iljörúngavági, ef úvinrinn bann- 
aði eigi, en nú hittir eigi til vænligarr, en þeir sjá aliir orm- 
inn uppi liggja þvert yfir váginn. En er herra Guðmundr 
heyrir klið ok kurr Austmanna, ok undirstóð hvaðan leiddi, talar 
hann svá: leggit til hafnar sem yðr lystir, guð mun til gæta! — 
Skiparar treystu svá mikit í hans orðum, at þeir leggja at vág- 
inum, ok sem skipit nálgast orminn, gengr biskup fram í lokit 
með bæn ok vígt vatn, ok dreifir fram yíir ormslykkjuna; en 
er skipit rennr fram í staðinn, lægist ormrinn undan, svá at lið- 
ugr vegr veittist inn á höfnina; lágu þar um náttina, en um 
niyrgininn mátti sjá mikit verk himnakonúngsins : ormrinn 
var bolaðr sundr í xij stykki ok svá kastaðr á land; varð þar 
aldri æfinliga mein at því skrímsli, ok öngu síðan þvílíku. 

63. Annan tíma berr svá til, sem herra Guðmundr ferr land- 
veg austan um KjöL ok markbygðir it eí'ra til þrándheims, at hann 
tekr gistíng á þeim bæ, er á Vangi heitir, dvelst þar eina nátt 
ok riðr þaðan næsta morgin yfir stóra mörk, er kallast Vang- 
skógr. J>ar tekr þá æðistormr, svá at hestar fá varla stýrt sér, 
ruglast þá ferð biskupsins, þvíat hverr leitar fyrir sér, þar tii er 
borðprestr herra Guðmundar leiðir hugsan, hversu flatliga þeir 
íara ef engi sæmir við formanninn; því snýr hann aptr í veg, 
þótt hart blési í mót, ok sér um síðir at herra Guðmundr sitr 
á hesti sínum ok stendr á mót austrælt, en er þeir [finnastj 
sér prestrinn , at hann hefir sútfengna ásjón ? því talar hann 
svá: ek bið fyrirláts gleymsku minnar, bið ek þar með, at þér 
segit mér hver úgleði angrar yðr nú. Biskupinn svarar: kalla 

II. B. 9 



130 



kÍSÍtftfA SÖGUft. 



Guðiniuidar sn£«. 



má at harmr þessi sé mér nökkut fjarlægr, en þó er eigi glatt 
at sjá, at veraldarmenn úskriptaðir steytist niðr í sjó. Prestr 
spyrr: hvat er um þat, minn herra? — Biskup svarar: Olafr 
bóndi af Berudal, er þú munt heyrt hafanefndan, xtigir manna 
ok tveir tvndust á þessari stund í sjó , ok með því at drottinn 
minn virðist mér þenna hlut sýna, bað ek miskunuar fyrir þeirra 
sálum, er svá skjótliga kölluðust af heiminum, ok svá hiðr ek, 
at þér gerit allir samt; munu þér frétta þessi tíðindi enn greini- 
jigarr, sem vér komum í kaupstaðinn. Eptir svá talað ríða þeir 
sinn veg; en er þeir koma lil bæjarins, prófa þeir alla hluti svá 
vorðna, at Ólafr bóndi tapaðist á sömu stundu, með svá mart 

* 

fólk sem fyrr var sagt. — I Noregi út af Sogni ganga tveir 
dalir mjök stórir ok fjölbygðir, Sóknadalr ok Læradalr, en 
upp af þeim stendr bygð [víðj fjallgarðinn, er landsmenn kalla 
á Tálgi. í þessari bygð vóru þenna iíma reimleikar svá miklir, 
at bygðarmenn þóttust náiiga upp eyddir; heitið var fyrir áfelli 
þessu, ok varð þeim fjándum eigi á flótta komit, heldr var þeirra 
yfirgangr því meiri ok mönnum úbærri. En sakir þess at fregð 
herra Guðmundar ílaug nú í hvern dal, sækja þeirrar bygðar 
menn á hans fund, sem hann ferr yfir land þar í nánd, ok 
tala svá: þú blezaðr biskup, segja þeir, legg oss gott ráð, 
þvíat vér eigum at þreyta við íjándr sjálfa, er l eyða undan oss 
lönd vár ok óðöl, má þat réttiliga segja, at vér megurn hvárki 
óhræddir fara síb né snemma. Herra biskup svarar: synir, 
verit hugsterkir, guð mun græða, en sakir þess at ek er nú 
farfúss, má ek ei riða yíir jarðir yðrar , þvi mun ek vigja 
yðr brunn, ef þér vilit, en vatn úr þeim brunni skulu þér 
sjálfir dreifa yfir landeign yðra, ok mun batna, ef trú bilar 
eigi. þeir taka þetta ráð með þökkum, vígir hann brunn , ok 
ferr á brott síðan, en héraðsmenn gera eptir hans tiilögu, bera 
vatn um hús ok herbergi, eng ok akra, ok hvervetna um 
sínar bygðir, til hinna yztu endimarka. Fór eptir guðs vinar 
orðum, því at allr sá fjandaílokkr ílý [ðij brott, svá at héraðit 
var alhreint alla götu síðan ; veittu þeir ok þeirra eptirkom- 
endr fyrir þenna atburð mikla vegsemd hinum góða Guðmundi 
biskupi, ok hans vígsluvalni, allt til þessa dags. 

64. Eptir l>óri erkibiskup framliðinn af veröld vígðist Sig- 



1) ok, Hd. 



1 



Guðmnndar snga. BISKUPA SÖGDR. 131 

I 

urðr, áttandi Nidrosiensis erkibiskup; sér nú Guðmundr biskup, 
með ráði herra erkibiskups, at sá einn mun til, at vitja Hóla- 
kirkju, þótt eigi sýnist vænligt um frið eða blýðni. f>ví tekr 
Guðmtindr biskup orlof, sem bann befir setið fjóra vetr í Nor- 
egi, siglir fyrst til IJjörgynjar snemma um várit, ok bíðr þar 
skipagangs ; heíir svá guðs mildi gengit um biskupsins kost, at 
bann býst ríkari á brott en bann kom. Sem Islandsför eru búin 
ok skiparar leysa eptir á næsta dag ef til fellr , gengr biskup 
til Maríukirkju ok felr guðs móður á bendi allan sinn veg 
bæði fyrr ok síðarr. En á næstu nátt eptir birtist bonum blóm 
beilagra manna, blezut júngfrú sancta Maria, með mikilli blíðu 
ok bunangligri orðræðu, sem eigi er manns at greina, sagði 
bún bonurn marga bluti fyrir, bæði úorðna ok umliðna mjök 
í íjarska, ok þá er berra Guðmundr biskup sagði vitran þessa 
æztum sínum trúnaðarmönnum, lagði banu þat til. at drottníng 
hirnins ok jarðar gaf bonum sína blezan at skilnaði. Eigi vilj- 
um vær vísdóm á bera, meðr því at eigi finnst skrifat. hvárt 
signuð guðsmóðir befir í þeirri vitran sagt honum þat, er hún 
hafði litlu áðr birt, af upprisu síns líkama, en þat er vísvitað, 
at herra Guðmundr bauð þar um einum klerk, kærasta sínum 
vin, ef sú nýjúng kæmi skrifuð til Noregs, skyldi honum senda 
til íslands þat sama skript, sem skilríkast mætli hann fá; er 
þat efalaust, at þetta gjörðist í síðustu utanferð hans , ok þat 
bréf kom til íslands, sem síðarr mun greinast; gefum vér þat 
mál upp á guðs vald, hvárt herra Guðmundr heyrði þatí fyrstu 
af munni várrar frú, eða dauðligs manns. Sigldi herra Guð- 
mundr á sama sumri til íslands, ok tekr Iand þar er Borðeyrr 
heitir í Hrútafirði, er fyrr var nefndr. Mjög fljótt, þegar hann 
stígr fæti á landit, gengr at honum ein kona ok biðr ölmusu. 
Ilerra biskup kennir konu þessa, at hennar bóndi var einn af 
fylgðarmönnum Sturlúnga í Grímseyjarferð , því svarar hann 
svá: þykki þér bóndi þinn makligr, þótt nú sé hann undir lok 
liðinn , at ek gefa fé börnum hans, þvíat nær stóð hann Sturlu 
en mér í Grímseyjarför? — Konan svarar: hvað mun ek mín 
njóta né hans, heldr þess huggæðis, er þú veitir öllum mönn- 
um, er þik sækja í sínum þröngslum? — Ilerra biskup svarar : 
far suðr yfir heiði á þann bæ, ef þú vilt þiggja hálfa kvígu, 
er várri frú ok mér var geíin í vetr, þar með legg ek þér x 
aura varníngs, ef þú leysir kvíguna til þín. Konan svarar: 



132 



BISKUPA SÖGUR 



(Suðimmdar saga. 



hverr sagði þér, minn herra, at þér veri kvíga gefin, með því 
at þú fannt engan mann til frásagnar álandi? þykkimérmæða 
mikil at fara suðr um heiði ef eyrindit eyðist. Biskupinn 
svarar: sé ek nú, at þú rennir grunum ámínasögn, ok lokkar 
mik svá til gjafa. En far nú ef þér líkaí, ok haf frjálsa þá x 
aura er ek gaf þér; en ef þik brestr nökkut í sögn minni skaltu 
eiga hjá mér jafngóða kvígu, sem ek sagðaþessa vera. Konan 
verðr nú grátfegin , ok biðr þann ömbuna biskupi, sem einn 
gefr öllum alla góða hluti; ferr hún vég sinn, ok tinnr utan 
fals, at herra Guðmundr var mjök trúlyndr bæði með orði ok 
verki ; naut hún ok hans gjafar bæði vel ok lengi ; má þat lík- 
likt þykkja, at þenna casum hafi vár frú sagt vin sínum meðal 
annarra hluta. 

65. Ilerra Guðmundr biskup ríðr frá skipi norðr á héruð 
í sýslu sína, ok allan beinan veg heini til Ilóla; verða frendr 
ok vinir, ok einkanliga fátækir menn, hans tilkvámu fegnir, því 
at mjúklæti hans ok línkind stóð hin sama, ok í öðru lagi 
biskuplig einörð mót vándum mönnum ; svá at fyrir öngva þrýst- 
íng þrekaðist hann ura aldr frá réttri hirtíng, því í'err hann l'ram 
móti þoim er eptfr lifðú ok svara rnáttu sínum glæp í Gríms- 
eyjarför, setr þeim bæði föstur ok íepínur, líðr þá eigi langt 
áðr gömul óhlýðni ofrar sér, ok veyk iðran iðrast yfirbótar 
ok fær síöan verra fall en fyrr, þvíat fyrir þvílíkra undirrót ok 
rangan úvana héraðsmanna í Skagafirði bófst sami kurr í móti 
biskupinum af eyðslu hans ok iihagligri skipan mikils mann- 
íjölda; því taka þeir þat ráð, sem þeim samdi sízt, at gera orð 
Sighvati Sturlusyni, at hann taki nú enn í tauma með bisk- 
upi. En því leita Skagfjrðíngar til Sighvats, at meingera bisk- 
upinn, at Arnórr formaðr þeirra var undir lok liðinn, ok hans 
sonr, er hét Kolbeinn úngi, eigi fuliroskinn at taka þá erfð 
eptir feðr sinn, at útlægja Guðmirnd bisknp; var því Kolbeinn 
úngi á þessum tíma í siglíngum meðal Noregs ok íslands, 
þvíat faðir hans leifði honum litið góðs í heiminum , ok því 
varð hann at ryðja sér til rúms, sem síðarr mun getið. En 
svá sem af líðr vetr, ok herra biskup verðr víss, at Sighvatr er 
egndr enn af nýju á hans skaða, vill hann heldr hliða undan 
en bíða þess manns heima, er hann vissi sízt virða fyrir sér at 
blaupa í eldinn, ok því ríðr hann sem várar í vestra hluta 
lands, í syðra biskupsdæmi; fór nú sem fyrr, at hverr góðr 



Gmðinundnr snga. 



BISKUPA SÖGDR. 



133 



maðr, sem hann tók eðr hans fólk með vUdustum föngum, fékk 
bæði, sem trúist, stundliga amban, ok þar með eilífa, þvíat guð 
sýndi þat í mörgum stöðum, með ágætum verkum, at hann 
gaf þeim blíða þökk , er frjáísliga fæddu þann signaða gest, 
þótt vér kunnim fátt greina af stöddum atburðum. Svá berr 
til einn dag, sem herra Guðmundr gerir sinn veg með mart 
fólk, ok hefir skipat gistíng sína sama kveld hjá einum bónda, 
sínum kærum vin , er búgarð átti nærri sjó , at nökkurir tala 
með hans Ifylgð, at betr sé gert við bóndann, ef þeir ríða 
eigi á úvart upp á hans garð. J>á svarar herra biskup: látið 
kyrt vera, guð mun fyrir búa ok senda vin sínum góðan rétt, 
at ekki mun skorta. Eigi brást þat er biskup sagði, þvíat sá 
bezti hvalr, er reyðr heitir, var rendr upp á rekabóndans, sem 
herra Guðmundr reið í garð; fékk bóndi þá tvennan fagnat: 
herbergði góðan gest ok gladdist af ágætri guðs gjöf. í annan 
tíma berr svá til nökkut líkt, at hann sitr með alla sína fylgð 
[ei minnr en sjau nætr 1 hjá einni vinkonu sinni, er bygðir 
átti sjó nærri, var með þeirri húsfrú svá mikill örleikr, at öngri 
sinni eign þyrmdi hún fyrir skyld biskupsins; því kemr hún 
til hans eptir svá lángliðit sem áðr var sagt, ok talar svá: 
minn herra, segir hún, kostr okkarr grynnist á garðinum, en 
ek á kýr tvær feitar, ok þær skulu fá báðar slag á þenna dag. 
Hcrra biskup svarar: guð mun ambona þér, sætimín, hversu 
trausta vináttu þú veitir mér, þvíat í hennar verð veitir þú 
alla þína aura blíðliga, en þó vil ek ráða, at ei skal kýrnar 
drepa, þvíat inín frú, sancta María, má leggja okkr þá gleði, 
at búi þíini falli léttara, þvíat eiga muutu reka nökkvern ein 
samt. Sannliga, herra minn, sagði hún, á ek reka fyrir landi 
mínu, ok svá úheppin, at aklri kom rekald á í manna minnum. 
ttiskup svarar : gefum ei því gaum, því engi hlutr er guði um 
megn. Líðr næsta nótt, ok árla myrgininn talar biskup: farit 
piltar ok sjáit yfir reka húsfreyju, mik hefir fengiliga dreymt í 
vár. þeir fara, ok bera aptr þau tíðindi, at yfir þat grunn eðr 
útílri, sem liggr undan landinu, var rend sú vænasta reyðr, sem 
^ varla sá maðr þvílíka ór hafi komna, var hún ok fyrst ok síðast 
á þann reka, eptir því sem bækr segja, hvar fyrir lof ok dýrð 
várum herra eilífum konúngi allra verulda! — Enn var sú önnur 
húsfrú , er tók lierra Guðmund með allri blíðu ok bazta kosli, 

i) [b. v. 300. 



134 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðnuintlnr sngn. 



ok þann tíma, sem guðs maðr skal af garði ríða, biðr liann 
gaoga um sín berbergi, bleza kost hennar, segist trúa, at allir 
blulir batni með bans blezan. Biskup gerir sem bún biðr, 
gengr í matbúr liennar ok sér yfir, stóð þar á íslenzku stórt 
ker rneð búnyt, ok í öðrum stað smjörspann vel mikit. fetta 
bæði signar guðs maðr ok ferr siðan brott. En tíma síðarr 
koma ránsmenn í þá sömu bygð, ok taka með ribbaklaskap 
þat bændr áttu, einkanliga mest þat er búkosti tilheyrir; grafa 
þeir gráðugir vargar fast eptir, bvar smjörkaup veri bezt í 
bygðinni, en sakir þess, at þat er báttr i vesöld at hverr víkr í 
frá sér, verðr þeirn sagt, at húsfrú, er vér gátum, er fullrík þar 
um. I>eir koma til hennar ok faia smjör; hún segist engi kaup 
meðr þeim gera munu. J>eir segja, at þá skal hún svá láta, 
at hafa illt eilt í mót. Hún segir þat munu fara sem auðna 
fellr Ul. {>eir hlaupa inn í bæinn , ok spyrja hvar matbúr er. 
Hún biðr tröllin vísa þeim veg. J>eir finna dyrr ok brjóta upp, 
ok ganga fram í húsit, ok sjá þar ker stórt, sýnistþeim þar íaf- 
skurðir ok skinnleppar, en ekki matvænt. Innar í krá sá þeir 
standa í skugganum grjótklett gráan, bann ersváharðr sem hé- 
gettill fyrir öxarlayrnum, sá er mest óbergan kann verða. Ribb- 
aldar segja þá, at þat mun smjör vera, þótt þeim sýnist grjót, 
sakir fjöikýngi þeirrar herjans kerlíngar, en hvat illt sem þeir 
tala, bftfa þeir svá búit , þviat drottinn minnist bænarorða síns 
elskara, ok varðveitti konunnar góðs með sínum almætti, svá at 
ei lét hún eins peníngs verð; fóru ránsmenn brött með bannan, 
en hún lofaði guð, er ríkir um veraldir. — En svá marga líkamliga 
ölmusu, sem herra Guðmundr framdi við fátæka menn guðs, vóru 
þær þó litlu færri hans öimusugjöröir , er þurftugir þágu fyrir 
andligan krapt hans voldugra verðleika. Svá bar til einní fátækri 
konu, er átti börn mörg í húsi, ok rnatar[kostr] varei íneira en 
einn sauðaiiimr, þar með átti hún einn kálf, ok hann vill hún nú 
skera; var þar brunnr herra Guðmundar í nánd henni, ok þann 
morgin sem hún bugsar at sundra kálíinn, ok lekr hún vatn af 
brunninum ok gefr honum drekka, festir síðan upp stóran ketil, 
ok lætr þar í svífakálfinn ok sauðaiiiminn, ok þá er hún skal upp 
færa, er ketill ftillr með feiti, svá at hún bar öngva skyn yfir, 
Utan allt þat vatn, er bún bar í ketilinn, væri vorðit sú feiti, 
sem kjötið kann ákafligast af sér gefa; var þetta samt svá 
mikit fullfengi, at hún ok hennar börn máttu velhaldast. — Sú 



Gnbmundar snga. 



BISKUPA SÖGUR. 



135 



var önnur kona, er enn sat í nákvæmd við brunn bcrra Guð- 
mundar, ok eitt vár sækir hana ok hennar börn roikit húngr; 
tekr hún vatn ór brunninum ok setr yfir eld , kastar þar yfir 
síðan þat gras, er margir menn hafa til lífs næríngar í því landi, 
ef einföld mjófljk eðr betri kostr ferr með ; en hér varð móti 
náttúru þá er valn herra Guðmundar samtempraðist grasinu, ok 
snerist þeim í fæzlu er fátækr var, fyrir hægri handar skipti 
græðara várs Jesu Christi. — Sú var þriðja ölmusukona, er 
sat á sömu leið með mörg börn í húsi, svá meinliga þröngd, 
at öll líkamlig næríng var uppi ; gráta þá bömin sárliga í á- 
sjónu móðurinni, þvíat húngr kvaldi þeirra kvið. Móðirin leitar 
at hugga þau með orðum, ok vinnr þat eigi; síðan tekr hún 
ráð annat, segist í stað skulu til fara, ok festa upp ketil ok 
sjóða; börnin hlakka þá ok huggast, setjast umbergis eld- 
inn, ok hyggja gott til matar síns. Móðir þeirra lætr vatn í 
ketil, ok þar í niðr skýtr hún elditorfi með svá klókligu yfir- 
bragði, at börnunum mátti líkligast þykkja sem kjöt veri. En 
rétt á sömu stund, sem varma 1 tekr í katlinum , heyrir konan 
sagt, at herra Guðmundr Hólabiskup riði þar um garð; hún 
tekr á rás fram á veginn fyrir hann, tjár grát ok húngran barn- 
anna meðr eymd ok öreign, segir ok hvat hún hefir gjört þeim 
til hugganar. Biskup svarar: sannliga þykki mér þú mjök ráð- 
leitinn at hugga börnin , legg ek þat til, at þú far inn til sýslu 
þinnar, en ek skal blðja mína frú, at hún veiti þér huggan. 
Skilja þau, ok ríðr herra biskup sinn veg. En er hún kemr 
inn lil elds, hlaupa börnin at henni ok fagna, segja, at vel sé 
soðit í kallinum ok mál upp at fera. Konan gengr til ok sér 
dásamligan hlut, at ketillin flýtr ofan með kjölligri feiti, fyrir 
þá grein guðligrar miskunnar, at torf var í brott horfit en hann 
fullr með kjöt; var þat síðan svá drjúgt upptaks, atbörnhöfðu 
ínóg þar til aðrar guðsgjafir kómu. Er þessi hlutr svá frægr 
at ei má fyrnast. Hér um kvað Einarr Giísson þrjár vísur, [ok 
er þetta upphaf: a 

Ljós var hríngs í húsum 

llörn með sínum börnum, 

strið Iá þorns á þýðri 

þöl), húngröðum öllum. 



') 396; vavla, HcL 2) [v. í 396. 

J 



• 



136 



BISKUPA SÖGUR 



Guðnmudar angn. 



ketil réð flokks 1 at flytja 
fári hreld at eldi 
trölis af toríi fylldan 
tundr lagði Sif undir. 

Glöddust jóð, en eiðu 
æ yar þjóstr í brjósti, 

■ 

svöng til fóðrs ok 2 fanga 

fús er ;í rauk í húsum ; 

hét með gildum gráti 

Guðmundr at [fá mundi 

huggat 4 hyrjar döggva 5 

Illín veslínga sína. 
Sæll kom synda fellir 

sáttargjarn til barna, 

ketil vann hölda heitan 

hýrr blezaðan stýrir; 

en þegar fljóð at fæðu 

fór leitanda heitri, 

slátr fannst ærit ýtum, 

allt torf var þá horfit. 
Einn mörgin árla, sem herra Guðmundr er varla klæddr, ok sitr 
í náðhúsi á einhverjum bæ, í sömu reið sem fyrr var byrjuð, 
kemr einn litill piltr inn farandi alnöktr, ok kallar á biskup í 
ákafa, at hann geíi honum nökkut til klæða. Herra biskup sér 
upp á hann 'litla hríð, ok talar síðan : áttu ekki klæðakyns, son 
minn ? — Piltrinn sagði svá vera. Biskup talar : þá muntu þiggja 
vilja, þótt félítii sé fatagjöfin. Piltr játtar því. Biskup segir: 
far hér niðr frá bænum til torfa bónda, ok undir þeirn stakk- 
inum, sem first stendr, muntu finna fata leppa, taktu þá ok 
kasta yfir þik, son minn. Piltinum fumst fátt um framlagit ok 
þakkar eigi. Biskup svarar: ek skal fá klerka mína tvá til 
ferðar með þér, at þú villist ei vegar. Piltr stendr ok vill 
hvergi fara. Klerkar taka í hendr honum, ok leiða hann 6 nær 
nauðgan; koma niðr at stakkinum ok íinna þar fata leppa. 
Klerkar segja þá: þessi klæði gaf biskup þér, ok því far í. 
Piltr svarar: ekki gaf hann mér þetta, ek kastaði hér niðr áð- 
an, þvíat mér þótti engu nýt, vildi ek at biskup gæfi mérbetri 

i) þann. (floks), 306 1 fus, Hd. .2) 390; til, Hd. 3 )39C; en, Hd. 
4) [þá skimdi hvigga, 39G. í.) 396; dyggva, Hd. &) h'm, Hd. 



Gnöinnndnr saga. 



BlfcJKUPA ISÖGUR. 



137 



klæði. Far þú nú, segja klerkar, ok finn hann, kann vera, at hann 
geri sem þú hugsaðir , at bæta heldr um búnaðinn. Eigi þori 
ek nú, segir piltrinn, at finna hann, þvíat honum mun mislíka, 
er ek laug at honum. Klerkar segja: fara skaltu fyrir víst ; 
bera kann biskup meiri meingjörðir hefndalaust. þeir taka 
hann nú ok leiða hann til biskups. Herra biskup talar: hví 
vildir þú, son minn, hégóma? Piltr svarar: því at ek hugða 
mér til ávinníngs, en ei kann ek sjá, at María drottníng eða 
þú gæfir mér þetta, er ek átti áðr. Biskup svarar: várr drottinn 
ok hans signaða móðir gefa þér ok öllum álla góða luti, skaltu 
nú þiggja xij álnar vaðmáls, ok fara vel. Piltr verðr grátfeginn 
ok segir, sern prófaðist, at Guðmundr biskup var ágætis maðr í 
mildi sinni. Er þetta spádómskyn því samlíkt í alla staði, er 
sæll Gregorius váttar í fjórðu bók Dialogorum af guðs manni Ysac. 

66. þetta sumar, er áðr var byrjat, ríðr herra Guðmundr 
biskup til þíngs meðr xxx manna, ok er með Snorra Sturlusyni 
um þíngit með allt fólk sitt. Af þíngi ríðr hann vestr til Borgar- 
fjarðar, ok er þar um sumarit; drífr þá til hans mannfjöldi, 
taka Borgfirðíngar vel með biskupi nú sem fyrr, gefa honum 
yxn ok geldínga, eðr aðrar sæmiligar gjafir. Á því sumri ger- 
ist í hans ferð sá lutr, er brosligr má kallast. f>at er eittkyn 
í því landi, at vangr er þar engi, en hér í mót fæðist þar með 
mikilli frjósemd þat fjalldýr, er menn kalla melrakka, ok því 
svá, at þat dýr liggr í urðum ok brögðóttum fylsnum, ok veitir 
þaðan árásir sauðfé manna bæði vetr ok sumar, með stórum 
sköðum. Eitt af greindum dýrum er komit í Borgaríjörö á 
þessu sumri, með svá sollnum gráð, at bóndi sá, er skað- 
anum mætti, þóttist vorðinn fyrir miklu áfelli. Ok sem þessi 
úgipta var inn komin, gistir herra Guðmundr á þeim bæ, kærir 
bóndinn skaða sinn fyrir honum ok biðr hann ráðs. Ilerra 
biskup svarar: líkar þér, bóndi, at ek vinni bót dýrbitinu? 
Gjarna vil ek þat, segir bóndi. Kostar þik þat nökkurs 1 , segir 
biskup. Ilvat skal kosta? segir bóndi. I>ú skalt gefa ölmusu- 
mönnum mínum xx geldínga, þá er ek vel af öliu fé þínu. 
Eigi nenni ek því, segir bóndi, at gefa svá mikit. Biskup 
svarar: þú skalt ráða, en yiJja muntu í myrgin þenna kost. 
Líðr náttin; ferr sauðamaðr árla til fjár,' ok heim komandi 



nokkut, 39G. 



138 BISKUPA SÓGUR. Guðmundar snga. 

| 

segir hann bóncla bilinn hinn bezta forustugeldfng, er hann 
átti. Bóndi segir biskupi sem vorðit er; eðr hvað er nú 
góðra ráða? segir biskup. Ek vil nú gjarna þann kost, er 
þér buðut í gær, segir bóndi , þvíat allt mitt íe er upp gjört 
síðan forustusauðrinn er frá tekinn. Ueld ek því er ek bauð, 
segir biskup. Lætr bóndi heim reka alla sína geldínga, ok fær 
mann til at velja af biskups hálfu, biðr síðan, at biskup gangi 
til ok sjái sauðina. Ilann gerir svá; er þat einvala f é , bæði 
at vexti ok holdum. þakkar berra biskup bóndanum framlagit, 
ok skiptir miðil vina sinna, guðs fátækra manna. Síðan gengr 
biskup til kirkjn meðr klerkurn sínum ok leikfólki, skrýðist til 
messu með klerkum sínum, ok hefr upp með lágum tón þat 
ofíicium , er bannsetníng tilheyrir. En at lyktaðri þjónustu 
gengr herra biskup til borðs, ok er þann dag í góðum náðum. 
Arla næsta myrgin fer sauðamaðr til fjár eptir vana , ok finnr 
ekki dautt, utan eínn stóran melrakka nærri fénu ; hann prófar, 
hvað kappanum hafi vorðit at ijörlosti, ok íinnr at hvert bein 
er brotit í honum ok sem brjósk vorðit, svá beit hann bannit; 
skildu þeir bóndi með mikilli vináttu. Er þessi eventus nokkut 
þeim líkr, er Bernardus ábóti vann, þá er hann bannferði 
stumpinn fyrir augum rika manns, þvíat fyrir bæði þessi dæmi 
mætti skilja mjög vándr maðr ok úhfyðinn beilagri kirkju, í 
hvert bann ok bruna hann heldr sinni sál, þá er hann stendr 
með fullum sökum undir stórmælum biskupsins, er skynlaus 
skepna fær þvílíka bölvan fyrir aíl orðanna. IJér skal fara með 
annarr hlutr, at þessir báðir sýni, hversu bænarorð Guðmundar 
biskups báru mikit aíl fyri guði, svá yfir dýrum sem mönnum, 
hvárt sem heldr er til llfs eðr dauða. Bóndi einn í þeirn luta 
lands átti einn stóran rakka, hann var svá vitr, at hann skildi 
meðr vana hvað maðr bauð honum , svá af ijöllum ok ór haga 
rak hann heim sauð ok naut einn samt, sem mælt var; berr 
heim til bæjar hvat hann fann íémœtl í haga; varði völl ok 
veitur með svá vökru varðhaldi nótt ok dag, at bóndanum þótti 
engi kýr svá góð sem hundrinn. ]\ú berr svá til eitt sumar, 
at þíngmenn koma þar í veg ok slá hestum sínum í veitur 
bóndans, er lágu niðr undir túninu. En er rakkinn sér þat, 
ræzt hann í mót heiman, ok kostar at reka í bröt hestana, en 
fær ekki at gert, fyrir þess sakir, at hann var einn en þeir 
margir. Bóndi ferr þá iil með húskarl sinn ok veitir honum, 



Guöimmdnr ffftgn. 



BISKUPA SÖGUK. 



139 



ok er þá búit til bardaga, þvíat þingmenn slásti meö vápnum; 
skilja þeir svá um síðir, at bónda líkar eigi betr en fyrr, þvíat 
þann tíma sem þeir eru albúnir til bröttferðar, slæmir einn 
þeirra brugðnu sverði á brygg rakkanum, svá at náliga tví- 
skiptir skrokkinn. Bóndi bað fyrir þeim sem verða mátti, er 
þetta vann , en kastar bræinu bundsins einum megin undir 
túngarðinn, þvíat þaðan skammt var samaneign þeirra ; þarfþat 
einkanliga í söguna þessu næst, at á þeim bæ var brunnr hins 
signaða Guðmundar biskups þar mjök nærri stöðu, sem rakk- 
inn lá, ok þat féll í brjóst bóndanum, án heiti nökkuru, at 
hann tekr born fullt ór brunninum ok slær niðr í sárit, gengr 
síðan inn, ok bugsar at beygja hundinn þá er hann hefði tóm 
til, sem þá gjörðu menn mjök í því landi, ef þeir vóru náttúru- 
gripir í nokkuru lagi. Annan myrgin, sem hann kemr í sama 
stað , er rakkinn allr í bröttu, ok svá líða þrjár nætr; ætlar 
bóndi þá, at ernir muní hafa brott borit. En eptir svá langt 
liðit, kallar heimamaðr bónda árla myrgins ok segir svá: hvað 
mun vera, bóndi! sagði hann, ek þóttist heyra til rakka þíns 
uppi á húsum, ef þat mætti verða?-- Bóndi svarar : engi lutr er 
guði um mcgn, þvíat hann hjálpar alla sína skepnu. fetta 
þarf ei lengra, en þegar er bóndi kemr út farandi, rennr rakki 
bans ofan af húsum, ok fagnar honum eptir vana. En svá 
sem bóndi hefir hendr til ok greiðir hárit, finnr hann liggja 
grætt ör um þveran búkinn, þar er áðr var eggbitið. Ok þó at 
þessi lutr l'remdist á óskynsamligri skepnu, má þat hverr maðr 
skilja því framarr, hversu dýrligar vóru þess manns vígslur, er 
heitir herra Guðmundr, fimti Hólabiskup. 

67. At áliðnu sumri, því sama sem áðr var greint, kemr 
herra Guðmimdr biskup heim Ul ^órðar Stuiiusonar, vinar síns, 
ok sitr þar um hríð í góðtun fagnaði. En nálægt vetri, sem 
herra Guðmundr er kominn þar sem heitir Staðarhóll, ok hugsar 
þaðan at venda heim til Ilóla, kemr kappinn Sighvatr vestr 
þannig ok hefir liðsdrátt í héruðum; gerir síöan þau orð bisk- 
upinum, at ei fyrir háls né höfut sinna manna skal hann svá 
djarfr, at hann riði á héruð. Guðs maðr skildi enn sem fyrr, 
at ei var hæg landtaka þar er Sighvatr stóð fyrir á ströndu, 
því vægir hann ok eflir setu í Steingrímsfirði, er fyrr [var] nefndr, 
lætr þangat flytja yxn ok allan kost, er honum gafst um sum- 
arit. Líðr nú svá fram um Adventum domini. Ok sem þar er 



140 BISKUPA SÖGUR. Guð.nundar saga. 

komit, fær herra Guðmundr svá mikla sótt, at hann liggr í rekkju 
þúngliga haldinn. En er þórðr, v inr hans, spyrr þau tíðindi, 
gerir hann son sinn til biskups, ok býðr honum upp á sinn 
garð, ef þar mætti heldr sá iostr flnnast, er hagligr veri hans 
krankdómi. Herra biskup þiggr þat boð , var hann svá mjök 
sótttekinn, at hann fluttist í barum; létti þá brátt síðan með 
vilja guðs, ok sat hann með þóröi um vetrinn, hélt bóndi hans 
fylgð ok fátæka menn svá stórmannliga , at allt samt fólk á 
garðinum var ei færa en hundrat. í því öðru mátti lýsast, 
hverja vináttu þórðr veitti Guðmundi biskupi, at honum lá ei 
léttara hans útlegð en sjálfs síns meingjörðir, sem merkja 
má í því er fylgir. þessir bræðr, I>órðr ok Sighvatr, vóru mjök 
missáttir, leiddi þat bæði til af fjárskipti ok fleirum greinum, 
en einkanliga sök hafði J>órðr með þá báða feðga, Sighvat ok 
Sturlu: þat var falslaus vinátta við Guðmund biskup, er hann 
veitti honum jafnan; en þá er góðgjarnir menn gengu í milli 
um sættargjörð, fyrirtekr þórðr at semja nökkura sætt við 
bróður sinn nema þar fari með frjálsi Guðmundar biskups, at 
hann fari liðugr til stóls síns fyrir únábum Sighvats, ok þat 
verðr samit í síðastu um várit, at bræðr sættast en biskupinn 
skal fá sæti sitt bardagalaust, vendir guðs maðr þá í veg til 
kirkju sinnar, ok áðr hann ríðr af syðra biskupsdæmi, sættust 
þeir Sturla Siglivatsson ; var Sturla síðan viljugr til vináttu herra 
Guðmundar. Sitr herra Guðmundr heima þat sumar, ok vetr 
eptir, í góðum friði. Um várit ríðr liann í sýslu sína; segist, 
at í þessum veg gistir hann eina frændkonu sína, er vorðin 
var fyrir miklum harmi, þvíat son hennar hafði horíit brauU svá 
at engi lutr spurðist til ; þetta kvein berr hún upp fyrir 
frenda sinn bískupinn, ok biðr hugganar, segist hafa mikinn 
sorgar létti , ef hún vissi hvat piltinum væri vorðit, þótt hún 
mætti ajdrj sjá hann. llerra Guðmundr leitar undan alla vega, 
segir, at sú vissa verðr henni harms næríng heldr en huggan. 
I>ar til þýngar hún biskupinn, at hann segir um síðir : nú ræðr 
þú, frendi, bæn þinni úþarfri, en vit, at hér í hólinum fyrir 
oían bæinn var son þinn ; en nú í dag nenni ek eigi at kalla 
hann þinn son, þvíat hann er þér ólíkr vorðinn, en nauðigr 
geri ek at angra þik, en þó veklr þú sjálf, því fyrir þann kost, 
er þú veitir vesalíngum mínurn, værir þú annars maklig. En hvat, 
er um á þá, er hér fellr hjá bæ þínum , fylgir engi laxveiðr 



Guðmundar sag«> BISKDPA SÖGUK. 141 

þinni jörð? — Hún svarar : um laxveiði er eigi at tala svá snemma 
tímans, en sannliga á ek veiðina. Biskup svarar: lát taka net 
þín ok draga, en ek skal ganga til ok sjá, hvar mér sýnist 
fiskiligast. Svá gerist móti náttúru ok vana landsins, at í 
þeim árreit, er húsfrúin átti, var sú vænasta laxveiðr um 
várit, svá at henni tvígildi heim allan þann kost, er hann 
ok guðs ölmusur höfðu þar haft. Berr hér annarr lutr 
með nökkut líkt. Einn li[till] bóndi kom lil herra Guðmundar, 
ok býðr fram eina kú er hann átti, at gefa voluðum mönnum 
herra biskups; hann þiggr gjöfina, en þar nær stendr einn 
ríkr bóndi, ok talar svá: eigi stendr. herra, at þiggja af svá 
fátækum manní, þvíat hann á nægri börn en kýr. Herra Guð- 
mundr svarar: kæri minn, hví skal ek eigi þiggja, þvíat fleira 
gagnast til mannfæðu en ganganda fé? — Sama dag fara synir 
þessa sama manns nærri á þeirri, er faðir þeirra átti, ok sjá 
einn stóran lax við landit, ok fá tekit með höndum sér, segja 
föður sínum, sem hann kemr heim af fundi herra Guðmundar. 
Bóndi svarar: vera kann, at orðin biskups várs hafi íramkvæmd, 
er hann kvað fleira til fæðu en kýr einar, ok er lax þessi 
svá góðr, at eigi mun hann einn samt verit hafa. Er þá sýnt 
hvat Guðmundr má þiggja af guði, ef laxveiðr kemr þegar til 
vár móti eðli landsins; skulu vér fara í myrgin með net vár. 
Svá gerir hann; en hvat lengra? laxveiðr er komin í á hans 
með því megni, at hann selr til mikils fjár um sumarit, svá 
at vel iij kýr tók hann í mót einni. Herra Guðmundr ríór til 
þíngs þetta sumar; í þeirri ferð gerði Sturla honum þat 
fyrsta vináttu bragð , at hann sendi mikinn ok góðan kost á 
veg fyrir hann til ölmusugjörða, þvíat allir menn í landinu, vinir 
ok óvinir, vissu þat, at Guðmundi biskupi þótti sér þat mest 
veitt, at válaðir veri huggaðir fyrir hans skyld; lagði Sturla 
af með öliu, at vera mótgangsmaðr herra Guðmundar upp frá 
þessu; er ok sannliga sagt, at biskupinn hafi svá talat til hans, 
at Sturla veri dugandi maðr í mörgu lagi, ef faðir hans veri 
nökkuru líkari kristnum mönnum. 

68. Á því sumri sem nú var greint [kom út] Kolbeinn 
úngi, er til verðr skipaðr at gera enda allra þeirra únáða ok 
eymda, er herra Guðmundr heíir þolt í sínum biskupsdómi; 
hann sitr næsta vetr með Sighvati mági sínum, en um várit 
ríðr Sighvatr til Skagafjarðar með honum ok leitar með bændr, 



142 



BISKUPA SÖOUR. 



Gu&mutular sagn. 



ef þeir vilja taka Kolbein til höfðíngja í stað föður síns ok 
gera honum bú á kosti sínum; víkjast bændr undir þelta mjög 
blíðliga, þvíat þeim sýnist vánligt at Kolbeinn verði kynlíkr 
feðr sínum, at hrinda með harðri hendi þann þúnga, er þeir 
kallast bera fyrir fjölda íólks Guðmundar biskups at Ilólum. 
j>ví gera þeir Kolbeini bú á sama garð , sem faðir hans sat 
forðum; hefir Sighvatr ráð Kolbeins mjök í höndum, meðan 
hann var ýilgrfy en þegar hann þykkist fullroskinn, réttir hann 
af sér okit, ok gerist ofsamaðr mikill, snýr ok þangat sínum 
ofrgang eptir dæmi feðr síns, sein minnst mátti honum sama, 
þat er, at snúa sín harðindi upp á biskupinn, ok veita Skag- 
íirðíngum fyrir ^búkostinn ; ok sakir þess, at gull er æ því glað- 
ara, sem þat prófast belr í eldinum, þolir várr drottinn Jesus, 
at hans þjónn, Guðmundr biskup, sé enn mæddr ok útborinn 
aí' sínum réltarbótum, at [eptir] hans mæðusamligt líí', bæði fyrr 
ok síðarr í náverandi veröld, verði hann því háleitara höfuðgull 
í endalausri veröld með völdum vinum himna konúngsins. 
Héðan leiðir þá endaliga ofsókn, er Kolbeinn úngi hrærir móti 
biskupinum með þeim harmi ok hólmgöngu boðum, at biskup- 
inn sér öngvan veg annan í friðkatip sinna manna, en lúta undan 
ok leita norðr í sveitir í sýslu [sína]; váraði þúngt ok vóru kostir 
manna úhægir, en biskup ríðr heiman litlu eptir páskir, ok hefir 
fjölda fólks, bæði frjálst ok fátækt. Svá berr til í þeim veg, 
at biskupinn gistir einn bónda, góðan sinn vin; var hann bónd- 
inn klókr maðr, vinsæll ok vel ríkr; hann tekr heiðarliga bisk- 
upinn með vildustum föngum, J>ar vóru frjáls herbergi, þvíat 
húsbóndi þessi kann góða stjórn, greinir hann í tvá riðla bisk- 
upsins skara, skipar alla frjálsa menn hjá honum sjálfum, en 
fátækum mönnum skipar hann hús annat, ok veitir þeim þar svá 
góðan kost, at állir höfðu I'ulli'engi ; vóru menn kátir um kveldití 
í biskups stofu, þvíat öllum Iíkabi vel , utan einn herra Guð- 
mundr er mjök hljóðr. J>at skildti eigi úvitrir, þvíat bóndi var 
allkátr ok þó vin biskupsins. llúsbóndinn lætr uin kveldit, sem 
ei viti hann hvat veldrúgleði biskups ; en á næsta dag eptir, sem 
herra Guðmundr er undir borð kominn ok vist inn borin, gengr 
bóndinn fram af stofunni til þess fátækra manna húss, er áðr var 
getið. llann spyrr hversu þeim líðr, þeir segja svá líða sem gtið 
amboni honum eilííliga. Bóndi segir: sé þat nokkuð í, at yðr 
líki vel, vilda ek þiggja af yðr laun þegar í hönd. J>eirsvara: 



Guðmundnr saga. BISKUPA SÖGCR. 143 

hvat munu vér öreiga sálugir menn sjá móti þínum velgjörð- 
um? — Bóndi svarar: fleira gagnast mér en fé; litlu síðarr en 
ek geng héðan skulu þér allir taka dik vægðarlaust í stofu 
biskups, þér skulut rífa mat af diskum ok hlífá engum manni, 
brekja svá biskupsins mat sem allra annarra; geymit engis 
manns ávít eða umvandan nema mín, þá er ek vil til leggja, en 
bér á mót jálar ek yðr svá góðan kost meðan biskup sitr. J>eir 
játa honum þessu, ok eru þó tregir, þvíat þeir skildu eigi und- 
irstöðu. Gengr bóndi síðan brott, en litlu síðarr lystr undir 
dyn þeim, at margir í stofunni lmgsuðu ófrið fara; stendr því 
næst inn straumrinn, með þat bark ok háreysti, rif ok slit um- 
bergis, sem ei var lítið um, þar til er slær í árásir, bann ok 
bölvan; þolir herra biskup þegjandi, þar til orðalagit vesnar, 
þá segir hann : verðit úti af stofunni, veslugir menn , þvíat ú- 
mannliga gjaldi þér bóndanum sitt frjálsi ok fagnaðarboð , er 
hann gerir oss öllum. En engi þeirra gefr gaum hvað biskup 
segir. Ilúsbóndi gengr fyrir herra biskup, ok segir svá; 
verit nú glaðir, minn herra, þvíat ölmusur yðrar eru nú inn 
komnar; ek fann í gærkveld, at þeirra fjarvist úgladdi yðr 
mjök, en nú megi þér sjá hversu þeir halda stofuna. Berra 
biskup svarar: guð ömboni þér, minn kæri vin, fyriiiát mér 
þolleysi mitt, þvíat svá er betr sem þú skipar. Bóndisvarar: 
eigi dregr mér stórt um , þvíat ek em ríkr maðr, en hugsa 
mætti héðan af hvat honum liör smábóndanum, þar þér komit 
til garðs; þótt hann hafi kost at gefa yðrum frjálsum mönnum, 
ofbýðr honum þessarra yfirgangr 1 sem nú standa hér. NiVtrúi 
ek ok sannliga, at svá mun guði bezt líka, sem þér gerit fyrir 
ástar sakir við hann sjálfan, en vel mætti fljóta fátækr maðr, 
þótt hann hefði með stjórn nauðsynliga hluti, ok svá skulu yðrir 
vinir hafa meðan þér sitit hjá mér, látit ok yfir sjá einhvern, 
eí' yðr grunar þar nökkut um. Ok nú segir hann bóndinn til fá- 
tækra manna: út allir í stað, ok sukkit eiframarrl — þeir fram 
á hurð með hans fyrstu tillögu. Herra Guðmundr segir þá: 
nú er þar váttr þinn , vinr minn, hversu þú gerir, þvíat ei* 
hefði þeir sálugir svá virt þína typtan, nema þeir veri vel 
haldnir. Var herra Guðmundr |þá allkátr, meðan hann var 
með þessum húsbónda; loi'uðu margir hans vitra tiltekt, þviat 
guðsmaðr fékk ei fyrir ástar sakir hirtíng á komit, svá framt sem 

1) 390; fyrigangr, Hd. 



i 



144 



BISKUPA SÖGUR 



Gu&muudar sagn 



sumum þótti tilheyriligt um fátækra manna framferð. En svá 
sem bóndi þessi sagði sína trú, at þat mundi guði bezt líka 
sem biskupinn gerði, prófast í mörgum stöðum sögu þess- 
arrar hverja ambun várr herra veitti þeim þegar í hönd, er 
herra Guðmund glöddu með gjöfum, fátækra manna ölmusu, 
ok enn mun sýnast í því sem eptir ferr. — Nærri hvítasunnu 
kemr herra Guðmundr biskup til annars bónda, er búgarð átti 
nærri vatni stóru , var þar í veiðr mikil , þá er tímaliga féll, 
en þetta sama vár lá mikit hallæri með því sama vatni, svá 
at náliga fékk engi bygðarmanna búðarverð 1 . Nú á laugarkveldit 
fyrir pentecosten, sem herra Guðmundr er kominn, segirbónd- 
inn: ek á ix. kýr allar vel hafðar, ok þar af vil ek slá einariij 
íýrir ölmusur yðrar, en þér [meðj yðrum frjálsum mönnum 
skulut vera á mínum kosti yíir fram. Ilerra biskup jáltar 
þessu gjarna; eru kýrnar niðr iagðar, en sakir þrots í veiði- 
stöð bóndans , varð fátækt fólk herra biskups lítiliga fætt 
um kveldit, gengu kjötin því harðara sinn veg um morgininn 
eptir, svá at sunnudags kveldit var með ölíu yfir lukt. ílerra 
biskup verðr víss hvat líðr, ok vakir drjúgt [á bænum 2 um nóttina, 
sem æ var lians vaui, til guðs. Sem tíðum er lokit á mánadaginn, 
gengr herra Guðmundr út af kirkju ok spácerar fram at vatn- 
inu, þvíat sjálft túnit var á ströndinni. f>ar var settr garðr með 
grjót til hlífðar túninu, at vatnsbáran skyldi ei brjóta mega ; þar 
yíir lágu vörpur bóndans til þurku. Ilerra Guðmundr segir 
þá: ek vilda gjarna sjá, hversu þér farit at veiðum norðr hegat 
á landit. Bóndi svarar: þat er mikit starf, hosra, á þvíiíkum 
degi. Biskup svarar: svá mun standa, at sæll Martinus lét 
veiða sér fisk til borðs á fyrsta páskadag , ok því sýnist mér 
þetta gera mega, er biskup býðr. Bóndi hlýðir nú, ferr til, 
ok setr út vörpurnar 3 , ok verðr fyrir einn venasti íiskr. Herra 
Guðmundr lofar guð fyrir, ok segir svá: nú megu vér hafa 
grænan fisk í dag, en draga skulu þör optarr. feir verpa í 
annat sinn ok þriðja, ok fá svá fagra veiði, at fulla Ijóra tigi 
ilytja þeir heim til borðs; varð þar glatt í fólki, þvíat fiskr var 
bæði stórr ok hinn bezti kosti. Annan myrgin eptir talar herra 
Guðmundr til bónda: ek vil ganga í dag at sjá veiðístöð þína 
í vatninu. liúsbóndi segist þat gjarna vilja. Sem herra Guð- 
mundr kemr til, blezar hann veiðistöðina ok býðr íiskimönnum 



1) 396; bút)vaurí), Hd. 2) [296. 3) hór ])rýtr til fiills 396. 



Guðimiudar saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



145 



at slá netjum, en þat þarf ei langt, á lítilli stundu taka þeir 

ccec; var ok allan tíma sumarsins svá máttugr fiskigangr í 

bóndans reit, at hann koin varla nytjum á, ok þar yfir seh* 

hann þurran vatnfisk meirr en til þriggja kúa; lofaði hann margan 

dag þann blezaða biskup, er honum veitti þvílíka luti ok fagnað 

með sínum verðleikum. Ferr herra Guðmundr tómliga um 

sumarit yfir sýslu sína, ok sem haustar ok nótt er svört vorð- 

in, hefir herra Guðmundr sent fyrir sér til einnar [vinkonu 

sianar], at hann ætlar sama dag at gista í hjá henni; hún 

býst fyrir með beztum föngum , bíðr um kveldit fram í myrkr, 

ok kemr biskupinn eigi; þá tala nökkurir, at hann muni eigi 

svá koma síðla sem þá var orðit. ílúsfrúin segir, at úglöggt 

kunna þeir menn Guðmund biskup, er honum ætla umskipti 

sinna orða, utan einhverja tálman ; veit ek víst, segir hún, at 

hann [kemr], því at ei brást mér hálí't orð í því er hann sagði 

mér, fyrr eðr síðarr. J>ví stendr hún úti með fólk sitt, sem 

myrkt er vorðit, ok því næst sér hún ljós bjart í þat garðs- 

hlið, sem ván var til herra Guðmundar, svá at langt af skein á 

veginn, ok mjök litlu síöarr ríðr herra Guðmundr í þat sama 

hlið, ok fær allblíðar viðlökur um kveldit. Húsfrú þessi virðir 

ei langt hvat kostrinn þolir, til þess at ölmusur herra Guðmundar 

bafi sínar nauðsynjar: lætr fara sömu leið naut ok sauði, svá 

at dagliga stendr hún at matgera sem önnur_ftlartha. Ok einn 

dag, sem herra Guömundr hefir lykt morgintíðum, gengr liann 

með fylgð sínni fyrir þat hús, er hans vinkona stendr í staríi. 

Biskup nemr stað fyrir dyrunurn , ok segir: hvat er nú, sæti 

mín, mun ei líða kvikfénu, ef svá lætr lengi? — Ilún svarar: 

annat elskar ek meirr en kvikfé , en þat er yður þökk ok vin- 

átta, þvíat hvat er mik kostar, vil ek henni halda. Herra biskup 

talar: fullt verðskyldar þú mína vináttu, en gefa má guð minn, 

at þú hafir eigi færra kvikfé í vár en þeir, er nú þykkjast sitja 

með fullum kostum. Svá gekk út sem guðs maðr sagði, þvíat 

bún hafði heykost hinn bezta en fátt at fóðra, ok því seldi 

bún hey til beggja handa þeim er heylausir vóru, sakir þess, 

at vetrartími var mjög harðr næst eptirkomandi; fékk húsl'rúin 

með þessum hætti fullhýli á sína jörð. Ilún hafði í svá mikilli 

virðíng verðieika herra Guðmundar, at í þá sæíng, sem hann vand- 

ist at sofa þá er hann gisti hana, bar hún kranka menn, ok skip- 

aðist æjafnan til léttis á nökkvern veg. Svá ok fyrir þann stein, 
II. B. n 10 



1 4 6 BtSKUPA SÖGUft. Guðiuuudnr sngft. 

I 

er biskupinii hafði vígt henni, urðu margar heilsubœtr ; hann gekk 
ok víða ýfir landeign hennar, ok því segja menn , at sú jörð 
standi úbrigðlig með hamíngju. 

Nú svá mikit afl sern herra Guðmundr bar lil at hjálpa sinni 
fylgð, tók hann ei síðr af þeim optliga þar ímótmargar mein- 
gjörðir, sem þeir veri honum í engu skyldugir ; ok því mæddist 
þessi maðr biskupinn framarr dæmum, en bar allt með þolinmæði, 
at þá er þeir þröngðu hann mest með sínum óspektum, talar hann 
svá einn tíma, sem húsbóndi spurði, hvárt hann vildi bað hafa: 
menn mínir, segir hann, hafa gerl mer bað ok launat mér vetrvist. 
Allt fram í langaföstu árgangsins líðr svá, at biskupinn fær engan 
kost, fyrir Kolbeini únga, at sitja lieima , en þann tíma eptir 
Dominicam palmarum , sem hann hugsar at sækja heim til 
Btólsins at þeirri dýrustu hátíð, gengr Kolbeinn úngi út í móti 
honum, ei svá sem sæmandi , heldr mínkandi, hvat er hann 
mátli, þvíat hann dreiíir fjögurra vega alla biskupsins fylgð, en 
tekr sjálfan hann, með tveim lærðum mönnum, sem fanginn í 
varðhald heim til Uóla, mjög á líkan hátt ok faðir hans forðum, 
utan þat var hér léttara, at biskupinn hafði Ijósa stofu, ok 
mátti lesa tíðir sínar; hann hefir nú ok hjá sér tvá lærða 
menn, frendr sína, ok hétu J>orkeli ok Helgi, þeir höfðu úngir 
til hans komit, ok unnu honum sem Hfl sínu ; urðu þeir báðir 
mjög langlífir menn eptir framför herra Guðmundar, ok sögðu til 
hans svá marga merkiliga luti, sem ei finnast í bókuin ritaðir. 
Er þat vitað, at forkell lyktaði sitt líf með príorstétt í þverár- 
klaustri norðanlánds, var hans framför rnerkilig, ok mjög æski- 
lig; ok sakir þcss, at þat efni lýtr enn nökkut til lofs herra 
Guðmundi, skal þat setjast í þessum stað. Príor þessi var 
meinlæta maðr ok bindandis á sinn líkam, staðfastr í guðs lofi 
á dag ok nált, þvíat hann hafði eigi meira svefn en náttúran 
beiddi, en þann tínia sern hans endadagr nálgaðist, talar hann 
svá einn dag, sem hann sitr úsjúkr millim bræðra sinna in 
locutorio: brott mun ek héðan ganga, segir hann; ok því nærri 
sem hann kemr at dyrunum, leggr hanö þetta til: ok mun ráð 
at ek bæti barirnar, ef ek skal fyrstr á liggja. þat var undir- 
staða þessa máls, at sakir fyrnsku vóru barirnar mjök kostaðar, 
ok því at hann príorinn var vel hagr á tré, gerir hann eptir 
sínum orðum. Uér með var þat hans vani , þótt hann héldi 
prioratum, at hala viku hald í kór með öllu embætti, sem ein- 





Guðmundar saga. BISKUPA SÖGDR. 147 

faldir bræðr, stendr nú yfir hans vika, at segja hámessur. Sem 
þetta gerist þann síðasta dag sem hann lifði þessa heims, segir 
hann hámessu svá at engi maðr sér hans krankdóm, ok sem 
hann er afklæddr í skrúðhúsi eptir messuna, scgir hann svú 
múnkinum, er las cvangelium : nú þóttist ek verða víss í nótt, at 
Guðinundr biskup frendi minn má meira en sjálfum sér; vil ek 
at þú þiggir í dag þat, er ek mun senda þér yfir, þvíat ci mun 
síðarr kostr. En þó at bróðirinn græfi eptir á allar lundir, at fá 
fremri kynníng þessa luta[r], fékk hann ei orði framarr en nú 
var sagtj þvíat príorinn fyrirtók; en raun bar vitni sannindum : 
hann sendi bróðurnum eitt egg, sem hann hét, gengr síðan með 
psalmum COiserere út í kór eptir múnka sið, ok víkr fram fyrir 
brik nökkura ok várs herra píníngar mark stóð yfir; hér styör 
hann sik upp á ok hneigir krossinum, þá í stað örendr. Lýkr hér 
frá honum at segja, ok því skal apti' stiúa UL herra Guðmvmdar. 

69. Nú sem herra biskupinn þröngðist úaflátliga af yfir- 
girnd sinna undirmanna, gæddi himneskr faðir hans andligan 
krapt því framarr ok frábæriligarr með spádóm óvorðinna luta; 
hér með fylgir þat fáheyrt er, at þótt hann veri luktr inni í 
varðhaldi, vissi hann gjörla hvat gjörðist úti í garðinum, sem 
hann stæði hjá ok sæi upp á. J>essi hvártveggi grein má lýsasl 
í þvi er eptir fcrr. Ef klerkar kómu til hans ok báðu hann gefa 
sér vissu hversu lengi þeir mundu lifa eða haldasæmdum sín- 
um, brást öngum um aldr eitt orð í hans forsögnum. Svá er 
sagt, at síðan er Sighvatr vægði nokkut til meingjörðum herra 
hiskupsins, at Slurla son hans hafði meðr sætt komizt í góðan 
málfrið herra Guðmundar, bauð hann Sturlu frenda sinum at 
spyrja biskup, hversu langlífr at faðir hans ínundivcrða; en er 
Stuiia hafði fram sagt eyrindit, svarar biskupinn : hvat mun hann 
sálugr ifast hverr hans endadagr mun verða, þvíat úvænn er 
viðrbúnaðr þó at tíminn sé vitaðr, því þykkir mér ok líkara, at 
Sighvatr gcri sér glenz ok grun af mínum orðum, en nökkv- 
ern sálubata, en þat er hugsun mín, at þá er hann spyrr and- 
lát Kygri-Bjarnar félaga síns , muni eigi langt áðr hann kastar 
fótleggjum. Framkvæmdist svá þessi spásaga, at á næsta dag 
fyrir þann bardaga, er Sighvatr háði síðast í Skagafirði þar 
Orlygsstaðir heita, spurði hann af nýrri skipkvámu andlát Kygri- 
Bjarnar, er þá var kallaðr kosinn til llólabiskups. En því gat 
herra Guðmundr eigi fjarri, at Sighvatr sneri upp í gys forspá 

10' 



148 BISKUPA SÖGUR. Giiðumndar 8«ga. 

biskupsins. Fyrra sinn, er Sturla sagði honum anctevar biskups, 
talar hann svá: eigi kann ek því trúa , sagði hann, at Kygri- 
Björn hafl líf rniU á lirida sér. Síðarra sinn er vér gátum, 
sem hann spyrr í veg andlát sira Bjarnar, sér hann upp ok skekr 
iokkana með svá föllnum orðum: vel, vel, segir hann, nú er 
dauðr Kygri - Björn ok liflr Sighvatr. Á næsta dag eptir datt 
honum dauðaskelir. Er þat efni endat, en nú er at víkja til 
síðarri greinar, er sett var af skygnleik hérra Guðmundar 
heima at Ilólum, þótt hann sæti luktr í stofu sinni, atafþessi 
kátiigrí sögn megi merkja skýrr maðr, hversu heilagr andi 
mundi honum birta stóra hluti, er hanu vildi eigi leyna hann 
smæstum lutum , er vurðu á staðnum. Á einn dag, sem 
herra Guðmundr sitr í stofu sinni ok er hljótt um hann, 
var í fyrstu varðhaldit svá sterkt , at Kolbeinn fekk til tvá 
sveina at geyma hann tiátí ok dag; var þat ein ritstofa, höflr 
herra Guömundr lesit um hríð, en sitr nú þegjandi; síðan 
talar hann þetta orð með litlum róm : ei fór nú sem skyldi. 
Sveinar spyrja , hvat nú sé tíðinda. Hann svarar: varla mega 
þetta tíðindi kallast. f>eir forvitnast því meirr. Hann svarar 
þá: þessi nýjúng er eigi meiri, en þeir Kolbeinn bóndi ok 
prestr hans settu rakkavíg uppi í garðinum , ok varð sá munr 
harðfengi, at rakki Kolbeins braut fremstu tönn ór þeim 
er preslr átti , ok svá fljótt sem hún féll til jarðar, brá 
prestr hana blóðuga í munn sér, at eigi kaldaði , þvíat hann 
hugsar at græða tönnina aptr í hundinn ok í sinn fyrra stað : 
þótti mér þetta ókennimannliga gert, ok því varð ek svara 
nökkuru. J>eir segja þetta cigi munu þannveg orðit. llerra 
biskup segir: kann vera at svefn hafi runnit í brjóst mér, en 
þó vil ek orlofa, at þit reynit livárt sannara er, ok játta ykkr 
til sanns, at ek skal hér bíða ykkar. þeir vilja gjarna fara, ok 
sem þeir koma upp í bæinn reyna þeir svá hvert orð satt sem 
biskupinn hafði sagt, þvíat rétt í þann púnkt var þetta nývorðit. 
Fannst Kolbeini mikit um þenna lut ok lætr rýma varðhaidit 
biskupsins um nökkvern mun. Skipaði svá blezaðr guð, at 
þann tíma sem hans lífdögum leið mjök í lykt, ok sjálfr várr 
herra fór til með sínum miskunnar sprota at 1 semja ok alskíra 
sitt einvala ker með líkams meinlætum, létti til úfriðinum, svá 
at hann mátti kyrr sitja heima at Ilólum ; gekk þar til einkan- 

i) ok, Hd. " ~~~ "'' 



Guðinundnr sngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



149 



liga boð Hákonar konúngs gamla, sem váttaði bréf herra Njáls 
Stafangrensis, at Guðmundr biskup skal halda sinn biskupsstól 
með fullum náðum fyrir hverjum manni; leiddi þetta þaðan af, 
at herra biskupinn hafði komizt í valda vináttu herra konúngs- 
ins ok biskupanna, sem hann var næst í Noregi ok því skrif- 
uðu margir tii hans hugganarbréf , at þeir angraðust af hans 
þröngn/ng sem elskuligs í'eðr ok kærasta vinar. Sat Kolbeinn 
þá lengstum at búi sínu, en lagði til hagrœði með herra biskupi. 

70. þessu næst er þat segja, at þau bréf herra Sigurðar 
erkibiskups koma til íslands, at hann krefr Sturlúnga undir 
stríðufullri ógn eilífrar tapanar, at þeir sæki á hans fund ok 
svari kirkjunni fyrir þá glæpi ok guðs reiði, sem þeir hlóðu 
sér í misþyrmíng með sjálían biskupinn, ok í svíviröíng við 
klerkdóminn, ok taki lausn eptir hans ráði. En er þessur bréf 
opinberast , staðfestir Sighvatr ráð , at Sturla son hans skal 
fara ok svara fyrir þá báða, ok taka lausn fyrir beggja hönd 
ef þess verðr auðit, þvíat honum sýnist þat auðveldra ok fulla 
þörf vinna. J>at ferr fram , at Sturla kemr til Noregs , ok 
þykkir ágætr maðr, bæði fyrir venleik ok atgjörfl , skipar erki- 
biskup svá hans máli með ráði Bákonar konúngs, at hann er 
skriptaðr í páfagarð ok fær lausn sinna vandkvæða. En þat 
er frægt vorðit, hversu mjúkan hann gaf sik til yflrbötar í játorði 
glæpanna sér á hendr; tók hann með þá pínu ok kinnroða, at 
hann var leiddr berr um borgina, ok strokinn til blóðs fyrir 
mörgum höfutkirkjum í Róm, svá at borgarlýðr grét í hug- 
geði , at svá fagrt líf skyldi þannveg kveljast; gjörði Stuiia sína 
dygð, at hann minntist feðr síns með þeim orðum, at alla sömu 
lausn ok líkn vildi hann honum sótt hafa sem sjálfum sér, en 
kirkjan þagði þar í mót, ok hyggjum vér hana fyrir þá sök 
svá gert hafa, at henni sýndist ómöguligt, at sá sem aldri 
bciddist lausnar, ok ei fann sekt í sjálfum sér , mætti leys- 
ast í annaiiigri persónu. Kom Sturla síðan aptr til Nor- 
egs sæmiliga virðr með Hákoni konúngi, ok þótti síðan æ 
frægri maðr en áðr , hvort er hann var í sínu ættlandi eðr 
í Noregi. En Sighvatr hefir enn nökkvat at hræra, þvíat 
mcð þeim mágum Kolbeini únga ríss upp dauðligt misþykki, 
svá at með þeim fyllist þat er Salomon segir til ómildra, með 
þessum orðum: subplantalio pervcrsorum vastabit eos. Ok 
litlu síðarr í sömu ritníng tók hann svá til orðs: in insidiis 



150 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðmundnr angn. 



suis capientur iniqui. fetta hvortveggja mega þeir eignast, 
þvíat syndligt samþykki til mótgangs ok meingjörða herra Guð- 
mundar grimmist nú upp á þá meðr eitruðu hatri, sváathvárr 
vill annan í bráðum dauða. Er nú svá komit máli, at hvárir- 
tveggju sækja traust herra Guðmundar, þvíat þeir trúa honum 
munu sigrinn fylgja, hvárn veg sem hann stendr, kemr nú 
svá, at þeir draga herlið saman ok hafa mælt mót, at til skarar 
skal skríða með þeim ok hlutr skal gera dreng auðgan. En 
hvat mun várs herra vin Guðmundr biskup taka ráð , síðan 
hvárirtveggju biðja hann liðsinnis, utan þat sem honum mátti 
bczt sama bæði fyri guði ok mönnum, ok þó munu mjök fáir 
eptir líkja: þat fyrst at gleyma sökum öllum, bæði fornum ok 
nýjum, ok ganga svá í fylgi mcð hvorumtveggjum, þvíat þann 
dngs movgin, er þeir hugsa at berjast, er hann kominn til móts 
við Kolbein , ok er hann sér hversu þeir búast til vápnamóts- 
ins, þvíat Sighvatr sat sömu nótt í öðrum bæ, talar hann svá 
lil Kolbeins ok hans manna: hermanniiga búist þér nú, synir, 
en vitið til sanns , at ei munu þér berjast i dag. þótti Rol- 
bcini þetta orð mjök útrúligt, þvíat hann var svá fullr með reiöi 
til Sighvals, at hann vildi drepa þann mann í veginum, er þat 
talaði honum áheyris, at þeim stæði þat eina sakir mægða, 
at gcra sætt. En er þeir íinnast verör Kolbeini bilt, þvíat 
honum sýnist Sighvatr miklu liðfleiri cn hann hugði. Ok þegar 
í því bilinú ganga frain góðgjarnir menn ok stórir bændr af 
Eyjaflrði , ok bera sáttmál í millum þeirra, varð ok svá standa 
at þeir sættust, þvíat liðveizla herra Guðmundar vann þat mcð 
hvárumtveggjum í bæn ok vökum með mildi guðs, at hvárigir 
spiiltu annarra lífi at því sinni, svá kunni guðs maðr at gjalda 
gott í móti illu. Sagt var, at margir virðuligir menn af Noregi 
skrifuðu lil herra Guðmundar honum til gleði á þcssum tímum, 
hvar mcðai annarra bréfa honum kcmr þat efni, er hann bað 
sinn félaga, klerkinn, skrifa lil sín af Noregi , sem hann fengi 
sanna vissu af upprisu birttag várrar frú. f>ar með sendir 
klerkrinn hcrra biskupí sjálfs síns bréf, undir þvílíkum orðum : 
Virðulegum herra Guðmundi með guðs miskunn biskupi at llól- 
um á íslandi, sendir svá heítandi klerkr sanna kveðju í upp- 
hafara allrar heilsu. Drottinn guð, er aptr geldr sérhverjum 
þá góða luti, er þeir gera náúnginum fyrir áslríki, sé yðr 
arnlnm óleysilig fyrir aílt þat gott, er téðuð mér, sem ek nálægr 



Guöiniuidnr sngn. 



BISKUPA SÖGUR. 



15í 



var yðru faðerni. Ek veit, góði herra, at löng dvöl frá erfð 
himinríkis er yðr mjök þúngbær í harðri útlegð, einkanliga sakir 
þcss, at þér byggvit milli úmildrar þjóðar, ok enn heldr stríðrar 
at ganga götur guðs með sannri hlýðni. En hvað sem yðrir 
undirmenn gera yðr í mót, varðveiti himneskr faðir yðvart líf 
ok sál af allri skriðnan veraldligs vegar! — Minnist þér, heilagr 
faðir, hvað vér töluðum af líkamligri upprisu sællar guðs móður, 
hvers ek minnumst í þessu mínu bréíi, skrifandi yðr þat letr, 
er váttar hversu gerzt hefir með vitran hennar npprisu. 

71. J>á er liðit var frá híngatburð várs lierra Jesu Christi 
CD. c. 1. ok ij ár, á dögum postuligs herra Evgenii páfa tertii 1 
var ein nunna Elisabeth at nafni i því klaustri er Skanogia 
heitir , ok Yiggv unoir Treveris borg á Saxlandi. Yflr þeim 
lifnaði var sú abbadís, er Ilildilín hét, vel geyrnandi þat, erhún 
hafði til stjórnar tekit af guðs hálfu. Fyrrnefnd systir Elisabeth 
hafði ellifu ára gömul í klaustr gengit, ok lifði svá dýr- 
ligu lííi, sem allsvaldandi guð ok hans blezaða móðir virðust 
bæði vitni um bera, þvíat þann tíma sem þessi nunna haföi 
Hfað í klaustri önnur éllifu ár, hafandi tvá vetr ok tuttugu, 
auðgaði guð hana svá úendaligri huggan, at heilug guðs móðir 
María birtist henni optliga, talandi með henni ýmisligar greinir 
ok skynsemdir heilagra ritnínga. Hér meðr birtir henni enii 
optligarr einn guðs engill, sá cr vandist hana at læra með eink- 
anligri speki; kendi hún þenna engil jafnan hinn sama til sín 
komanda sem sannan vin ok kæran félaga. Ok er hún blómg- 
ast með þvílíkum gjöfum, stundar hún því framarr at líka sem 
bezt guði í öllum hlutum , geymandi sitt lítillæti meD góðum 
verkum. Ok þat gerist, síðan hún skilr at vár frú guðs móðir 
Maria virðist hennar optliga at vitja , at hún segir leyni[li]ga 
einum andligum feðr sínum þar í klaustranum, 2 hverr henni gefr 
þat ráð, at spyrja nökkurs drottníngina, þá er hún birtist henni 
næsta sinn. Systirin segist þess spyrja vilja sem hinn gamli 
maðr vill henni ráð til gefa. Hann segir : þatbiðr ek, dóttir mín, 
at þú spyrir hana hvort hún hali af dauða risit, ok lifi nú í 
guði bæði með önd ok líkama. Nú á næsta tíma, sem blómstr 
allra meyja virðulig Maria birtíst Elisabeth, tala þær miðal sín 
harðla kærliga. J>at var in octava assumptionis sanctæ Mariæ, 
meðan guðs þjónusta fluttist í kirkjunni; leið þá léttr höfgi 



i) le'ibi'. ; secundi, Hd. 



2) klaustrinu, 398. 



152 



BISKUPA SÖGUR. 



Guftinundar snga. 



yfir hona nunnuna, í hverjum henni birtist eptir vana heilug 
mær Mária. Elisabet spurði þá djarfliga, svásegjandi: drottn- 
íng mín sætasta, ef þat líkaði þínum góöleika, vildum vér vita 
gjarna hvort þú hefðir í andanum upprisit ok ríki tekit með 
þínum syni, eðr reis þú af dauða upp numin yfir öll engla 
fylki bæði með önd ok líkama; spyr ek fyrir þá grein þessa 
hlutar þína mildi , at mér er sagt efanligt skrifat í letrum hei- 
lagra feðra af þinni uppnumníng. Drottníngin svarar svá 
hennar máli : þat er þú spyrr, máttu eigi at sinni víss verða, 
en þó er þat ætlað, at þessi hlutr skai fyrir þik birtast ok auð- 
sýnast. Sem þessi sýn hverfr bröt, gerir systirin kunnigt 
hinum gamla manni hversu farit hafði spurníng ok ansvör 
með drottníngunni, en sá góðr bróðir leggr þat til, at nunnan 
laki upp einkanligar bænir guðs móður til sæmdar í minn- 
íng þessa fyrirheits, ok haldi þeim dagliga þar tii fram kemr 
vitranin. Líðr nu svá fram heilt ár, at þessa hlutar þorir 
nunnan hvárki spyrja guðs móður né sinn heimonligan engil, 
þótt þau birtist lienni bæði eptir vana, þar til at Assumptio 
sanctæ Mariæ stendr nálæg á öðru ári, þá sýkist Elisabeth svá 
framt, at á sjálfa hátíðina liggr hún mjök máttfarin í rekkju, 
en þann tíma, sem háleit þjónusta gerist á þeim blezaða degi, 
líðr yfir hana þúngi eðr úmegin, ok því næst sér hún mjök 
fjarri eina steinþró. I þrónni iítr hún liggja einn kvennligan 
líkama; alla vega umbergis stóðu heimamenn himinríkis, bjartir 
guðs englar með skínanda ljósi skærrar birti. Ok eptir lítinn 
tíma ríss þessi upp meðr dýrð mikilli , er áðr lá í gröfinni; 
lúla þá heilagir englar, ok lil koma, flytjandi allir samt hátt í 
lopt upp með göfugligri skipan saUra hljóða, þar til móti kemr 
af himinríkis kuria, fagr ok dýrligr umfram sonu manna, lif- 
andi guðs son með mörgum þúsundruðum sinna hirðsveita; sá 
sami drottinn berr í sinni hendi hcilagan kross með dýrligti 
merki. Er þá skipuð einkanliga himnesk ok háleit processio, 
langt um þat fram, er mannligt hjarta má hugsan á koma ; 
gengr sú blezaða drottníng inn þann virðuliga fagnað , er áðr 
hafði skömmu upp risit af gröfinni, at sjálfr himna konúngr- 
inn mót rennandi ieiðir hana með sinni hendi, svá skipandi 
unibergis alla vega, sem lienni mátti mestan sóma inn bera, 
ok því næst byrgist liáleitasta processio bröt af augum Elisabeth. 
Líör þá lítil sltind, áðr blczuð Maria birtist henni með sama 



Guðinundar saga. 



BISKOPA SÖGDR 



153 



Ijósi, sem fyrr var vant, svá at bún mátti vel standast í andar- 
kraptinum ; sýnir drottníngin henni þá sitt anlit blítt ok þekki- 
ligt , en talar ekki við bana , ok sem hún líðr á bröt kemr á 
sömu stund til hennar heimonligr guðs engill, ok þegar talar 
bún til hans svá segjandi : herra minn , hvat merkir sú sýn, 
er mér skömmu birtist? Engillinn svarar: í þessi vitran, er 
guð veitti þér, birtist þat auðsýniliga, bversu vár drottníng, 
frú sancla Maria, var uppnumin til biminríkis, bæðisamtmeð 
önd ok líkama. Eptir þessa sýn fær systir Elisabeth fljóta 
heilsu; líðr nú svá fram til oclavam assumptionis, ok í sjálfri 
octava birtist henni sami engill með ágælri bliðu, hvar fyrir 
hún spyrr miðil annarra hluta: herra minn , bið ek þik, at 
þú segir mér hversu langr tími leiö milli frá uppnumníng 
minnar frú, áðr fylidist hennar líkamlig upprisa? — Engillinn 
svarar henni mjök virðuliga: á þeim sama degi, sem nú dýrk- 
ast hennar assumptio í kirkjunni, leið hún brott af þessu lífi, 
cn á fjórða 1 degi þaðan, þat er fjórtánda 2 kalendas Septembris, 
reis hún af dauða, en heilagir feðr, þeir sem skipuðu hennar 
uppnumníngardag hátíðiiga haldast í kristninni , höfðu öngva 
vissu af hennar líkamligri upprisu. En þvi kölluðu þeir hennar 
andlátsdag assumptionem , at þeir trúðu hana úefasamliga 
bæði samt upp numna með önd ok líkama. Sem systir Elisa- 
beth hefir þvílíka luti heyrt ok séð , er hún efanlig, hvort 
bún skal opinbera birtíngina, því bún óttast, at bún muni 
dæmast svá sem upphafsmaðr ok efni óheyrðra nýjúnga; ok 
svá sem líða béðan tvau ár, þar til at enn á sömu hátíð 
guðs móður birtist hún sjálf optnefndri nunnu. Elisabeth 
spyrr þá droltnmguna eptir þeima lut, sem hún hafði áðr 
optliga hugsað , ok segir svá: frú mín, hvárt eðr eigi munu 
vér opinbera þat orð, sem mér er birt af þinni upprisu? — Vár 
frú sancta Maria svarar henni : eigi skal þat með lýðnum orð- 
íleytast ok opinberast, þvíat veröldin er minnr góðgjörn en 
þyrfti , ok því munu þeir, sem heyra, sáluháska fyrir taka 
ef þeir mistrúa sanna luti , ok í háði hafa guðlig stórmerki. 
Systirin spyrr þá enn : nú þá drottníng mín , villtu at vér 
skafim af með öllu þat sem skrifat er af þessi birtíng? 
— Guðs móðir svarar: eigi eru þcssir lutir til þess birtir, 
at þeir afmáist ok síðan gleymist, heldr til þess, at mitt lof 
margfaldist meðal þeirra, er einkanliga mik elska, því skulu 

1—2) rétt. ellefta — áttunda, sbr. Acta Sanctt. 25. Aug. 



154 



BISKUPA SÖGUB. 



Giiðiiuindar snga. 



þessor orð kunnig verða vinnm mfnum at eins fyrir þinn 
framburð, ok munu þeim þessir lutir kærir verða, er mér 
auðsýna sitt hjarta, at hér fyrir geri þeir mér einkanligt lof ok 
taki af mér einkanligt verðkanp þar fyrir ; margir eru þeir, at 
með miklum fagnaði ok virðíng munu þessur orð með taka ok 
í verki varðveita, sakir elsku við mik. Eptir þessa vitran tók 
múnklífi Skanogianense at sýngja hálíðliga guðs móður lof 
fjórtánda 1 kal. Septcmbris, haldandi með sæmd hennar upprisu- 
tíð, [meirr þó 2 í fyrstn, sem boðit var, í leyniligri kapellu en 
opinberri sóknarkirkju. Nú þeir sem sýngja þetta fest- 
um , segir klerkrinn, er skrifar til hérra Gnðmundar bisknps, 
hafa þetta [Ietr] fyrir lectiones í ottusöng, sem hér er nor- 
rœnat, en allt annat officium sem Maríumessu fyrri. Nú biðr 
ck yðvarn sælan biskupsdóm, at þér minnist mín ok minna 
bræðra í yðrum heilögum bænum , felandi oss alla undir vald 
ok verðleika Maríe drottníngar, at þér ok vér megim eilífliga 
njótandi verða himneskrar hirðvistar með göfugligum fagnaði 
guðligrar ásýndar. ln Christo Yalete. — Yar herra Guðmundi í 
þessum letrum mikil gleði sakir ástar ok vináttu várrar frú sancte 
Maríe. Er öllum vcl skiljandi mönnum efalaus þessi birtíng, því- 
at sú lögtekin bók, er heitir Speculum historiale, setr skýrliga á 
hverju ári hún varð, [þá er liðit var frá [holdgan] várs herra 3 00. 
c. 1. ok vj. Er þat svá at [skiljaj, er kierkrinn setti fjórum árum 
fyrr í upphafi sinnar frásagnar ok á dögum Evgenii páfa, at 
systir Elisabeth hefir á hans dögum gengit í klauslra lifnat, 
ok staðit svá um hans daga ok næsta, Anastasii páfa, með hei- 
lögum andar iðnum, áðr hún öðlaðist vitran þessa; hefir því 
birtíngin eigi vorðit á dögum Evgenii, heldr á öðru ári Adri- 
ani quarti, er fyrstr var neíndr í sögunni, sem lýsist í áratölu 
þar ok hér, þvíat prologus setr 4 eplir Cronicam quartum ann- 
um Adriani, en Speculum sem hér stendr í Latínu: Anno do- 
mini CD 2 . c. 1° vj ° in partibus Saxoniæ sanctimonialis Elisabeth 
mirabiles visiones vidit, inter quas etiam angelus familiaris ei 
librum, qui dicitur Viar[i]um dei, annuntiavit et diem translatio- 
nis sacri corporis beatissimæ virginis in celurn demonstravit. 5 
Sama bók segir í kapitulo , at þann tíma, sem vilranin varð, 
blómgaðist heilagr Thomas í Englandi, þá vorðinn kanciler Ilein- 

i) fimtánda, Hd. 2) 398$ mebr því, Hd. s) [várs herra, þá er iifcit var fra, lld. 
4) 398^ settr, Hd. 5) Spec. Hist, 29,3 og 7,80. 

- 1 



CJuðinuiidnr saga. 



BISKUPA SÖGUR. 



155 



reks konímgs, á dögum Theobaldi erkibiskups Kanluariensis, 
þat var fimm árum fyrir fæðíng herra Guðmundar. Sæll Au- 
gustinus magnus sýnist ok framt vitni bera birtíng þessi, þá 
er hann skýrir evangelium: Intravit Jesus, ok setr svá: Leta- 
tur igitur Maria letitia inenarrabili anima et corpore, in pro- 
prio filio, cum filio proprio, per filium proprium, et cet. Leið- 
ist þat af vináttu várrar frú ok herra Guðmundar, at drottn- 

m 

mgin eignast þvílíkan part í hans iífssögu. 

72. Fjögr síðustu ár sinna daga hrymdist herra Guð- 
mundr biskup mjög fyrir sýnar sakir, fór þat svá vaxanda með 
guðs vilja, at tvau síðarri ár var hann ei bókskygn , sat hann 
þá sífellt í stofu lítilli tíða í millum, ok leiddi fram svá einfalt 
líf, sem einn ágœtr ok hljóðlyndr heremita, forðandis allan þys 
veraldarmanna , utan gaf kyrt orlof þeim er langsóttu til at 
finna hann. En þat síðasta ár, er hann lifði þessa heims, frá 
átta degi jóla fram yfir festum sancti Gregorii, tók hann augna- 
verk ok lét meðr öllu litla sýn; fór þar með sá krankdómr, at 
þrútnaði andlitið ok lá verkr mestr í hægri kinn , en hvað cr 
á lagðist lofaði hann guð án afláli, ok kraup allr undir hans 
ráðníng bæði með orðum ok hjarta. Vóru fyrr nefndir frendr 
lians dag ok nótt í hjá lionum ok lásu ýmsar skýríngar eða 
Vitas patrum, því ei eina stund létti hann af góðu verki, var 
um nætr svá iðinn at bænum éptír löngum ok lofligum vana, 
at náttúran beiddi harðla lítinn svefn, þó at meinlætin bann- 
aði eigi hvíldina. Ölmusugæði hélt hann alla æfi sína, at ept- 
ir atvikum veitti hann meira þurfundum, þá er fjögurra vegna 
mátti at honum ganga. Sú var hans mýkt við forna mót- 
gangsmenn sína, sem hann myndi engan mann scr hafa mein 
gert, en þó vissi hann, fyrir gipt heilags anda, hvers þeir 
vóru makligir í guðs dórni, er ofsótt höfðu kirkjuna, sem í 
því lýsist er eptir ferr. í Februario mánaði síðasta vctr herra 
Guðmundar kom til llóla vestan ór Fjörðum sá maðr, er 
Magnús hét, hann er vel kunnr herra Guðmundi biskupi, því- 
at J>órðr Sturluson var vin beggja þeirra. Magnús beiðir or- 
lof at finna biskup, ok fær þegar, tala þeir lágliga meðr sér; 
spyrr herra Guðmundr einkanliga, hversu J>órðr vin hans mætii. 
Magnús segir, at hann eldist mjög. Herra biskup svarar þá: 
vel hefir þórðr staðit mér í vináttu alla stund, svá at þar fyrir 
gaf hann kærleik Sighvals bróður síns ok fleiri frenda sinna, 



156 



BISKDPA SÖGDR. 



Guðmundnr snga. 



ok því skaltú kærliga bera honum kveðju mína,' ok þat með, 
at vit rnunum finnast í vár; seg honum ok þar með rnitt hug- 
boð , at þar sem nú sýnist œztr höfutburðr í hans kynfcrð, 
mun bráðast tapanin koma. Marga luti talar herra Guð- 
mundr fyrir honum leyniliga, þá er hér standa eigi skrif- 
aðir,'ok vissi flest til óvorðinna luta, segir ok skilríkliga, 
at langt frá sér hafði hann greint, hverja lund eðr tíma lengð 
Hólabiskupar mundu hafa í sinni stjórn, ok hverrar nylsemdar 
hverr mundi vera kirkjunni. En hversu Magnús gerir bisk- 
upsins erindi, mun síðarr greinast. En herra biskup tekr sótt 
í sama mánaði, litlu fyri langaföstu ; ferr sá krankdómr í fyrstu 
ekki mjök ákaft, ok líkaminn svá máttdreginn, bæði af elli ok 
harðlífi, at hann mátti eigi stórmerki bera eptir náttúru eðli; 
líðr nú svá fram til festum sancti Gregorii, at hann hefir 
mæðiliga sótt, fellr þá megn líkamans dagliga, svá at allir hans 
hugðarmenn þykjast vita vísan enda. En af honum sjálfum 
má þat réttliga segja, at löngu fyrri en fram kæmi vissi hann 
fyrir sitt andlát, sem váttar þat erindi til þórðar Sturlusonar. 
Sæll Gregorius [stóðj þann vetr á fimtudag viku, meðal ymbru- 
daga , ok á næsta dag eptir fiýðr biskupinn presti sínum , er 
Jón hét, at veita sér framfarar embætti; ok sem fram líðr at 
smurníngum, gerir hann klerkum sermonem mjök hjálpsam- 
ligan , en eigi langan, þvíat málit var erfitt sakir máttleysis; 
skipar síðan þeim erindum kirkjunnar ok kristinsdómsins, sem 
hann skilr sér heyra, þar til annarr kemr í hans rúm. Hér 
með gerir hann sitt testamentum at fátækra manna sið , ok 
dæmi sjálfs græðarans, þat er at skipta klæðum sínum miðil 
sinna manna; þóttist hverr sem gulli gæddr, er þar þiggr nokkut 
af, þvíat engi maðr mátti hjartaligri verða sínum elskarum en 
herra Guðmundr var, sakir [þessj at hans lítillæti, heilræði ok 
mjúklæti samhaldit dag frá degi, sigraði náliga manns náttúru ; 
því standa nú margir umbcrgis með tárum ok trega, þvíat 
hjartat svíddi innan svá sárt, sem skorit veri, at missa þvílíks 
faðernis, er allt var sætt ok sæmiligt sínum ástvinum. En ef sút 
ok sorg hefði lofat harmundum at hugleiða, hverja ván til guðs 1 
þessi maðr biskupinn átti , ok ór hvílíkum harmkvælum hann 
var kallaðr, var meirr fagnanda en sýtanda yfir hans framför. 
Síðan talar hann svá til þeirra: yðr heimaklerkum mínum er 

1) hann hatfbi, b. v. Hd. 



Guðmuiidar sngn. 



BISKUPA SÖGUK. 



157 



kunnigt, segir hann, at ek hcfír löngu fyrirsagt legstað minn 
í stúkunni syðri meðal presta tveggja, er þar liggja, ok þér 
kennit vel; býð ek yðr þat, þjónustumönnum rnínum, at 
þann tíma sem þér sjáit dauðamörk færast á mik, setið 

líkamann bröt ór sænginni , ok liafit áðr tilbúna fjöl, dreifða 
með dupt, sem þér megit á leggja, þvíat kristnum manni byrjar 
í moldu deyja. Ilér má nú sjá á sínum síðastum tímum annan 
Martinum , var ok í þeirra líPi heilli sæmd hins sæla Martini 
stórliga mart samkvæmiligt, lítillæti, hreinliíi, fátækt ok píslar- 
vætti, með allskyns harðlíPi ok bindendi; hér með líktustþeir 
í veizium heilags anda, þvíat hann hvíldist yPir hvárntveggja 
meðr eldsloga, sem þeir fluttu guðs embælti, ok skrifat stendr 
í lífssögum þeirra; þat ok, er Guömundr biskup græddi mann 
af eitrblæslri, er eptirlíkíng sancti Martini, sem fleira annat, 
en hér setist með langmæli. Sem hér er komit, býðr biskup- 
inn klerkum sínum at veita sér friðarkoss ; gekk þat verk svá 
nauðuliga fram , at húsit þaut með gráti; lyktast síðan þjón- 
ustan; vill þá biskupinu þat eina tala, sem nauðsynjar vóru ber- 
Hgar; Uðr svá héðan fram yfir sunnudaginn, at máttinn dregr 
brott ór limunum stund af stund, en ei því síðr framdi hans 
guðligt lítillæti ok blezuð túnga sitt vanaligt embætti með lof- 
gjörðum almáttigs guðs án aíláti. Snimma mánadags morg- 
UDian sjá þjónustumenn biskupsius, at hann muu lítið draga, 
þvíat limir hans hafa þá fengit opinber dauðamörk ; þó var æ 
bænin í hans munni, meðan hann hélt lítinu. Hefr hann upp, 
sem menn hayrðu siðast, Kyrieleison ok þar með Letaniam 
með sinni skipan, ok 1 sem fram kemr i postula tölu, hefr hann 
upp sína hægri hönd yfir sik með blezan, svá ágætliga ok stórum 
einkanliga, sem þeir váttuðu er nær vóru, at rélt mark hei- 
lags kross stóð þar eptir sýniliga í loptinu, sem höndin hafði 
farit. En er handleggrinn seig niðr at búkinum, sjá fyrrnefndir 
hans ástvinir, J>orkell ok Ilelgi, at hann er með öllu leiddr 
at andláti, ok því hefja þeir hann ór sænginni á þá fjöl dupti 
dreifða, sem hann hafði boðit. Ok rétt í þeirra höndum gekk 
sú blezaða sál, sem trúist, til eilífs fagnaðar út a f myrkvastofu 
þessa heims ok leirligu keri líkamans, krúnandi með þeim er 
hundraðfaldan ávöxt taka ok úhaltir fylgja lambit, hvert er þat 
gengr fyrir. llann leið fram af leirbúð heimsins xvij. kalendas 



i) er ok, b. v. Hd. 



158 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðmundar saga 



Aprilis, þat var hans prestsvígsludagr ; liann fór fram secunda 
feria á fjórðu stundu dags á sjautugta ok sétta ári síns aldrs, 
þá hafði hann lifað í biskupligri tign xxx. v ár ; þat var á dögum 
virðulegs herra Gregorii noni, er næstr var eptir fyrrnefndan 
Ilonorium tertium, ok Sigurðar erkibiskups áttanda Nidrosiensis, 
ok Uákonar konúngs Hákonarsonar. I>á var liðit CD. c. c. xxx 
ok vij ár frá holdgan drottins várs Jesu Christi, er samjafn guði 
feðr í ciníngu heilags anda gleðr sína valda menn án enda. 

73. En er áslvínir herra biskups fyrr nefndir sá hann 
viðrskildan, kystu þeir sætliga rneð sútfullum tárum þann Ijúfa 
líkam, er þegar var ólíkr andlausu holdi flestra framfarinna 
manna fyrir ágætligt yíirbragð, ok alla þekkni til nákvæmdar; 
rétta þá líkamann ok semja limuna, at allir færi sem fagrlig- 
ast ; kemr þar þá saman öll klerkasveit kirkjunnar, með skip- 
uðu bænahaldi ok sálmasöng; stendr í sama stað líkaminn 
samdægris, ok er þar náttsett[r] vakrliga, geymdr með ljós, svá 
at aldri féll sálmasöngr um allanóttina; en á þriðjadags morgin 
er hann til kirkju borinn ok skrýddr á börum sunnan kórs 
með venum skrúða kirkjunnar; fannst þá þegar öllum, er sá, 
mikil dásemd í hans yíirbragði, þvíat engi maðr á sínnm dög- 
um hafði fyrri litið dauðs manns hold svá hvítt ok þekkiligt. 
J>at bar yflr, at andlitsmeinsins sá þá engi merki; korn þeim 
slíkt allt saman lítt á úvart, sem næst honum höfðu gengit, 
ok mesta kynníng fengit hans ágeta lifnaðar. Segir sira Jón 
kapellanus commendacionem, ok síðan virðuliga sálumessu. En 
sakir þess, at þegar á mánadaginn vóru menn gjörvir tveggja 
vegna í bygðir, at bera þessi tíðindi , samþykkir þat klerkum 
kirkjunnar, at bíða fólks framan til festum Guthberti, er þá 
stóð sétta dag vikunnar; gengr þat ok svá til, at til Ilóla 
kemr múgr manns á þeim dögum , var í meðal þeirra sæmi- 
ligr maðr, sira Eyjólfr at nafni, er síðan varð ábóli at Múnka- 
þverá; hann oíTrar hendi biskupsins vænt fíngrgull til graptar. 
Er þá komit festum sancti Cuthberti, ok því fara þeir fram 
til graptar embættis ; var þat gert með öllum greinum sem 
framast vóru föng á; klerkar allir í sloppum , en hríngt 
ok súngit sem orkaði; þótti þat skýrum mönnum merkiligt 
þegar í fyrstu í hans graftarþjónustu , at hrörnandi stöpull 
kirkjunnar bar þá betr hríngíng allra klukkna í senn en tvennra 
fyrr eða síðarr , ok svá hafa skilríkir menn ílutt, at áðr upp 



GuðmuncW snga. 



BISKUPA SÖGUR 



159 



gafst hrfngfngin væri smíöit með öllu skjálftalaust. YQr grefti 
viröuligs herra Guðmundar góða gerir einn klerkr, prestr at 
vígslu, þyílíkan sermonem sem stendr skrifaðr: 

74. Sælar væri kristinna manna sálur, ef þær atgeymdi 
iðuliga, hvílík verðlaun góðr maðr tekr fyrir sína hjartaliga 
þjónustu á síðasta degi, sem guð slítr manninn sundr í tvá 
luti ok skilr með líkama ok sálu, eða hversu ógurligt áfelli 
með ávaxtalausum harmi fordæmanda sál þröngvir með eilífri 
skömm ok hóllausri pínu. Ok þá mundi maðrinn þenna dag 
sér fyrir hjartans augu leiða, svá sem hinn heilagi Jeronimus 
segir sik gert hafa, svá skrifandi: sive comedi sive bibi [sive] 
aliquid aliud facio, semper est in auribus meis illa tuþa horri- 
bilis insonuisse, quæ dicit: surgite mortui, et venite adjudici- 
um, þvíat ei mundi maðrinn svá úsæmiliga auðga sik með 
feiiigri fjárágirni, at kirkjurnar veri sínu gózi ræntar ok kenni- 
mannligr stéttr eðr biskupsstólamir sjálfir at herfangi gjörfir, 
ok ei heldr mundu þeir dirfast heiptugar hendr at leggja á 
kirkjunnar þjónustumenn með meizlum ok limaláti, eða dirfast 
með öllu út at hella þeirra banablóði, ok enn síðr sjálfa bisk- 
upana at angra með ánauð ok útlegð, með rán ok rifs, þrjózku 
ok þrúgan, ok með því, sem ei má utan með sorg segja, sem 
er bardagar ok beinbrot ok margháttaðar meingjörðir, þær sem 
þessi guðs vin Guðmundr biskup góðrar minníngar hcfir þolt af 
sínum undirmönnum úbrigðiliga tíma alls síns biskupsdóms, 
ok öllum er auðsýnt, at herbergi síns hjarta hefir eigi yflr 
sand sett, heldr grundvallat yfir sterkan stein, sem er Kristr 
sun guðs lifanda, þvíat hans stöðugleiki var æ því sterkari 
með ölliun guðs rétt eptir fremsta megni, sem bans var ileira 
vega freistað í herfiligri hræríngu margháttaðra meingjörða; 
megum vér fagrliga huggast, er vinir hans vórum , af ván 
þess verðieiks, er vér trúum hann hafa munu af guði 
fyrir sína einkanliga þolinmæði, þvíat trúiigt er, at hún mun 
hann hafa sælan gert at eilífu, eptir því sem skrifar Lúkas 
guðspjallamaðr: in patientia vestra possidebitis animas vestras. 
Er þat ok auðsýnt á allri hans framferð , at hann hefir sinn 
dauðadag fyrir augum haft sannliga, ok ei sik fyrir óeinörð 
undan dregit hvilíkan enda hans óvinir hefði á hans dögum 
gjört; ok þótt hann vyrði eigi í siðustu vápnum veginn, er ei 
því síör auöfundit hans píslarvætti, þvíat hann ástundaöi ekki 



ÍGO 



BISKUPA SÖGUR. 



Guömuiulai Síigf». 



annat en þola til þess eymd ok ofsókn heimsins , at hann 
mætti sem beztr dæmast ok sem sælastr verða í ókomnu lífl, ok 
þat þiggja sem sæll Johannes evangelista skrifar in Apocalipsi : 
beati mortui, qui in domino moriuntur. En hversu megu vér þat 
fá, at deyja í Kristi, utan tempra alla vára framferð heimliga sem 
líkast þessum guðs vin, er í öngu sýndist baldinn né öfundsjúkr, 
í öngu reiðinn né guðlatr, í öngu ofneyzlufullr né síngjarn, þvíat 
fyrr plágaði hann biskupsstól sinn með fátækt, en hann vildi 
nokkurs hlutar óhreinliga afla. Fátækum guðs ölmusum veitti 
hann svá mikit, at hann hugði mjök svá ekki at hvat eptir var, 
þvíat mildin, úhaldin af sínku, sýnist veröldinni með öliu for- 
sjálaus ok úvitr; til þess vildi hann ok bera léttlig klæði, ok 
sitja yfir óríkum réttum, at því framarr mætti hann miðla guðs 
ölmusum fyrir hans nafn ok elsku. IJreinleika síns kjöts 
geymdi hann í fagri féhirzlu síns líkama, undir hinum trausta 
lási trúligs skírlífis , sem hinn mætasta gimstein er aldri skyldi 
brotna. jþetta ok allt annat gott, þat er hann gjörði, trútim vér 
guð hafa ávaxtað honum til eilífrar sælu framfaranda af veröldinni 
með þvílíkum dygðum , hvíldan ok frjáisaðan af öllu heimsins 
eríiði ok í Kristi dáit hafa, svá [sem] einn lim áfastan þeim lík- 
ama, sem guð drottinn gerir af allri sinni almenniligri ok hei- 
lagri kristni, ok sjálfr hann er höfuðit, með því blezaða mann- 
ligu kjöti, sem hann tók í sínum getnaði af signaðri frú 
sancta iVlaria sinni mæðr, oss til lífs ok leiðréttu eptir geng- 
inn veg þessar veraldar; hyggjum vér því biskupinum rétt- 
liga þat lof heyra, sem Davíð skrifar in psalterio : beati imma- 
culati in via, et cet. Ilvað er várr vegr, utan heimsins dagar 
meðan þeir vinnast eru þvíat eins góðir, at vér starfim í guðs 
lögmáli til nytsemdar, ok forðim oss við feiiigri framferð saur- 
ugligs líkama, eplir því sem vér heyrum dæmi til þessa signaða 
guðs vinar, þvíat í þeiin sama sálmi segir litlu síðarr: non 
enim qui operantur iniquitatem , et cet. í upphaíi þessarar 
skýríngar segir svá heilagr Augustinus til allra samt, ok sér- 
hvers kristins manns: scio quid velis, beatitudinem queris; 
si vis esse beatus , esto immaculatus. þat er oss kunnigt, at 
æskja sér sælir at vera , en [hvat] liverr vill til vinna sýnist 
mjök úlíkt, þvíat í mörgum stöðum auðgar hinn ríki sik meðr 
því, at hann rífr til hinnfátæka; baldinn neytir ok sinna vápna, 
þar sem sönn er auðmýklin fyrir honum ; forsfullr vandar eigi at 



(iuðinnndnr sagn. 



BISKUPA SÖGUH. 



IGl 



seðja sína reiöi á meinleysi dúfuiinar, ok þeir, sem svá fara 
fram í slfku eðr öðra þvílíku, fá eigi jafoa sæluna, þvfat eigi erú 
allir flekklausir. En þeir eru sannliga sælir er fátækir eru í 
andanum, auðmjúkir syrgjandi þessa heims , miskunsamir ok 
þeir, er gott iðuliga girnast, breinhjartaðir, friðsamir ok þolin- 
móðir, ok þeir sem ofsóttir verða þessa heims munu ná sín- 
um rétiindum fyrir guðs augliti. Mun svá sýnast framferð 
þessa manns, hins ágæta Guðmundar biskups, sem hér er nú 
jarðaðr, at hann hafl mjök svá þessa alla luti í ser bafða með 
öðrum Heirum góðum lutum, ok því biðjum hann allir samt, 
at svá miklu góðu sem hann orkaöi þessa heims, árni hann 
oss allra þarfligra luta í þessu lifl, en því liðnu endalausa 
gleði með guði ok hans helgum mönnum. þat veiti oss sá 
sami guð , er lifir ok ríkir einn í heilagri þrenníngu per in- 
finita secula. Amen. 

75. En hvat má [greinast] af þeirri grátligri eymd ok 
aumkan, er kvaldi guðs ölmusur ok aumíngja á þann dag, er 
þeirra hjálp ok huggan, herra Guðmundr biskup, var út haflnn, 
þvíat alla sína daga var hann, sem lesit er, fátækra faðir ok 
válaðra viðrbjálp. því rennr nú flokkum þat auma fólk með 
þvíJíkri kveinan: hvað mun afossverða? hverr mun oss hugga ? 
n Ú er þess manns hold hulið mold, er oss fæddi, huggaði ok 
klœddi meðr sínu huggæbi, ok ei varð um aldr í því fundinn, at 
hann fyrirliti fátækan mann ; fyrir vára skyld þoldi hann húngr 
ok kuida, únáð ok útlegð, hatr ok harmkvæli, grimd ok ágang 
sinna úvina, þvíat hann var styrkíng veykra ok vanmáttugra, efi- 
íng ekkna ok faðir föðurlausra, huggan harmþrúnginna, snauðra 
ok sælla. — llverr fannst honum miskunsamari ok hreinni, lítil- 
látari ok mildari? hverr hittist honum staðfastari í góðum verkum, 
ok hngarkrapti ok sönnu þolinmæði? — Hverr bar betr skapraunir, 
eðr hverr skriptuði sér framarr með allskyns harðlífl ? — hreinlífr, 
svá at þat eitt var aldri af hans úvinum talat, at hann lýtti sinii 
lifnað; viljugliga fátækr, at hann yrði fulln'kr með guði; hófsamr 
ok örr, bliðr ok hógværr, svá at heimrinn var ci lengr makligr 
þvílíku lííi. Bó , hó, drottinn guð ! segja þeir, hugga þú oss 
mildr fáðir, þviat bótlaus er ella vár sút; vér bíðum aldri bata 
þessa manns, þvíat ei fæðist honum líkr á várum dögum ; faðir 
miskunna , guð alirar hugganar, er hverjum geldr sín verk, 
ömbona þú honum í eilífu lííi þat er hann gerði fyrir þínu nafni, 

IT. B, - • 11 



162 



BISKUPA SÖOUR. 



Guömundnr' sngn. 



gleð þú hann, þvíat hann gladdi oss ; veittu honum vœna borg, 
himneska Jerúsalem , fyrir þat er hann herbergði oss; láttú 
hann, drottinn, hvárki hungr þola né þosta, þvíat hann saddi 
oss ok slökkti várn þorsta! — þvílíkar harmtölur var at heyra 
eptir þenna dýrðarmann, ei at eins þar er hann jarðaðist, 
heldr of allar bygðir, héruð ok hálfur, sem þessi tíðindi fréttast, 
svá at líksöngr hans í trega ok tárum vannst mörgum meirr 
en vij nátta. Ok aldri meðan ísland byggvist mun hans 
ölmusugæði gleymíng taka, heldr frægiliga boðast ok boðanliga . 
frægjast af hverri túngu, þvíat eigi síðrandaðren lifandi stendr 
hann í ölrnusugjörðum til beggja handa, þá er öreiginn þiggr 
fyrir lians blezaða nafn. Ok sakir þess, at hann [er] yflr megn 
til frásagnar, skulum vér hlýða hversu spásaga herra Guð- 
mundar fylldist með J>órði Sturlusyni, vin hans, at ei mumU 
langt þeirra í nrillum verða. 

76. Magnús vestfirzki, er kom til herra Guðmundar litlu 
áðr hann tæki baqasott, sem greint var, fór hann til sinna 
héraða ok heiin á búgarð J>órðar, berandi honum, sem boöit 
var, kærliga kveðju herra Guðmundar biskups. (Jm kveldit sezt 
þórðr á einn þverpall, ok kallar til sín son sinn, er Sturla hét, 
er síðan varð riddari Magnúsar konúngs Hákonarsonar, ok lög- 
maðr, ok með hans ráði ok tillögu skrifaði konúngrinn fyrstu 
lögbók til Islands síðan landit gekk undir konúngs vald; kom 
með þessa bók út herra jþorvarðr þórarinsson í Austfjörðum, ok 
stóð hún um xv ár, þar til er optnefndr Magnús konúngr skrif- 
aði aðra bók eplir tillögu herra Jóns Einarssonar, hefir sú staðit 
síðan með ýmisligum réltarbótum konúnganna tillögðum ; hefir 
þessi sami Sturla skrifat marga merkiliga hluti af herra Guð- 
mundi biskupi. Sami Sturia ok Magnús koma fyrir J>órð, talar 
I>órðr við Magnús: hefir þú nökkut eyrindi til mín af hálfu 
Guðmundar biskups? — Magnús svarar : þat bað hann mtk segja 
þér, at þit mundit finnast í vár. — J>órðr svarar : satt mun hann 
segja, en hvárrgi okkarr þykki mér likligr til langferða, þvíat mér 
[er] sagt at hann gerist mjök vanfærr sakir sjónleysis ok mikils 
krankleika, en ek mjök ellimóðr; ætla ek ekki mína ferð til 
norðrsveita; því seg, hvíiíkar skynsemdir hann talaði fyrir þér af 
högum höfðíngja eða sinna mótgangsmanna ! — [Magnús svararl : 
011 hans mál vóru af skynsemi í'ull , en fá vetr kvað hann líða 
mundu áðr hans ofsóknarmenn nuindu sjálfir hendr á leggjast ok 



tiuðmundar sag« 



BISKUPA SÖGUK. 



1G3 



þeirra afkvæmi drepast riiðr; kvað hann þar ok skjótast mundu 
eptir verða sem mestr var uppgangrinn. f>órðr baö Sturiu hyggja 
vel at því er þeir töluðu, ok virða með sjálfum sér, hvárir betra 
hlut völdu sér, þeir er sik héldu í vináltu hins góöa Guð- 
mundar biskups , eðr honum risu í mót með yfirgirnd sinnar 
öfundar. Nú skal greina framkvæmd þessa hlutar. Skamrnt leiö 
áðr frá grepti Guðmundar biskups en hans andlát fluttist um 
alla landsins Ijórðúnga. En er þórðr Sturluson spurði þau tíð- 
indi, endrminnist hann hvat er Magriús hafði sagt af oröum 
biskups, ok tekr svá til orðs : seint bíðum vér bætr þv/líks 
mannskaða, er land várt hefir fengit í fráfalli þvílíks manns, 
en farin sýnist mér nú sú vón, at við finnimst líkamliga í vár, 
ok sakir þess ek fann engan trúlyndara í fyrirheitum, — þvíat 
engan tíma brást mér þat er hann játaði mér, — trúi ek , at 
þat vanabrigbi , er ek hefir tekit á þessarri föstu , fari héðan 
af vaxanda, ok því muu ek viðr því búast eiga, at mínir líf- 
dagar verði eigi langir, en því ráði guð, hvelíkr verðr fundr 
okkarr Guðmundar biskups, en þess væntir ek, at hans vinálta 
muni mér ok mörgum öðrum at gagni koma. Síöan kailar 
þórðr til sin sonu sina, frændr ok vini , skipar sitt ráð at 
öllU j sem hann eigi við dauðanum at búast. Eptir þat vex 
krankleikrinn, ór hverjum hann andast fjórða Idus dag Aprilis 
á hinum sama mánaði ok Gu'ömundr biskup; er þat trúanligt, 
at þeir hafi fuudizt í andligu Ufl á því sama vári, sem sjálfr 
hann fyrir sagöi. 

77. Nú er þar -komit þessu máli, at bleziaðr biskup herra 
Guðmundr er undir lok liðinn ok í jörð laginn, ok má þat 
réttiiga segja, at hans lífsbók, er lesin var, íinnst optarr angr- 
lig en mjög gleðilig, ok því svá, at hans veraldar vegr líkist 
lægra hlut þess viðar, er pálma heitir, sem Davíð sannar, at 
réttlátr mun blómgast allt eitt ok pálma, hvat sæll Gregorius 
greinir meö þeirri glósu, at pálma náttúrast einsligra vexti en 
engi viðr annarr, fyrir þá grein, at hann er minnstr í sér við rót- 
ina, en æ því megnari sem ofarr meirr líðr, þar til hann breiðir 
listugar rásir sinna lima með fögrum flúrum ok venum ávöxt- 
um, bæði súrum ok sætum. þat cr annat hans náttúra, at næst 
jörðinni selr sik næfrin með berkinum skarpast inn at trénu, 
en gerir sik æ því liðugari sem viðrinn vex ok feitin þróast 
npp at limunum. En þólt margir guðs ástvinir beri réttliga 



164 



BISKUPA SÖGUR. 



Gu&mundnr sagn. 



mynd þessa viðar eptir lögtekinni skýríng, mun þessi glósa 
sýnast herra Guðmundi nálægri ok eiginligri en flestum öðrum, 
þvíat grannvaxinn pálmviör nær jörð merkir þá fyriiiitníng er 
hann veitti jarðneskum hluttim , at svá sem hann gjörðist fá- 
tækr ok lítill í líðandum hlutum , vyrði hann í efri glósu við- 
arins mikill ok ríkr með himneskum auðæfum. En stríðan 
sú, er næfrin veitir viðinum í neðanferð, merkir föstur ok bind- 
andi, meizlur ok kvöl ok þröngvíngar, er sagðr guðs maðr þoldi 
í veraldligu lífi með útlegðum ok údæmligum meingjörðum, 
sem beinbrotin sjálf bera vitni, því blómgast hann nú göfug- 
ligr í hærra stað með fullum flúrum ok feitum ávexti mildinn- 
ar, frjáls ok fyrir utan alla þröngvíng sinna úvina. En því er 
viðarins ávöxlr bæði súrr ok sætr, at biskupinn veitti sínum 
undirmönnum tvenna bergíng, þá er hann hirti suma með 
mjúkum ok blíðum bænarorðum, sem steypandi feitt oleum 
meö fögrum fortölum í þeirra opin sár þeim til sálubótar ok 
syndalausnar. En þeim , er ei vihlu hlýðnast heilagrl kirkju, 
heldr æ grimmast mót henni, sparði hann eigi þeirra sárum 
súrt vín ok sára lækníng með bitru banni ok beisku áfelli. í 
þriðju grein skýrir sæll Gregorius grannleik viðarins fyrir tempr- 
anligt upphaf góðra verka, þvíat sá maðr, sem vitrliga byrjar, 
þrotnar ei allt til síðasta enda, sem gjörði guðs maðr Guð- 
mundr biskup, er þróaðist frá góðu til betra, þar til hann lók, 
sem váttar cvangelium, eilífa heilsu fyrir sína slaðfcsti. Nú 
sem um er runnit hvat pálma merkir með sínu formi, má vitr 
maðr héðan af þveru vcl skilja , hvað skógviðrinn hefir þýða, 
er mestr ok megnastr vex við rótina, þat er í fám orðum öil 
ástundan til veraldar, en mínkan ok þurðr til himneskrar föður- 
leifðar, ok svá hver grein fyrra viðinum er mótslaðlig; má þá 
glósu réttliga eignast Sighvatr ok hans eptirlíkjarar ; er þessi 
staða mjök ólík, önnur sýnist [há] í upphafi, en eyðist öll ok 
verðr at öngu, en herra Guðmundr fór langt í veröld vaxandi 
með hæð hjálpsamligs ávaxtar sér ok öðrum til fagnaðar. Nú 
kann vera, sakir íjölskyldu eðr vanfæri, at maðr orki eigi svá 
miklu erfiði, at ræta upp með rótum þenna pálmam, ok bera 
lil herbergis, þá mun hann ei svá latr eöa vanmegn, at hann 
vili eigi saman lesa sér í hönd flúr af víðinum, síðan þau eru 
hvárki dreifð um eyðimörk ne fljótandi fráskilliga yfir hafs- 
megin, heldr hvert hjá oðru sem hægast til samlestrs. Sá 



Guðnnindar sngn. 



IUSKUPA SÖGUK. 



165 



maðr rætir npp pálmam ok flylr með sér, sem lekr kœrliga 1 
alla lífssögú herra Guðmundar, en sá bleðr flúr eða frukt af 
tréniij sem fyrir ástar sakir við biskupinn skrifar þann óð minn- 
íngar, er samhaltlinn boðar blóm ok birti andligrar miskunnar, 
er hann þá í hárri stöðu himneskrar kurie, því at lágr lffs vegr 
öðlaðist eilífa hæð. [í aðra grein má þat orðfelli flúr heita, 
sem fegrat stendr með sluðium ok hljóðstöfum ; birtist ok 
einkar vel í slíku, hversu ástin er vellandi til þessa manns, herra 
Guðmundar biskups, er hver túnga þykkist nýjum fagnaði gefin, 
ef hann kann Jofa, hvárt heldr með sundrlausiim orðum eða 
samföstum; því heyrum í fyrstu, hvat skáldit kvað í fyrstu af 
undirstöðu viðarins en síðarr af bruminu, at sama veg leiðist 
skáld ok skýríng. Öll þau tákn, sem hér til hafa kveðin 
verit, vann herra Guðmundar miskunn þann tíð hann var í 
dauðligum líkama, ok því merkir þetta mál fyrir lægri stöðu 
viðarins. En nú, sem trúist, at hann hali sótt í hæð himinríkis, 
sœkir glósan upp í tréit, þvíat fylgjandi tákn vann öll eptir 
veraldar lífit, en magn ok mergð ávaxtar þess, er pálmviðr- 
inn berr, fær engi maðr letruin lukt eða í frásagnir fert, sem 
actor váttar, þá er hann svá segir 2 : 

Táknin öll hve lýði læknar 3 (o. s. frv.). 
Ok enn segir hann svá til viðarins: 

Líti þjóð í lofsmíð mætri 4 (o. s. frv.). 
78. Nú skal í fyrstu segja þá sýn, er fyrir sagði þá sókn til 
herra Guðinundar, sem hann hefir nú öðlazt af öllum áttum. 
Nokkurum vetrum eplir andlát Guðmundar biskups sýndist í 
svefni merkorðum manni, at prestr, er Símon hét, kæmi til 
hans; prestr sá var vígsluson ok kjötligr frændi herra Guð- 
mundar biskups. Sem prestrinn sýnist honum standa fyrir 
sænginni, kennir hann hverr kominn var, ok greinir þat með, 
at sá er framliðinn; því segir hannsvá: Símonminn! seg ítiér* 
nokkuð úr öðrum heimi, þvíat ek veit at þú ert framliðinn. 

i) letrliga, 398. 2) 398 hofir þenna kap. síftastan, og lykr þannig, 

frá [: (lífs vegr ö^ltóist himncska hœb) ok eilífan heibr mcb almáttiguin 
gu^bi án nokkurra endimarka. Hafi nú þeh', scm sag^a hluti góí)fúsliga 
licyr'bu, frfb ok fagnat) me<o guoi, en framlftnir hvild cilífa! Amen. 

Mc disponc pia post mortcm virgo Maria 
pontificis mundi sub præsidium Godcmundi. 
3—<i) Sjá drápu Arngríms aptan vií) söguna. v. 00, 40. 



ÍGG 



BISKUPA SÖGUR. 



Giiðinundar saga. 



Prestrinn svarar: hvers viltu spyrja? — f>ess , er mér er mest 
í'orvitni á, segir hann. Hvaterþat? segir hinn andaði. — At þú 
segir mér nökkut frá herra mínum ok andligum [föður], Gufc- 
mundi biskupi. Prestrinn svarar: margt ok mikit erþaraftal- 
anda, þvíat Guðmundr biskup er hinn dýrligsli guðs ástvin, ok 
þier menn eru sœlir, er undir hans biskupsdómi hafa með 
hlýðni verit, ok þeirrar hlýðni nýt ek síðan ek leið bröt af 
þessum heimi, þvíat hans ölmusur ok píslarvælli með heilagri 
bœn ok hreinlífl steig upp hátt í augliti drottins, sem þat 
reykelsi samtemprat himnesku thimiamathe, er í sínum ilm 
má ei orðum skrifast, ok þar mun koma, sem tímar líða, at 
engi maðr á öllu íslandi mun þurfa þess spyrja, hverr Guð- 
mundr biskup er með guði , þvíat til hans mun sótt verða af 
öllu íslandi, sakir þeirrar gezku, er guð veitir honum til heilsu- 
bótar ok hjálpar öllu mannkyni , ok trúandi mönnum; num 
þaðan af landinu mest megin í sókn , sem biskupinn var opt- 
ast bezt tekinn í sinni úllegð , þvíat guðs blezan er þeim öll- 
um, er vcl gjörðu svá vökrum hans vin. Vit ok þat með, at 
sá maðr, sem guðs [móður] Marie ok mínum herra Guðmundi 
biskupi vill gera þægja ölmusu, fæði hann fátækan mann á 
hvert laugarkveld ; skaltú þenna hlut segja sem flestum , þvíat 
góðfúsir menn munu þat gjarna heyra vilja; mun þeim ok betr 
endast sinn kostr^ er þessa ölmusu gera; nú mun hvat ek 
sagði þér, þvíat þat þarnast eigi framkvæmd á sínum tíma. 
Ok hversu þat er nú fyllt í dag, sem preslrinn fyrir sagði í 
sýninni, segir aclor : 

Ileilagr blómgast hölda skýlir 1 o. s. fr. 
JNú fyrir þá ekynsemd, at lífssaga herra Guðmundar ok lofligt 
vitorð mannanna vel vátlar, hversu heit ok háleit var vinátta 
þeirra guðs móður Marie , skal þat upphaf tákna biskupsins 
eplir iiflt, er hann var í fcrð meö henni ok vann hennar boð, 
þvíat þessi er hans hin æzta tign, at vera hennar þjón bæði 
lífs ok liðinn. 

79. Arnbjörg hét ein úrík kona, hún var í Skálholts bisk- 
upsdæmi, í því bygðarlagi sem Fljótshverfi heitir; hún var kviðug 
at barni, svá at þess fæðíngarlími var kominn vikum eðr nærri 
því; fæddi hún eigi þat barn á því hausti , ok á vetri stóð 



i) Sjá drápii Arngríms aptan \ib söguna v. 39. 



t 



Guð.mmdar saga; IHSKUPA SÖGUR. 167 

hennar bagr meðr slíkum [hætti] frani um jól ok svátillanga- 
föstu. Með iðuligu ákalli kvaddi hún sér til hjálpar móður allrar 
niiskunnar, júngfrú Mariam, ok hennar viröuliga vin, hinn góða 
Guðmund hjskup, haíandi náttliga vatn úr þeim hrunni, sem 
[hann) hafði hlezat, hjá sinni sæng. Sem þessi tími kom, íellu 
at henni mikil uhægindi af digrleika ok margkyns meinlætum, 
at hún fékk sik ekki upp rétt eðr gengit annan hátt, en hún 
dró sik fram með tveim stöfum ; hét hún þá mörgum [smá- 
hlutum] til júngfrú Marie ok hins góða Guðmundar biskups; 
þoldi hún þá pínu jafnan framan lil Maríumessu í föstunni, en 
hana bar þá upp á skírdag. ök svá sem sól var í landsuðri 
á þann dag, sagði hóndinn , at hann vildi sækja nóntíðir, en 
hún bað með gráti , at hann fiytti hana í bænarhús, sem þar 
var á garðinum ; gjörði hann ok svá, ok kastaði undir hana 
einni dýnti frammí fyrir altari, mátti hún þá öngvan veg liggja 
nema á rygginn, ok hváriga hlið víkja sér, grét hún þá sárliga 
sína kvöl ok baðst fyrir til guðs, bergjandi vatni hins góða Guð' 
mundar, ok síðan rann á hana svá sem höfgi. Gömul kona 
ok góðfús ok sjónlaus var hjá henni, ok ekki fleira manna. 
þenna tíma vóru snjófar svá miklir á jörð, at menn kómust 
varla bæja millum. Sem Arnbjörg þóttist sofnuð vera, fyllti 
allt húsit með Ijósi ; þá kendi hin gamla kona þvílíkt, sem 
hjartr eldr veri borinn fyrir hennar augna staði, ok því hélt 
hún þar fyrir báðum höndum , en Arnbjörg sá eina júngfrú 
standa hjá sér, ok karlmann með kennimanns klæðum. Júng- 
frúin talaði til hans : sit at herðum henni , Guðmundr biskup! 
meðan ek geri mitt starf. Síðan lagði þetta blezaða blómstr 
sínar signuðu hendr á hennar sjúkdómsfullan kvið, ok strauk 
svá fast, at þar af þóttist hún þola mikinn sárleika, ok með 
þeim sama fæddi hún barn. Drottníng himins ok jaröar talaði 
svá: þú hefir fæddan pilt ok hefir ek hann á brot með mér, 
en ef nökkurr grunar, at þér sé þessi miskunn veitt, þá seg þat 
fyrir sem úvorðit er, at sakir minnar tilkvámu skal þenna snjó 
svá skjótt af taka, með linum vindi ok sólar hita, at ailr fénaðr 
skal hafa jörð ínóg á páskadag; ok svá varð. þrjá hluti vil 
ek at þú gerir: vatnfastir fyrir mína þessa hátíð æfinliga, 
ok lesir dagliga engilliga kveðjuvij sinnum, meðan þú liíir: Ave 
Maria. IJheimilan mann fyrirbýð ek þér at taka héðan af, en 
eigi at eig[i]ngiptast. Arnbjörg svaraði þá, svá hátt at heyrði 



168 BISKDPA SÖGUR. Guðinundar sngo. 

hin gamla kona: fegin skal ek svá gera, Maria mín sæl! Síðan 
vaknaði hún, með mjófum vexti, mjög svá alheil ; ok þá er menn 
kómu til hennar , ok höfðu hendr at henni , hittu þcir klæði 
hennar með bióð, ok barns fylgju eptir líkindum. Lofuðu allir 
guð þeir sem sá ok heyrðu, ok guðs móður Mariam, ok hinn 
góða Guðmund biskup, ok hér um kvað herra Arngrímr vísu: 

Heilagt blóm kom hrínga Naumu 1 (o. s. frv.). 
Ok enn kvað hann hér af: 

Sínar lagði hendr en hreina 2 (o. s. frv.). 
80. I>órný hét kona , sú er með barni kviku þóttist vera, 
var ván at þat fæddist móti sumri, en at jólum fyrir um vetr- 
inn tók hún blóðföll , ok hafði þau í hverjum þrim vikum, 
framan til þorláksmessu annan vetrinn, ok þá hét hún á hinn 
sæla l>orlák, ok þótti henni þýngja við silt heit. Á kyndils- 
messu hét hún á várafrú, ok fór sömu leið. Frjádaginn fyrsta í 
langaföstu bar hún mál á, ok þuríti þá um sik iij álnar ok þvera 
liönd; stendr með því framan til Guðmundardags ; ok næsta 
dag fyrir leggst hún í sæng sína, meðr fárligri sótt ok svíðanda 
harmi sinnar vesaldar; byrjar hún þá sitt ákall til [guös], ok 
einkanligum bænastaö til hins góða Guðmundar, ok heitr al 
ganga til Uóla þrjá velr hina næstu ok gefa eyri vax, ok láta 
sýngja þrjár sálumessur fyrir sál föður hans ok móður, ok síðan 
sofnar hún. Ilenni sýndist þá maðr slanda fyrir sænginni í 
myrkblárri kápu, ok horfði á hana um slund, ok talaði síðan: 
dylst ekki við, at ek er Guðmundr biskup, ok efn heit þín sem 
bczt, ok leyn ei hvað íniskunn þú fær. Síðan tók hann sinni 
hægri hendi á brjósti henni, en vinstri undir herðar, ok slrauk 
allan hennar líkama niðr til knjá; varð henni við hans átök 
gott, ok þó mjök sárt, ok því líkast sem kona fæðir barn mcð 
skemstum sjúknaði; ok eptir þat lá hún svá sem örviti af 
meginleysi, ok vissi eigi hversu maðrinn hvarf eða braul fór. 
Um morguninn, sem hún vaknaði, var hún alheil, ok svá mjó, at 
hún þurfti eigi meira um sik en alin ok spönn; þat fylgði ok 
hér með, athún hafði haft kveisusull undir hendinni, var hann þá 
gróinn með öllu, ok hennar limir allir svá liðugir ok mjúkir, sem 
hún hefði alldri þess kyndis mein haft, ulan fætr niðr frá knjám, 
þeir vóru mjög stirðir, þvíat á þá hafði hans blezaða handa- 
tak cigi komit. f>at fylgði ok hér með, at þá er menn kómu 

""*" — _ «_ _______ _-_.—* — _— > _ _»_•_• _ —-__——— i —•—__-__ _ __-— — - ■ - ■ ~ — — — — ™» *_w _____ •_■_» ™— ■ — —_——> _ M^. ^ . . - . 

i - 2) Sjá drápu Arngríms aptan vib söguna v. 54, 55. 



Ciuðmundnr sngu 



BISKUPA SÖGCK. 



169 



at henni, ok skynjuðu, at öll hennar klæði hittust þurr ok flekk- 
laus, sem beillar konu, sór hún þessa jartegn fyrir sira j>or- 
steini ofíiciali, heima at Ilólum, ok þessa jarlegn vita allir góðir 
menn sanna vera. Ok er þat eigi efanda, at þessi signaði 
hiskup skínn háleitliga upphafiðr í himinríkis böll ok samsæti 
annarra heilagra biskupa, svá sem segir herra Arngrímr hér um : 

Sóttir græðir allra átta 

uppi og niðri, ok þar í miðju, 

bót fær hverr er biskup ftran 

beiðir þess er samir greiða. 

Ollum bergr sá er eyðir villu 

ormbóls hötuðr fegri sólu; 

lúti gjörvöll landsbygð sætum 

lim stýranda bjartra himna. 
Ok enn kvað hann: 

Ilmar slíkt um allan hólmann, 

Ormr biskup veldr þeirri forman, 

beiðist bann með björtum kvæðum 

biskups heiðr at víða reiðist; 

verðr Guðmundr efri jörðu 

elsku Baldr ef þyrma valdi, 

drottinn efli hann mildr og máttugr 

mána hjarls til slíkrar vánar! 
81. þorgerðr bél kona gömul, köllut kráka, hún var skap- 
hörð mjök, ok þó trúföst í öðru lagi; hún hafði verithjáGuð- 
mundi biskupi, þá er hann var í Odda hjá Sæmundi, ok sagði 
marga góða luti af hans framferð ok hátlum, sem sannir 
mundu alljr vera. J>á er hún var fimtög at aldri ok þrim vetr- 
um meirr, tók hún augnaverk svá sterkan, at bæði hennar 
augu sukku meðr sprúngnum sjáldrum, ok fór úr vágr ok hold- 
fúi; varð hún með öllu steinblind, ok stóð með þvi um xxx ára. 
llún hafði Iijá sér dagliga valn Guðmundar bískups, ok bar þat 
upp í skoltana, ok þóttist linan af fá, er kalt var; með hjarta- 
ligu ákalli ok áheitum bað hún til hins góða Guðmundar bisk- 
ups sér miskunnar ok vægðar síns meinlætis. Margan tíma 
sótti ck, bróðir Arngrímr, henni þetta vatn í mínum barn- 
dómi, þvíat hún var með feðr mínum fimtán vctr, ok þar and- 
aðist hún, scm hún hafði lxxx ára ok þrjú ár. Fékk hún sýn 
Bína á Guðmundardag, ok var skygn, svá at hún sá mann á hesti 



170 



IUSKUPA SÖGUR. 



Gnðinnndar sngn 



um hálffjórðúngs veg; prófaði þetta faðir minn ok margir 
aðrir dugandi menn, en hún lifði tvá vetr síðan. Má þatsýn- 
ast nökkuð einkanligt, at þessum góða guðs vin líkaði at lækna 
svá gamlan aldr ok til lítillar nytsemdar færan eptir manna 
ásýn. Hér um segir herra Arngrímr svá fallit: 

Vélheptir gaf vísum krapti 1 (o. s. frv.). 
Hér næst skal setja annað lákn sæmiligt í grein ok öðru lagi 
sem ólíkast, at þat birtist kristninni með eilífri frægð, hversu 
þessi blezaðr biskup fremr sik háleitan í völdum verðleik, hvar 
er hann hjálpar fyrir heit blautu barns beini eðr örvasa aldri, 
sem nú [várj áðr litlu lesit. 

82. í Vestíjörðum, er opt vóru nefndir, var kona sú, er átti 
brjóstbarn í reifum vaíit, þat sama barn varð fyrir ströngum 
augnaverk, at með æsiligum harmi sprakk út augasteinninn ann- 
arr, svá at móðirin tók hann með öllu fráskildan sjáldrinu, ok 
vafði í einum klúl, lét svá niðr í læsta kistu, ok gekk aptr til 
barnsins, með svá hjartaligri sorg, sem móðirin kann hafa með 
sitt blóð ok bein. þviat hún sá æflnlig örkyml á barni sínu, en 
þat til auka, at þat grét svá sárt, at cngi huggan mátti nær 
koma. Móðirin snýr þá hug sinn til almáttigs guðs, ok til 
trausts virðuligs herra Guðmundar biskups, með þeirri framjálan, 
at hún skal sækja hans legstað , með offri þvílíku sem hún 
nefndi tii; ok án dvöl, eptir þetta staðfast, fellr grátrinn í kyrt, 
ok hægr svefn kemr í fttaðinn, svá at á næstu nátt héflr baruit 
beztu náð; ok um morguninn eplir, sem hún tekr þat upp til 
brjósts at gefa því rnjólk, sér hún svá signaðan lut, ok hverri 
túngu lofligan, at barnit er albætt, með aptr goldnum augum ok 
heiisu. Móðirin grét í fagnaði, ok rennr hvalliga til þeirrar 
kistu, er hún haföi augasteininn lukt í klútinum, ok sér þar 
annan hlut mjök merkiligan ok einkanligan : knútar allir vóru 
kyrrir, en steinn í bröttu; ok til marks um, at hann hafði þar 
legit, lá eptir ein blóð-drák í þurru léreptinu ; sýndi hún þetta 
knýti skynsömustum mönnum í því héraði, ok þar með tvá 
vátta: fagra heilsu barnsins ok blóð - drákina. YQr þenna 
dýrmæla hlut segir svá Einarr Gilsson: 

Verk tók jóö sem orka, 

ósmátt var þat, mátli, 

sorg, í sjónar bcrgi, 



j) Sjá drápu Arngríms aptau \ib söguna v. 5G. 



Guðmundar sngn. 



BISKUPA SÖGUK. 



171 



svall óðliga móður, 

enn af angri stinnu 

út sprakk á kinn þrútið , 

Höfn sat beint yflr barni 

baugs grátandi, auga. 
Ok enn segir hann svá: 

Veit ek at vafði klúti, 

valtúns, röðul brúna, 

læsti ok Lofn í kistu 

linns vannliga sinni; 

gulls nam á Guðmund kalla 

grund mjúkliga stundar 

heldr at hann hjálpa skyldi 

hress aumíngja þessum. 
Brátt nam barns at vitja 

brík foldsíla ríkis, 

öls leit ennis sólir 

eik hrafnskygnar leika; 

hægs var horfit auga 

Ilristar els ór kistu 

braut, en blóð í klúti 

bíðendr litu síðan. 
83. í Vestfjörðum var kona nökkur öreiga, er dóttur átti 
mjök gálausa ok hégómafulla; móðirin elskaði hana heitt ok 
hjartaliga ei því síðr. Enni ýngri bar svá til, at hún sagði sik 
þyrsta eitt kveld; móðir hennar gengr til brunns, ok berr inn 
vatnið ok gaf henni, en in ýngri drakk. Eþtif lítinn tíma æpti 
hún hátt, ok er rnóðirin heyrir þat, spyrr hún hverju gegni. 
I3nga kona svarar: mik skerr innan svá sárt, segir hún , at 
ek veit at nokkut heíir verit í vatninu rrijök úhreint. JMeðr 
þessum orðum heldr hún at sér höndunum sem fastast, ok 
veltir sér á ymsar hliðar ok æpir mjök sárt. Móðir mín, segir 
hún, heitum við á binn góða Guðmund biskup ! — ok þær gera 
svá með föstu heiti; at þær báðar skulu ganga til Uóla sem 
fyrst verða þær liðugar, gefa eyri söluvoðar ok svngja nökk- 
urum sinnum Pater noster. Ok sem þat er gjört, leggst slúlk- 
unni fyrir brjóst, ok setr at henni spýju mikla, ok sem ljós 
er til borit, ok lcitað sem gjörst, ef nökkul fyndist kvikt í því 
er hún upp seldi, ok fannst þat meðr engu móli. Eptir þetta 



172 BISKUPA SÖGUR. Gu&inundnr snga. 

leitaði móðirin henni hæginda, þvíat stúlkan var þámjökmeg- 
inlaus ok lítt haldin ; liggr liún þannveg þar til um kveldit 
koma heimamenn hverr í sína sæng, utan móðir hennar, hún 
vakir yflr dóttur sinni , biðr henni hjálpar með gráti. Mærin 
scgir, at hún hefir mikinn sárleik fyrir brjóstinu, en þykkist ei 
kenna skurðarins síðan er hún spjó. Ok sem á leið nóttina 
sofnar hún; í þeim [svefni] birtist henni tíguligr maðr í dökkri 
kórkápu með bjartri ásjónu, hann talar svá: mjök undra nálægir 
menn krankdóm þinn, en hann kom þér til makliga sakir gá- 
leysis, er þú heíir á margan bátt, en sjá nú hvern gest þú 
hefir viðtekit. Uann rélti þá fram höndina, ok sýndi einn vatn- 
orm, er lá í hans lófa. Ormrinn vildi hrökkvast til hennar, en 
þessi hinn ágæti læknir reist einn hríng í lófa sér með fíngr- 
inum , ok hröktist ormrinn þar innan í, en þorði alldri á at 
ráða hrínginn. ^essi taiar þá: því gleyptir þú þenna orm at 
þú gleymdir krossmarki ok gjörðir þat ei fyrir þér* , þar er 
þú máttir ekki sjá í myrkrinu hvat er þér var borit; en nú, 
þótt þú sér heil gjör, nýtr þú ckki þín at því, heldr guðs misk- 
unnar ok trúfesti móður þinnar, þvíat hún hét til mín með 
hjartaligri góðfýsi; en ek er Guðmundr biskup Arason frá 
Hólum. Eptir þetta leggr hann sínar hendr á hennar líkam, 
þar sem sárastr,. var. At þessu lyktuðu hvarf hann af hennar 
augsýn, en hún vaknaði með fogipleik, ok sagði mæðr sinni ok 
mörgum öðrum, ok lofuðu ajjir guð. J>ær mæðgur fóru til 
llóla eptir heiti sínu, en hin únga kona lagði af leikinn ok laus- 
úng, ok elskaði mjök Guðmund biskup með[an] hún lifði. llér 
um kvað herra Arngrímr: 

Svelgdist ormr með vatni vörmu, 

varð hann innanbrjósts, leiknum svanna, 

síðan fékk hún sótt með æði, 

sútum grét þat móðir þrútin; 

henni birtist heilagr kennir 

hófs sýnandi snák í lófa, 

eyðir þorðit yflr at ráða 

jarðar hríng, þar er merkt var fíngri. 
Ok enn kvað hann : 

Slíkt veitir vin sætum 
valdr heimsalar tjalda 

i) cr, b. y. Hd. 



(Juðimmdnr snga. 



BISKDPA SÖGUR. 



173 



enn at aukist minni 
öld, at starfa gjöldum : 
sá er lastauðgum leysti 
lýð, en djöflar flýðti, 
# áðr var í eymd en auðnar 
allr heimr ok kyn beima. 

A O O 

Anno domini CD. ccc. xl°. iij kom sú kona til Hóla ór Vestfjörð- 
um, er Ýngviidr Magnúsdóttir hét; henni bar svá til, at hún gekk 
til brunns eptir dagsetr á langaföstu, ok tók sér vatn meðr 
úhreinni fötu ok drakk skjótliga, ok í sylgnum þóttist hún kenna 
þvílíkt, sem hún gleypti hár eðr nokkurs háttar strá með vatn- 
inu. Eptir þat sest hún um, ok flnnr á barmi fötunnar liggja 
einn vatnorm lítinn; önnur kona, sem gekk með henni, sá þetta 
sama, ok vildi þar fyrir eigi drekka. Ok eptir páska um várit 
fann hún með ser, at hún var stúngin innan, því líkast 
sem þá er maðr pikkar sjálfs síns kjöt með nálarodd, var þetta 
optarr ok meirr sem á leið várit, ok þar lil hún digraðist meirr 
ok meirr af þessu, á þann hátt sem höfn vex með konu. En 
hvað þarf þetta orðum drýgja? hennarþessi krankleiki vex með 
svíðandi kvöl ok sárligri þíriu, ok hennar líkami þrútnar svá, 
at hún hafði digiieika til þótt hún gengi mcð tveimr börnum ; 
þá var hún hörmuligast innan skorin er hún fastaði, en helzt 
þótti henni til linanar at drekka sem optast. Ferr slíku fram, 
sem nú v^r sagt, um hennar hag sex misseri, þar til sem hún 
lcggst í kör at þrotum komin ; en er hennar þíngnprestr lítr 
þat, heitr hann í fyrstu fyrir henni á himneskan föður himin- 
ríkis, með fulltíngi várrar frú ok hins góða Ouðniundar biskups, 
at þessarrar konu eymd yfirlúkist á einhvern háttafþúngri kvöl. 
Ok sem hún játtar at ganga til llóla þegar hún verðr fær, með 
þeirri ölmusu, sem hennar fátækt mætti vel offra. Með þessu 
heiti dreypir prestr beinavatni Guðmundar biskups á varrar 
henni, ok er þat niðr rennr, þykkir henni nökkvat þröngvast 
upp í kverkrnar með miklum sárleik, svá at hún spýr blóði. 
En er prestrinn sér þat, tekr hann með sínum fíugrum bröt af 
hennar kverkum þann vatnorm , er með henni fæðzt hafði , á 
vöxt sem lítill silúngr spannar langr; hann hefir bæði bægsl ok 
sporð. Sem þetta kvikvendi var út dregit ór hennar munni, 
fœr hún langt úvit, ok ór því er dreypt á varrar henni, nærist 
húnþá, ok þó mjög harðla seint, sváat hún verðr eigi lieil innan 



174 BISKUPA SÖGUR. Guð.nundar saga. 

næstu xij mánaða; fékk hún þó fulla heilsu um síðir ok lofaði 
sannan guð ok hinn góða Guðmund biskup. Yör þessa jartegn 

segir Einarr Gilsson : 

Rökk fór drós at drekka, 
drakk hún eigi hreint nakkvat, 
gengu þorna þúngru 
þúng stríð í búk síðan , 
skar með firna fári 
fárgjarn um kvið sáran 
hvair gullrendrar grundar 
grund fagrvita mundar. 

Snót lá þessi þrútin 
þrota mædd, en þat Gotnar N 
fox bert sögðu saxa, 
sex misscri vissu; 
þöll nam sveigs at svella, 
svellt þurfti hún belti, 
linnr hjó sjúkan svanna, 
svanninn átta spanna. 

Lýðr vann biskup blíðan 
blíðr kallandi síðan 
sætu böls til bóta, 
bót fengu þeir skjóta: 
prestr lét í munn mætri 
inætr beinavatn gætis 
lindi grafþvengs grun[dar] 
grandlauss fíra andar. 

Skreið ór hreindu híði 
híðs biflykkja síðan 
hann ok elda unnar 
unnar bröt af munni, 
seið lijLu drengír dauðan, 
dauð var sorg ok nauðir, 
hríss, kendi dygð, drósar, 
drós Guðmundar Ijósa. 

Strengs leit álnar anga 
angrfirð hnefa langan 
öld þann er fæddi foldar 
fold á fiínu holdi; 



Gnðinundnr sngai 



BISKDPA JSÖGUR. 



175 



dýrð sknlu himna hirðis 

birðendr framast virða, 

viðum sómir þat, sæma 

seims í öllum heimi. 
84. þat er góðum mönnum kunnigt, hversu margar jar- 
tegnir ok dásamligar guð allvaldandi heíir virðzt at vinna fyrir 
ákall þessa síns vinar, hins góða Guðmundar biskups, sem 
skinit hefir í skærri trú heilags siðferðis andaliga ok iíkamliga, 
sem hinn bjartasti gimsteinn ok geisli skínandi sólar; er þat 
eigi undaiiigt, þótt hann hafi syndugar sálur frelstar fyrir sitt 
iðuligt ákall með algjörri skynsemd, endrgetnar fyrir vatn ok 
helgan anda þeim til lausnar ok leiðréttu. En hitt er yfir- 
vættis mildi, at hann hefir heiðnum hólpit, ok þeim , er ekki 
hafa kunnat [at] biðja fyrir sér; ok til þess at þelta sannist, þá 
beyri þat er eptir ferr. f>at bar til í einum stað á Islandi , at 
tveir menn, kaiimaðr ok kona, höfðu at fara með heiðit barn 
til skírnar; lá þeirra vegr yfir á nokkura; var þetta vetrartíma. 
Ok er þau komu at ánni, þá sá þau, at hún var í leysíngu ok 
jakaför á allmikil ; þau töiuðu með sér, at illt var yfir ána, ok 
kaiimaðrinn sagði, at hann vænti at duga mundi, ok veðr yfir 
ána, ok aplr í mót konunni, ok tekr honum vatnið i beltis- 
stað. Hann talar til konunnar: leys af þér skikkju þá, er 

þú berr barnit í, ok skal ek setja hana upp á herðar mér, 
sfðan vaö lijá mér forstreymis, ok halt undir belli mérl — ok 
með þessu vaða þau á út. Sem þau koma á miðja ána, 
þá losna fætrnir undir konunni , ok í þessu sér bann at rckr 
at þeim mikinn ísjaka; þykkist þá sjá, til hvers at draga 
mun; verðr þat þá fyrir, at hann skýtr skikkjunni ok barninu 
upp á ísbrúnina, en jakinn færir þau í kaf bæði, rekr þau ofan 
eptir á bæði, ok svá jakann. Ok með því, at guð vjldi lcngja 
lff þeirra, þá rekr þau aptr til sama lands. Ok sem þau koma 
þar ok fá upp staðit, sjá þau hvárki jakann né barnit, enda 
dimmaði þá af nótt. |>au felldu bæði tár fyrir slys sitt, ok 
kómu heim til sama bæjar. Faðií ok móðir, sem þau heyrðu, 
kærðu hörmuliga sína sorg ok grélu sárliga dauða barnsins. 
Móðirin mælti þessi orð [með| hræðiligum gráli : veittu nú, hinn 
blezaði biskup (iiiðmundr, at barninu verði þessi á at skírnar- 
vatni, en ei kom þeim til minnis at heita, þvíat þeim sýndist 
þat yfir megn. Liðr svá nóttin. Um morguninn talar faðir- 



176 



BISKUPA SÖGUR 



(inðimuulnr snga. 



inn til þessa manns : föriifn til árinnar! — Ok sem þeir fram 
kómu í þann stað, sem þau höfðu fyrr til ráðit, sjá þeir þar 
eigi glíkligt til gleði , ganga síðan ofan með ánni, þar til sem 
þeir koma út at ósi, lá þá fyrir víðr sjór; stóðu við ósinn 
naust nökkur ok þar í sjáróðrar skip. Húskarlinn talar til bónd- 
ans: ek sé jaka stóran ok svarta hrúgu ofan á, en ei fær ek 
greint sakir íjarska hvat er, má líkast þykkja at selr liggi uppi. 
Ok rneð guðs vilja ýta þeir einum bát af naustinu ok róa til jak- 
ans; má þar sjá mikit miskunar-tákn grœðara várs, fyrir ákall 
síns ynniligs vinar herra Guðmundar; þar liggr barnit í skikkju, 
lífs ok heilt um vetrlanga nótt, ok sýgr fíngr sinn. Taka barnit 
með fagnaði ok færa til skírnar. Hér yfir segir Einarr Gilsson vísu : 

Barn rak út frá ýti 

unnflóðs í haf móða, 

vátr nam Guðmund gætir 

Gjallar eims at kalla; 

fann þá er öld réð unnir 

annars dags at kanna 

sveit á ísi úti 

jóð lífligast móður. 
85. Til lofs ok dýrðar almáttigum guði, ok þessum góðaguðs 
vin Guðmundi biskupi til heiðrs, eru at segja tveir dásamligir 
hlutir af vatni ór þeim brunnum, sein herra Guðmundr biskup 
haföi vígt í sínum biskupsdómi : hefir vatnið i hvárumtveggja stað 
um vendat sinni náttúru í annat efni, en líkanligt málti verða 

9 

eðr náttúruligt. Bar svá til í öðrum stað, í llornafirði á Islandi, 
at menn vildu taka bragðals-eld millum tveggja trjá, ok lá þeim 
harðla mikit við at hafa eldinn; þcir vóru at lengi ok fengu 
eigi, ok vissu eigi hvat þeir skyldu til taka. I>á talaði einn af 
þeim : viti menn , sveinarl segir hann , at ek sé ráðit; vér 
skulum taka hnjóskinn ok reka niðr í vatn Guðmundar biskups, 
ok þá trúir ek at vér fáim eldinn; þeir gjörðu svá, ok settu 
hnjóskinn nýdreginn ór vatninu framan í bragðalinn. ok drógu litla 
hríð áðr þeir höfðu eld ínóg; sýnist oss ok öðrum góðum 
mönnum slíkir hlutir mjök [dásamligir], því vér sjátn ei nokkuð 
ólíkara í sinni náttúru en vöku vatnsins ok þurku hnjósksins. 
í öðrum stað bar svá til í Vestfjöröum , sem mjök er titt í 
því landi, þó at ei sé vcl, at menn tefla kválru; var hér ok 
svá, at tveir menn sátu yfir taílit ok pantaðu þar við eitt ok 



Guðmundar sagH 



BISKUPA SÖGUK. 



177 



annat, af því sem þeir til höfðu ; gekk öðrum merkiliga verr, 
þvíat honum dugði eigi teníngr, en þat er ónáttúra þess tafls, 
at því meira sem hann lætr þar í, þeim mun síðr vill hann 
af létta, ok þar kom sem þeim brast lýsi; var þá ei kostr 
annars en hetta tafiinu, þvíat þetta gjörðist ámyrkrinátt; undi 
sá þá allilla við, er látið hafði, ok inælti fyrir mtinni sér: vili nú 
hinn góði Guðmundr, at ek vinni aptr þat sem ek hefirlátið, þá 
skal ek minnr leggjast í þessa ónytjugjörð héðan af en híngat til. 
Síðan talar hann til þess, er hlotiðhafði: kumpán, viljum tefla 
lengr ! — Ilann svarar: hversu megum við þat, þar er við höfum 
ekki at lýsa? — Eigi er svá, sagði hinn, okkr hindrar aldri lýsi; 
stendr upp frá horðinu, tekr sér eitt ker, ok gengr til Guð- 
mundar-brunns, ok berr heim vatnit í kerinu ok steypir í lamp- 
ann; síðan setjast þeir til ok tcfla, ok brennr vatnit sem hit 
skírasta lýsi. Lofuðu allir nærverandi sannan guð ok hinn góða 
Guðmund biskup. En sá, sem vatnit bar til, lagði af kvátruna 
ok þakkaði guði, sem honurn gaf aptr vinna allt þat, sem hann 
bafði tapað í þessi ógá. Sjám vér eigi úlíkara vatnsins náttúru 
en hér varð í tveim stöðum, þar er þat snerist í feiti okþurku, 
gefandi svá næríng ok tendran eldinum móti náttúru. Svá 
kvað herra Arngrímr: 

Yættu þeir er þurfa þótlust 1 (o. s. frv.). 
86. Svá er sannliga skrifat, at í eystra hlutalands fór einn 
maðr stóran fjaliveg; rak hann fyrir sér hest klyfjaðan með 
bukkavöru, ok sakir þess at hann hafði úsnöggvar bundit klyfj- 
arnar, slær sik eitt horn at auga hestsins svá furðuliga snart, at 
stikillinn stíngr þatbrött ór koppinum niðr í leir. Svá rekr hann 
til bygðar, ok þat fyrsta sern hann náir brunnvatni herra Guð- 
mundar biskups, berr hann þat í augastaðinn. Hér má nú líta 
dýrligt guðs verk : at tveim dægrum liðnuin var hestrinn alheill ok 
jafnskygn báðum augum ; var þessi jartegn með eiði sönnuð af 
tveimr skilríkum mönnum, heíir hann ok svá optliga, at varla 
fær með túngu talt, grætt ei síðr með guðs miskunn skynlausa 
skepnu en menn, þóat fátt af mörgu skriíist í þessi bók þar 
af. En til þess at þat auðsýnist satt vera, þá berr svá til í 
einhverjum stað, í syðra biskupsdæmi, at einn maðr fór um 
fjallveg með klyfjahesta nokkura, ok sem hann rekr þeim 1 fyrir 



i) Sjá drápu Arngríms aptan vií) sögmia, v. 52, 2) þá, 219. 

II. B. 12 



178 



BISKUPA SÖGUK. 



Gu 61111111 dnr sa»n 



sér víkr einn af veginum, er hann gengr hjá honum fram, ok 
aellar at snúa honum aptr í veginn með broddstaf, en þat verðr 
eigi tetr en svá, at broddrinn kemr í augat, ok hleypr þat út 
ok ofan á skoltinn ok liékk þar, ok meðr því gekk bann til 
bæjar suðr af fjölhmum. En með því at vetrar tími var ok 
frost mikit, þá sá menn augat alfrosit liggja ofan frá auga- 
staðnum, ok með því var hestrinn lauss látinn, ok gaf engi 
gaum at honum, ok liðu svá nökkurir dagar. f>ar á garðinum 
var brunnr hins góða Guðmundar biskups; þar til gengr einn 
vinnumaðr, ok œtlar at bergja á vatni hins blezaða Guðmundar 
biskups, ok þar hjá brunninum sér hann standa þenna sama 
hest, mjök svangan, hengjanda höfuðit, sem hann vildi drekka, 
ok mátti eigi , þvíat hlaðit var um brunninn. fessi maðr var 
hjartagóðr, ok þóttist illa gört hafa, er hann hafði meitt hest- 
inn, ok því fyilir hann eitt horn, er hann hélt á, ok með vatni, 
ok steypir í augastaðinn; síðan vætir hann allan hestinn með 
því sama vatni, biðjandi hinn góða Guðmund biskup meÖ fullri 
[trú], at hestinum batni. Síðan gengr hann braut. Eptir fá 
daga liðna sést hestrinn á biti hress ok alheill, báðum augum 
jafnskygn. Lofuðu allir guð, þeir er sá, ok þenna hans vin 
Guðmund biskup. Hér yfir segir actor: 

Augun gaf, sá er engi mýgir, 

allt ok þiggr þótt niðri liggi, 

biskup sæll með birti fullri 

brennanda Ijós, hestum tvennum ; 

veittu, Kristr! at sjáim vér sætan 

slíkan mann í vígðu ranni, 

fagna mundi ílest hin gegna 

ferðin þín, með glæstu skríni. 
llædda ek sízt við reglur Eddu 

ráðin mín, ok kvað ek sem bráðast 

vísur þær, sem ek vilda at ræsi 

vel líkaði himnaríkis; 

stirða hefir ek ár til orða, 

ekki er ván at slíkt megi þekkjast, 

mála gnótt nema mjúkast 1 drottinn 

mína efli kraptí sínum 2 . 



O & e tg. ; vir^iz, Hd. 2) sbr. drápu Arngríms, v. 2. 



Guðniundar s.'iga. 



BISKUPA SÖGUR. 



179 



87. Nú höfiim vær heyrt um stundir, hvcrsu frægðarfull 
verk herra Guömundr fremr fyrir sín vötn ; því skulum [vér] heyra 
þessu næst, hvað hann vinnr með sjónum. í því kapitulo önd- 
verðrar sögu, er greindist íslands náttúra, segist, at almenníngr 
þeirrar jarðar fæðist með búnyt ok sjádreginn fisk ; en sá dráttr 
er svá laginn, at menn róa út á víðan sjá, ok setjast þar, sem 1 
fjallasyn landsins merkir, eptir gömlum vana, at fiskrinn hafi 
stöðu tekit; þessháttar sjóreita kalla þeir mið; skal þá renna 
léttri línu út af borðveginum niðr í djúpit, ok festa stein með 
neðra enda, at hann lciti grunns; þar með skal fylgja bogit járn, 
er menn kalla öngul, ok þar á skal vera agnit til blekkíngar fisk- 
inum; ok þann tíma sem hann leitar sér matfanga, ok yfir gín 
beituna, grefr oddhvast ok uppreitt járnit hans kjapt, síðan 
fiskimaðrinn kennir hans viðrkvámu ok kippir at sér vaðinum, 
dregr hann svá at borði ok upp í skip ; er þessi fjáraHi svá 
guðgefmn, at hans tilferð er ei greiðari en nú var greind, ok þó 
allt eins verðr svá mikit megn þessarrar orku, at öreigar verða 
fullríkir; má ok öll landsbygð sízt missa þessarrar gjafar, þvíat 
þurr sjófiskr kaupist ok dreifist um öll héruð. Héðan leiðir 
svá til, at menn reru til fiskjar af Grímsey, er opt var nefnd í 
sögunni, ok einn kumpána gefr sitt færi fyrir borð , svá ófor- 
sjáliga, at hann gleymir þá festíng efra endans, sem sjómönn- 
um er títt at hafa, ok því strýkrí einum rykk allthans snæri út í 
bládjúp. En sakir þess, at maðrinn var úríkr ok átti ekki lín, 
en lá við aflastund ok sumartími, harmar hann skaða sinn ok 
kallar til hugganar virðuliga tign herra Guðmundar biskups. 
Ok hann blezaðr byrgir ei sitt eyra, þvíat á næsta dag eptir dregr 
einn sjómaðr á öðru skipi þetta snæri með öngli sínum upp 
at borði. Kenndu þá kunnir menn fyrir stein ok öngul, at þat 
hafði tapazt fyrra dag. — Svá berr til í öðrum stað sunnan- 
lands nokkut líkt;, þar heita Vestmannaeyjar , at maðr rennir 
djúpshöfn ok bítr stórr flatr [fiskr], er þeir kallafiyðru; er þat 
hans náttúra, sakir afls ok mikils vaxtar, at ef hann tekr for- 
nám í drættinum, dugir ei snærinu at þrcyta með hann, ok 
því skal g[er]a liðugt færit honum til rásar, svá opt sem hann 
beiðir, þar til hann mæðist ok verðr svá dreginn í síðöstu. 
En hér berr eigi til giptuligar þeim fátæka manni, en hann 



i) 398; mcí), Hd. 



2) = uppriett (upprétt). 

12* 



180 



BISKUPA SÖGUK. 



Guðimmdnr snga. 



gleymir á líkan bátt efra enda, sem fyrr var lesit , ok því ferr 
fiskr brött með allt hans færi. Tekr ok þessi maðr samaráð, 
í minníng göfugligs fööur, herra Guðmundar ; ok ei varð honum 
sín ván at váljúg, þvíat tveim nóttum síðarr dró annarr sjómaðr 
þann sama stórfisk , svá at snæri fátæka manns var þar heilt 
ok haldit; vóru þar þrjár vikur sjófar í millim, er fannst ok 
tapaðist. Lofuðu þessir báðir menn guðliga mildi, ok miskunn- 
saman játara herra Guðmund liólabiskup. Ilér yfir segir herra 
Arngrímr : 

Ýtar frá ek út réru báti 1 (o. s. frv.). 

88. Fyrr í sögunni er groindr sá fjárafli, er menn fara í 
björg til fyglíngar, ok því gengr hér svá tii efnis, at einn þess- 
háttar manna mætir svá bráðum lífsháska, at hann stökkr í 
berginu, kemr höfuðit á grjót, sem ván var, ok lemr hausinn, 
en líf hans hélzt með þeirri guðs skipan, at hinnan var heil 
fyrir innan; sv[áj er hann heim íluttr á bygð einnar húsfrú, 
er guðhræzlu hafði með góðri kunnastu, at hjálpa þurfandum; 
hún skerr umbergis hausbrotiö, ok tckr skeljarnar, er muldar 
vóru í smátt, fægir síðan sárit ok hreinsar, sem hún þorði 
framast, allt niðr á hinnuna; er þat verk þann tíma hægjast, 
eptir samlíkri heims ok manns náttúru 2 , sem flóð er sjófar, 
þvíat þá gengr heilinn með hinnunni allt upp undir heila-bust- 
ina, en at fjöru er langt í milli. Var nú opit svá mikit í höfð- 
inu, sem þriggja fíngra hvern veg. En hvað er hér at tala um 
áburð eða smy[r]sl til lækidóma, nema húsfrúin tekr vatnmosa 
ór brunni herra Guðmundar ok fyllir með sárit, bindr síðan 
um, ok leysir ekki til fyrr en liðnar eru þrjár nætr, ok er 
hér at greina svá dýrligan hlut, at alldri kom óðaverkr í, en mos- 
inn var gróinn niðr í hausinn,svá sem múteraðr i beins náttúru, 
ok er frá leið tók jafnvel hörundslit, en var í þeim stað nökkuru 
linara átaks en í öðrum stað; var hann innan fárra daga al- 
heill maðr. HSr yfir segir herra Arngrímr, hversu skepnan veik 
sinni náttúru, eptir drottins boöi ok bæn herra Guðmundar: 

Vægja hlýtr fyrir valdi mælu 3 (o. s. frv.). 

89. Nú til þess at fyllist minníng heilagrar þrenníngar, þó 
at fátt sé skrifað af mörgu, því at ef nökkurr með góðfýsinnar 



i) Sjá drápu Arngríms aptan vií> söguna, y. 51. 2 ) ok, b. v. Hd. 
a) Sjá drápu Arngríms aptan yib söguna, v. 53. 



Guðinundnr sagn. BISKUFA SÖGUK. 181 

uppkveykíng vendi sínu erflði til þeirrar nytsemdar, at skrifa 
heilagar jartegnir þessa háleita lampa heilagrar kristni , hins 
góða Guðmundar biskups, mundi öllum auðsýnt verða, at 
hans bænir hafa svá kærliga hljóðat fyrir himna konúngin- 
um ok hans signuðum eyrum, er á landi heflr skepnan 
umvendat sinni náttúru í allt annat niát, cn henni var sett í 
skapan heiinsins, ok náttúrat mcð heilags anda forsögn. En 
sjórinn, til kúgaðr fyrir hans blezaða bæn, hefir æ vorðit 
laust at láta þat herfang , sem hann hcfir til sín dregit meðr 
gráðugri ágirni, ok þar til skulum vær heyra eina dásemdar 
jartegn merkiliga. Prestr einn bjó í Vestfjörðum, í Árnesi, hann 
var 1 1 tí i 1 vin Guðmundar biskups, heldr sýndist hann meðr fiokki 
hans öfundarmanna í sínu umtali, bæði um hans vatnvígslur ok 
jartegnagjörð, ok ci síðr þau málaferli, sem gjörðust á hans dög- 
um miliurn hans ok annarra manna. {>at bar til einn tíma, at þar 
sem hann bjó prestrinn [kómu] saman margir menn, meðal 
hverra var bóndi sá ok, er frægði með kærri vináttu signaðar 
gjörðir ok framferðir herra Guðmundar biskups, hvar af svágerist 
á þeim sama mannfundi í prestsins bæ, at til biskupsins verðr 
talat, ok bóndinn eplir vana heldr fram hans rétt í sæmiligum 
veg biskupligrar einarðar ok kristiligs siðferðis ok fagrligs lifn- 
aðar; hnyss hann við prestrinn , segir villu ok vantrú at lofa 
slíkt, sem eru vatnsvígslur hans eða enn flciri framferðir, kallar 
þá menn aftrúast, er þvílíkum hlutum veita sinn trúnað. Fór þat 
makliga, at prestr varð sama dag þar at krjúpa, sem haun hafði 
áðr örðigr staðit, at ei bæri hann með sér í annat líf þann 
umlestrs glæp ok afvirðíngar, sern hann setti sjálfs síns önd 
fyrir atmæli várs drottins vinar. J>ar ferr svá til, at prestrinn 
ö. tvá syni, er heita þorgils ok Kálfr; þeir leika ser meðr sjá, 
er nær liggr bænum, rctt samtíða, sem faðir þeirra prestrinn 
fæst í umlestri; þeir koma fram at skerjum nökkurtim, er lágu 
lágt við landit, svá at í fráfaili sjófarins vóru þau ber, en gengu 
vágar mjóflr miðil þeirra, svá at víða mátti stígayíir; sjá pilt- 
arnir, sem sólin skín á, at cinn liskr liggr dauðr utarliga á 
skerinu, ok því ráöa þcir til, sem æskan beiðir, fara út ylir smá- 
skerin, þar vágasogin vóru smæst, ok því skeri næst, sem fiskr- 
inn liggr á, var sogið miklu brciðast, svá at annarr piltrinn 
fyrirdjarfast. En sá er Kálfr hét, ok þeirra þóttist gildari, ræðr 
til ok stökkr yfir, tekst þat eigi betr en svá, at hann missir 



182 



BISKUPA SOGUR. 



GuSmwndar sagn. 



skersins , ok hleypr niðr í bládjúp , svá at honum skýtr á 
öngvan veg upp, þar til bróðir hans tekr á rás heim til bæjarins ; 
var þat eigi skemmri vegr en stórt hestskeið. Inn kemr hann 
í stofu hlaupandi með hávaða, ok með þessu orðtaki til prests- 
ins : dauðr er kursi, faðir ! — Prestr svarar : þat eru lítil tíðindi, 
frændi, þótt einn kálfr deyi fyrir okkr. Piltrinn svarar: Kálfr 
bróðir minn er dauðr. Ok hverjum dauða? segir prestr. 
Drukknaðr hér út í váginum , segir piltrinn. Prestr rennr þá 
fram af stofunni ok út at sjónum ; fór meðr honum margt fólk, 
til vitnisburðar hvat mikit herra Jesús Ghristus vann fyrir sinn 
játara á þeim degi. Sem þeir fram koma á næsta sker, þar 
piltrinn hafði dauðasteyt fengit, sjá [þeir] brátt hvar líkaminn 
liggr í kafi, ok þó upp fiotnaðr af mesta djúpinu. ]>cir bera 
hann á þurt land, ok sjá engi lífsmörk meðr honum. Bóndinn 
er vér greindum, góðr vin Guðmundar biskups, segir þá prest- 
inum, at sá dagr meðr sonar dauða er makliga yíir hann 
kominn, fyrir þá dirfð ok dóm, er hann setli drottins vin, herra 
Guðmundi biskupi ; segir, at þessi mun hans úgræðilig kvöl, nema 
hann snúi til iðranar ok bæti, ok leiti þar hjálpar, sem áðr 
hafði hann til sekta unnit. Prestrinn þiggr nú heila kenníng, 
þó at leikmaðr gæfi ; tárast nú meðr iðran, ok heitr sik æfin- 
liga til heiðrs herra Guðmundi, ef hann fær huggan. Sem þetta 
er gört, gefr bóndinn ráð, at brunnvatn herra Guðmundar þar 
nær bænum sé til borit, ok iiellt í andlausan líkamann. Svá gera 
þeir, setja kníf í miðil tannanna ok lypta höfuðit, at vatnit mætti 
niðr leita í brjóstið, ok litiu síðarr koma íbláir ílekkar á hörundit 
hér ok hvar. Síðan væta þeir líkamann, ok roðna æ flekkarnir 
sem vatnit berst yfir, þar til at fagr roði kemr í báðar kinnr, ok 
því næst hrærast fíngr framanverðir , en í síðöstu lýkr hann 
upp augu ok rennir til sýnar. Lofa allir nærverandi menn vám 
guð ok græðara drottinn Jesum Christum, er fjórdagaðan 
Lazarum reisti af gröf, en þenna sjódauðan til lífs fyrir sinn 
játara ok ynniligan elskara herra Guðmund. Er þetta verk svá 
víðfrægt, at aldri mun fyrnast meðan ísland byggvist. JJer yfir 
segir herra Arngrímr tii eilífrar minníngar: 

Sökkva frá ek við sjófar bakka 1 (o. s. frv.). 

Gotnar steyptu vígðu vatni 2 (o. s. frv.). 



i- 2) Sjá drápu Arngríms aptan vift söguna, v. 57, 58. 



Guðmundar saga. 



BISKUPA SÖQUR. 



183 



90. 'þessi blómganlig fegrð ok frægilig verk, sem um 
stund hafa lesin verit til dýrðar herra Guðmundi, er vart svá 
mikit sem minnsti smákvistr með sínum flúr af þeim tíguliga 
pálma, er fyrr var upp reistr, ok svá breiðir sínar limar, at út 
berr langt yflr allar hálfur ok héruð þeirrar jarðar, er sá ein- 
valimi vin hi/nnakonúngsins prýíJdi sínu líkams Iffl, meðr ágæt- 
um ávexti ynniligrar atferðar. Ok því má hans loflig verk engi 
hönd í letr setja, at hann blómgast sem pálma, en miklast eðr 
margfaldast sem cedrus í Libano. Cedrus er ágetr viðr, ok 
hefir, sem sæll Jeronimus skýrir, fjórar náttúrur: þá fyrsta, 
at hann kann ei fauskr verða; þá aðra, at hann ilmar sæt- 
liga; þá þriðju, at feiti þess viðar er svá mikillar yfirvættis 
dygðar , at hún græðir sjúka limu ok drepr þá maðka, er sár- 
um spilla; þar með í fjórðu grein hefir hún þann krapt með 
sínum ilm, at höggormar ok eitrflugur mega ei þola, ok leggja 
undan á flóLta. Greindar náttúrur cedri þjóna viðrkvæmiliga 
herra Guðmundi: sú fyrsla dygð, er cedrus skrifast óspiililigr, 
þýðir ágæt verk hrein ok heilög þessa manns ok guðsvinar, er 
öngvan flekk eða fölnan taka með rás tímanna, heldr standa 
þau í guðs augliti óbrigðiliga án enda, hvar fylgir ilmr mikill, 
því at hunan[g]lig frægð af fyrgreindum verkum sæls Guðmundar 
flýtr víða ok inn gengr í skilníngarvit kristinna manna. Af 
svá blezuðum viði gengr sá sveiti, er græðir sjúka limu ok 
drepr þá maðka, er sárum spilla; þat er sú ilmandi prédikan, 
er fyrr greindist i siðferðis kapitulo sira Guðmundar, er útlægði 
lýtin frá lífi sálnanna, ok veik til gróðrsamligrar gezku guð- 
drottins boðorða. Hér meðr í fjórðu grein cedri ilýja ormar 
ok eitrflugur, þvíat helvfzkir andar, lastanna yfirboðar, taka flótta 
frá sínu herfangi fyrir bæn ok blezan, vald okverðleika, þessa 
guðs ástvinar ; því mun hans frægð aldri svæfast, heldr æfinliga 
boðast ok berast, at hans réttlæti vel kunnigt guði ok góðum 
mönnum sé með úendiligri minníngu, sem trúist, í kennimann- 
ligum stóla himinríkis. (Jppá þenna skilníng, réttliga glóser- 
aðan til herra Guðmundar góða, setr actor svá fallinn verka : 

De cedro: 

Cedrus vex í foldar faxi (o. s. frv.) 2 . 

De quatuor naturis cedri: 



i) þenna kap. v. í 398. 2) Sjá drápu Amgvims aptan vib söguna, v. 14. 



184 



BISKUPA ÖÖGUB 



Guömuudar saga 



Gedrus fékk svá at eyðist ekki (o. s. frv.) 1 . 
De virtuté inputre[s]cibilis cedri, quæ comparatur æternitati 

Sancti: ' ^ ml,l ÍHMBHSÍj 

Guðmundr líkist enn skal auka (o. s. frv.) 2 . 

De odore cedri et fama cujuslibet Sancti: 

Liðit er nú sízt hann var héðra (o. s. frv.) : *. 
De odore predicandi vermesque perimendi : 

Orð guðs kenndi ágæt virðum (o. s. frv.) 4 . 
De presencia Sanöti et fuga demonum : 

Fœrir fram svá at hverr megi heyra (o. s. frv).. 5 
De laude sancte trinitatis: 

Skínandi sitr sonr hjá sínum (o. s. frv.) 6 . 

Föður jafn sitr á háfum himni (o. s. frv.) 7 . 

Bergr ábóti Jieflr birtan margan (o. s. frv.) 8 . 



VIÐBÆTIR 

(úr AM, 398. 4to). 

Margar eru þœr jartegnir ok dásemdar tákn, at guð allsvald- 
andi veitir hversdaglega fyrir bænir ok árnaðarorð þess sign- 
aða föður, herra Guðmundar biskups, í öllum álfum ok landsins 
fjórðúngum, er þessi lians ástvin hvílir, ei at eins á mönnum, 
sem áðr er skrifat, heldr ok jafnvel á skynlausum kvikvendum, 
sem tii bar sunnanlands, at prestr einn átti ferð langa fyrir 
hendi at fara til vistar sinnar, sem væri gildar ij dagleiðir. 
Ilann Jét sér til ferðarinnar járna ij hross , ok tekst eigi betr, 
en annat hrossit var járnat svá mjök í kviku, at næsta morgin 
eptír, er járnat var, mátti þat ei ganga at mat sér fyrir helti, 
ok hvergi úr sporum hrærast á þann dag; ok annau var eigi ' 
betr, heldr var þá fótrinn svá blásinn , at ekki studdi við , ok 
hugðu menn, at hóíinn muudi af reka, en prestrinn varð þenna 
dag at fara í veg; var þat in octava ascensionis, hinn fyrsta 
fardag. Donum þótti nú livorgi góðr: láta eptir bækr sínar ok 
klæði, eðr koma ei til kirkju sinnar at hvítasunnudegi , er þá 
var nálægr. þessi prestr hafði jafnan með sínum orðum fyllt 



i-b) Sjá drápu Arngríms aptan vft BÖguna, v. 45 - 49 j 59— 60 5 42. 



Guðmundar saga, 



MSKUPA SÖGUR. 



185 



þeirra manna flokk , er mótsnúnir vóru þessum guðs ástvin, 
Guðmundi biskupi, ok nú sem hann ræðst um, hvat hann skal 
af taka, gengr hann til kirkju, ok þar komandi talar hann svá 
fyrir munni sér: þú Guðmundr biskup ! ef þú mátt nokkut meirr 
en sjálfum þér, láttu batna hrossi mínu, svá at ek komast megi 
nauðsynjaferð þessa, ok ef svá verðr skal ek jafnan víðfrægja 
þína dýrð ok mikilleika; ok með þessum oröum heitr hann 
at gefa eyrisvirði matar fálækum mönnum á árlíðardag Guð- 
mundar biskups, ok at skrifa þessa jartegn, ef hrossit yrði fært. 
Ok at þessu staðfestu gekk hann út ór kirkjunni, ok þangat 
sem hrossit stóð, ok sló við beizli, ok mátti hvergi leiða. llann 
bað setja söðul sinn á hrossit, en á hest, er hann átti, léthann 
upp stórar klyfjar ok lét fara í veg fyrir; síðan sté hann sjálfr . 
á bak því halta hrossi, ok mátti þá ganga, ok þó seint. En 
svá skjótt mýktist þat, með guðs miskunn ok krapti þess góða 
biskups, at albætt ok úþrotið var þat sama kveld, ok aldri var 
því í þeim fæti verra en í öðrum þaðan frá; mátti sjá þar mikla 
dýrð þessa hins blezaða biskups, þótt heldr tjáðist á skynlausri 
skepnu en mannligu eðli. En at þessi prestr meðkenndist því 
framarr dýrð ok verðleik þessa guðs ástvinar Guðmundar bisk- 
ups, bar svá til, at þessi prestr tók strangan augnaverk, ok lá 
þó meirr í vinstra auga; verkrinn var svá æstr, at hann mátti 
önga ró né svefn fá. Hann lct sækja sér vatn í þann brunn, 
er Guðmundr biskup hafði vígt, ok bar á augun þrimr sinnum, ok 
las meðan Pater noster; ok þegar eptir hneigði hann sér ok 
sofnaði lengi , en vaknaði með því, at augun vóru bæði verk- 
laus , en annan dag alheil; lofaði hann guð fyrir heilsubót, ok 
hinn ágæta guðs viu Guðmund biskup, sem veröugt var. 

Eptir andlát virðuligs herra Guðmundar biskups Arasonar 
náði hann sannmæli af allri alþýðu, svá lærðum sem leikum, 
at hann vildi heldr í sínum biskupsdómi þola útlegð ok pínur 
allskyns á sínum líkama, dauða ok harmkvæli vina sinna ok 
frænda, með hverskyns meiðslum ok haröindum, er hann sá 
optliga sér fyrir augum , en samþykkjast framferðum ranglátra 
guðs úvina; fengu flestir hans mótgangsmenn skjóta hefnd af 
guði, sumir voveifiigan dauða, aðrir vóru drepnir, sem Sighvatr 
ok þeir synir hans Sturla ok Kolbeinn ok Markús, á Örlygs- 
stöðum í Skagafirði, skjótt eptir fráfall herra Guðmundar bisk- 
ups. Kygri-Björn prestr var ok skjótt kallaðr, hvern Norðlend- 



186 MSKUPA SÖGUR. Guðmundar sag*. 

íngar sendu utan til biskups kosníngs, ok postuleruðu hann, þótt 
hann væri 1 laungetinn. Var hann mestaf lærðum mönnum í 
mótgangi við herra Guðmund biskup. Var Kygri-Björn mikils- 
háttar klerkr, sem auðsýnast má í því, at hann hefir samsett 
Maríu sögu. Viljum vér með sannligri frásögn gjöra minníng 
þeirra biskupa, sem verit hafa at ílólum eptir Guðmund biskup, 
fram í minni þeirra manna sem nú lifa, þvíat mörg góð eptir- 
dæmi vitra höfðíngja ok góðgjarnra, þeirra sem með hófsemd 
hafa stýrt guðs kristni, mega leiða margan uppvaxanda mann 
í heiminum á réttan veg. 

Á næsta ári eptir andlát Guðmundar biskups var sendi- 
boði með bréfum gjörr af Sigurði erkibiskupi í Hóla biskups- 
dæmi, at leysa þá presta sem í bann höfðu fallit. Aðrir af 
þeim höfðu verit forboðaðir af Gtiðmundi biskupi, sumir höfðu 
verit nálægir vígaferlum ok manndrápum; var þessi sendiboði 
nefndr Ilildibrandr múkr. Á næsta sumri eptir var vígðr 
Bótólfr biskup til Ilóla, var hann bróðir af Helgisetri, góðrmaðr 
ok einfaldr, ok eigi mikill klerkr ; fannst þat brátt í bréíi því, sem 
hann skrifaði aptr til erkibiskups, sem hann var útkominn til Is- 
lands ok heim á Hóla, at Norðlendíngar vildu gjöra honum litla 
lotníng, þvíat þeir sögðu, at þat mætli hvárki sjá á höfði né hendi, 
at hann væri biskup, ok svá var hann fátækliga út sendr. En 
erkibiskupinn skrifaði aptr, at hann þóttist skyldugr at vígja 
biskupa í Niðaróss kirkju provincia, en eigi at gefa þeim guli 
ok kveif ; var biskupinn eigi svá mikils metinn af sínum undir- 
mönnum, sem verðugt var sakir biskups tignar, sem heyr- 
ast má í einni lítilli frásögu. Svá bar til einn tíma á Hólastað, 
at jólum , at tveir djáknar tefldu skáktafl', var annarr djákninn 
örorðr ok uppivöðslu-mikill ; kom þá herra Bótólfr biskup inn í 
stofuna, ok settist niðr á einn knakk þar framan at sem klerkarnir 
tefldu, lagði hann til með öðrum klerkinum, tók þá at hallast 
taflit, svá at öðrum var komitatmáti, mest af tillögum biskups; 
reiddist klerkrinn, sá er verr gekk taflit, svá segjandi til bisk- 
ups : betra er þér, bróðir Bótólfr I at fara út til kirkju ok sjá 
yfir ræðíng þinn, er þú átt at lesa í nótt, þvíat þú last 
allt rangt í fyrri nótt; starfaði ok Guðmundr biskup, sem 
fyrir þik var, meirr í bænahaldi ok ölmusugjörðum en í 

£t n ' v' (þvíat hann var), 398, líklega áfbakab. 



I 



Guðmumlor snga 9 



BISKUPA SÖGUR. 



187 



taflbrögðum. I>á svarar herra Bótólfr biskup djákuanum aptr 
í gegn, betr ok hógværligar en til var talat: haf þökk fyrir, 
djákni minn ! þetta þitt heilræði skal ek hafa , at fara til 
kirkju , segir þú þat ok satt, at mart ok mikit mun skilja 
herra Guðmund ok mik. Var herra Bótólfr biskup í öllum 
hlutum hógværr ok lítillátr, ok kom eigi stjórn á við sína 
undirmenn sem hæfði; var ok á hans dögum lítill gaumr at 
gefinn, at halda upp jartegnum Guðmundar biskups. Var hann 
Hólabiskup um viij ár, ok fór utan, ok andaðist í Niðarósi ok 
hvílir at Helgisetri. 



GUÐMUNDAR DRAPA HOLA BISKUPS, 

sem bró&ir ARNGRÍMR orti 

1345. 



1. Ilæsi heiðra ek lopts hins ljósa, 
lífs stýranda fugla ok dýra, 

jarðar gróðr þann er eykr, ok fæðir 
alla kind, ok temprar vinda: 
mæta sýni miskunn ýtum 
mána valdr, svá at eigim vánir, 
heilagr gefi þat hölda skýlir, 
himinríkis ok sannrar líknar. 

2. llædda ek lítt við reglur Eddu 
ráðin mín, ok kvað ek sem bráðast 
vísur þær, er vil ek ei hrósa, 
verkinn erat sjá mjúkr í kverkum ; 
stirða hefir ek ár til orða, 

ekki má af slíku þekkjast, 

arnar leir hefig yðr at færa, 

emka ek fróðr hjá skáldum góðum. 



188 



BISKUPA SÖGÖR. 



Gu&inundar dr.ípo I. 



3. Vendi ljóst þú, voldugr andi, 
vilda ek þiggja þat, himna tiggi, 
harðan stein, sem hölkni er vorðinn 
harða líkr, í minnis garði : 

svá at renni oss rétt at sönnu 
ramlig tár við iðran sára, 
glæpa full en gjörvöll skrípi, 
gangi á braut, fyrir sorgar þrautir. 

4. Sættu oss við son þinn ítran 
sólar þengils skrín ok engla 
ítarlig, sú er allt má veita, 
yfirdrottníngin heims ok gotna; 
allir hræðast þik illskufullir 
andar þeir, sem mektar fjandi, 
láta verða lymsku íljótir 
leikun sín fyrir bænir þínar. 

6. Heyrðu nú til afbragðs orða 
yfirmaðr várrar kristní saðrar 
þetta lof, þvíat þat er með váttum 
þér Guðmundr löngu fundit; 
treystumst vér, at hafir þú hæsta 
himna vist ok nærri Kristi, 
þó at þú liggir erm lágt meðal veggja 
lýðum virkr í ÍRJla kirkju. 

6. Mæra vilda ck skuggsjá skýra 
skrautvaxinnar dygða brautar 
orðum þanu, er á gaf fyrðum 
eptirdæmin glæpi at hepta. 
Hoskr bjargi oss IJólabiskup, 
hann er líf ok vón þurftarmanna, 
Guðmundr fékk af guðdóms anda 
grandleysis krapt lífs ok andar. 

7. Ýtar sækja af öllum sveitum 
ísalands, þcir er Guðmund prísa: 
blindir, daufir, beggja handa 

bót þiggjandi eða svá fóta, 



Guðinundnr ilnípn I. 



IHSKUPA SÖGUR. 



189 



höfuðverkjarins angr ok orku, 
augna rætr ok líkþrá bælir, 
dauðum aflast líf viðr leiðu, 
lætr engi hér biskup rnætra. 

8. Sútaukinn las sálna bætir 
söngva bækr, ok vakti löngum, 
allar upp með elsku fuilri 
júngfrú Máríe fylldar tárum; 
heilagt vers tók hann sem hnossir 
hlítar kænn ok virkta bænir, 
henni sendr af helgum anda 
hyggju bragðs, þat er Gabríel sagði: 

9. Bl/ð heilsa ek þik mær ok móðir 
miskunnar full hjartans brunni, 
venastr hann er huldr með hreinu 
holdi þínu skapari foldar; 

blezuð vertu, sem hneyktir hvassan 
höggorms gráð, yfir kvenna náðir, 
signaðr er þinn sonr í megni 
sannr græðari allra manna. 

10. Fæddist upp, sá cr illu eyddi, 
öllum þekkr guði ok rekkum, 
vélrýrir tók vígslur dýrar 
veldis stóls af Brandi at Hólum; 
prestr hafði sjá púsu hæsta, 
prúða valdi hann sér til brúðar, 
meðr njóta þess margir aðrir, 
móður guðs, sem blóm er fljóða. 

11. lláleita vann opt með ýtum, 

ok er rétt um þat sannar fréttir, 
sóttir græddi hann allra átta, 
jartegnagjörð mjúku hjarta; 
djöfía keyrði hann út meðr afli 
óða, hvar sem beiddust þjóðir, 
flýgja urðu fúnir draugar, 
flögðin gjörvöll undan lögðu. 



190 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðmundar dr.íoa 1. 



12. Brandr öðlaðist blíðan enda, 
biskupsdóm er hélt með sóma, 
æskiliga, með aldri röskum, 
andláts tíð ok gröpt hinn fríða; 
lofstyrkan kom lýðr ok klerkar, 
ljóst mál er þat, hirði at kjósa, 
greiddist ór með góðum ráðum, 
Guðmund hafa þeir allir fundit. 

13. Sína ferð bjó sannleiks reynir, 
sein mun verða allt at greina 
þessa ferð hve hins hyggju hvassa 
hindra kunni stormr ok vindar, 
heilum kómu stýrendr stála 
stafna elg til kaupangs hafnar, 
Eiríkr vígði auðnu nægðan 
erkibiskup geymi klerka. 

14. Lestir mæddi fárs í föstum 
fagran aldr ok bæna haldi, 
mæta sýndi miskunn ýtum 
meinabrjótr í dæmum hreinum ; 
mjúklátum var mönnum veitinn, 
mildr ok blíðr, en grimmr við stríða, 
rétta vildi hann ranga háttu, 

rann frægð af því, undirmanna 1 . 

15. Aptr vitjaði sorga sviptir 
Snjólands á vit fram til Hóla, 
lýðrinn allr með lofsöng prúðum 
lét biskupi fagnat mætum ; 

ílags þáttr kom illra vætta 
einsett í hug mjök Kolbeini 
yfrit baldr sá er eiga vildi, 
illt verk 2 er þat, dóm yfir klerkum. 

16. Veitull þótti ástvinr ýta, 

illa líkar þat bóndum ríkum, 



i) sbr. kap. 24 (bls. 53—54). 



•i) bætt vft eptir getg. 



Criiðínundnr dnípa I. 



IJISKUPA SÖGUR. 



191 



þýða þeir at öllu eyði 
auð miðlandi fólki snauðu; 
eigi lét fyrir illsku gautan 
eljangjarn því heldr varna, 
aumum þegar hann hafði heima 
hlítar kost, þótt féin sé lítil. 

17. Hríðin gjörðist hörð er óðu, 
hermenn saman flokkum tvennum, 
biskup bauð at bragnar röskvir 
berðist ei með hvössum sverðum ; 
þreytlir gcngu saman á sléttu, 
svá er Víðines kallat síðan, 
kvíða mátti hann kröppum dauða, 
Kolbeini \arð grand at steini. 

18. Beiðist hann, sem búinn var dauði, 
blíða lausn, en hett var stríði, 
allan gaf hann sik orðum fullum 
einum guði í þrennum greinum; 
feginn veitti þat seggja sættir 
síðan skjótt með allri blíðu, 
biskup sæll, þvíat banni fullu 
bröt kastaði þúngra lasta. 

19. Engi skal, þótt illa gangi, 
örvilnan sik láta skilja 

dauða stig þvíat dæll er at vægja 
dýrligr frá þér himna stýrir; 
mætri eru guðs ok miklu betri 
miskunnar verk glæpum sterkum , 
Máría ok Pétarr megu þat skýra 
merkiligast ok dýrir klerkar. 

S T E F. 

20. Styrki oss til allrar orku 
yfirdómari himna Ijóma, 
orðaskortr svá at engi verði, 
íðvandliga steQð at smíða: 



192 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðjnundar dr.'pa I. 



Allar fStfí af engla stilli 
yfirmannlcosta dygðir sannar; 
Guðmundr felclc af guðdóms anda 
gnógligt vald mcð dýrð am qldir* 

I^rsta stefjamál: 

21. Stirfinn æsir Sturlu arfi 
stól scllan á biskup Hóla 
grimdar flokk, en geymirekki: 
guðligt valq hve þat má haldast; 
blóði drcifðu bragnar rciðir, 
barðist herr í kirkjugarði, 
saurgut var þá móðir margra 
mikilvirk í sér Hóla kirkja. 

22. ltran fœrðu í útlegð stirða, 
allskyns rán þeir gjörðu hánum, 
blindri sál af biskups stóli 
bannsverk gjöröust fleiri á klerkum; 
ríða varð fyrir rugli hörðu, 

reitíng er þat, vestr í sveitir, 
Snorri bauð þá sínum herra 
smeykinn heim í holtið Reykja. 

23. Síðan neyddu, sárum saddir 
syndum, þat var daufligt yndi, 
lœrða menn. at leyfa gjörði, 
löng stund var sú, messusöngva, 
þá er bannaði beint at sönnu 
biskup mildr at heyrast skyldi, 
aumir vóru þeir allan tíina, 

enn sanna ek þat gjarna, þenna. 

24. Mannrauna bar mesta pfnu, 
mætt reiknast þat píslarvætti, 
oss er ijóst at hann unni Kristi 
allra mest í gjörðum flestum. 
Allar fcklc af engla stilli 
yfirmannlcosta dygðir sannar, 
Guðmundr felch af guðdóms anda 
gnógligt vald með dýrð um aldir. 



Guðinundar dr.ípn I. 



IÍISKUPA SÖGUR. 



193 



Annat steíjamál : 

25. Frétt hefir öld, at flagðit sótti 
frjófan mann, en pínir annan, 
yfrið stórum jarðar hári 

á köstuðust þau með löstum ; 
fjatídinn villti fyrst með blindi, 
fékk hann mót staðit síðr en ekki . 
signast skyldu seggir hyggnir, 
Selkolla lék þá lil heljar. 

26. Heilagr maðr fór hitta vélin, 
hosan af fœti tók at losna, 
heiðna laust hann höndum báðum, 
hvarf fjandinn þá niðr í granda; 
vígði hinn er vandist dygðum, 
varð bót af því, dreyra jarðar, 
selskrípil hlaut sannra glæpa 
sökkvast fljótt í myrkr hit dökkva. 

27. Tírprúðr setti tvenna ok fjóra 
tókst hnoss af þeim, ættar krossa, 
ýlandi stökk illsku skóli 

ólmligr í sér brott frá Hólmi; 
síðan fluttu seggir skratta 
sútaukinn í liki knútu , 
ymrinn get ek at heyrist heima 
helvítis vist fjarri Kristi. 

\ 

28. Optliga vann sá er geymdi giptu 
grandlauss maðr á árum fjanda 
háfan sigr mcð hollri gæfu, 
hann er leiðsagi valdra manna. 
Allar af engla stilli 
yfirmanrilcosta dygðir sannar, 
Guðmundr felclc af guðdóms anda 
gnógligt vald með dýrð um aldir. 

jirfója stefjamál: 

29. Biskup sótti skrín hit skreytta, 
skildi hann þat sannan vilja 

13 



194 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðinundar dn'na I 



Ólafs konúngs, enn skal stæla, 
erkibiskups, nýjan verka. 
þórir tók, en þýtr at eyrum 
þúngligt róg af mörgum túngum, 
heilagan mann með heiðri ok sælu, 
hans, viidi svá guðlig mildi. 

30. Eptir spurði eílir krapta 

elsku kunnr, hví hann \ígði bvunna: 
orðit leikr á yðrum gjörðum 
allra mest um vígslur presta; 
svá skýrðar vann sínar gjörðir 
sannfróðiiga röksemd góðri 
hygginn maðr, at hvárutveggja 
hann þakkaði eyðir banna. 

31. Fjórir báðu fremdar stýri 
fátækir menn blítt með gráti, 
rakkur hafði raunar ekki 
ráðum hollr nema af siifri bolla; 
margveitinn bað Máríu brjóta 
mjök jafnstóra parta fjóra, 
fundna bæn af foldar tönnum 
feginn reiddi hann þeim er beiddust. 

32. Veiti oss nú mær hin mæta 
Máría at hjálpist sálur várar, 
sanna sætt við sárum ótta, 
syndalausn ok náðugt yndi. 

Lúti gjörvöll landsbygð ítrum 
lim stólkonúngs bjartra himna, 
drottinn, heyrðu nú mildr ok máttugr 
mína bœn> at hann hvili í skrínil 

Fjórfta stefjamál: 

33. Geysiligt tók upp at æsast, 
illsku, róg af íjandans plógi, 
I>órir hlýðir enn á eyði, 
erkibiskup, faðir klerka; 



Guö.m.n.iar drifpn I. MSKUPA SÖGUR. 195 

embættið tók allt í brottu, 
ólst sorg af því, biskups Hóla, 
hugsar binn at buggan vaxi 
beilagr maðr af skepnu deili. 

34. Braut sendir bann beggja handa 
bersnauöan prest, sviptan auði, 
fáklæddan í skarpri skryddu, 
skelaust kunni bann ekki að mæla; 
Romam bitti rekkr binn aumi 
ráða snjallr, ok Pettars ballir, 
bréfl kom bann þó brott at bófi 
bjálfa skrýddr fyrir páfann sjálfan. 

35. Aptr vitjaði auðar sviptir, 
undrlaust var þat, Noregs grundar, 
bullam bafði bann beint með öllu, 
bilar alls ekki drottins vilja; 

aptr fengit var geymi giptu 
guðlegt vald, at bann skal halda 
allan, svá at um megi stilla 
engi spell, eða láta ella. 

36. Drottinn lætr þú dýrar stéttir 
drambferðugar lágar verða, 
auðmjúkan vilt jafnan rækja 
aldr gramr með hærra valdi. 

LÚU gjörvoll landsbygð ítrum 
lim stólkonúngs bjartra him?ia, 
drottinn^ heyrðu nú mildr ok máttugr 
mína bœn, at hann hvíli í skrínil 

Fimta stefjamál: 

37. Ileim skundaði byggju geymir, 
hrósa mátti hann sigri ljósum; 
ónáðir fékk ærnar síðan, 
úngligt var [þat], af Sturlúngum; 
snillíngrinn þolir snarr um alla 
sína æft líkams pínu, 

13 v 



196 



BISKUPA SÖGUR. 



Gu&inundar drápn I, 



honum aukaðist hár af slíku, 
handvíst er þat, verðleikr andar. 

38. Sœrir féll í sjúkleik stóran 
sunda báls, er fram liðu stundir, 
megnit þverr en minntust varrar, 
minn lausnari, bæna þinna; 
miskunnar bað sálu sinni 

snildar drengr, en trúi ek at englar 
hana 1 ferði beirn af stirðum 
hans líkama í guðligt ríki. 

39. Ileilagr blómgast hölda skýlir, 
hann líkist við pálmam, slíkum 
dýrðar verkum drottins orku 
dægra stalls, um landsbygð alla; 
blindum veit ek at sýnin sendist, 
sjúkir gleðjast með heilum búkum, 
mælti dumbr þá er hljóp hinn halti , 
henda líf í eldi brendir. 

40. Líti þjóð í lofsmíð mælri 
lundar hress á pálme þessa, 
ýta mun þat elsku bæta 

öll í senn hve flúrin renna. 

Lúti' 1 gjörvöll landsbygð ítrum 
lim stólkonúngs bjartra himna, 
drottinn, heyrðu nú mildr olc máttugr 
mína bœn, at hann hvíli í slcríni! 

41. Máttugr gef þú í slæm hinn slétta 
snildar orð, af þinni mildi 

i) hama, Hd, 2) Sífcari vísnhelmíngr er þannig í sögunni sjálfri 

í Hd. (kap. 77, bls. 1G5): 

Voroinn er sá frægr meftal fyr$a 
fæ^ir slíkr ok andar græW, 
inna vil ek npp fyrir mönnum 
jartegna vöxt hjarta fegna. 



(iuðinundar dnípa T. 



BISKUPA SÖGUR. 



197 



æztri blómast allir heimar, 
alhróðigr mér, faðir þjóðar, 
sönn ein vilda ek segja runnum 
snillíngs verk, eða dýrðleg merki, 
háleit þau, sem hann gefr ýtum, 
Ilildar serks, fyrir drottins mildi. 

42. Bergr ábóti hefir birtan margan 
biskups heiðr í máli greiðu: 
inna réð hann áílar sannar 
jarteinir hans mjúku hjarta; 
eigi er veitt at víða liittist, 
vandi er slíkt, í þessu landi 
túngan nein, at svá muni sýngja 
sanna dýrð af einum manni. 

43. Setti hann i sínum þætti: 
samlíkjandi biskup r/kan 
feitust Gedro fjórum mætum 
fyrirrennandi krapta þrenna: 
trú ok vón þær treystu hreinan, 
til má ást, þat er rétt at skilja, 

satt mun flutt af slíks manns háttum, 
slitna aldri þessur vitni. 

44. Cedrus vex í foldar faxi, 
íjallit heíir at merkja allra 
birtíng þeirra er hreinum hjörtum 
haldi líf með skírleiks valdi; 
þýðir líkams enn í óði 
allegorice rétt at kalla 
allsráðanda einka brúði 

oss tæjandi kristni frægja. 

45. Gedrus fékk svá at eyðist 1 ekki, 
allar fjórar dygðir stórar : 



j) þatm. á^&r (bls. 184)5 cndaz, hör, Hd. 



198 BISKtJPA SÖGUR. Guömuudnr dr.ípa J. 

eina þá, sem ei má fúna, 
ilman helzt þótt \iörinn eldist, 
feitin drepr með magni mætu 
maðka þá er í sárum spraðka, 
ormar flýja eitri fermdir, 

efalaust er þat, sætleik traustan. f 

46. Guðmundr líkist, enn skal auka 
efnat lof, þat er ei mun rofna, 
einu tré, því er ei má fúna, 
eldi lestr þótt heimrinn bresti ; 
aljir treysta hann í hæstri 
himna vist með sjálfum Kristi, 

fundinn verðr þess cngi endir • 
eilífs valds, er þar er at halda. 

47. Liðit er nú sízt hann var heðra 
hundrat ára, svá höfum fundit, 
aukast þar til enn at 1/ku 

álta vetr, sem ritníng váttar; 
aldri þverr í efrum öldrurn, 
einart vex fyrir. sannar greinir, 
frægðin hans ok fagrar dygðir, 
finnast þar til sögur ok minni. 

48. Orð guðs kendi áget virSum 
elsku kunnr af spektar brunni, 
fyrir því varð, sein i'rægt er orðit, 
feyjandi sár maðkr at deyja; 
síðan sleikti sæll ok mýkti 
synda þúnga linri túngu, 

feiti smurði áslvinr ýta 
öllum trúr, ok víni súru. 

49. Færi ek l fram, svá at hverr megi heyra , 
hróðrar smíð, er launar hljóði 

auðar híunnr, hve yfirmann þenna 
eitrspýjandi snákar llýja; 

i) þann. Hd. hér, cn áfcr;. (bls. 18-1) færir. 



Guftmundar drrfpa I. 



BISKUPA SÖGDR. 



djöílar hafa sik út með afli, 
á hrindast þeir járna tindum, 
hverr setr öðrumj hvar sé mætra, 
horn í síðu púka fornra. 

50. Táknin öll hve lýði læknar 
lofðúngs vinr, þess stýrir englum, 
engi fær þau talt með túngu 

\ tíðast rnaðr, þótt lofgjörð smíði, 
einkar [háttj því at allar stéttir 
íslands vilja nú Guðmund pn'sa , 
heita menn til llóla gætis, 
hann er lífgjaQ sjúkra manna. 

51. Ýtar frá ek at 1 út réru báti 

ár spennandi í stöðum tvennum, 

týndu þeir, sem ei má undra, 

angr kærandi sínum snærum ; 

fundu aðrir fjarri landi, 

fékk Guðmundur heiðr af rekkum, 

drógu neðan ór djúpum ægi 

dorgar bönd, en lokit \ar sorgum. : 

52. Vættu þeir, er þurfa þóttust, 
þunnan hnjósk í vígðum brunni, 
því tókst þeim í einu eiki, 
elris grand, á kaida landi ; 

vatnit brann, svá at skildist skötnum 
skýrligt verk mcð krapti dýrum, 
tírsæll gaf því lúngla stýrir 
til þess afl, hjá kvátru tafli. 

53. Vægja hlýtr fyrir valdi nógu 2 
várs biskups, hann græðir sára, 
sjálf náltúran sett af bilini 

sunnu stóls, þess er rikti at Hólum ; 



1) }>essu orbi bœtir Hd. hér vift, sbr. bls. 1S0. 

2) þanri. hér Hd. ; mætu, áfcr (bls. 180). 



200 



BISKDPA tfÖGUB. 



Guðnmudar dníp.i lí 



almáttugr þvi at Jesús veitir, 
undrlaust er þat, bæn Guðmundi, 
skepnan öll verðr skyld at halda, 
skil ek gjörlá þat, síniim vilja. 

54. Ueilagt blóin kom hrínga Naumu, 
hátíð sína þröngða pínu 
hitta, sú var himna drottins 
höll tignari meyjum öllum ; 
henni fylgði hreinn meðr sönnu 
hennar vinr, sem rilníng kennir, 
þetta lof þvíat þeir hafa váttað 
þat Guðmundar löngu fundit. 

65. Sínar lagði hendr en hreina 

himins drottníng á megni þrotna 
I>rúði, náði hún þegar at fæða, 
þráða, pilt at Jesú ráði, 
braut höfðu þau börr ok sœta 
barn með sér, en hún vaknar gjarna 
harðla skjótt, fyrir heilsu veitta 
hvítr sprakki réð báðum þakka. 

56. Vélheptir gaf vísum krapti 

víG sýn, því er hlaut að reyna, 
vetrum fyrr en væri betra 
vel þrim tigum ef rétt skal telja, 
augun strauk sín opt í hreinu 
áðr batnaði, signdu vatni, 
Kráka var þá ára eikin 
áttatigi ok þriggja váttuð. 

57. Sökkva réð 1 við sjófar bakka, 
sveinn drukknaði í geima hreinum, 
arfi prests þess er opt hefir laslab, 
undiiigt er þat, siðu Guðmundar; 
síðan hét meðr geystum gráti 
guðs játara af meingjörð láta, 

i) þann. hér Hd.j frá ck, tití (bls. 182). 



Guðimindar drépa !. BISKDPA SÖGUK. 201 

hnuggit líf ef hans mög þægi 
heilagr maðr af skepnu deili 1 . 



58. Gotnar steyptu vígðu vatni, 
vann Kursa þat jartegn sanna, 
inn í munn þeim únga manni, 
itarligt er slíkt at líta; 

hneigir veit ek at upp lauk augum 
unnar bliks með krapli miklum, 
síðan stóð svá at seggir náðu 
sókndeilanda at fagna heilum. 

59. Skínandi sitr sonr hjá sínum 
samheldr ok jafn feðr í veldi 
hverja stund, ok heilagr andi, 
hendir slíkt, en ei vcrðr endat; 
þessum öllum hin hyggjuhvassa 
hölda sveit er skyld at veita 
allan heiðr með elsku fullri 
einum guði í þrennum greinum. 



60. Föður jafn sitr á háfum himni 
hæstr í dýrð með valdi glæstu, 
söngr heyrist þar sætr af englum, 
sonr eingetinn vífs hins hreina; 
allir lofa þur ástar fullir 
anda guðs, er oss íirrir grandi 2 , 
heimrinn allr með helgu hlómi 3 
haldi slíkri dýrð um aldir, 



1) Hér setr Hd. uppnaf á tveim vísum : 

1) Síftan hét mcb geystum gráti. — 

2) Hneigir vcit ek at upp lauk augum ; — þetta cru upphöf aí) 
síWi vísuhelmíngum í 57. og 58. erindi. 

2) þann. Hd. á fyrra staWim , í nibrlagi sögunnar (bls. 184); andar 
gu^s scm firri oss grandi, Ild. á þessum sta"b. 

3) J>ann. Hd. í nit)rlagi sögunnar (bls. 181), en hér : helgum blómum. 



202 BISKDPA SÖGUR. 

GUÐMUNDAR DRAPA HOLA BISKUPS, 

sem brófcir ÁkNl JÓNSSON orti, 
ábóti á MÚNKAÞvErA 

1371— 1379 1 . 



1, Almáttugr sé dýrðar drottinn 
dyggr ok bjartr í mínu hjarta, 
upp slítandi öll með rótum 
illsku klúngr, er þat hafa stúngit; 
sárnat brjóst af synda þyrnum 
svá smyrjandi mýktar anda, 
sæðis jörð at sannleiks orði 
síðan megi þar verða fríðust. 

2. Eitt þat Ijótt með höggorms heiti 
hefir sprúngit mér fram af túngu 
orða far, þá er allskyns flærðum 
ek blandaða ok fúlu grandi, 
líknarluss þvói lýti þessi 
lifanda vatni lieilagr andi, 
mér veitandi mjúka ok sæta 
máJa grein en skilníng hreinan. 

3, Meyðr 2 vár ok mjúkust móðir, 
megindrottníngin himins ok gotna, 
höfuðmeistari á hverskyns listir , 
hófsamligast ef vildir prófa: 
kenndu mér at velja ok vanda 
vegleg orð, með stuðlum skorðut, 
þýðr at mætti þannveg heiðrast 
þinn ástvinr af túngu minni. 

4. Mildíngur sér mána foldar 
manna verk, sem gjörvallt annat, 
greinir hann því glöggt hvat þjónar 
gumna hverr í Péturs knerri, 

i) eptir AM. 398, borií) saman vib AM. 721, 4. (frá v. 44), og AM. 713 
4. (frá v. 58). 2) = mœr (magrf). 



GuðiniinUar cln'pa II 



BISKUPA SÖGUR. 



203 



stundum þarf til stjórnar senda 
sterka menn í bylgjum þrennum, 
hindrar eigi heimr ok fjandi 
hold veykast í freistni kveykja. 

5. Drottinn lítr af sínu sæti 
sjófargang ok bárur strangar 
ólmast fast á einum hólma 
enda heims er kalia beimar, 
borðval tveir er beztir stýrðu 
báðir sofa at Jesús ráði, 

veðr er hvast, því vekr hinn þriðja 
vagna gramr, at skipmenn fagna. 

6. Sá ríss upp með sigr ok höppum 
sæmdar maðr á nyrzta jaðri 

ýta fróns, þar er ísland heitir, 

úngr ok vænn, sem ró*s hjá klúngrum ; 

skírðr var þegar fæddist fyrða 

fríðr ættstuðull, ok nefndur síðan 

Guðmundr, er þá giptu hendi 

gott at elska en hafna spotti. 

7. Bernsku stétt, þvíat brá til ættar, 
blíðkar hann, ok gildra manna, 
sýndist nokkut sveinn í lyndi 
séiiátur með æsku máta; 
læríng fékk þó skjóta ok skýra 
skatna vinr íneð siðanna balnan, 
æxlaðist honum við aldr ok vígslur 
eljun sterk til góðra verka. 

8. Kennidóms fékk sæmdir sannar 
siðbætir ok vígslu mæta, 
prestur sá var prýddr af Christo 
pálmvið líkt, er getr í psálmi : 
rót er sterk, en leggur iítill, 
listug flúr ok grænir kvistir, 
giptufullr í gæzku kröptum 
Guðmundr hefir svá vaxa fundizt, 



204 



BISKUPA SÖGUR. 



Guðiniiiidiir dri'pa 11 



9. Háttprúður var hann ok iðinn, 
harðla dyggur, merkr ok hygginn, 
söngvinn, hógværr, trúr í túngu, 
tíri gæddr ok lííi skíru, 
stöðugr, góðgjarn, slerkr ok væginn, 
stilltur bezt við þjóðir viJJtar, 
fylldr af ást ok mjúkri mildi, 
maðr ágætr í Íftítóti. 

10. Unni heitt, sem verkin vátta, 
víngarðs eflir drottni sínum, 
boðorða hald ok blezuð mildi 
bera hitnandi elsku vitni, 
næst virðandi kærum Christi 
kjöri Guðmundr gimstein sprunda 
sér unnustu góðleik glæstan , 
guðs móður í'remst helgra þjóða. 

U, Alla framdi eyðir villu 

embættisgjörð fögrum hætti, 
messur skýrt af mjúku hjarta 
mest vandaði hann guði til handa; 
skatna kindum skína vitni 
skilríkust, at drottni líkar 
alferð hans með reglu rettri , 
raun sannar þat fjölda manna. 

12. Inniligum sást eldr af munni 
út líðandi heilags anda 
kenniföður í messu miðri, 
mikill vegr er [þat], sólu fegri, 
lengi stóð um lágasöngva 1 

ljós minniligt öðru sinni 
giptumanns yíir limu af lopti 
h'kt álfroðúls geisla sjálfuin. 

13. Sén var enn yfir sofanda skína 
sól réttlætis krapta skóla, 

i) langa söngva, Hd» 



Guöinundnr dr.'pa II 



IiISKUPA SÖGUR. 



205 



halr snertandi himna hirti 
handarmeins þá lækníng hreina; 
snæfurt sýndist snjóhvít dúfa 
snara gegnum ræfur þegni 
af dýrðarmanns öxl ok herðum, 
andi guðs hann læra vandist. 

14. Tákn frægðust fyrir vötn er vígði, 
vinrýrir, ok söngva dýra, 

gagn sem heilsa greiddist brögnum, 
grand Qrðist ok vælar fjanda; 
sétna menn, en búfé batnar, 
boginn réttist, en hrjúfir sléttast, 
sloknar eldr, en verkir vikna; 
veitist sýn, en dauði týnist. 

15. Mikils er vert at Máría birtist 
mellíngs boða til hjálpar þellu, 

en meira þat, er sjálf hún svinnum 
svá mælandi presti hælir: 
dygðugr þat sem vinr minn vígði, 
vatn Guðmundur fái þér sprundi, 
hann þykki mér hölda kunna 
hátt líkastan beint á slíku. 

16. Ágætt tákn vil ek ýtum reikna 
enn vorðit fyrir guðs vin þenna: 
seggir eyði Sváfnis bryggju 

senn tveim stöðum þóttust kenna, 
víst sýndist hann vestr á Ströndum, 
Valnsdal bygði hold bit bazta, 
drottinn þenna virðum veitti 
veg sjaldan mjök himna s[k]jaldar. 

17. Spádómur nam sælan sæma 
sira Guðmund á hverri stundu, 
nær greinandi fyrir sem fjarri 
fyrst lunduðum hvat verða mundi ; 
öngum raufst enn hreyti hríuga 
hálft þat orð er hann sagði forðum, 



206 BISKUPA SÖGUU. (inömnndar dr.-ipa II. 

því kölluðu vel þenna allar 
þjóðir Guðmund prest hinn góða. 

18. Kænasta dró Kolbeins rúnu, 
Christs vildi þat leyfa mildi, 
grimmlundaðs ór greipum fjanda 
guðs játtari, sem margir vátta, 
lind 1 almeidd af greypu grandi # 
glymrastar kom aptur fasta 
snöruð ok kreist, en beinin brostin, 
bauga þöll var dauð með öllu. 

19. Önnur bœn af Kolbeins kveiní 
knúði sárt hit milda bjarta 
kennimanns at hjálpa hranna 
háttprúðastri 2 lindi búða, 
dýrðarfull hefir jartegn orðit, 
aptr skipaði drottinn krapta 
þjónara síns fyrir verðleik vænan ^ 
víf í heim með óskalífi. 

20. Satt höfum spurt, at sýndi drottinn 
sætust laun fyrir starfa mætan 
Guðmundi , þar er góðar andir 
gagnauðigstar sælu fagna: 
leidd var ein ór líkam sínum 
langminnigrar sála kvinnu, 
hann mærðu þeir heiðurs orðum 
helgir menn, sem fylgðu henni. 

21. Uér váttuðu hirðmenn dróttins 
hann dygðugir um várar bygðir 
traustan þeim sem trú heíir fasta 
tænaðar- 3 mann í fögrum bænum; 
ítran sögðu ei munu sitja 

íslands blóma sælum Thomæ, \ 
Ijúft var heit, í lægra sæti 
lofsælir menn Guðmund þenna. 



i) kind, Hd. 2) - prúbast til, HcL 8 ) trúnabar, Hd. 



ndar dr.'pa II 



RISKUPA SÖGUR. 



22. Ilverr finnst nú, sá er heyrði fyrri 
hríngleslir, at af einum presti 
þvílík tákn sé ritin ok reiknuð 
rétt fáganda valdar stðttir. 
Sannast var þat, er allir unnu 
Ima hljóðs á nefndum tíma 
íslenzkir menn eyðirunni 
ágætum at vizku mætir. 

FYHSTI STKFJA BÁLKIt. 

23. Hollvin guðs bið ek styrkja ok stilla, 
stefja bálk mun ek þangat hefja, 
mælsku tól at mærð ok elsku 
mætti gjörast af fögrum hætti. 

Máríu unni sœtt at sönnu 
sœll Guðmundr um allar stundir, 
lionum veitir nú heiður mœtan 
himins drottníng, svo aldri l^rotnar. 

F}'rsta stefjamál: 

24. Áður hefir ek átt at heiðra 
allgóðan vel prest í hróðri, 
biskups mun ek nú brátt hins röskva 
boða stórmerki sæmdar verka; 
stefligum má þat ýtum afla 

andar gleði ok sorg til handa, 
bæði ætta ek fólki fríðu 
feginn ok ríkr af slíku segja. 

25. Brandr öðlaðist bjartan enda 
bæði lífs ok stjórnar-mæðu, 
bragnar kjörti til biskups hyggnir 
brátt Guðmund, er þjóðir fundust; 
móti stóð af lítilæli 

lengi hann, þótt bæði drengir, 
guðs mann kalla gumnar þenna 
Gregorio líkan stórum. 

26. Vígði þenna valinn at dygðum 
virðuligastan klerka hirði 



208 



BISKUPA SÖGUK. 



(Juðniuudar dr.ípa II. 



erkibiskup ítr ok styrkti 
Eiríkr, hans var gipta at meiri ; 
bátrinn fekk nú blezaðs Petri, 
björt, Ijósan, þat kristni glósast, 
nýr hölda sem nefnda ek fyrri 
niðjum stjórnarmann hinn þriðja. 

27. Sælastur kom heim til Hóla 
heiðraðr svá sem skyldan beiðir 1 
fýra drottinn af fremsta mætti, 
fagnaðr var þá yfrinn bragna; 
bæði var sá biskup lýðum 

blíðr ok örr, en tregr at stríða, 
sætr ok góðr, en svinnr í ráðum 
sæmiligum, ef rétt skal dæma. 

28. Líknar æðr ok lifandi prýði, 
Ijós þjóðanna, Jesú móðir, 
veittu oss fyrir verðleik þessa 
vinar þíns bót á meinum ljótum. 
Máriu unni sœtl at sönnu 

sœll Guðmundr um allar stundir^ 
honum veitir nú heiður mœtan 
himins drottníng, svo aldri protnar, 

Annat stefjamál: 

29. Eigi týndi vænstum vanda 
váttur guðs í fögrum háttum, 
heldr þróaðist honum með valdi 
hamíngja sterk til kraptaverka ; 
setti hann, at siðirnir bættist, 
sannan rélt miðil guðs ok manna, 
áður gekk yfir bjarta brúði 

berr ósómi andlangs 2 herra. 

30. Kirkjan þoldi hneyksl af höldum 
harðla sterk, ok réttur klerka, 
burgeisar þvíat mundi ok margar 
mjök spentu þá liennar rentur; 

i) byi6r, Hd. í) andlaugs, Hd. 



Guðmundar drrfpa II 



IHSKUPA SÖGUR. 



lærða dæmda leikmenn fyröa 
lastauðigir und meiðsl ok dauða, 
sárt hrygði slíkt signat hjarta 
sæls Guðmundar um langar stundir. 

31. Hjarðir sér nú vörgum verða 
virðuligr at bráðum hirðir, 
skæðum, er 1 þær draga til dauða 
dreifandj með grimmum anda; 
sæmiligr man sauða geymir 
sverði Petri bregða verða, 

refa Ijóta með röksemd mætri 
rekandi brott frá sailðum 2 drottins. 

32. Guðs riddari, er gæzkaa studdi, 
gjörir enn svá sem spektin kennir: 
smíðar sér á bergi breiðu 

bygö, er sjau var studd með dygðum, 
því grönduðu ei vötn né vindar, 
vél né hríð í þrennu stríði 
lýða meistara greina góðum, 
grundvöll at hann fékk sterkan fundit. 

33. Margt fyrir elsku mjúka birti 
móðir guðs ok vináltu góða 
jafnlyndum í sýn eðr svefni 
svinn merkiligt geymi klerka. 
Máríu unni sœtt at sönnu 
sœll Guðmundr um allar stundir, 
honum veitir nú heiður mœtan 
himins drottníng } svo aldri J>rotnar. 

Pribja ste/jamál : 

34. Búníng átti biskup vænan 
blíðr at hafa í guðligu stríði: 
bitrligt sverð með hjálmi hörðum, 
hraustan skjöld ok brynju trausta; 



ei, Hd, a) sœí)um, Hd. 

II. B. 



t 



210 BISKUPA SÖOUR. Guðimindnr drifpn II. 

spjót ok boga sem spora, ok skeyti, 
spentar hosur, at fótum henta, 
maðr er traustr á mjúkum hesti, 
máttuligt beizl, þat er ek skal vátta. 

35. Guðs orð líkir glósan sverði, 
gilda trú hinum sterka skildi, 
blezaða ást fyrir brynju trausla, 
bjartlig ván sem hjálmur skartar, 
bitrligt spjót fyrir bænir mætar, 
brynhosa þröng fyrir heilagar göngur, 
heit vel sendir hjarta skeyti 

hvevr sá maðr er lærir aðra. 

36. Skynsöm önd er riddari reyndar 
röskr ok dýr, er búknum stýrir, 
heslur mjúkr ok holdit veyka 
hlýða þeim, sem temr með prýði, 
víst eru sporarnir vökur með föstum, 
vænast beizl fyrir tempran kæna, 
gott skýrist fyrir glósu setta 
Guðmundar líf allar stundir. 



37. Hann settist fyrir húsi drottins 
hlíf ok vörðr í sóknum hörðum, 
drengrinn stóð, með dýra slöngu, 
Dávíðs kóngs á múri háfum, 
bræður varði ok milda móður 
mál hvessandi Samson þessi, 
segja hlýlur þúngar þrautir 

þær sem lýðrinn at honum færir. 

38. Lýða næríng lífs, ok móðir 
lifanda guðs, frá öllu grandi 
bjartar oss fyrir bænir þessa 
biskupfs], leið til hvíldar greiði! 

Máríu unni sœtt at sönnu 
sœll GuÖmundr um allar stundir, 
honum veitir nú heiÖur mœtan 
himins drottning, svo aldri þrotnar. 



ndar drrfpa II. WSKUPA SÖGUK. 

Fjórfoá stefjamál; 

39. Hræðist eigi heitan þjóða 
herra bjartr, er svá var í hjarta 
kraptauðigr, sem fyrr í fræði 
fagurt skýrðist mjök til dýrðar; 
fram leiðandi fyrst með blíðu 
fyrir ritníng ok laganna vitni, 
áminnandi aptr at venda 

af ranginda venju Iangri. 

40. Settu þeir, er svinnir þóttust, 
sjálfir illt, en vóru spilltir, 
metnaðarfullir móti drottni 
margt höfðíngjar ráð á þíngúra ; 
þat gjörir statt með þrjózku mætti 
þeirra vald at fram skal halda, 
röngum styrk, en ræna kirkjur 
rétt sínum ok klerka pína. 

41. Kolbeinn reisti flokk í fyrstu 
foiijótastan sínum móti 

herra, þeim sem honum vann fyrri 
hjartans náð fyrir táknit bjarta; 
síðan grimmdist öld með æði 
á meinlausan föður ok hreinan 
langan aldr í þótta þúngum 
þrjózku sterk ok eymdar verkum. 

42. Æsiliga tók grim[d] at geysa, 
griðníðingar þorðu striða 
fláráðir við föður ok móður, 
ílærða meistarinn slíka læiði; 
hvorki réð at hlífa kirkjum 
hörðust öld né þeirra gjörðum, 
ræntu klaustr en pyndu presta, 
plágur holdsins klerkar þágu. 



ANNAR STEFJABÁLKR. 

43. Ferskeyttur þó formi sléttu 

fagurskygðr er sá steinn með dygðum, 



212 BISKUPA SÖGUR. Guö.nundnr dnípa }U 

hann prýðir vcl hæsta smíði 
himna kóngs, sem glósar ymni. 

Drottinn mildr, er elslcar aldir, 
ágœtustum viröíng mœta 
GuÖmundi fyrir gœzku reynda 
gefr eiltfliga stjörnum efra. 

Fimta stefjamál: 

44. Útlægðu þeir enn til stygðar 
ágætustum meina hæti 

vini ok frændr, er víst í raunum 
\ildu fylgja herra mildum; 
meiðíngar eðr mátlkan dauða 
margir þoldu honum til hjarga, 
hyggju vær at þeir muni þiggja 
þýða vist með sjálfum Ghristo. 

45. Færa enn yíir sektir sárar 
siðverstir menn glæp hinn mesta: 
leggja hendr á lækni anda 

limir púkans af illsku sjúkir, 
þröngdu fast svá at heinin hrustu, 
blezat hold var dregit á foldu, 
meiðsl ok háð sem brigzl ök bræði 
bar fagnandi stýrir bragna. 

46. Sé nú hverju synirnir launa 
sínum föður, er þann veg pínist, 
mildi verkin mörg 1 við hölda, 
mjúka bæn ok græöíng sjúkra; 
kenníng sæta, líkn á lýtum, 
leiðíng undan Jesú reiði; 

lýður sá var líkur Júðum, 
lagði grimd fyrir elsku sagða. 

47. Gjörði þessi góður hirðir, 
Guðmundur, sem til var stundat, 
steypandi fyrir stóra glæpi 
sterkast bann yfir fjölda manna; 

i) mjög, Hd. 



L 



I 



Guðinundnr dr.'pa Jl. BISKUPA SÖGUU. 213 

syeit bætti þá sína háttu: 
sumir spilltust ok gengu villtir, 
svá bíðandi sárligs dauða, 
sviptir náð ok allri giptu. 

48. Svá prófaðist sjálfr í lífi 
sæmiligr til eptirdæmis: 

gull jafnan sem glaðast í ofni 
grandalaust kemr smibum til handa. 
Ðrottinn mildr, er élslcar aldir, 
ágœtustum virðing mœta 
Guðmundi fyrir gœzlcu reynda 
gefr eilífliga stjörnum efra. 

Sjötta stefjamál: 

49. Síðan ráku sviklar þjóðir 
sólstillis vin burt af stóli 
útlægðan fyrir elsku dygðir 
ok réttlæti guðs hit mæta, 
heilög móðir, hneyst af lýðum, 
haldast tók í myrkra valdi, 
góz hennar sást glæpamönnum 
gefit ok veitt, er Christi neittu. 

50. Útlegð frá ek at engi sveigði, 
ekkí stríð né vcraldar blíða, 

böls neittara frá boðorðum drottins 
bjarta siðu ok ágætt hjarta ; 
erkibiskup örfan styrkti, 
æ hverr vald er þat nam halda, 
bróður sinn með beztum ráðuin, 
baldin sveit þó mýktist aldri. 

51. Stærðu svik, þá er stefndir urðu, 
Sturlúngar mjök illskufullir, 
sendu bréf ok rægðu reyndar 
réltara sinn í þrándhcim sléttan; 
þrjátigir saka í þessu letri 
þórir biskup dæmdi stórar, 



214 



BISKUPA SÖGUB 



Guðmundar dntpa II. 



víst Guðmundur virðum sýndist 
valdi sínu trautt mega halda. 

52. Sendi þá til Ilóms sá er reyndist 
röskan prest með fátækt mestri 
gæfufullur góðum páfa 
Guðmundur, sem margr hefir fundit; 
erindi hans varð einkum vandat 
allri list, en kóngar mistu. 

gull ekki sást gefit með öllu, 
gott er traust at elska drottinn. 

53. þrennan 1 sigr gat þessi unnit 
þrennum 2 kóngí spektar kennir, 
því árnuðu hans þrennar fórnir 
þjóðum hjálp af Christi góða. 

Drottinn mildr, er elskar aldir, 
ágœtustum virðíng mœta 
GuÖmundi fyrir gœzltu reynda 
gefr eilifíiga stjörnum efra. 

Sjöunda stefjamál*. 

54. Páfinn skipar í björtu bréfi 
blezaðr vald at æ skal halda 
Guðmundr, nema hann vili hrinda 
háfum stélt, ok byrði létta, 

biðr ok þess, at allir aðrír 

í kristninni væri slíkir 

formenn rétt at dygð við drottinn 3 , 

dómur féll svá honum til sóma. ! 

55 4 

56. Styrkr í anda stýrir klerka 

stól sinn tók þá brátt at llólum, 
þoldi jafnan þúngar höldum 
þó meingjörðir skýrleiks blómi; 

i) þrennar, Hd. 2) 721 ; þrennan, Hd. 3) drottni, Hd. 

4) í stefjamál þetta vantar eina vísn , en óvíst cr hver hún hefir vertío 
í robinni, er þab sett hér eptir ágizkun. 



uðinundar cliápa II. 



BISKUPA SÖGUR. 



laganna hald ok máttug mildi 

mest gafst honum at skuld af flestum, 

allt þat fólk, er eigi villlist, 

elskaði hann sem guös vin sannan. 

57. íleitust ást við himna gæti 
hjartanu veitti styrk svá bjartan, 
aldri stökk hans fótr á foldu 
furðu réttr af boðorða stéttum ; 
röðuls brautar má réttliga heita 
riddari frækn ok góður læknir 
mildíngs 1 slíkur maðr, er aldri 
mæddi stríð, en hjörtun græddi. 

58. Prúður herra písla nauðum 
plágaðist þrátt, sem letrin vátta, 
gullig mun því gefin með öllu 
glöðum kóróna Jesús þjóni. 
Drottinn mildr, er elsltar aldir, 
ágœtustum virðíng mœta 
Guðmundi fyrir gœzlcu reynda 
gefr eilijliga stjörnum efra. 

SLÆMR. 

59. Beimum vann í biskupsdómi 
bæði holds ok andar græðir 
fleiri tákn, en ferðum reiknist, 
fagr ok merkr, í litlum verka: 
sundur sprakk fyrir signan handar 
sjófar grímr, er langan tíma 
prúða gat með prettum lýði 
plágat mest í Hjörúngavági. 

* * 

60. Ýta hrygðu sárar sútir, 
Selkolla því mögnuð olli, 
meiðíng, blindi-, mein ok dauða 
menn röskvastir fengu af henni, 



i) 721 mildínff, Hd. 2) 713; bJijda, Hd. 



21G 



MSKUPA SÖGUR. 



Guðmundnr dráp.i II. 



/ Guðmundur þeim 1 grimmleiks fjanda 
greypiligum í jörð nam steypa, 
óvættur sú aldri mátti 
aum síðan við drengi stríða. 

61. Örlátur nam biskup brjóta 
bjartan sundr í marga parta 
silfurbolla, er síðan allir 
sjáligum reyndust jafnir í 2 skálum; 
lireinar varö fyrir herrans bænir 
harðast torf at slátri jarðar, 
hamragrjót at : * fæðu feitri, 

fríður kostr or bjargi síðan. 

62. Flýðu tröll ok fjándur leiðir 
fyrir mætustum sálna gæti, 
lygnir vinda, lægir þagnar, 
læknast drótt af öllum sóttum; 
dofnar citr, en dauðir lifna, 
drjúgum öll varð skepna kúguð : 
blýðni at veita berra sætum 
beiðr ok gagn, nema illir bragnar. 

63. Sæli biskup tók sótt í elli, 
sól at byrfl jarðar bjóli, 
breinust fórn ok beilög smurníng 
bonum greiddist þegar nauðsyn beiddi; 
siðreynir gaf ser ok öðrurn 

síðast harðla blezan fríða, 
eptir þat stóð Ijóss í lopti 
lengi kross fyrír augum drengja. 

64. Leiðir svá með dýrligum dauða 
dygðarmann frá veraldar brygðum 
mulins 4 síjórnari, ok bonum á blýrni 
hugar staðfesli galt fyrir mesta: 
bundraðfaldan heiðr ok yndi, 
háleitt vald í friöi nm aldir 



i) 721 5 mel, Hd. 2) sl. Hd. 3) af, Hd. 4 ) musins, Hd. 



1 



Guðinnndar drrfpn II. BISKUPA SÖGUR. 217 

fagnaðar með ástsemd 1 eignast 
allt þat gott, er skapaði drottinn. 

65. Oss mun rangt at efast í þessu, 
er guðspjölliQ vátta öllum 
þeim heitið, sem þann veg sæma 
þrennt einvald í boðorða haldi; 
en mannkosti fyrðar ílesta 
fundit hafa þá með Guðmundi, 
lofða sveit er 2 les at hefðP 
líf annara helgra manna. 

66- Dauður svá sem lifandi lýðum 
líknar hann, er bæði sannan 
heiiagleik ok mildi mjúka 
mált ok vilja góðan váttar, 
heim sækir því hann með sóma 
hundruðum sveit, at biskup veitir 
hotds græðíng ok hjálp í nauðum, 
hverr sem biðr með trausti ok iðran. 

67. Sunnu skeiðs hefir mörgum manni 
mildíngur þat birt, at skyldu 
bragnar þenna biskup tigna 
bjartan rétt af öllu hjarta ; 
ástleysi mun várt at vísu 

valda því, með synda gjaldi, 
hátíð hæst 4 með söngvi sætum 
sæmir ei þat, er guð 5 vill dæma. 

68. ísiands ertu göfugr geisli, 
Guðmundr, ok hjálp ímunlunda, 
lýðs kóróna, lækníng þjóöa, 
lifandi brunnr af helgum arida; 
siðanna íbrm ok huggan harma, 
heimsins blóm ok klerka sómi, 
forstjórar mega skuggsjó skýra 
skraut aidar þik fyrir ser halda. 

i) 713; ást scm, Hd. *) ei, Hd. a) 713; lioft>i, Hd. 

-i) vör, 713. 5) 713 5 gull, Hd. 



218 



BISKUPA SÖGUK 



Guðniundar dnípa II 



69. Skírlífis með skýru prófi 
skjallhvít lilja máttu kallast, 
þolinmæðis ok rós hin rauða, 
ramlig stoð við kristni gamla, 
skært Ijósker með brjándi 1 birli, 
blezat fjall, er styrktir alla, 
hlýskjaldar þá er heiðra vildu 
heims landreka, en skirrast fjanda. 

70. Heita máttu heilagt sæti 
heims stýris með formi dýru, 
sól skínandi sigri vænum, 
sannur gimsteinn lærðra manna; 
musteri guðs í múri traustum, 
mildr, svá at þú ekki vildir 
spara láta, þegar aumir ýtar 
atvinnu sér þurftu finna. 

71. Frægðar áttu fjórar dygðir 
feiti ok ilm, er cedrus veitir 
hæðarfullr ok hvergi spillist, 
heiðrinn víkr at þer í slíku; 
framar lýsir þín fegrð at vísu 
fullu túngli skerðíngs Ullum, 
morgunstjarna mæt á 2 hlýrni 
mjök sæmir þik fögru dæmi. 

72. Gullker máttu geðligt kallast, 

glæst ok valit af smið hinum hæsta, 
ítarliga þat innan skreyta 
allskyns steinar dygða hreinir, 
mönnum skenkir milsku :í sunnu 
mjúka drykki hjartasjúkum, 
hunang ok mjólk í veraldar válki, 
vínkjallara buðlúng úr síiium. 

73. Guðs engil munu Guðmund skilja 
gumna sveitir vel mega heita, 



i) Hd.; berandi, 713, 721. 2) 713 ; at, Hd. 3) 713/; meí) því, Hd. 



I 



Guðinundar dr.ípa II. BISKUPA SÖGUR. 219 

drottins boðaði dyggur þjóðum 
dýrö ok nafn sá biskup jafnan, 
bægri ferð meðal himins ok jarðar 
heíir þenna fíutt elsku tvennrar 
stigi sendimann stórvel reyndan 1 
sterkr af fjölda mildiverka. 

74. Grasanna lykt heflr myklar mektir' 2 , 
mætir viðir ok jurtir sætar 

oleum rett sem ritníng váttar, 
rósablóm ok cinnamómum, 
balsamum ok bezt reykelsi; 
berr enn þó sá góði herra 
hundraðfaidan ilm í anda 
yíir sæmilig þessi dæmi. 

75. J>ýðust var honum Máría móðir, 
mjök lystilig þar með systir, 
faðir ágætr er eflir ýta 

Jesús góðr ok sætur bróðir, 
hann var þeim á hverjum tíma 
hlýðinn sonr, með ástar þýðu, 
höldum vær því hvat sem vildi 
heiðurs maðr af guði til reiðu. 

76. Jesús er nú váttr at vísu 
vorðinn sterkr í dygðar verkum, 
himins drottníng berr háleitt vitni 
helgir menn ok þar með henni, 
lopt ok jörð, sem legir ok flrðir, 
líf ok nauð hins grimma dauða: 
hæst at líf sem heiður mestan 
hlaut Guðmundr, ok sigr í þrautum. 

77. Heilög fagnaðu: hirði sælan, 
Hóla kirkja, fegra sólu, 
veittan þér af valdi drottins 
víst Guðmund á hverri stundu ; 



i) 713; sendan, Hd. 2) 713; maktir, Hd. 



220 BISKUPA SÖGUR. Guömundar drrfpa HÍ 

allur lýðr af hjarta heiðri 
hann íslenzkr ok mæli 1 þannig: 
sættu oss við sannan drottinn 
sannr elskari 2 guðs ok manna! 

78, Líttu mildr á ljóða háttu 
ljósa, þá er ek hefi glósat, 
drottins vin! þó at dul sé þetta 
djarflig mín, af heiðri þínum; 
mildur vartú fyrr á foldu, 
furðu mætr í lítillæti, 
vel þiggjandi sæmd at seggjum , 
svá mun enn nú verka þenna. 

Yfirmeistorum mun Eddu listar 
allstirður sjá hróður virðast 
þeim er vilja svá grafa ok geyma 
grein klókastra 11 fræðibóka; 
loíi heilagra lfzt mér hæfa 
Ijós ritnínga sætra vitni, 
en kenníngar auka mönnum 
engan styrk né fagnað myrkvar 4 . 

Biðjum enn með elsku sannri, 
einni raust ok fullu trausti 
Guðmund, oss at hann giptu sendi , 
gagn ok hjálp, sem andar fagnað: 
sína hjðrð með björtum bænum 
bazt hlífandi í þessu lííi, 
inn leiðandi eptir dauðann 5 
alla senn í drottins hallir. 



i) mælir, Hd. *) elsko-i, 721. 3 ) 713; kloka ytra, Hd. 

4) þann. (myrknar) 713; ínyrkra, Hd. &) 713, 721; dauj&a, Hd. 



79. 



80. 



SOGU-ÞATTR 



AF 



JOM BISKUPI HALLDORSSYNI. 



* 




þÁTTR AF JÓNI BISKUPI HALLDÓRSSYNI'. 

]\ú skal nefna virðuligan mann, er heitir 2 herra Jón Halldórs- 
son, hinn xiijdi hiskup Schalholtensis 3 ííslandi, hann var hinn 
sæmiligasti maör í sinni stétt, sem lengi mun lifa á Norðrlönd- 
um ; sú var hans æíi lengst, at hann fór, síðan hann hafði gjörzit 
prédikari í Noregskonúngs ríki, at studium mjök úngr allt út í 
Paris ok um síðir út í Bononiam ; kom hann svá aptr af skolis 
fullkominn at aldri, at hann var sá vísasli klerkr, er komit 
hefir í Noreg; því var hann vígðr ok kosínn hiskup Skálholt- 
ensis af Eilífi erkibiskupi; en hverr mun greina mega hverr 
hans góðvili var at gleðja nærverandis menn með fáheyrðum 
dæmisögum, er hann hafði tekið í útlöndum, bæði með letrum 
ok eiginni raun, ok til vitnis þar um munum vér harðla smútt ok 
lítið setja í þenna bæklíng af því stóra efni, þvíat sumir menn 
á Islandi samsettu hans frásagnir sér til gleði ok öðrum; munum 
vér í fyrsta [setja] sinn æventvr af hvorum skóla, Paris [ok Bolon, 
er gjörðust í hans náveru. |>ann tíma sem hann var í Paris 4 ný- 
lega kominn, gekk hann inn í skóla þann er æztr var til, var hann 
þann tíma úngr ok lítið skiljandi hjá því sem síðar; byrjaðist 
þá þegar þat, sem lengi hélzt síðan um hans daga, at guð gaf 
honum mikla mannheill alla götu, einkanliga af þeim, er æztir 
vóru ok vitrastir, því leggr höfuðmeistari ok alir safnaðr skól- 
ans mikla blíðu ok góðar virðíngar á sveininn, sem í því lýsist 
er eptir ferr 5 : Svo gekk til einn dag, at yfirmeistarinn sér á 

1) cptir Á. Magn. 024. 4to. (skinnbók), samanboric) \ib 704n-b á skinni og 
Additam. 46. 4to. merktB. 2) hett, 704 b. 3 ) J)á cr Grimr Skútuson 
(Skurí) - Grímr) líklega talinn einn í róíúnni, Sbr. Safn til sögu ísl. I, 1. 
4 ) [b. v. B. 5) í stac) þessa hefir ÁM. 704 «: Ab incarnatione Domini 
00. CCC. XX. V. kom til íslands herra Jón biskup Hallclórsson, hann var hinn 
sœmiligsti miihv í sínum stétfcj lians gótjvili var til þcss at gle^ja nærvcrandi 
menn me"o fáhcyrbum ok skemtilcgum dæmisögum. Ein af Jjcim var þcssi : 
l'ann tíma sem hann var í París nýliga kominn, var hann ])á þegar vel 
vinsæll ; því leggr yfirmcistarinn mikla blíc)u á piltinn, sem í J)ví lýsist scm 
cptir ferr. (Svá gekk til 0. s. frv.). 



1 



224 BISKDPA SÖGDU. Hltt Uns biskups. 

sína bók, er mjök var stór í vexti, ok sem hann beiöir at létta 
sér út af skólanum, leggr hann opna bókina niðr í hásætið 
áðr hann gengr út; ok án dvöl forvitnar hann piltrinn, er vér 
nefndum, hversu greitt hann man lesit fá eitthvert capitulum 
af bókinni hans meistara, því rennr hann upp gráturnar, er 
lágu fyrir hásætið , ok les þegar þat sem honum bar fyrir 
augun:ok sem hann hefir lesit eitt capitulum, brestr áhúsinu 
brakandi þytr með æðistormi, sem allt mundi úr lagi fær- 
ast, ok jafnbrátt lúkast upp hurðir; en er Jón heyrir þat ? 
ok skynjar at meistari mun [innj ganga, flýtir hann sér eptir 
megni aptr til sætis síns. Sem meislari kemr inn farandi, 
segir hann, ok sver um viðr nafn hins hæsta guðs , at ef 
stormr þessi gengr til aptans, mun hann þurka öll þau stöðu- 
vötn sem í eru Franz, eðr hvat er segir hann, hefir engi gletzt 
við bók mína síðan ek gekk? Nú var sveinninn Jón svo vel 
kendr, at eigi einn vildi segja eptir honum, ok því sá ek nú, 
sagði hann Jón biskup, at setið var meðan sætt var, féll ek þá 
fram sálugr, játandi hvat ek hafði gert, en meistari svaraði mér 
svo: 1/kna man ek þér, Jón, sagði hann, en þó skaltu hafa 
augu fyrir þér hvat þú kant lesa, meðan þú skilr eigi betr. 
Síðan skundar meistari npp til bókarinnar, ok veltir hcnni á 
aðra hálfu. Sem þar Ies hann eitt capítulum, sogði herra Jón 
biskup, þótti mér vonligt at þat væri nærri því langt sem ek 
hafði áðr lesit, ok án dvöl, sem capitulum varúti, fellr stormr- 
inn svo snögt, at með öllu varð vindlaust ; má af slíku marka, 
sagði biskupinn, hverjar listir lifa í bókunum, þótt heimrinn 
gjörist gamall. 

2. Af Bolonia sagði hann svo fallinn æfintýr, er gerðist i hans 
þarvist: þar voru tveir skólabræðr undir sama nafni, var annarr 
kynjaðr allt vestan af Engíandi, ok þar var svo skipat, nöfnum 
þeirra til auðkennis í skólanum, at annarr var kallaðr Johannes 
Nordmannus, en annarr Johannes Anglicus. |>at þarf í söguna, 
at dómkirkjan sjálf í Bononia var svo fallin á sitt form, at í 
sjálfum kirkjudyrunurn eru ij leonshöfuð stór, sinn veg hvort y 
sem þau gægist at með gapanda gin. Nú berr svo til einn 
dag, at þessir skólabræðr, er vér nefndum , gengu báðir samt 
með félagskap út úr kirkjunni, ok sem þeir ganga út af dyr- 
unum, lítr liann aptr Jón enski til annars ijónshöfuðsins , ok 
talar brosandi til hans nafnasíns: þat var undaiiigt, er fyrir 



Nttr Jóns biskups. 



BISKUPA SÖGUR. 



225 



mik bar í nátt, sagði hann, ek þóttumst gánga þenna veg, ok 
rétt sem ek kom í kirkjudyrnar sjálfar, þótti [mér] lifna annat 
leonshöfuðit ok bíta burt af mér höndina hægri; nú seg mér, 
kompan, hvat þetta skal þýða, þvíat þér Norðmenn ráðit vel 
drauma. Bróður Jóni þótti undarligr fyrirburðrinn , en svaraði 
engu meira en vanalegum orðskvið, at ljótr draumr er optfyrir 
litlu. Síðan ganga þeir kríngum kírkjuna, talandi millum sín 
eitt ok annat, v/kja s/ðan iil suðrs ok aptr fyrir kirkjudyrnar, ok 
rétt sem þeir hugsa inn at gánga, réttir hann Jón enski hönd- 
ina hægri með reistum fíngri í gapit leonsins annars ok talar 
svo: þetta sama leonit þótti mér bíta af mér höndina í nátt; ok 
á sama augabragði, sem hann heíir svo talat, tumbar hann inn á 
kirkjugólfit, sem drepinn væri ; var þat ok satt, því at hann tók 
aldri til andar; en hvat þessum undrum volli prófaðist svo 
með vísra manna rannsaki, at inn i leonshöfuðit í glnii, þangat 
sem myrkrit var, hafði skriðit höggormr sá er Aspis heitir, 
hann heíir svo dauðligt eitr, at hverr mannsins limr, sem snertr 
framanverðan halabroddinn á honum, er þat svo bráðr dauði 
sem með spjótum sé skotið í gegnum hjartað, sem sagðr hlutr 
har vitni um. 

3. Eigi er þat gleymanda í sæmd þessa manns, Jóns biskups 
Halldórssonar , at þeir voru skólabræðr hans utanlands, sem 
síðan urðu cardinales, birtist þat ok í því efni, at nokkrir af 
þeim sendu honum sín bréf allt norðr á ísland, svo sem nokkut 
harmblandin af svo mikilli fjaiiægð þvílík[s] föður ok félaga; var 
þat eigi undarligt, því at engi maðr þvílíkrar stéttar mátti framar 
fella sik til hugléttis ok gleði, ok fyrir þá grein [at optliga] 
voru eigi allir með einum hug, er hann heyrðu, þá samdi hann 
sik cptír því, at allir mætti gleðjast af hans orðum; þvívorufrá- 
sagnir hans sumar bæði veraldligar ok stórorðar, svo at sumir 
menn lögðu honum til lýtis, en virtu nú því framar hversu þat 
hrjóst var krapt[a]uðigt, eða hver ástundan þar var fyrir til elsku 
náúngans, at vel fylldist með honum þat sem postulinn segir, 
at þeim er guð elskar snýst allt til hægri handar. Sannliga 
virðist þat fyllt, svo sem flyzt af þeim biezaða biskupi, er hér 
tignast með ótalligum táknum , bæði viðr sitt leg í Björgvin 
ok víðara annarstaðar, ok svo má réttiliga tala, at guð sýndi þat 
tynr, áðr hann fór síöast burt af íslandi, þvíat næstu [nótt] fyrir, 

áör en hann steig á skip, bar fyrir hann merkiliga sýn, athann 

II. B. r' K r :V • 15 



226 



BISKUPA SÖGUR. 



I'állr Jóns biskups. 



þóltist vera kominn í Björgvin, millum brœöra sinna at prédik- 
ara klaustri ok kirkju, ok þóttist beðinn at gera sermonem ; ok 
sem hann kemr upp á kórinn, hefir hann þenna thema: beati 
mortui, qui in clomino moriuntur; hérafþykist hann prédika, ok 
eptir þat sér hann um sik , stendr þá sinn maðr til hvorrar 
handar honum , ok þykist hann kenna báða: Eilíf erkibiskup, 
vígsluföður sinn , ok Magriús konúng Hákonarson ; vóru þeir 
báðir framliðnir. En svo sem hann hefir endat sermonem taka 
þessir tveir til hans, sína hönd hvor, ok leiða hann upp á kór- 
inn, verðr þá stigi fyrir þcim, er lá upp í gegnum kirkjuráfit, 
ok þar eptir ganga þeir allan veginn upp úr húsinu, sér þá 
annan veg yfir bustina sæng búna, sem honum sýndist, ok þar 
skyldi hann hvílast. þenna draum sagði hann um morgun- 
inn eptir einum sínum heimoligum vin , ok sá svaraði til: þar 
munu þér vera, sagði hann, hærri ok æðri en allt þat er 
hefst í þeirri kirkju. En biskup leit í móti honum mjök 
reiðuliga ok bað hann þegja , þvíat sá er háttr guðs þjónustu- 
manna, at geyma framar lítilœti en fagrt gull. En þat sem 
honum sýndist við sinn enda, sem hann prédikaði guðs erendi, 
mun þat þýðast mega réttiliga, at fyrir þessháttar [embætti 
man guð 1 hafa veitt honum fagra hvíld, þvíat í hans ættlandi ok 
utan þat haí'öi eigi maðr þvílíkr verit til þeirrar gjafar í manna 
minnum. Skulu vér greina þessu næst eitt æventýr, er hann 
setti sjálfr í sína prédikan, þá er hann var biskup Skalholtensis, 
þorláksmessu um sumarit í Yestíirðínga fjórðúngi, á þeim bæ 
er á Staðarhóli heitir , ok hversu réttlátr hinn sæli þorlákr var 
ok vandlátr at geyma guðs lög, setti hann fram tillekin dæmi 
svo fallin sem hér stendr. 

4. Nokkurr stórburðigr maðr ok stórliga ríkr sat í einhverj- 
um stað, ei var hann hærri nafnbótar en riddari, hafði hann þó 
sakir ríkdóms ok kynferðis marga þá undir sínu valdi, er vortt 
sömu nafnbótar ok sjálfr hann. þessi herra var harðla rélt- 
látr ok stjórnsamr í sínu valdi, sem lýsast mun í sögunni, at 
hann virði jafnan meira málaefni en mútur eðr manna mun, hvort 
í hlut átti náinn eðr óskyldr. Á hans garði ok at hans borði 
var einn úngr maðr , systurson hans at frændsemi , er honum 
þjónaði dagliga millum annarra hæverskra manna, er bæði voru 



i) B ; embætíis 111», Hdé 



Nltr J(5ns bisluips. 



BISKUPA SÖGUR 



227 



margir ok af göfgum œttum. þessi staðr var harðla ríkr ok 
fjölmennr, var þar biskup innan borgar. Nú byrjar þar frásögn 
til efnis, at nefndr herra tekr sótt, þá er hann leiddi síðan til 
bana, þjáist hann lengi, því at sjúkdómrinn ferr ekki ákaft, var 
þar hús svo fallit, sem hann lá í, at þar vóru samt tvau hús 
eðr herbergi, lá hann í innra, en síðan eitt þili í millum hús- 
anna með lokaðri hurð. Svo berr lil einn dag, sem fátt er um 
hann, at í fremra herbergit heyrir hann krut nokkurn, þann er 
honum gazt illa at, ok sem hans heimuligir menn koma inn 
farandi spyrr hann þá, hver óþekt ok umfang verit haföi í fremra 
húsit; þeir sögðust óvitandi, at nokkut hafl þat gerzt, at frá- 
sagnar sé vert. Hann talar þá: ek býðr, uppá þá hlýðni, sem 
þér erut mér skyldugir, at þér segit satt, en hvat þér leynit 
mik sanns eðr Jjúgit at mér, fel ek uppá yðr alla ábyrgð viðr 
guð, ef þat er óhefnt fyrir yðvarn vondskap er slórrar pínu væri 
fyrir vert í lögunum, [þvíat nú ferr eigi at prófinu 1 , ef þér vilit 
mér ódygð veita. Meðr svo föllnum ok öðrum atlögum knýr 
hann þá, þar til er þeir segja með harmi hugar, at úngi maðr 
frændi hans þröngdi 2 þar eina konu með fullri nauðúng. Sem 
herrann heyrði þat svo fallit mál, kveðr hann til nefniliga þann 
af sínum þjónustumönnum, sem réttinda vald stýrði síðan hann 
lagðist, bjóðandi honum án dvöl at pína eptir stríðu 3 laganna svo 
fallna útlegðar sök rétt upp á þess háls, semþatvann; ok sakir 
þess, at öllum var kunnigt réttdæmi hans ok ríklyndi, þorir 
engi í móti að mæla fyrir [hans] ásjónu, þótt dómrinn þætti 
harðr, ok því ganga þeir út af húsinu þegar ístað, með þeirri 
ástundan, at fullgera þat er boðit var, en þann tíma sem [þcir] 
fara í ráð, víkja þeir af nokkut, þvíat þeim sýnist óbæriligr skaði, 
at tapa svo kynstórum manni [ok] vænum til höfðíngja; staðfestist 
þat með þeim, at þeir skulu hafa hann í leynum, en segja sínum 
herra, at hann sé af lífi tekinn, ok bíða svo í von, ef sótt ok 
líkams dauði skilr með þeim. fessu fara þeir hvorutveggju 
fram, líða svo margir dagar, at herrans sjúkdómr snýstíkröm, 
leiðist þá únga mánni at hafa leyni, ok gengr 4 dag frá degi 
nokkru djarfara, þar til er hann hugsar reiði frænda síns af runna, 
ok því tekr [hann] þat upp á sik einn dag at vitja hans, svo 
sem til prófunar. En svo framt sem hann kemr inn, ok þeir 

1) [því at nú fer (= fœr) ek eigi atrekist prófinu, 46. 

2) hann, b. v. Hcl. 3) B j strifci, Hd. 4) B ; ganga, Ild. 



228 



BISKUPA SÖGUR. 



Dáttr Jóns biskups. 



kennast, talar ríki maðr svo sem brosandi til hans : ok þú ert 
þar, frændi! segir hann, gakk híngaö til mín! — Úngi maðr 
hugsar, at fhannj mun vilja friðmælast við [hann] með mýktar- 
koss, ok taka sik aptr í fullan kærleik, ok því lýtr hann upp yfir 
sængina at honum; en þar er annat fyrir : herrann spennir, sem 
aíl vinnst til, annarri hendi, þrífr annarri tálgukníf, er lá við 
sængarstokkinn, ok setti í gegnum barkann, skar síðan fram úr 
holinu ok hrindr honum frá sér dauðum niðr á gólfit, en þær 
tölur, er hann setti síðan sínum undirmönnum, vóru stríðar 
ok stórorðar, hverja lymsku þeir höfðu sýnt bæði lögunum ok 
svo herra sínum. Líðr nú svo tímum ríka manns, at sóttin 
herðir sik með svo mikilli stríðu, er hann þykist skilja fyrir 
víst enda sinn nálgast, ok sakir þess at hann var konúngs jafn- 
íngi, þótt hann bæri lægra nafn, heyrir sú þjónusta biskupinum 
einum til, at smyrja hann; ok sem þat boð kemr til biskupsins, 
býr hann sik ok sína klerka með allri sæmd, skrýðist sjálfr 
[ok] einkanliga þeir ij lærðir menn, sem honum gengu næst, 
bar annarr þeirra vors drottins líkama en annarr crisma-ker; 
sem þeir inn farandi koma ok hafa heilsazt sín á milluin, segir 
ríki maðr, at hann vill játa sik fyrir biskupinum áðr hann þjón- 
ostast, fór þá fylgdin öll í hit fremra húsit, hurðin aptr strengd, 
ok er ríki maðr hefir gjört fyrir enda sinnar játníngar sem hann 
hugði at standa mætti, þegir biskup ok gefr hvorki bæn né abso- 
lutionem, utan talar eptir þagnarstund: skal hér standa játníng- 
in? segir hann. Herrann svarar: standa skal hon í því öllu, er 
yðvart faðerni sér at muni gagnast, en þar sem mín gleymska ok 
fávizka vanmegnar hana, biðr ek yðr fyrir guðs nafn, at þér 
vísit mér á heilsuveg þar um. Biskupinn svarar: undarliga má 
sýnast um svo vitran mann, at þér látið sem þér þurfit áminn- 
íng annars manns yfir þeim hlut, er svo litlu gjörðist, at engi 
gleymska eðr fyrnd má fólgit hafa fyrir yðr. Ilverr er sá hlutr? 
minn herra, segir ríki maðr. — Sá rétt, segir biskup, ef þú vilt 
af mér til heyra, at þú níddist á frænda þínum , ok skart hann 
á háls. IJér í móti brtisir ríki maðr: já, já, minn herra, sagði 
hann, ef þér kallit þessa mína sök mjök Ijóta, þá mun ek svo 
djarfr gjörast, rétt þar sem nú ligg ek, at bjóða þessu máli 
undan yfcr fram fyrir dómarans kné, er allar greinir vegr rétti- 
liga. Viðr þessi orð forsar biskupinn ok lætr upp ganga hljóðin, 
segir, at honum skal ekki embætti veitast, utan hann gefist á 



Piíttr J<5,»s bisknps. BISKUPA SÖGUR. 229 

kirkjunnar dóm fyrir manndrápit; ok sem launmæli eru í burtu, 
gengu þeir inn sem úti stóðu, talast nú opinberliga þeirra 
áskilnaðr, en hinn ríki maðr lágmœltr ok þó svo einarðr, at 
hvergi hvikar, þar til at biskup stökkr upp ok biðr alia sína 
menn burtu verða. Sjúki maðr [talar] : herra minn, segir hann, 
þótt yðr mislíki svo mjök til mín, at þar fyrir skal ek missa 
allrar þeirrar þjónustu, sem guð hefir skipat kristnum mönnum 
til hjálpar á síðustum tímum, biðr ek yðr, at þiggja svo mikit, 
at þér sýnit mér vors herra líkama áðr þér víkit [í brott]. Ok 
sakir þess, at svo fallit efni þótti mörgum manni sorglegt, játar 
biskupinn með góðra manna tillögum at veita þat er hann bað, 
ok þann tíma sem hann hefir aflokaft] propitiatorium ok lín- 
skautann sundr rakit, tjást þar eigi guðs likami, þvíat kerit er 
tómt, slær þetta biskupinn ódæmiligum ótta, ok alla [þá], er skýrt 
\issu jafnfram honum, at þeir létu oblacionem í kerit áðr þeir 
gengu af kirkjunni; ok er ríki maðr sér undrun þeirra, talar 
hann svo: hverr ótti hefir yðr gripit, segir hann, eðr hvat hafi 
þér at tala? Biskup svarar, segir at fórnin er í burtu úr um- 
búnaðinum. Ilíki maðr talar: ef hon er eigi þar, þá má vera 
með vilja drottins at hón sé hér; ok er allir menn sá til hans, 
lýkr hann upp munninum, ok tjást þá fyrir allra manna augum, 
at fórnin hvít ok hrein liggr á túngunni; verðr nú skjótt umskipti: 
biskup fellr fram ok biðr guð sér líknar ok svo ríka mann 
sér fyrirláts um rángan skilníng móti guðs dómi; veitir hann 
síðan allt embætti með tárligri góðfýsi þeim góða manni; lukt- 
aði ríki maðr daga sína af þeirri sótt ok greftaðist því sæmi- 
ligar ok af öllum góðfúsligar, sem gjör var vitað hvern veg 
guði sjálfum hefir virzt hans einorð ok réttvísi. Endar nú þar 
þessa dæmisögu. 

5. 1 Sem biskup Jón kom til Noregs ok sat í Bergvin um 
vetrinn at prédikaraklaustri , er hann hafði fyrst inngengið þegar 
í barndómi, tók hann krankdóm eptir jólin, ekki mjök ákafan í 
fyrstu, en svo sem leið fram undir Puriíicationem sanctæ Mariæ, 
var hann þjónustaðr ok at öllu búinn tii framferðar af vígslu- 
bróður sínum Ilákoni, þann tíma Bergvinnar biskupi. Ok er 
Maríumessa kom, tók honum at þýngja mjök; í allri sinni sótt 
var hann viljugr ok merkiligr at lesa sínar tíðir, at hvorki dag né 



i) Hó£an frá er tckib eptir Additam. 46. 4to. g AM. 764. b. 



230 



BISKUPA SÖQUR. 



Mttr Jóns biskups. 



nótt féll úr fyrir honum. Árla um morguninn á sjálfan messu- 
daginn les hann út allar tíðir vorrar frú guðs móður, ok sem 
út líðr yfir príma mál, gjörir hann orð priorinum á klaustrinu, 
at hann lesi honum Maríumessu með lágasöngum de festo, þar í 
herberginu sem hann liggr. Ok meðan messan flyzt, liggr herra 
biskupinn nokkut örðigr viðr hægindit í sænginni ok gefr blezan 
priornum fyrir Evangelium; en er fram líðr yfir bergíng, heyrir 
priorinn til hans svo sem nokkurn lítinn hryt eðr léttan svefn- 
höfga, stendr þat svo þar til er hann hefir endat embættit, ok 
nú jafnfram líðr af herra biskupi þúnginn, svo at fagrliga skýrt 
gefr hann benedictionem eptir messuna; ok þegar benedietio er 
úti ok fyr en priorinn les Evangelium Johannis : fn principio, 
gengr frá altarinu í öllum skrúðanum ok víkr fram fyrir sængina 
biskupsins; má þat trúast meðr guðs vilja orðit hafa, at hann 
gengr svo skjótt, því at nú var eigi löng málstund eptir sem 
brátt prófaðist; hann talaði svo: minn herra, sagði hann, hvort 
sofnuðut þér fyrir litlu? — biskupinn svaraði: eigi veit ek þat 
gjörla, hvort þat var öngvit, ómegn eðr svefn, en þó sá ek 
nokkut. Hvat sáut þér? minn herra, sagði hann priorinn. Svo 
sýn[d]ist mér, sagði hann, sem ein júngfrú góðmannlig ok vel 
klædd gengi híngat í herbergit, helzt á þann veg búin sem góðar 
nunnur eru vanar, hún hafði sitt loganda kerti í hvorri hendi 
ok veik híngat fyrir sængina, þar til hún leið upp í loptið í gegn- 
um þakit, ok þat ætla ek at hún færi til himins. Priorinn svar- 
ar: hvat ætli þér þetta þýða? minn herra. — Biskupinn svarar : 
eigi er ek þar viss um, en ef svo væri eigi, sem ck má hræddr 
um vera, at sála mín væri þýngd stórum syndum, þætti mér 
eigi ólíkligt, at hennar mynd hefði mér hér sýnd vefit, ok þangat 
væri hennar vegr, sem hún fór fyrir. Eptir svo talat hneigir 
priorinn sik til blezunar at lesa evangelium Johannis, ok bisk- 
upinn blezar með þessum orðum : dominus sit in corde tuo et 
in labiis tuis. f>at þýðist svo: drottinn sé í hjarta þínu ok 
vörum þínum! — J>essi orð talaði hann síðast í þessari veröldu, 
þvíat um sjálft guðspjallit lét hann málit, en gaf út anda sinn 
sem hríngdi tertiam á höfuðkirkju í bænum á þann signaða 
dag vorrar frú guðs móður. Var hans líkami jarðaðr með allri 
sæmd í kirkju þess sama klaustrs, sem hann í fyrstu inn gekk 
ok síðan þjónaði undir prédikara lifnaði. 



SÖGrU-ÞÁTTUR 

UM 

GOTTSKÁLK KENIKSSON 

OG 

NOKKRA AÐRA HOLABISKUPA. 



I 



UM GOTTSKÁLK kemksson og iióla BISKUPA 1 . 



Ætt Gottskálks fyrra Hóla biskups. 

Chænik riddari í Noregi Gottskálksson ; hans son biskup 
Gottskálk á Hólum, ríkti ix ár; hann lét smíða upp mið- 
kirkjuna og allan múr í kríngum kirkjuna á Hólum; hann 
varð bráðkvaddur í laukagarðiuum 2 þar, og sagði það síðasta orð: 
tt kirkjan mín, drottinn minn!" — Hann var svo mektugur, og 
Ilögnvaldur bróðir hans, að þeir skyldu eiga þriðja part Noregs. 
Hann bauð kónginum til gesta við D manns; sendi kóngur 
hálft liðið í bæinn, hálft heim ; sendi hann eptir öllu liði kóngs- 
ins og hélt honum mánaðar veizlu; hann gaf kónginum fiól, 
og vildi ekki það boð þiggja er kóngur bauð honum; sendi 
kóngur hann til íslands, því biskuplaust var eptir.,.. 3 
Biskup Jón skalli var föðurbróðir Chæniks. 

i) l'essi grein er prentub eptir bréfabók meb hendi sira Eyjólfs á Völlum, 
í safni hins íslenzka Bókmentafélags , Nr. 67. 4to., fol. 100 b— 101; sbr. 
Keysers norske Kirkehist. n, 888—889. — Finnur biskup (Hist. Eccl. u, 
586—590) kallar Gottskálk biskup hinn eldra Gottskálksson, og hefir hann 
ab líkindum ekki þekkt þessar frásagnir. — Kenik er hin íslenzka mynd 
nafnsins, í bréfum og í nafnaskrá sira Eyjólfs á Völlum, en er nú úrelt. 

*) 4 ,laukagarourinn" var á Hólum fram á daga Jóns biskups Arasonar, 
en hann lét smí&a hús af timbri í laukagarbinum, og var þab kallab 4 ,salur v . 
Um þessi nöfn hefir Gubbrandur biskup rannsakab itarlega útaf falsbróf- 
unum um Jón lögmann Sigmundarson , og tekib vitnisburbí elztu manna, 
'sem votta, ab 1( salur hafi ekki verib kallabur á Hólum fyr en i tib Jóns 
biskups Arasonar, en ábur hafi þar verib laukagarburinn á þeim sama stab 
sem salurinn var bygbur. 

3) eybulaust i handritinu. Þab er rótt, ab biskuplaust var á Hólum 

r 

1437—1444, eptirJón biskup hinn enska, sbr. Safn til s. Isl. i, 6 athgr. 1. 
II. B. 16* 



234 



BISKUPA SÖGDR. 



Um Hóla biskupa. 



Biskup Ólafur Rögnvaldsson Chænikssonar ríkti 37 ár; 
hans bróðir Nikolás. 

Biskup Gottskálk Nikolásson; hans móðir var Ilerborg 
JJárðardóttir ; hcnnar systir Geirríður, þeirra föðurbróðir sá er 
glímdi við jötuninn, og hafði höfuðið yfir D menn. Synir Her- 
horgar Pétur og Guttormur. Sá Gutlormur átti Guðríði, dóttur 
Finnboga lögmanns, (og bjó) áGrund; hún andaðist barnlaus. 
Uann sigldi síðan lil KÓfegs og varð þár lögmaður. Hftnn 
átti aldrei barn við sinni eiginkonu, en son átti hann framhjá 
konu sinni , er hét 3N íels 

Jón mannskapur hét maður og átti Mannskapshól ; * hans 
dóttir Valgerður-, móðir Rnsfííiar Goltskálks dótlur hiskups 
hins síðara. 



SOGU - ÞATTUR 



UM 



SKÁLHOLTS BISKUPA 



FYRÍR OG UM SÍÐASKIPTIN. 



I 



i 



UM SKÁLHOLTS BISKCPA FYRIR OG UM SIDASKIPTIN'. 



Um biskup Stephán. 

Biskup Stephán var Jónsson, sonur Jóns Egilssonar, 
sem í lánga tíma var bryti í Skálholti, og með því hann var 
ekki víðförull maður, er eptir honum sagt, að einusinni, þá 
hann kom að Álptavatni, haíi hann spurt, hvort sjórinn mundi 
stærri en það, — af hverju merkja má hans einfaldlegleika. 
Hallbera Egilsdóttir var systir hans, kona síra þorbjarnar íngi- 
mundarsonar; þeirra sonur var Ólafur, faðir síra Einars , afa 
síra Jóns í llólum 2 . Ingiríður Jónsdóttir var skilgetin systir 
biskups Stepháns; hún var móðir herra Marteins Einarssonar. 

Biskup Stephán átti og marga bræður, og er þeirra af- 
sprengis ekki getið, því það sem eptir er af þeirri ætt er 
lángfc fram komið og nálega úrættis. 

Uann var mikið ljúfmenni við alþýðu, en harður við flysj- 
únga og sakafólk, og við mikilmenni, sem sig settu á móti 
honum. 

llíki-Torfi í Klofa og biskup Stcphán áttust mikið við, því 
Torfi var óhlýðinn biskupi bæði um kirkjureikníng og tíundar- 
hóld ; item skaut hann skjóli yfir sakafólk og hélt marga í 
biskups forboði. — Var biskup Stephán biskup í xxx ár, að 
sögn gamallra manna, og var kallaður grjót-biskup af mönnum 
sínum, því hann lét gjöra allar girðíngar í Skálholti, og líka 
gaungustéttina suður yfir Hundapoll; lá hann ekki ört viku 
sjúkur, andaðist hann þriðjudaginn fyrstan í velri, en stóð 
uppi til laugardags, þar til ábótinn frá Viðey kom, biskup 
Ögmundur. Voru þá alls 16 menn lærðir, með prestum, 

i) ritgjörð þessi cr samin í Skálholti 1593 og þarumbil, tekin cptir frum- 
riti í AMagn. safni 236. 4to (bls. 15- 37 og 1 — 13); sbr. Safn til s. 
ísl. i, 640—42, 652-54. 

i) þ. c. síra Jóns Egilssonar, sem ritaði Biskupa-annála; í annálum síra 
•fóns er talið öðruvisi en hcr (sjá Safn til sögu íslands i, 52). 



238 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Skrflholts bisknpa. 



klcrkum , djáknum og smádjáknum á staðnum, iiij af hverju 
tagi, því prcstar voru þá sóktir til dðmkirkjunnar hvar sem 
á lá, en skóli var enginn' ; lágu þá Vestmannaeyjar til Skál- 
holts, og Iángt framyfír það. 

Um biskup Ögmund. 

2. Biskup Ogmundur Pálsson var rnikill maður vexti, bæði 
hár og þykkur, geðmenni mikið , gulur á hár og l'agureygður, 
smáeygður, kríngluleitur , en lítt hafði hann verið uppá skart- 
semi, og hirti ekki hvernig það.-trassaðist , svo sagt er hann 
hafí ekki optsinnis bundið leggböndin. ííann var harðfenginn 
maður, stórorður og álagasamur, svo hann strýkli optsinnis 
menn sína svo sem önnur typtunarbörn , og kallaði hórusyni 
ogskækjusy ni ríka sem fátæka, þá honum fannst ekki til. Hann 
hélt fyrst Breiðabólstað í Fljótshlíö; þaðan var [hann| vígður 
til Viöeyjar, og var kjörinn og kallaður til biskups eptir fráfaíl 
biskups Stepháns; sigldi hann strax sumarið eptir, og var utan 
tvö ár; varð honum mikið fyrir að fá biskupsdæmiö, því hann 
hafði mótfallið Norska þá þegar hann var prestur á Breiða- 
bólstað; var þá OÍafur skrifari fóveli yíir landið; lét síra Ög- 
mundur drepa af honum tvo menn , en þriði var skemmdur. 
þetta kom fram við biskup Ogmund eptirá, þó kom hann út 
með biskupsdæmið, og hélt því í látíga tíma með mikilli stór- 
mcnnsku og höföíngskap og allsháttaðri velgengni. 

Hann Iét gjöra skútu eina vestur í Vatnsílrði, svo það var 
gott hafskip, og lét búa það sem vantaði þá það kom vestan; 
hljóp það til Noregs árlega tvisvar: að öndverðu sumri eptir 
fardaga, og strax aptur eptir forláksmessu, einkum í þrjú ár, 
meðan mest lá á. Honum var og bíföluð hirðstjórn yíir allt 
landið, og hélt þeirri magt í tvö eður þrjú ár, sendi hann fram 
skatta og kóngs skyldur, og fór svo með, að honum varð ekki 
gjald að, heldur skildist hann þar vel við; hann var og skip- 
aður administrator Höla biskupsdæmis af erkibisktipi og eapi- 
tulabræðrum í fráridheimi, eplir fráfall biskups Gottskálks, á 
meðan milli varð biskupanna. 

Á þeim tímum lá skip í hverri höfn fyrirsunnan, og sum- 



1) þcss cr gctið áður (Safn i, 656) að það cr ckki rött hcrnit að cnginn 
skóli hali vcrið í Skálholti á dögum Stepháns biskups. 



Um Skrflholts Vnskupa. 



BI3KUPA SÖGUR 



239 



staðar i j : þýzkir víðast, utan í Grintlavík lágu Engelskir. það 
bar eitt til á dögum biskups Ogmundar, að Engelskir lágu eitt 
ár í Grindavík á flmm skipum, og voru ómildir við íslenzka, 
svo fólkið gat ekki það liðiö; réð fólk engu sínu og fékk ekki 
fyrií sitt; voru fyrir möunum þeirra ij Jónar, kallaðir ýngri 
Bragur og eldri Bragur; tóku fslenzkir sig þá saman og riðu 
til Bcssastaða, kröfðu höfuðsmann (f)idrich van Minden) lið- 
veizlu móti svoddan illmeunum, varð hann vcl við og sendi strax 
í alla kaupstaði, því ísleivzkir hefði látið iila aö honum sjáifum, 
ef hann hefði ekki við orðið; skipaði hann þýzkum að önna 
sig við þórðarfell, sem er hjá Grindavík; komu þar saman að 
kveldi dags í tilsettan tíma LXXX menn annars hundraðs, og 
gengu þaðan í Víkina fyrir sólar uppkomu, höfðu Engelskir 
búizt við og gjört sér virki með torf og grjót, en þeir höfðu 
lítið gagn af því; hlupu þeir í sín skip sem gátu, og sigldu 
út með iiij skipum, flmta 1 gátti þeir þýzkir náð. og drápu xviij 
Engelska, en vij lélu þeir lifa og áttunda pilt; fylgdu þeir 
engelska skipinu til Bessastaða, með þeim þýzktim, sem á það 
voru látnir, en eitt af hinum fjórum forgekk á Víkinni strax í 
útsiglíngu, og sökk það þar strax, svo ekki neitt náðist af því. 

3. það bar og til, að Didrieh van Minden reið frá Skál- 
holti nokkru sinni heim um Hvannavöllu fyrir neðan ilellis- 
skarð, og sáu þar væn alinaut; ráku þeir þrjú með sér, hin 
beztu, til Bessastaða; eilt átti biskup Ögmundur, annað Eyjólfur 
mágur hans á Hjalla, þriðja þorvarðtir nokkur í Flóa. þá biskup 
spurði það, skrifaði hann strax suður, sýndist Didrich þá það 
af, að borga nautin fullu. ~ En margt féll biskup Ogmundi 
til mótgángs um sína daga, ekki sízt það, að tlómkirkjan brann; 
hafði hann þá ekki verið margt ár í Skálholti (vj ár eða vij 
eður þar um); brann hún um þíngtíma, Maríumessu sjálfa, og 
vissi enginn gjörla tilefnið, utan gátur voru að Ásbjörn kierkur 
hefði farið ógætilega með glóðarker, þó var það ekki bívísað, 
en húðina misti hann optar en einusinni, og fékk aldri æðrv 
heiður; brann kirkjan frá nóni á' 2 Maríumessti og til miðsapt- 
ans, því fólk var mjög fátt á staðnum, þó bjargaði það, meir 
en eptir líkindum, kistum og háfum kirkjunnar, og þorláks skríni 
og kltikkum, sem það gat við hjálpað — hinar runnti niður — 

i) íimtu, hdr. 2) til, hdr. 



240 



BISKUPA SÖGDR. 



Um SkíOholts biskupa* 



og því sem laust var í kirkjunni og bjargað varð, hitt brann 
allt að ösku, kopar af kirkjunni og allt það sem ekki varð hjálp- 
að, item klukkur. — Var norðan veður þá eldurinn kom í kirkj- 
una, en sneri veðrinu frá staðnum, svo að sunnan gjörði, og 
lagði bálið norður í Traðir og brendi upp Reiðíngahúsið og 
allt það þar var inni. f>á búið var að brenna, féll í ösku og 
fölskaðist allt saman, svo ekki varð par úr; voru þetta haldin 
mikil býsn og fyrirburður. Á þetta sama þíng fjölmenntu þeir 
báðir, biskup Ögmundur og biskup Jón Arason hnálega, því þeir 
voru sundurþykkir ; hafði biskup Jón ix° manna en biskup Og- 
mundur xiiij c ; var þá saman dregið með þeim og öðrum ríkis- 
mönnum. Eru nú 66 ár síðan, anno[1593]'; því sá Egill, sern 
eg' 2 skrifaði þetta eptir, var þá fjögra vetra, en nú 70. 

Um höfuðsmennina og um atrekanda um siöaskiptin og 

attektir f Viðey. 

4. |>ar er fyrst til að taka í þessum kapítula, að Bessa- 
staður var lánga tíma einstæðíngs jörð, utan kirkjan þar átti 
tvö kot: Bárugseyri, lögbýíis jörð , og Lambhús, heimaland 
þar í túninu; var það þó aðsetur þeirra fóvitanna, svo þeir 
höfðu engin ráð önnur eða athvarf hér á íslandi, hvorki jarðir 
né óðul, og aldri riðu þeir frá Bessastöðum nokkurstaðar um 
landið, utan upp á alþíng á sumarið, en ílestir sýslumenn riðu 
heim til Bessastaða með sinn reikníng af sínu sýslugjaldi fyrir 
alþíng; en þá þeir höfðu nokkur erindi við biskupinn, þá fund- 
ust þeir hvorutveggju jafnan á Reykjum í Ölvesi, því biskup 
hafði þar bú. 

3Nú þó hér skyldi með réttu inn skrifast um hvern höf- 
uðsmann og hirðstjóra eptir annan, þá verður það ekki gjört, 
því eg hefi enn ekki fengið þar um fulikomlega undirvísun, svo 
mér ánægi, utan Didrich Píning er einn af þeim, sem hér hafa 
helzt nafnfrægir orðið ; lengra muna menn ekki fram. Hann 
var gagnsamur maður í mörgu, og leiðrétti margt það sem 
illa fór, svo sem menn má nokkuð til líkínga ráða af þeim 
dómi, sem kallaður er Píníngs dómur. Einn er og nefndur 

• i) eyða fyrir hnal'mu. Sönnun l'yrir áitalinu 1593, sja Safn til s. ísl. 
i, 659 athgr. 5, og hér síðar, hls. 212. 

z) J). e. hófundurinn, sem menn halda vcrið hafi Oddur hiskup Einarsson. 



Um SkiUholts biskupa. 



RISKUPA SÖGUR. 



Tíll, en hann var ekki réttur höfuðsmaður, því hann hafði logið 
sig inn í landið með falsbréíum, og kom út snemma og safn- 
aði öllu því hann gat inn í Hólma; en þá hann var að þessu, 
kom réttur hirðstjóri með kóngs erindi; tóku þeir Tíl þá, 
og son hans, og leiddu þá báða austur yfir Bessastaði og 
hjuggu þar af þeim höfuðið; kallast Tílshóll síðan. Hannes 
Eggertsson var og höfuðsmaður, faðir Eggerts, og segja sumiv 
að Eggert hafi komið til á Bessastöðum. En Didrich van 
Minden kemur helzt við þetta efni: hann hélt sig vel í fyrstu, 
því þeir höfðu þá ekkert um að vera, og voru þá aðalhirð- 
stjórar svo sem nú eru umboðsmenn; en síðan tóku þeir aí> 
smá-dirfast, báðu þeir kónginn um Viðey, það væri einn klén 
hestahólmi, svo sem vera mætti fyrir eina tvo hesta eður þrjá, 
og fengu kóngsbréf þar uppá, að þeir mætti hana að sér taka, 
kom Didrich sjálfur út með það bréf, því Claus Marvitz sendi 
hann, en sat sjálfur um veturinn á Bessastöðum. Rei& Didrich 
til fundar við biskup í Ölvesi og las fyrir honum önnur kóngs- 
bréf, en þetta ekki, hafði biskup þó Iieyrt hop á, að það bréf 
mundi út komið; hélt Alexíus Pálsson klaustrið í Viðey; höfðu 
vinir ábótans utanlands skrifað honum til, að hann mætti taka 
sig í vakt, því þetta væri á ferðum, hafði Eggert það bréf 
híngað um vorið, því það skip kom fyrst til landsins, sem hann 
var á; fékk Eggert síra Einari Ólafssyni í Görðum bréíið, en 
presturinn sendi það ábótaQum með Egli syni sínum ; gaf Alexí- 
us sig þar ekki að, utan hafði sig á land í tíma. 

En á hvítasunnu-morgun fyrir sólu — bar þá hvítasunnu 
á sunnudag eptir fardagaviku — anno 1540 1 tóku þeir Didrich 
sér bát í Laugarnesi, áttæríng, og ryru til eyjarinnar xiiij sam- 
an, með einum íslenzkum, sem var Ólafur íngimundarson, hesta- 
maður þeirra — var ábótinn i landi í sinum fardögum eður 
útvegum — ráku þeir burt fólkið, slóu og börðu og hröktu 
mennina, svo það tók stóran tólfæríng, er hét Thumáskollur, 
og ílúðii í land strax, hvert mannsbarn, og fékk sér vistir hjá 
fólki sínu, eður þar sem hver fékk athvarf. Annað skip var 
kallað Maríusúð í Viðey, það var teinæríngur; en ábótinn fór 
til Hóla í Grímsnesi, því það var klausturjörð, og sat þar. Var 
tekinn dagur seinna um sumarið, eptir alþíngi, því ábótinn 

i) réttara: 1539. 



242 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Skálholls biskupa, 



beiddist síns hjálpræðis upp yfir alla á alþíngi af höfuðsmann- 
inum; var sá dagur í Görðum; ekki kom biskup þángað ; var 
Alexíus þá skipaðir Hólar í Grímsnesi, og tileinkaðar jarðir, 
og þær skyldi hann hafa í sína lífstíð , en þær skyldu hníga 
aptur til klaustursins eptir hans dag; andaðist hann ( tlólum 
og liggur þar; haíði hann áður haldið þíngvöll, þá hann var 
prestur. Aldrei fékk hann neitt af því sem hann átti í Viðey. 
Margt ár var hann þar ábóti, en þeir Dönsku tóku að sér Viðey 
og allar hennar eignir, uppá það bréf sem fyrr var getið, og 
höfðu þar ekki annað privilegium til ; settu þeir síraJón Bárð- 
arson til ráðamanns í eyna, sem áður hafði Gufunes kirkju, 
og var sem þíngaprestur ábótans og hans útsendari áður; item 
létu þeir þángað iiij þýzka og sína vinnumenn frá Bessastöð- 
um, því þeir fengu öngva aðra; rúðu þeir allt það í kirkjunni 
var, en brutu hana niður sjálfa ; varð þá margur óskapa arfur 
kirkjufjánna. þólti þetta mörgurn miklar attektir. 

Um biskupa skipti. 

5. þegar biskup Ögmundur var nú mjög hniginn á efra 
aldur og uppgeíinn maður (lxx eða svo), því mest gekk að 
honum sjónleysi, kjöri hann annan sér til meðhjálpara og í 
sinn stað eptir sig : það var Sigmundtir, systursonur biskups 
Ögmundar, sonur Ásdísar Pálsdóttur og Eyjólfs á lljalla, bróðir 
fórólfs bónda Eyjólfssonar ; hann hélt Uítardal vestur, og þótti 
vel að sér, var hanri kjörinn á prestastefnu til biskupsdæmis 
eptir biskup Ögmund, frændu sinn, sigldi hann og vígðist, en 
lifði fá daga í biskupsdæminu , ekki fleiri en xix, liggur hann 
í þrándheimi; hann hafði fengið fótarmein og lysti upp í lík- 
amann; þetta skeði nokkrum árum áður en Viðey var tekin. 

Eptir það kjöri biskup Ögmundur í sinn stað síra Gizur 
Einarsson sér til meðhjálpara, því biskupinn hafði látið menta 
hann austur hjá abbatlísi Halldóru ; höfðu þessir þrír verið í 
Skálholti nokkur ár: Gizur Einarsson, Gísli Jónsson og Oddur 
Gottskálksson; höfðti þeir fengiÖ allir utanlands smekk af rétt- 
um evangelii lærdómi, en þorðu ekki láta biskup Ögmund vita. 
Sendi biskup Ögmundur síra Gizur utan, og kostaði hann að öllu 
og fékk honum reiðupenínga sem hann þurfti, og sigldi hann 
það sama ár sem Viðey var tekin. Var Egill þá 17 vetra, en 
stendtir nú á lxx, anno 1593. Ekki hafði biskup Ögmundur 



Uin Sk<(lliolts biskupa. 



BISKUPA SÖGUR. 



243 



neina grunsemd um annað, en hann mundi verða sér hollur 
og trúr, svo sem sjálfum sér, en hefði nokkur þenkt annars, 
þá hefði prestar aldri samþykt að lála hann sigla. En hann 
launaði honum ekki hctur en fleiri aðrir, sem biskup Ogmundur 
hafði margt gott og mikið til góða gjört. Næsta sumar þar 
eptir kom herra Gizur út með þeim Haf[n]firðíngum, því hann 
sigldi með þeim; reið hann slrax heim í SkálhoU frá Görðum 
við fjórða mann, tók hiskup Ögmundur lionum vel, afhenli 
honum slaðinn strax, en halði sig hurt; var það í vikunni 
fyrir fardaga að herra Ghuv kom út, en hiskup Ogmundur 
kom lil IJjalla miðvikudaginn í fardögum, og hafði þá farið 
alfarið með Mlu úr Skálholti. 

Litlu síðar kom kóngsskip í llólminn, þar voru þeir á 
sem hífalníng höfðu að sækja hiskup Ögmund 1 , því herra 
Gizur hafði það fram horið fyrir kónginn og ráðið , að sér 
mundi ekki neitt takast að framkvæma í evangelio meðan 
biskup Ögmundur lifði, því var riddarinn híngað sendur með 
ij c fólks, hét hann Ghristophor, og með honum Otli Stígsson. 
Strax þá herra Gizur spurðí, að riddarinn var kominn, skrifaði 
hiskup honum íil og scttu dag mcð sér á Kópavogi, var sá 
dagu'r á þriðjudaginn eptir fardagaviku, voru þeir á eintali allan 
daginn, en að því enduðu beiddust þeir hesta inn í Hólm og 
þaðan í Skálbolt (ekki fleirum en viij); kvað biskup þetta upp 
þess erindis, að riddarinn vildi gjöra sér umskipti : taka smjör 
og vaðmál fyrir drykk ; voru léðir viij hestar (en öngvan grun- 
aði enn hvað undir mundi búa, svo þeir skyldu vera strax á 
miðvikudags morguninn með sólu komnir inn í Hólminn, en 
þá þeir skildu á Kópavogi reið biskup til Garða, en riddarinn 
aptur í Hólminn, og með honum einn af biskups sveinum, 
Eyjólfur Ilalldórsson, sem lengi liafði verið sveinn biskups Ög- 
mundar, var hann leiðarvísirinn ; hann hafði verið í Svein- 
staðareið norður, og var honum kennt um víg Arna Hessa- 
sonar, sem var bróðir forbergs Bessasonar, en biskup skaut 
skjóli yfir hann og hjálpaði honum. Á miðvikudags morgni 
riða þeir úr Ilólminum x Danskir og þessi Eyjólfur, eptir 



i) aí)gœtanda er, ab höfundurinn lætur Ögmund biskup vera tekinn 1540, 
sama árib og Gizur biskup kom til stólsins, en hann var ckki tekinn fyr 
en ár& eptir, 1541, 



244 



BISKUPA SÖOÚR 



Ujn .Skítlliolts bískúp*. 



miðmunda, og rifeu alla nóttina, komu svo til Hjalla á fimtu- 
daginn fyrir dagmál; voru þar ekki heima fyrir nema ij karl- 
menn , en biskup iá í baðstofu. Eyjólfur bóndi var ekki heima. 
Hlupu þeir ij íslenzkir (sem voru menn biskups Ögmundar) 
og földu sig fyrir hræðslu. Gengu Danskir strax inn í bað- 
stofu , og tóku biskup höndum og leiddu hann í einni skyrtu 
fótsíðri út á hlað, þvi þeir hafa ekki þorað lengi að vera í 
bænum; létu síðan sækja klæði hans. Hljóp Ásdís að, og 
vildi halda honum, en þeir slitu hana af honum; settu þeir 
hann þá í söðulinn og höfðu jafnsnart með sér, og höfðu 
hann strax út í skip, bjuggu þarsæng og létu hann þar liggja; 
segja þeir þá hann skuli laus verða ef hann fær þeim allar 
jarðir, sem hann varð eigandi að meðan hann var biskup , og 
gaf hann þar já til ef hann yrði Iaus, og voru þar bréf um 
gjörð ; þá varð hann ekki að heldur laus. Lofuðu þeir þá að 
lóta hann lausan ef hann fengi þeim allt sitt silfur; því lofaði 
hann, og sendi riddarinn eptir síra Einari Ólafssyni að sækja 
silfrið; fór prestur í llólminn, en vildi ekki fara eptir silfrinu 
utan biskupinn gæfi sitt bréf og innsigli, að það væri sinn 
vili, og það skyldi vítalaust vera; fóru þá vj Danskir með síra 
Einari, og áttundi Egill sonur hans, til Hjalla, og sögðu þetta 
Ásdísi; lét hún strax tii lyklana, sópuðu þeir öllu því sem var 
í kistunni í einn línsekk, bæði dölum, nóbel, rínsk gyllini, 
skálir, staup etc., slóu líka beitir af hornum og höfðu með 
sér, smátt og stórt, svo þar var ekki einn lýbikur* eptir. 
En eitt nister var þar með , kostulegt, lýsti Ásdís það sína 
eign og því gáfu þeir það laust, og með það fóru þeir; gaf 
riddarinn síra Einari einn dal fyrir ómakið, en biskup varð ekki 
laus að heldur; vildu þeir þá hafa neslið með, ef hann skyldi 
laus verða. Lét biskupinn þá skrifa til systur sinni um það, 
fóru þrír Danslsir eptir neslinu og fengu það; samt sat biskup 
fánginn og var hann fluttur sams árs í Danmörk og settur 
þar í eitt klaustur, hvar bann lifði í góðu haldi í nokkur ár, til 
þess hann andaðist, og er þar grafinn í kirkjunni og þessi 
orð klöppuð á miðjan legsteininn: «Ogmundus episcopus Schal- 
holtensisa*. J>að er endíng á hans æfisögu. 

1) lýbikur, þ. e. lýbskur smáskildíngur. 

«) Pdtur Resenius hefir þab eptir Brynjólfi biskupi , ao hann bafi séb 
legstein yfir Ögmundi biskupi i klausturkirkjunni í Sór, meo þessu letri: 



Um Skhtholts biskupH. 



BISKOTA SÖÖUE. 



245 



Um slag Danskra í Skálholti. 

6. Á sama því ári sem þeir Danskir tóku Viðey, sem 
var árinu fyr 1 en biskup Ögmund var tekinn , sat Didrich um 
kyrt á Bessastöðum fram á sumar, en áliðnu sumri gjörði 
hann sér ferð austur, og vildu ferðast austur á klaustrin; sendi 
hann frá sér ij menn undan til Odda: Pétur Spons og Juren 
Funch, en hann reið í Skálholt og kom þar kveldið fyrir 
Laurentiusmessu, setti hann tjald sitt í portinu í biskupsgarð- 
inum , vildi biskup ekki hann væri, en hann sagðist skyldi 
vera, hvað sem sá dívelz blindi biskup segði, og slíkt talaði hann 
bæði kveld og morgun; lét biskup þó veita honum öllu heiðar- 
lega í timburstofu; var síra Jón Björnsson, faðirólafs, sem nú 2 
er á Felli, sem þá héit Torf[a]staði, settur til að skenkja, en 
ráðsmann, [síra Jón Uéðinsson í Hruna^, sendi eptir fólki á 
báðar síður, út í Grímsnes og austur í Hreppa, svo biskup 
vissi þar lítið eður ekki af; þó grunaði hann það, og lét segja 
Didrich að hann vildi hann færi, því von væri manna, hann 
skyldi fá rneð sér hvað hann vildi ; en Didrich sat þess heldur. 
þá kemur fólkið , á sjálftm Laurentíusmessu [dag] og þusti 
strax inn í port, varð Didrich þess var í timburstofunni , að 
ys var í garðinum, og leit út um glugginn og spurði hvað þeir 
skyldu með svo margan hellbor, og stökk upp við borðið 
og hafði úti daggarð og vildi slá prestinn, sem skenkti, en 
prestur brást við út, og sló aptur stofunni. Voru þeir þá 
ínni Didrich og einn hans maður, og þriði piltur xiiij vetra, cn 
hinir voru úti iiij, því vij voru alls, með hestamanninum Ólaíl 
Ingimundarsyni, sem heim riðu til staðarins; voru þeir strax 
drepnir sem úti voru í garðinum, en síðan var veitt atgánga 
að stofunni; gánga að Jón Sigurðsson og Sveinn þorsteinsson 
og Jón Jónsson, ráðsmaður frá Hömrum, kallaður Hanira-Jón, 
var Didrich þar lagður til bana strax í stofunni, og maður 

„Hic sepultus cst Augmundus Islandiœ episcopus". Pontoppid. Marni. 
Dan. 1, 148^ $>r. AMagn. 361 FpL, bl. 321—22. 

rótt. tveini árum, því Vibey var tekin og Diftrik drepinn 1539, en 
Ögmundur biskup var tekinn 1541. 

» þ. e. 1593. >:* A\ \M ~ ' \[ - " 

a) frá [ befir fyrst verfó merkib | — o— | i 236, sem sýnir aí) sá sem 
ritaeá hefir ekki vitab nafnib, en þab er ritab á spáziu sibar meb annari 
hendi. 



246 



IHSKIJPA SÖGUK 



Uin Sk.ílholls bísluipa. 



hans, en drcngnum var líf gefið; en Ólafur liestamaður var 
drepinn í gaungunum hjá biskupsstofunni , sögðu þeir hann 
mætti fylgja Dönskum nú, hann hefði fylgt þeim lengi; voru 
þeir strax dregnir iit og hafðir auslur í Söðlahól; en vegna 
þess að vatnið í brunninum , sem var miili herbergjanna og 
hituhússins, saurgaðist af blóðinu, skipaði biskup að gjöra 
brunninn blindan, og svo lagðist hann af; fór fólkið strax 
aptur hver til síns , en sá danski drengur var hér um velrinn 
og umsat hann að vita hverir að víginu höfðu verið, og að 
því komst hann, en ekki fengu þeir nein gjöld fyrir það; þótti 
mönnum þetta mikil og góð landhreinsun. l>essu næst var 
strax sendur maður til Odda lil Péturs Spons og Jurins, með 
þann boðskap, að þeir skyldu finna Didrich í Uruna, en þá 
þeir komu þar, og höfðu tjaldað fyrir neðan kirkjuna, þá 
komu menn strax og sögðu : Didrich hefði beðið að heilsa 
þeim, húsbóndi þeirra; og gáfu strax í, eltu þá og drápu; 
hétu þeir Jón Magnússon og Sigurður Bernharðsson , sem 
fyrirliðarnir voru að þessu verki; voru þeir grafnir utangarðs, 
eins og hundar. Strax sem þau tíðindi spurðust suður, tóku 
þeir sig saman sem Danskir höfðu misþyrmt um vorið í Viðey, 
og fóru fram í eyna og komu þar með sólu í þessari sömu 
viku, og drápu þá iiij sem þar voru afDönskum, og grófu þá 
austan undan klaustrinu, þar í Gaunguskarði , þá gengið er 
upp að Gufunesi. Höfðu þeir allir Danskir , sem tekið höfðu 
Viðey, verið dæmdir rétt dræpir á alþíngi um sumarið, en 
þeir duldust við það; voru þeir alls xiv með piltinum, en nú 
eru xij af og pilturinn þrettándi, en fjórtándi hét Jóachim, var 
hann út á Strönd á Áslákstöðum vcturlagsmaður , og drápu 
klausturmenn úr Viðey hann þar um veturinn, þá þeir fóru í 
ver; fóru þeir í Vatnsleysu á skipi, en gengu þaðan um nóttina 
til Áslákstaða og drápu Jóachim. SíraJón Bárðarson sá um í 
Viðey, og var þar lánga tíma úr því, og líka sá hann til á 
Bessastöðum til vorsins, og stóð svo allt þar til riddarinn kom 
út um sumarið eptir, svo landið var höfuðsmannslaust, en 
riddarinn setti Eggert Hannesson til hirðstjóra yfir, og sat 
hann á Bessastöðum og var þar nokkur ár, en eptir hann 
kom síra Pétur Einarsson, og var höfuðsmaður nokkur ár, þá 
kom Lavrantz Múl, þá Otti Stígsson, en hann setti Christian 



Um Sk.ílholts bisluijM 



BISKUFA SÖGUK. 



247 



eptir fóvita í shm staö. Liðu ix ár 1 frá því að Didrich var 
drepinn og til þess að þessi Christian var drepinn suður á 
Kirkjubóli á Miönesi, tveim dögum fyrir kyndilmessu um vet- 
urinn eptir líflát biskups Jóns. 

Nokkuö ágrip um gömlu siðina. 

7. Ottusaungur var kallaður það sem fyrst var súngið 
á morgnana; en prím það sem súngið var fyrir prédikun; en 
tertia það sem súngið var í messunni, en nóna það sem 
Bíingið var eptlr alit embættið, og var þetta kallað þriggja lestra 
hald; voru þrír Davíðs sálinar í hverjum parti. Bænardagar 
voru þá engir haldnir, en letanía var súngin og vij sálmar á 
skírdags kveld og á föstudags kveldið hið lánga, aldri endr- 
arnær, utan stundnm í gagndapa 2 viku. 

Á gagndaginn eina, sem var miðvikudagurinn fyrir upp- 
stigníngardag, var haft það embætti sem aldri var haft endr- 
arnær: var þá gengið kríngum túngarða, l'yrst í'rá kirkjudyrum 
í þá ált sem miðsmorguns átt er, svo um kríng allt í náttmála 
átt, þaðan réttsýnis til kirkju aptur; var borið vígt vatn undan, 
og upphalds stika, en í engum var prestur þá messuklæðum, 
utan litlar stólur á hálsi og bera handbók sína; stóð sinn 
kross i hverri átt á túngörðum, í miðsmorgins stað, dagmála, 
hádegis, miðmunda, nóns, miðsaptans, náttmála stað; ekki var 
þá súngið utan það prestur las sjálfur, en allt fólk gekk með 
honum, og þetta var gjört á hverju bygðu bóli, þó prestur væri 
ekki, þvi prestur bauð hann , og skipaði fólki (á sunnudaginn 
lyrir) svo að gjöra, að lesa sin fræði og bænir sem það kynni, 
og bífala sig guði. 

Aldri gekk fólk innar utan einusinni á ári (utan í dauðs- 
tíð); tók það til eptir miðíöstu, eptir fólksíjölda, og gekk innar 
alla daga í efstu viku, utan á lostudaginn lánga, svo allir 
höfðu innar gengið á páskadaginn, sem í sókninni voru. 

Vatn var vígt hvern einn sunnudag, en ekki á öðrum 
helgum dögum, og bar fólkið heim frá sóknarkirkjunni hvern 
sunnudag það vígða vatnið úr vatnspottinum í könnum , kopp- 

O rétt. cllefu (xi) ár, e'ba þvi nær, þvi Didrich var drepinn \ August 
1539, en Kristján skrifari í Januar 1551. 
2) giegn daga, bjagafr> 236. 

II. B. 17 



248 



IHSKUPA SÖGVU 



Uin Skalholts biskupn. 



um, staupum, hornum etc, því vatnspotturinn var settur fram 
yQr kórsdyr, að hver mætti hafa þar af sem vildi, og stökktu 
þeir þessu vatni um sín hús, þá þeir komu heim. 

Item á laugardaginn fyrir páska var slökktur gamli eldur- 
inn á hverjum bæ, og sleginn aptur annar nýr hjá prestinum, 
og sóktur þángað ; því presturinn varð að vígja hann, annars 
átti hann ekki að duga. 

Item var pálminn vígður á pálmadag, og hrenndur síðan á 
altarinu, á altarissteininum, og askan látin í línpoka eða skjóðu, 
og geymd svo tíl annars öskudags, og þeirri öskn var þá dreift 
á fólkið á öskudaginn eptir messu í kirkjunni; gekk maður 
eptir mann til prestsins, en prestur stóð í kórdyrum og 
stökkti með bustakorni á hvern fyrir sig, og las eða tautaði 
eitthvað á meðan. En þá hann dreifði vígðu vatni á fólkið 
fór hann svo að, að hann vígði vatnið fyrir emhætti hvern sunnu- 
dag, og gekk síðan fram í kirkju, og hafði svo sem kýrhala 
lítinn, í kross lagðan, í skapti, og gekk djákninn eptir honum 
með vatnspottinn , en prestur stökkti á allt fólkið aptur og 
fram, og las þetta úr Davíðs psaltara: C( asj)crgis me Domine 
hysopo" — síðan tók hann til embættis. 

í prócessíu var gengið fyrir messu á pálmadag og páska- 
dag, var fyrst borið undan vígt vatn í potti, þar næst gekk 
prestur eða djákni með upphaldsstiku , hún var vel há, og iij 
pípur upp úr og þar í iij Ijós; þá gengu ij eptir henni, sem 
súngu, og enn aðrir ij næst presti, ef til voru, höfðu þeir 
ermalaus rykkjulín, en prestur hafði sjálfur serk og bar hann 
írskan kross, sem krossmark var á (gjört af leiri og smeltir í 
steinar); súngu þeir de tempore: á pálmadag (( de introitu Chrisii 
in urbem") en á páskadag (( de resurrectione" . 

Með breiða enda á stólnum klekkti prestur í koll á þeim 
sem skriptuðust, einkum á friliulífisfólki, en þeir sem stærra 
brutu voru leystir með iausnarvendi , sern þar var til gjörður. 
Item, eptir það prestur hafði skriptað gekk hanu fram í kirkju, 
eða út, ef margt var, og las sálminn: (< miserere mei Deus", 
og seildist til með Jausnarvendinum , tiJ þeirra sem innar ætl- 
uðu að gánga og skriptazl höfðu, og laust þá í höfuðið eitt 
högg hvern, og þá sáJmurinn var úti tók hann til aptur og 
gekk eins um kríng og fyr, og sagði þá við sérhvern: ti í nafni 
föður og sonar 1 ' og J nafni föður og sonar og anda heilags'', 



Uin Skúlliolts bisknpa 



BISKtJPA SÖGIJR. 



249 



og þá fékk hver þeirra sem skriptazt böfðu iij högg af lausnar- 
vcndinum, en djákni bar tölur eplir presti, og taldi, svo ekki 
skytist, bversu mikið helga þyrfti fyrir bergíngina, las prestur 
góða játníng af daglegum syndum 3 og fólkið skyldi lesa eptir 
honunu Onnur áminníng var ékkL 

Fjórir voru tímar þeir á ári, að presta skyldi vígja, helzt 
í imbruvikum sjálfum; þær voru fjórar: fyrsta var á haustin, 
næst eptir krossmessu, önnur í þriðju viku jólaföstu, þriðja 
var í annari viku lángaföstu, fjörða í fjórðu viku eptir páska 1 , 
var það kallað í hvítadögum ; það voru þá kallaðir hvítadagar 
allt frá páskum til hvítasunnu. 

Dýridagur ætla menn verið hafi um dominica trinitatis 2 , 
því um heilaga þrenníng hafði talað verið. 

Um hería Gizur Einarsson. 

8. Herra Gizur var mjög hár maður vexti og bjartur, 
nokkuð ljósleitur, iítt lotinn í herðum, grannvaxinn ; ekki voru 
þeir líkir, hann og f>orlákur. 

Hann breytti fyrstur messu embætti og tók af alla pápista 
siðu, óttusaungva, prím, nón og tertiur og aptansaung, en 
sneri því öllu öðruvís og stytti þetta; hann tók og af þær 
gömlu prestatíðir, sem þeir voru vanir að lesa, item þær pro- 
cessiur, sem áður voru hafðar á páimadag og páskadag, en 
aldri endarnær, sem áður er sagt, og það gamla embættið iét 
hann klárt af leggja; þá tókust og upp prestagiptíngar, og gipt- 
ist herra Gizur sjálfur. Um haustið, á öðru ári eptir það hann 
kom út a , fékk hann Katrínar Hannesdóttur, sem var skilgetin 
systir Eggerts, og gipti Eggert hana, og móður 4 hennar, og 
var haldið brullaup þeirra í Skálbolti. J>au áttu engin börn. 
En áður en herra Gizur fékk þessa Katrínu, var honum hand- 
lögð Guðrún Gottskálksdóltir, systir Odds Gottskálkssonar, og 
keypti hann hana og sigldi með það nokkra sinna erinda, en 
setti Eyslein prest f>órðarson officialem hér og kirkjuprest, að 

1) réttara: í \ikunni eptir hvítasumm. 

2) Dýridagur er fimlúidagur eptir Trinitatis, eöa festum corporis Christi; 

3) Árni Magnússon heíir ritað ártöí utanmáls, fyrst <{ o. 151 P', síðan 
drcgið það út og sett ct l5M' > , svo dregið það út aptur og sctt ^1545''. 
samt mun það rétt, að biskup hafi haldið brúðkaup sitt 1544. 

4) þ. e. móðir. 



250 



BISKUPA SÖGUR 



Um Slwílholts bisluipa. 



sjá til á stólnum með móður biskupsins Gunnhildi ; en Eysteinn 
prestur lá með þeim báðum um veturinn og barnaði Guðrúnu, 
svo hún ól þríbura um sumarið eptir, vnr herra Gizur þá út 
kominn, því hún varð léttari á liðnu sumri. þá biskup spurði 
það skyldi hann hafa sagt: tt það var hlaup og það var hof- 
mannshJaup; eg skal taka Gunnu mína í sætt aptur"; en hún 
vildi aldri; fór hún þá híngað og þángað, því hún vildi ekki 
heldur aðhyllast hann bróður sirm, var hún þversinnuð kona; 
dó hún þó á Reykjum, hjá Oddi heitnum Gottskálkssyni, í 01- 
vesi, og erfði Pétur Oddsson hana. En þessi síra Eysteinn 
þórðarson var skemmdur í stórustofunni í Skálholti, undir borð- 
um, fám dögum eptir það biskup var úí kominn, þá hann 
spurði hið sanna. Voru að því verki bræður biskupsins, f>or- 
lákur Einarsson og síra Jón Einarsson og Halldór Einarsson 
— ■ hann var þá ekki enn v/gður — ; varðist prfestur vel og lengi við 
borðið, þar til hann fékk taparhögg í höfuðið; hafði hann síra 
Eysteinn upp á sér höggsleddu, stökk þá um síðir fram á 
gólfið, og þar fékk hann skemmdirnar mestar, þar til hann var 
sem dauður og féll, gengu þeir þar frá honum. Var hann 
hafður þaðan til Laugaráss, og greri allvel , en aldri tók biskup 
hann í sætt; þó komst iiann seinna tii prestsstéttar, og giptist 
vestra; ekki átti hann börn við konu sinni, erfðu hannbræðurhans. 

Eptir það að herra Gizur var giptur, þá giptust prestar 
bæði úngir og gamlír, svo þá voru stöku brullaup; urðu þeir 
þessu fegnir, því þeir höfðu áður orðið að gjalda biskupi ij 
eða iij hundruð fyrir hverja barneign. 

Hægt hafði herra Gizur við allt, því hann hræddist að 
þeir mundi mótfalla sig, og taka sig upp á móti sér, því 
margir voru tregir að taka við svoddan breytni, en sumir fylgdu 
henni strax og urðu glaðir við, því þeir höfðu aldri komizt á 
lopt í tíð biskups Ögmundar, þó þeir vildu. Féllu þeir helzt í 
sið með herra Gizuri biskupi: síra Gísli Jónsson, sem þá hélt 
Selárdal, því biskup Ogmundur hafði vígt hann og haft hann 
fyrir kirkjuprest, þá Oddur Goltskálksson var hér sveinn og 
skrifari biskups Ögmundar; itern síra Hjörn Ólafsson í Hruna 
og síra Jón Ujarnarson á Hreiðabólstað, og Oddur Gottskálks- 
son , og síra Pétur Einarsson og síra Marteinn Einarsson á 
Stað á Ölduhrygg; tóku þar margir aðrir eptir. 

forlákur Einarsson, bróðir herra Gizurar, fékk aðra systur 



Um SMlkolts biskupa. BISKUPA SÖGUR. 251 

Eggerts, og að lienpi andaðri giptist hann Vigdísi, dóttur þór- 
ólfs Eyjólfssonar, og bju[ggu] á Núpi í Dýrafirði. 

Síra Halldór Einarsson, bróðir herra Gizurar, var faðir síra 
Teits í Gufudal og síra Bjarna Halldórssonar. 

Síra Jón Einarsson, bróðir herra Gifcurar, hélt Garða stað 
á Akranesi ; hann giptisl Guðríði Sigurðardóttur ; þeirra sonur 
er síra Böðvar í líeykholti. þótti biskupi síra Jón hafa fengið 
auðvirðilegt giptarmál , og var honum ekki um síra Jón fyrir 
það, því Sigurður faðir Guðríðar var einfaldur kotúngsmaður. 

Herra Gizur lagði hér fyrstur út Gatechismum, með út- 
skýríngu, hvern margir meðtóku og lærðu, en sálma lagði hann 
út fá eður öngva;stóð svoalit annað kyrtsvo lengisem hann lifði; 
var hann ekki biskup utan vj eður vij ár, og andaðist úr sótt 
heima í Skálholti, og átti ekkert barn eptir; fór Katrín kona 
hans þá vestur. til Ögurs til Eggerts, og ínóður sinnar Guð- 
rúnar Björnsdóttur. 

Om herra Blartein Einarsson. 

9. Hans faðir var síra Einar Snorrason 1 , sem hélt Staðar- 
stað á Ölduhrygg allt til ellidaga. Móður 2 hans hét íngiríður 
Jónsdótlir, skilgetin systir biskups Stepháns. Syskin herra 
Marleins vorti þessi : Pétur líinarsson, Brandur Einarsson, þor- 
varður Einarssou og Nikolás Einarsson, Guðrún Kinarsdóttir ; 
og voru þau öll saminædd og samfædd: Marteinn, |>or- 
varður og Guörún, en Brandur og Pétur voru sammæddir, 
og liét móðir þeirra Gróa. þorvarður var ýngstur þeirra bræðra, 
haun stúdieraði í Danmörk og varð Bachaiavrius , og andað- 
ist áður en [hann] varð meistari. 

Herra iVIarteinn sigldi ix vetra með Engelskum, og var IX 
ár samfleytt í Englandi ; sigldi hann fyrst með Robert (eður 
Hobert), sem hér fékk systur hans, Guðlaugu Einarsdóttur ; 
var þessi Kobert veturtökumaður hjá síra Einari Snorrasyni á 
Staðarstaö í ij ár og giptist henni, var brullaup haldið í Riíi á 
kost Engelskra, létu Engelskir tii sína tunnu víns af hverju 
skipi; þar lágu þá ix skip; stóð veizlan hálfan mánuð; sigldu 
þau það sama sumar og herra Marteinn með þeim; gekk hann 
í engelskan skóia og iðkaði síðan málverk ; eptir það var hann 

>) vel íngimundarson, 236 utanmáls. 2 ) þ. e. móðir. 



252 



BISKUPA SÖGUR. 



Uin Skitlholts lnskupa. 



ij ár kaupmaður í Grindavík, til þess hann var tvítugur, vildi 
þá faðir hans ekki leyfa honum það lengur, og beiddist herra 
Ögmundur eptir honum, svo var hann hér málari og málaði 
kirkjuna gömlu. Hann var mjög Ijúfur maður, ekki síður en 
herra Gizur. Vígðist hann nokkru síðar og tók Staðarstað eptir 
föður sinn, til þess hann var kjörinn til biskups eptir fráfall 
herra Gizurar; var hann kjörinn á almennilegri prestastefnu, 
og sigldi það sama sumar, og kom aptur annað ár; með hon- 
um sigldi síra þórður Marteinsson og síra þorvarður, sem eptirá 
hélt Setbergs stað. Síra þórður, sonur herra Marteins, var 
vel lærður maður og kostulega máli farinn, vilja sumir halda 
að hann hafi lagt út þá sálma, sem nú kallast Marteins sálmar. 
Stóð nú enn allt kyrt, svo sem komið var, í tíð herra Gizurar, 
svo að Danskir höföu öngvar meiri tiltektir. 

Síra Pétur Einarsson, bróðir herra Marteins, sigldi bæði í 
þýzkaland og Danmörk, og framaðist mjög í þessum siglíng- 
um ; hann hélt fyrstur lleyninessstaðar klaustur eptir abbadís- 
irnar; item var hann ráðsmaður í Skálholti eitt ár; hann var 
og nokkra stund umboðsmaður á Bessastöðum, því hann var 
lengi vel látinn af Dönskum, og halda sumir hann hafi lítilega 
verið hollur landinu. Síðan fékk hann lljarðarholt fyrir bene- 
ficium og vígðist gamall, hann hafði og Stapasýsluna og keypti 
Stapann að Dönskuni, og á meðan hann hafði Stapann lét hann 
setuprest vera á Ujarðarholti. Síðan tóku Oanskir aptur Stap- 
ann af honum fyrir alls ekki , utan þeir Iéðu honum Fagurey 
vestur hjá Hvammi, og nokkrar kóngsjarðir, meðan hann iifði. 
Kona síra Póturs var íngiríður Guðmuudardóttir, systir Daða 
bónda Gvendssonar; þau áltu engin börn, utan Katrínu Péturs- 
dóttur, sem Teitur í Ásgarði eignaðist. 

Brandur Einarsson bjó í Ilítarnesi og á Snorrastöðum, keypti 
hann Snorrastaði í Kolbeinsstaða hrepp; kona hans Ilalla Olafs- 
dóttir, dóttir síra Ólaf's, sem hélt Saurbæ á Hvalíjarðarströnd. 
Börn Brands þessi: síra þórður í Hjarðarholti , síra Ólafur á 
Kvennabrekku og Bjarni og Guðrún. Hann Brandur sat að sínu, 
og hafði engin sérleg völd né störf. Hálfbræður herra Marteins 
að móðurinni voru: Eriendur, Nikulás og Magnús. Faðir þeirra 
var Jón smiður, Auðunnarson, bjó veslur á Óndverðarnesi, 
manna hagastur á allt (utan silfur). — Erlendur Jónsson átti 
ekki börn, utan Ingiríði vestur í Túngu í Staðarsveit; Nikulás 



UtH SluUholts bisktipa 



BISKDPA SÖGUR. 



253 



Jónsson var faðir síra Ásmundar í Miklholti; og nokkur fleiri. 
Magnús Jónsson var faðir síra Bergs, sem var í Vestmannaeyjum. 

Guðrún Einarsdóttir, systir herra Marteins, var kona Daða 
heitinsGvendssonar íSnógsdal. þeirra börn voruEinar ogþórunn. 
Einar andaðist heima í Snógsdal, í landfarsútt, þá hann stóð í 
giptíngum, og tók sóttina degi fyrir áður hann skyldi ríða í sitt 
brúðkaup til Sigríðar þorleifsdóttur vestur á Skarði, og andað- 
ist þann sama dag sem brullaupið skyldi vera; lá ekki utan 
iij eða iiij daga. — j>órunni Daðadóttur giptist Björn Hannes- 
son, bróðir Eggerts, þeirra sonur er Hannes Björnsson. 

Um viðskipti þeirra herra Marteins og biskups Jóns 1 . 

10. þá herra Marteinn var kjörinn, og hann var sigldur' 2 , 
mislíkaði biskupi Jóni að hann skyldi verða biskup í Skálholti ; 
kom það til af Daða Gvendssyni, mági herra Marteins ; og um 
vorið 3 , áður herra Marteinn kom út, fyrir alþíng, komu þeir 
leðgar til Skálholts með tvö hundruð manns, og ísleifur bóndi 
með þeim. Kornusl þeir ekki lengra en á kvíabólið, því síra 
Jón Bjarnarson oiíicialis hafði njósn af þeirra kornu, og hafði 
látið gjöra virki fyrir norðan kirkjugarð, og voru þar settir 
menn til varnar með byssur; var og mikið fjölmenni á staðnum 
af kotúnga fólki, svo hinir treystu sör aldri á að ráða, og nær 
einn af þeim hreyiði sér til atgaungu, þá stóðu hér upp fimm 
eða tíu, svo þeir sáu það hrökk sér ekki, lágu því ekki utan 
tvær nætur eður þrjár hjá stöðlinum með tjöld sín, og sneru 
þá af úl á alþíng; lýsti biskup Jón þar, að hann ætlaði sér að 
setjast að Skálbolti, herra Marteinn þyrfti ekki við það að dylj- 
ast, og aldri skyldi hann þar vera. Var þá hvorki út kominn 
biskup Marteinn né höfuðsmaður, því þeir komu einatt seint á 
þeim tímum, en eptir alþíng komu þeir báðir. 

Hvernig biskup Jón tók herra Martein 1 . 

11. Á [ öðru eður þriðja 5 ári biskupsdæmis herra Mar- 
teins safnaði biskup Jón mikiu fólki, og ætlaði með makt að 

áitölin , um hér cru sett í athugagrcinir, cru með hendi Árna Magn- 
ússonar utaninals í handritinu. 

2) 1548. 3 ) 1519. 4) 1649. 15 . . (rifið úr blaðinu. — 155 0?) 

ft) [þannig hdr. , cn »fyrsta» yfir Ununni með annari nýjari hendi; hér 
er talað um aðra fcrð, cn [>a sem fyr var nefnd (1519 um haustið). 



254 



KISKUPA SÖGUK. 



Um Sluflliolts bískupa. 



taka herra Martein í Skálholti, hvað sem gilti. En þá sá flokk- 
ur var á ferð kominn , spurðu þeir að herra Marleinn væri 
riðinn vestur; lét þá biskup Jón fólk frá sér heiin, utan fált 
eitt; riðu þeir svo með þann selskap vestur vim heiðar og fóru 
á nætur, en lágu um kyrt á daga, og hver sem þeim mætti 
hann varð að snúast í ferð rneð þeim, svo engin fregn flaug 
eður njósn kæmist undan, komu svo á óvart öllum vestur, og 
tóku herra Martein og síra Árna í Uítardal, fluttu þá norður 
og höfðu í haldi alit til þess biskup Jón og þeir feðgar voru 
fángnir á Sauðafelli ; en síra Jón Bjarnarson, staðarins ráðs- 
maður og officialis, hélt staðinn í Skálholti á mcðan biskup 
var þar í haldi fyrir norðan. 

Um líflát biskups Jóns'. 

12. J>á þeir höfðu nú tekið herra Martcin og haft hann 
norður, þá riðu þeir allir í Skálholt með miklu föruneyti og 
tóku þá að sér staðinn allan, skipuðu og skikkuðu öllu, bæði 
um embætti og erviðisfólk, sem þeim leizt, sátu svo hálfan 
mánuð í sínu incðlæti og riðu síðan vestur i Dali og voru þar 
teknir á Sauðafelli. Var Ormur Stullason þá lögmaður þar 
veslra, og lét strax gánga dóm af tveim tylftum, að þeir voru 
dæmdir til kóngsins náða, og skyldi herra Marteinn hafa einn 
þeirra feðga til vörzlu, en Daði annan og höfuðsmaður Christj- 
an á Bessastöðum liinn þriðja; var sent strax eptir höfuðs- 
manninum, reið hann veslur og vildi gjarnan ekki par hafa 
með þá, þó varð liann á einu með þeim herra Marteini og 
Daða, því herra Marteinn kom norðan þá þeir voru teknir. 
Var svo riðið í Skálholt, og þar var einn þeirra bívaraður í 
hverju húsi, svo þeir feðgar sáust ekki, og voru tveir nienn 
fengnir hverjum til þjónustu. En fyrst þá þeir komu í Skál- 
holt voru þeir nokkra daga allir til samans , en þeir höfðu þá 
nokkur samtök og heitíngar, ef þeir yrðu lausir, því voru þeir 
aðskildir. IJélt höfuðsmaður þá ráðstefnu í Skálholti við herra 
Martein og Daða, og varð það af, að þeir skyldu af takast, 
heldur en að ábyrgjast þá eður eiga þá yflr höfði sér, þ\( 
ekki skeytti Daði dóininn Orms" Stullasonar; fylgði og síra 
Jón Bjarnarson mjög að því, að láta drepa þá, og það varð af. 

i) 1550. a) Ólafs, handr. y og cr f>ao ritvilla. 



Uin SkálUolts biskupa. 



HISKUPA SÖGUR. 



255 



Var sent eptir böðli til Bessastaða, svo þeir voru hálshöggnir á 
iostudaginn fyrir allra beilagra messu, en hún var á laugar- 
tlaginn þar eptir; voru þeir hálshöggnir með öxi fyrir austan 
kirkjugarðinn , þar í latitunum , austur undan virkinu; var 
sínu sinni leiddur hver þeirra, hver úr sínu húsi , svo eng- 
inn þeirra sá annan, var annar ekki leiddur fyr en annar var 
hálshögginn. Böðullinn hét Jón Ólafsson , herfileg kind , sunn- 
ienzk, hafði ekki réttað utan einn mann áður. 

Sakramenti fengu þeir allir um morguninn fyrir, svo þeir 
vissu þá hvað fyrir mundi liggja, en ekki fyrri ; allt fólk staðarins 
gekk austur þángað að höggstaðnum. Böðli gekk illa að höggva 
prestinn síra Björn, beiddi hann sér lífs og fékk ekki; martier- 
aði hann af honum höfuðið með öxinni. Fóru þeir allir í eina 
gröf í kirkjugarðinum og var ekki haft mikið vlð yfirsaungva; 
svo var þeim kastað niður sem þeir voru komnir til, hvorki 
gjörðar kistur nö líHægjur 1 . Reið síðan hvor þeirra heim til 
sín, höfuðsmaður og Daði, svo og var um kyrt um stuiid. 

Um danska slagið og hefndirnar. 

13. En í vikunni eptir Pálsmessu um vcturinn", þá höfuðs- 
maður reið suður um Ncs og var búinn að skipa niður a fólki, 
og hann var koininn heim í veg inn til Kirkjubóls á Miðnesi, og 
hann hafði verið þar nótt; og um morguninn eptir, þá hann 
sat undir borði, þá komu xxx norðlenzkir menn, öllum ókunn- 
ugir, því þeir liöfðu hettur og höfðu stytt upp ; voru þetta út- 
sendarar þórunnar Jónsdóttur, af sveinum þeirra feðga, sem 
hún [haf'ði] fengið til þeirrar ferðar; var svo fyrir lagt, að ekki 
skyldi öðrum en Dönskum mein gjöra. 

Nú sem þessir xxx komu að bænum, umkríngdu þeir hann ; 
var þá sagtDönskum, að ól'riður væri fyrir höndum; hlupu þá 
út tveir Sefrínar, því þeir ætluðu að forða sér, en voru strax 
drepnir. þá kallaði einn Norðlenzkur að dyrum, og spurði, 
hvort þar væri síra Sveinn inni Finnbogason, og síra Jón Bárðar- 
son; þejr vildi þeim ekki illt og mætti þeir út gánga; gengu 
þeir þá út, en Christjan hélt sig inni ; heiddu hinir þá bónda 
leyíis, að þeir mætti rjúfa bæinn ; hann kvað þeir skyldi bæta 
það þeir bryti. Voru þá strax rofin húsin og einn Danskur 



i) þann. =- líkblæjur. 



2) 1551 



a) miður, hdr. 



256 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Skttlholts biskupa. 



drepinn undir rúminu, en höfuðsmaður komst út og var svo 
lagður með lensu; var það bróðir Ghristjans, sem veginn var, 
og hét líka Christjan. Síðan drógu þeir þá upp yfir túngarð, 
og dysjuðu þá þar, en seinna voru þeir upp teknir [og] aptur 
grafnir heima hjá hálfkirkjunni á Kirkjubóli. Einn af þeim 
Norðlenzku tók strax hest höfuðsmannsins og hest hans bróður 
meðsöðlum, og reið norður til Grundar, en hinir fóru í ver 
og tóku sig þó snemma í vakt um vorið, svo þeir fóru allir 
heim viku fyrir vertíðarlok ; vissi enginn liverir þetta verk 
höfðu unnið , fyr en laungu seinna. Sumir af þeim íleipruðu 
sér til óliðs sjálflr. 

En áður en þessir morðíngjar komu til Kirkjubóls , sem 
sagt er, fóru þeir til Másbúða snemma úm morguninn áður 
þeir drápu Clíristjan, því þar voru tveir Danskir; náðu þeir 
öðrum úti og drápu hann, en hinn komst inn; rufu þeir hús 
á hann, en hann skauzt út og drap einn af þeim xxx; tóku 
þá ísienzkir að slumra þar yíir landa sínum, en hinn Danski 
slapp út á meðan; eltu þeir hann, en harm setti á þá tómar 
byssurnar, og lézt mundi drepa þá; voguðu þeir þá ekki [að] 
að gánga, og það skildi með þeim, en hann fór til herra Mar- 
teins og var þar um veturinn. þessi tíöindi spurðust strax 
inn á Strönd, voru þar og þrír Ðanskir, forðuðu þeir sér með 
ráði prestanna síra Sveins og síra Jóns og komust í Skálholt, 
og voru þar um veturinn , og Másbúða-Pétur. 

Fyrirliðar að þessu verki voru þeir þorlákur Sveinsson og 
Jón Sveinsson, bróðir hans , item Gvendur Andrésson úr Liúna- 
vatns þíngi, og Gvendur Magnússon, frændi Kyjólfs bónda austur 
í Dal. Jón Sveinsson sigldi strax með Engelskum um sumarið, 
og kom aidri aptur, en þoiiákur var sem umsjónarmaður þór- 
unnar á Grund. En þeir Gvendarnir voru teknir af Dönskum 
um haustið eptir, þá lestir gengu suður, og sátu í járnum á 
Bessastöðum allt til laugardagsins næst fyrir jólaföstu; var 
[Gvendur] Andrésson mikill hörkumaður, gaf sig ekki í fáng- 
elsinu, át og drakk og kvað og var lystugur, en hinn bar sig 
iniður; gátu þeir smeygt af sér járnum sjálfir þá á tók að líða, 
en létu þau á sig á morgna, svo ekki mætti neitt merkja. Með 
járnkarli losuðu þeir þak á ónshúsinu þar í Jitlu skraddara- 
baðstofunni, en treystu sér aldri út, fyr en þetta kveld, þá 
háttað var , hlupu þeir út í myrkrið ; datt Gvendur Magnússon 



Um Skrflholts biskupn 



BISKUPA SÖGUR. 



257 



í gröf þar hjá lambhúsinu. og stóð í valni allt að mitti, kallaði 
til hins og bað hann hjálpa, en hann bað hann í guðs nafni 
þegja ogforráða hvorugan þeirra ; skildi það með þeim. Gvend- 
ur komst norður. Danskir urðu samstundis varir við, og 
hlupu með Ijós og lyktir; í'ór Gvendur eptir það úr gröfinni, 
og komst í helli nokkurn og var þar tvær nætur, fór síðan 
austur til Dals; lét bóndinn Eyjólfur halda hann á laun og 
varð sekur fyrir það tíutigi hundraða þá uppfýst 1 varð , en 
hinn Gvendur Andrésson réri út um haustið eptir og fór sjálfur 
heim til Bessastaða og í'ékk forlíkun, skyldi vera þeirra for- 
maður kauplaust svo lengi sem hann réri út, og gjalda ein xv 
hundruð íiska. ; og lýkur þar þessu. 

Um veturinn eptir andlát biskups Jóns, á lángaföstu, voru 
menn sendir í Skálholt norðan að, að grafa upp þá feðga; 
höfðu þeir með sér kistur og umbúnað allan ; var góður vetur, 
svo þeir höfðu komizt Kjöl norður og norðan, og komust fyrir 
páska norður aplur. |>ar er úti um þá. 

Strax um vorið eptir komu fjögur stríðsskip: tvö fyrir 
norðan, í Eyjafirði, og eitt í Straumi, og fjórða í llafnarfjörð ; 
voru tvö hundruð fólks á því í Slraumi, en þrjú hundruð manns 
á hinu í Hafnaríirði. Otti Stígsson var fyrirliði hér syðra, fór 
hann með tvö hundruð manns til alþíngis, en eitt var eptir 
við skipið. Páll Fúsason var þá lögmaður fyrir austan, en 
Ormur fyrir norðan. Aldri vildi Páll sverja fyrr en Otti hafði... 12 
á þínginu, lör þá ekki annað fram en eiðar og svardagar. 

Enn meira um biskup Jón og herra Martein. 

14. Strax á fyrsta ári a , sem herra Marteinn kom út og 
var riðinn vestur til Staðarstaðar, þá kom þar biskup Jón öllum 
óvart, og lét taka herra Marlein þar og síraÁrna í Hítardal; 
fékk síra þorvarður að fara með honum norður, en enginn 
annar; sá f>orvarður hafði og siglt með herra Marteini; — og 
ekki fékk hann neitt með sér að hafa utan sín visitazíufaung. 

Strax í norðurferðinni í Skagafirði fékk Ari heitinn , að 
herra Marteinn skyldi vera hjá sér um veturinn á Möðrufelli, 



i) þannig, J>. e. uppvíst. 

z) eyðulaust í handritinu, en mun þó vanta í nokkur orð. 
3) 1549. 



258 



BISKUPA SÖGUK. 



Um Skrflholls biskupa. 



og sá sira |>orsteinn , sem var biskupsins smásveinn. Viku 
seinna fékk lierra Marleinn af Ualidóru heitinni, húsí'reyju Ara, 
að Jón Marteinsson, sem þá var x eður xj vetra, mætti koma 
norður; var þá sent vestur, og fór hann norður, var svo þar 
um veturinn 1 hjá föður sínum í góðu yíirlæti. En biskup Jón 
sendi eptir Einari Marteinssyni, og lét hann vera á Hólum um 
veturinn og lét kenna honum. Sama vetur andaðist húsfreyja 
Jialldóra, kona Ara lögmanns, af landfarsótt. 

En um vorið" skipaði biskup Jón Jóni Marteinssyni vestur 
aplur, og var honum fylgl til Mels og svo til Snóksdals; en 
herra Marteini var skipað tii Bóla; sira þorvarður var og 
norður skipaður. Svo var herra Marteinn einn saman sinna 
rnanna á Hólum, og fengnir til menn að hafa vörð á honum; 
var hann fyrst í góðu haldi passaligu. En nokkru sinni gat 
liann komizt á burt, fram á Hvammsdal, einn saman; var þá 
strax leitað; sagði maðurinn til hans , að hann hefði til sín 
komið, og því fundu þeir hann skjótt, síðan var hann hnepptur 
i Lángabúr á Uólum, og gjörfc kytra undir smjörpallinum , og 
þar sat hann hálfboginn heilan mánuð, svo hann gat ekki rétt 
sig; er sagt Helga Sigurðardóttir hafi mælt honum þá liknar- 
rnál, svo hann komsl þaðan, en alian þann tíma var honuin lítið 
eður ekki gefið, utan nokkur próientu-kerlíng gjörði honum 
gott og gat rétt honum nokkuð um einn glugga, en hann 
hafði ekki lyst stóra, sem von er. Hverja þvíngun hann bafi 
hér af fengið, má til líkinda ráða; var hann þá tekinn aptur 
til betra halds, og var svo fram yfir fardaga, var þá hafður 
til Múla norður, sem bisluip Jón hafði meðgjörð með, og 
síðan var sent eptir kvinnu biskups Marteius, íngibjörgu , og 
Jóni Marteinssyni og þórði Marteinssyni (sem það sama sumar 
kom ÚQ. |>að var að liðnu alþíngi, þau komu norður , var 
það í ráði, að biskup Jón mundi vilja veita herra Marteini 
Múla fyrir Staðastað ; leiö svo fram milli Maríumessu og Kross- 
messu, var þá á Grenjastöðum haldið brullaup hjá síra Sigurði 
Jónssyni, þorgríms Oddssonar í Haga og J>órunnar; þángað 
var herra Marteinn og boðinn; þar var hustrú þórunn etcet. 
En þegar hún var komin að Einarstöðum, eða svo, þá komu 
boð vestan, að þeir feðgar væri teknir; sendi hún strax tii 



1549—50. ,) 1550. 



I 



Um SluOhoIts biskupa 



HISKUPA SÖGl'R. 



259 



Grenjastaða samdægris, miðvikudaginn í hrullaupsvikunni; reið 
þá síra Sigurður annars dags heiman með xx menn, og lét 
herra Martein fara með sér, og hans fólk. I Eýjafirði komu 
til xx menn með þorleifi Grímssyni; hann lagðí alltíð herra 
Marteini gott til , því hann hafði með síra Sigurði siglt og 
svarið. Uem sendi hustrú þórunn xx menn , en frá Steinunni 
Jónsdóttur komu á veginn xtygir menn. Item korn hundrað 
eður meir frá Hólum, svo fólkíð varð vel þrjú hundruð alls etc. 

Svo riðu þeir allt í Hrútafjörð, voru þetta vildustu ríkis- 
menn að norðan : síra Björn Gíslason og Jón bóndi Magnús- 
son ; riðu svo allt að Melakoti í Hrútafjörð. En sama dag, 
þá ofan kom af l'lrútafjarðarhálsi, komu í móti þeim iij Danskir, 
sendir með bréf frá umhoðsmanninum til síra Sigurðar, að 
hann skyldi láta biskup Martein lausan; hélt síra Sigurður þá 
ráðstefnn við höfðíngja, lögðu sitt til hvorir, |>orleifur Gríms- 
son og aðrir, að ekki væri vert honum að halda, því hann 
væri saklaus, og svo varð á morni ályktað þeirra á milli, að 
lierra Marteinn reið vestur Haukadalsskarð til Snóksdals ; item 
síra Björn Gíslason og Jón hóndi Magnússon voru sendir með 
honum, að bjóða boð fyrir þá feðga; vildu Danskir ekki taka 
neinum boðum, lýslu þá landráðamenn [og] drottinsvikara; 
fóru þeir síra Björn svo búnir; reið þá herra Marteinn í Skál- 
holt, en [þeir] feðgar voru iiij nætur eða svo þar í Snóksdal 
úr því herra Marteinn kom. 

Tólf sveinar herra Marteins höfðu um veturinn verið hjá 
Daða, sendi herra Marteinn nú tvo af þeim undan, og lét 
segja sira Jóni Bjarnarsyni, að von væri á fjölmenni til stað- 
arins. Allan veturinn hélt síra Jón Bjarnarson xtygi 1 manns 
til varðhalds á htaðnum, og vöktu sinn tíma nætur hvorir xxx. 
Hér er endir á því. 



þórður Marteinsson varð hér síðan skólameistari tvö ár, 
til þess hann giplist Katrínu, systur Eggerts, sem herra Gizur 
heitinn hafði átt; fékk hann strax mein í lærið af völdum 
nokkurrar galdrakonu, sem ein píka i Danmörk keypti til að 
gjöra honum mein, hafði hann það mein tvö eður þrjú ár, og 

i) þannig handr. ; róttara kannsko níutygi. 



260 



BISKUPA SÖGUR. 



Uni Skálholts biskupn. 



andaðist at' því á Breiðabólstað ; hélt hann Hruna tvö ár, en 
Breiðabólstað hálft þriðja. 

Simili morbo est aííectus dominus Enerus Martini primo 
tempore nuptiarum , et decubuit annum circiter post nuptias'. 

Um aðtektir biskups Jóns í Árnanesi. 

1. Skýrsla Indriða Jíetilssonar 2 . 

Svo felld verk lét biskup Jón Arason gjöra og hans synir, 
Ari og síra Sigurður og þeirra menn ílestir, sem í þeirra reið 
voru, mér hulriða Ketilssyni. 

Item ráku saman og burt úr minni jörðu og heim til 
Bjarnanriss tuttugu annars hundraðs ásauftar og xx kýr, og 
sveltu inni í fjögur mál og var komið að köfnun :l , ráku kapla 
úr mínu landi alla, svo eg hafða ekki eptir af þrjátíu nema 
þrévett hross og þrévetran hest, og þó var hann í láni; tóku 
fimm undan heyflutníngi þar á hlaðinu við viðinn , skáru í 
sundur beizl og gjarðir, hinn sjötta tóku þeir við viðinn undan 
syni mínum , að eg senda hann heim, og varð 4 farlama eptir, 
riðu þeim 5 aptur og fram um sveitina, töfðu verkin <: fyrir fólki 
mínu, gistu þar átta, var þar fyrimaður síra Ólafur Iljaltason 



neðanvið er rituð vísa þessi með hendi síra Torfa Jónssonar í 
Gaulverjabæ: 

Varpar hann sig í Viðeyjar klaustnr, 
víða trúi'cg hann svamli 
hinn gamli; 

orðinn er hann af elli mæddur , 
aldri trúi verði hræddur 
þótt þrautir kanni. 

Jjessi vísa er eignuð Jóni biskupi Arasyni, eins og kunnugt er, en orðuð 
venjulega nokkuð á annan hátt, og réttara en hér stendur. 

2) |>cssi skýrsla og hinn eptir fylgjandi vitnisburður standa í handritinu 
Nr. 236. 4to , bls. 11 — 13, með sómu hendi og frásögurnar, og mun höf- 
undurinn hafa ætlazt til að skjöl þcssi væri í stað frásagnar um Bjarnanes- 
reið Jóns biskups ; þessvegna látum vér þau hér fylgja, Jau eru annars 
áður prentuð í Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 735 sq. með útleggíngu 
á Latínu. 

3 ) þann. H. Eccl.; kof'«, 236. i) var hann, H. Kccl. r,) þeir, Hist. 
EccL 0) vcrkum, H. Eccl, 



■ 



1 



Um Skálholts biskupa 



BISKUPA SÖGUR. 



261 



og hans fylgjarar, síra Högni, síra lllugi Guðmundsson, sira 
Ketill Hallsson. En þá þeir í burt riðu, þá tóku þeir minn 
fénaðarmann, er hann flúði undan þeim sem fénað tóku, og 
reið hann í móti þeim sem úr hlaðinu riðu og fluttu hann 
heim til Bjarnaness um þverbak hans sjálfs fénaðar kapli, 
héldu honum nauðugum, færðu hann úr sínum fötum, ógnuðu 
honum með vöndum, byssum og vopnum, létu hann fara nauð- 
ugan suður yfir Fljót og þar um sveitina; þóttist hann þar af 
þvíngan fengið hafa, af þeirra vondri meðferð. 

Item sendi biskupinn þángað sína tvo sveina, til að varð- 
halda þar, hverir voru með piltayrðum og svo gjörðum, sem 
var síra þorkell Ölafsson og Ólafur Tumásson, hver að var 
með piltskap; lagði það biskupinn ályktarorð, að hanu skyldi 
senda þángað sína tuttugu sveina, að eyða og uppeta minn 
kost, sem Ari auðsýndi sig í því, að bann reið af stað og 
ætlaði til mín , og féll af baki í heimalæknum á blákaf , og 
varð að taka klæðaskipti, og hnekkti það [hans ferð 1 að því 
sinni. 

Item tóku og gripu síðan xx kapla í burt með sér, xi 
hesta: tveir bleikalóttir, annar kosta hestur, þrír rauðir, allir 
vænir hestar, einn glóföxóttur, stór og roskinn nokkuð; þrír 
jarpir og voru tveir graðir, tvö hross stór og úng, annað ljóst 
en annað bleikalótt, tvö folöld ; hefi eg þessa kapla aldri aptur- 
fengið, nema folaldið annað, en hin þrjú hrossin með folöld- 
unum fékk eg eigi fyr en um allra heilagra messuj er hér til 
vitnis allt mitt heimafólk og allir í þeirri sveit. 

fteið hann við seinasta með allan sinn ílokk, hvar heldur 
stóð ógn af; var eg þá riðinn upp til Stafafells. þeir ötluðu 
mig upp að ríða. 

Hafa þeir þessa penínga í öngvu mínu frelsi, hvorki fyrir 
mér né mínum erfíngjum. 

2. Vitnisburður um þetta. 

það meðkennumst vér Alexandur Hafliðason, Árni Eyjólfs- 
son , Jón forsteinsson, heimilisbúðar 3 vitni, síra Oddur ívars- 
son, Einar Pétursson, Einar Ormsson, þórarinn tlinriksson. 



[ferð hans, H. Eccl. 2) slcpp. II. Eccl. 

3) þannig handritið, en mun eiga að vera: heimiliskviðar. 



Anno Christi CO d xl vij: að vér vorum við staddir í 
Árnanesi og Bjarnafnesi] í Hórnafirði, sáum og heyrðum svo 
feldan verknað hiskups JónsArasonar og hans sona, Ara og síra 
Sigurðar, og margra annara þeirra fylgjara: síraÓlafs lljaltasoinr, 
Ólafs Tumássonar, með þeirra fylgjurum, að þeir gripu og ráku 
alla lifandi penínga, sem þeir náðu og fundu, naut og sauði og 
kapla Indriða bónda Ketilssonar frá Árnanesi, með soddan að- 
burðum sem þessi fyr rituð skrá inniheldur, inn settu og sultu 
í fjögur mál, svo að kofnað komið var. Hér með hefir hann 
aldri aptur fengið tólf hesta og tvær hestamæður. 

Hér með vissum vér ekki annars, en hann mundi kúg- 
aður og nauðugur 1 í burt hafður, hefði hann náðst. 

Hér með var hans heyskapur skaðlega hindraður, etc. 

Hér eptir viljum vér sverja ef þurfa þykir. 

Og til sanninda hér um setjum vér vor innsigli íyrir þeila 
vitnisburðarbréf , skrifað í Kinholti xvi. dag Maji mánaðar, 
nokkrum árum síðar en fyr segir. 



i) nauðgaður, H. Eccl. 



ÞATTOR OG ÆTTARTALA 

ÖGMUNMR BISKUPS PÁLSSONAR 

í SKÁLHOLTI. 



L 




þÁTTUR UM ÖGMUNI) BISKUP í SKÁLIIOLTI. 



Historian af bisknp Ögmundi Pálssyni 1 . 

BiSKUP' 2 Ögmundur hafði fyrst verið prestur og hélt Breiða- 
bólstað í Fljótshlíð, og síðaa varð hann ábóti í Viðey, og 
þaðan var hann kjörinn til biskups í Skálholt eptir biskup 
Stephán Jónsson 3 , en biskup Stephán andaðist anno 1519; 
það hafði skeð um þríhelgar, fyrir Andrésmessu á þriðjudegi, 
en hann var jarðsettur á laugardegi; var sent eptir ábóta Og- 
mundi í ViÖey að sýngja hann til moldar 4 . f>eir voru sam- 
tíða biskup Stephán og biskup Gottskálk á Hólum. Biskup 
Stephán var mikill lítilætismaður ; [segir annállinn 5 hann hafi 



1) eptir handriti í safni Árna Magnússonar, Nr. 23(5 í fjögra blaða 
broti, bls. 43—54; sbr. við 255 í arkarbr. bls. 1 — 10; 254 í sama br., 
bls. 225—233; handr. í Rasks safni 52 í 4 bl. br., bls. 233—215; hand- 
rit í Stokkhólmi 64 í arkarbr. , bls. 167—187; handrit í safni hins ís- 
lenzka Bókmcntafélags Nr. 16 í 1to. Æfisaga Ögmundar biskups á Dönsku 
eptir Jón Olafsson frá Grunnavík cr í Danskc Magazin III , 338—352; 
á Lalínu í Finn. Joh. Hist.Kccl. Island. II, 521—570. 

2) í 52 cr |>etta sctt framanvið, og er einúngis málbrcytíng: « Riskup 
Stcphán Jónsson kom til Skálholts staðar og stiptis anno 1194, og hclt 
Skálholt í 25 ár og á hið sjötla. Hann var mikill lítilætismaður og 
gjörði árlcga sitt testamcntum, áður hnnn reið í visitazíur; cn hann and- 
aðist, að sagt cr, 1519 um þríhelgar fyrir Andrésmessu á þriðjudag. 
Var scnt cptir ábóta Ögmundi Palssyni í Viðey, að sýngja hann til 
moldar. Samtíðis biskup Stcpháni í Skálholti var biskup Gottskálk á 
Hólum; hann andaðist á sama ári og biskup Stcphán, 1520; var þann 
vctur mikill peníngadauði og fellir. 

3) (í sagt er, a& faðir hans væri Egilsson", bætir við 236 og hin; þ. e. 
faðir Stepháns biskups. 4 ) því að, b. v. 236. 

») [stendur í annálum, b. v. 254, 255. Af því má ráða, a5 þetta sé 

18* 



266 



BISKUPA SÖGUR. 



Uin Öginund biskup. 



árlega gjört sitt testament áður hann reið í visitazíur. Hann 
kom til stólsins 1494, og hélt Skálholt í [tultugu og fimm 1 ár 
og á hið sjötta. Biskup Gottskálk andaðist sama ár og biskup 
Stephán, 1520; var þann vetur mikill fellir af peníngum. 

Eptir fráfall biskups Stepháns var ábóli Ögmundur kjörinn 
til biskups í hans stað , og biskup Stephán hafði kjörið hann 
sjálfur að sér lifandi. En honum gekk ei vel sín sigiíng; þeir 
urðu fyrir stórum hrakníngi og sjóvolki, hröktust undir Grænland 2 
og hindraðist hans vígsla eitt ár eður nærri tvö; en hvort elec- 
tus hefir þá haftmeð stólinn eður vígslugjörð nokkra, veit eg ei. 

2. Anno 1522 kom Ögmundur út með biskupsvald til 
stólsins, og hélt hann í xix ár 3 . Hann hafði mikla makt hér 
í landi; hann var ekki alleinasta biskup, heldur og einnig 
hirðstjóri og hafði hirðstjórnarvald hér í nokkur ár, svo sem 
hans bréf og gjörníngar útvísa 4 ; hann hafði og mikla höndlun 
í Noregi , haun átti sjálfur haffært skip. tiano hafði verið x 
ár biskup 5 þegar kirkjan í Skálholti brann í annað sinn; — 
hún hafði áður brunnið í tíð biskups Árna 6 ; — og brann hún 
á Maríumessu sjálfa visitationis 7 anno 1532 s af óvissu tilfelli, 
þvímennvita ei hvort það hefir skeð af lopteldi eður voða eldi 



tekiö úr Biskupa-annálum Jóns Egilssonar, sbr. Safn t. s.Isi. I, 60—61. 

x ) [fimtán, 236, cn það scm á cptir kcmur sýnir, að höfundurinn hcfir 
ætlad að sctja tuttugu og íimm. í rauninni cr samt þclta /rángt, því Stephán 
varð biskup 1491 og andaöist 1518, svo að hann var alls biskup 27 ár. 

2) 236 o. fi. hafa .Grikkland.. (!). 

3) ciginlcga 21 ár, frá því hann var vígður og til þess hann var tck- 
inn og flullur utan. 

4) í þrjú ár takandi skattgjald; finnst og víst á því ári 1531. f>að 
sama datum cr á landsvislarbréfi IJjó'rns |>orleifssonar, b. v. 52, sbr. 
hér nokkru síðar. 

s) þessi tala cr bygð á því, að Ögmundur haG komið til stólsins 1522 
og kirkjan brunnið 1532, en vér vitum af öðrum rökum, að kirkjan brann 
1526, og það ár var þíngið fjölmenna cða »stóra þíng«, sbr. Finn. Joh. 
Hist. Eccl. II, 526-527; Kspólín ísl. Árb. III, 82-83. 

e) 1309 um vcturinn cptir Pálsmessu, b. v. 255 utanmáls, sbr. F« Joh. 
Hist. Eccl. II, 57; ísl. Arbæk. í, 28. 

7) á Pétursmessu stendur í sumum annálum, b. v. 255; á veturinn, stendur 
í sumum máldögum (!), 236, 64. 

b) réttara: 1526, sem áður cr sagt. 



\ 
) 



Ujii Ögmund hiskup. 



BISKDPA SÖGUR. 



267 



og ógætilegri meðferð ; kom eldurinn upp á miðjum aptni, en 
kirkjan var öll brunnin á náttmálum. 

3. Á því sama sumri, semkirkjan brann, böfðu biskuparnir 
svo rnikið fjölmenni [Ul alþíngis 1 af sínum ofmetnaði og óvild 
sem var á milli þeirra, að biskup Ogmundur skal hafa haft xij 
eða xiij hundruð manns, en biskup Jón Arason ix hundruð, og 
það var kallað stóra þíng. J>á var datum 1532 2 . Hafði og 
staðurinn í Skálholti verið í stórum háska, því logann lagði 
fyrst á prestaskálann. Vindur var af útnorðri; síðan sneri 
vindurinn [sér] til suðurs, svo logann lagði norður hjá Viðar- 
manna húsi, annars hefði skaðinn orðið meiri. Eptir það hafði 
komið ógnarlega mikil dögg, sú er slökkti allan þenna eld; 
sú skúr stóð þó ei lengi yfir. — tt Mörgum þókti eg málug", 
sagði kerlíng, „þó gat eg þagað, þegar Skálholts kirkja brann" 3 . 
En maður var sendur úr Skálholti að kunngjöra biskupi Ög- 
mundi þenna skaða og tíðindi; var hann þá kominn heim á 
leið til Gjábakka, og hafði fallið þrisvar sinnum í ómegin, þá 
hann spurði þessi vondu tíðindi , að kirkjan var brunnin. 

4. Biskup Ögmundur hafði haft stórt vald og álit, og 
hafði allt lukkusamlega gengið framan til. í þrjú ár hafði 
hann um landið haft hirðstjóra vald 4 , og tekið allt skattgjald 
um það leili, og skikkaði því djarflega um eitt og annað; finnst 5 
víst á því ári 1531; það sama dalum er á landsvistar bréfi 
Bjarna[r] þorleifssonar. 1 þann sama tíma er sagt, að Ari 
Guðmundsson 6 og þórdís Gísladóltir hafi gefið Bæ á Rauða- 

•• 

sandi til beneficium, en biskup Ogmundur tók þann stað að 
sér, og fékk hann Sigurði Ormssyni sveini sínum, en sá Sig- 

i) [b. v. eptir 255. 2) réltara : 1520, sein fyr cr gctið. 

3) sbr. Árbæk. III, 81. j) cssi slaka hefir gengið mcðal alþýðu um 
kerlínguna í Skálholti: 

Margir kalla mig málugan mann — 
mælti kerlíng orðskvið þann — 
þagað gal eg þó með sann 
þcgar hún Skálholts kirkja brann. 

4) þannig hin ; hald, 236. 5) finn eg, 255. 

6) á að vera Ari Andrésson, Guðmundarsonar , sbr. Safn til s. Isl. I, 
63—64, 123. — i bréfi frá 1550 vottar Jdn prestur Erlíngsson, að u Ari 
Andrésson og kona hans |>órdís Gísladðttir hafi gcfið Sltálholts kirkju Bæ 
á Hauðasandi". Afskriptir íslenzkra bréfa í safni Áma Magnússonar, Nr. I35S. 



BISKUPA SÖGUR. Um Ögmmid biskuy. 

urður fékk Bæ Erlíngi Gíslasyni, frænda sínum, en Ormur og 
Jón, [synir] Erlíngs, voru sveinar Eggerts llannessonar, og þeir 
seldu hontim, að sagt er. 

5. Biskup Ögmundur hafði mörg önnur jarðaskipti við 
stólinn og kirkjumar , eptir vild sinni, og mikið brjál um jarða- 
kaup. Hvern mann kallaði hann skækjuson og hóruson , þá 
honum fannst ekki til. Hann komst yíir stórar eignir í 
landinu, og gaf lítið fyrir, enda gaf hann og ríflega sínum 
vinum og venzla-mönnum. Hann hafði haft Hjalla í Olvesi af 
Oddi heitnum Halldórssyni fyrir nokkur lögbrot, sem honum 
þótti vera á móti christinrétti , sem þá gengu lög í landi; 
aðrir segja hann haíi baftf Hjalla af þeim bræðrum síra Oddi 
og Snæbirni Halldórssonum. Biskup Ogmundur hafði tekið 
Ásdísi systur sína að sér, með öllum hennar peníngum, sem 
hún hafði átt [og eríV 2 eptir þórólf 3 Ögmundsson móðurbróður 
sinn og biskups Ögmundar, því biskup ögmundur mátti ekkt 
erfa, og öngvir prestar eður ábótar eður reglubundnir menn í 
þann tíma, úr því þeir voru vígðir. J>essiÁsdís Pálsdóttir var 
erfíngi eptir biskup Ögmund, því hann átti ei börn ; hann hafði 
gipthanaEyjólíi Jónssyni, og fékk [henni Hjalla og það hún 4 vildi. 

6. Haustið eptir, sem kirkjan brann, var smíðuð stór 
kapella í Skálholti. Úr því biskup Ögmundtir fékk þenna skaða 
hafði honum margt mótkastazt; hann var alltíð sjónlítill á öðru 
auganu, en sljófgaðist sýnin meir og meir, svo hann varð um 
síðir sjónlaus með öllu. Hann hafði verið á förnum vegi á 
reið sinni undir 5 Ingólfsfelli , þegar hann misti sjónina og 
spurði að í heiðbjörlu veðri , hvort nú tæki að kvelda , því 
[þá sýndist honum G svo dimmt. ti Nei herra", sögðu sveinarnir, 
u því nú er hciðríkt og glaða sólskin." — {f Nú", sagði hann þá, 
4t far vel veröld ! því þú heíir mér nógu lengi þjónað" 7 . Hann 
varbiskup úr því nokkur ár. Eyjólftir Jónsson og Ásdís Pálsdóttir 
áttu mörg börn til samans: einn þeirra son hét síra Sigrnundur, 

1) keypt, 255. 2) [þannig hinir; ógipt, rángt, 236. 

3) þannig hinirj |>orleif, rangt, 2.30. 

4) [þann. 255 0. fl. ; honum H. og það hann, 236. 

5) 254; undan, 236; hja, r 255, 52, i6. t) [mórsýnist, 255, 254,52, 16. 
7) Hinn llokkurinn handritanna (255, 52, 46) hcfir orð biskups 

þannig: <{ nú nú, far þú vel veröld, þú hcíir mór nógu lengi þjónað!" 



Um Ögmund biskup. 



BISKUPA SÖGUR. 



269 



hann átti eitt barn, Katrínu, móður síra Jóns Egilssonar 1 , hún 
var fædd 1532, en var v vetra þá síra Sigmundur, faðir hennar, 
sigldi ; hafði biskup Ögmundur kjörið þenna sinn syslurson 
til biskups eptir sig með prestanna samþykki, og sigldi hann 
anno 1537, vígðist, og var ekki biskup nema xix nætur, því 
honum vildi það til, að hann fékk mein í íotinn strax eptir 
það hann var vígðlir, var það kallað jötunoxi, eður átumein. 
Hann andaðist í Noregi. Með honum sigldi síra Árni Arnórs- 
son í Hítardal, sem var hans prestur, hann hafði og líka fengið 
snert af þessu meini strax eptir afgáng síra Sigmundar, en 
engelskur maður nokkur hafði gjört að því-. Eptir það kjöri 
biskup Ögmundur síra Gizur Einarsson með prestanna sam- 
þykki, að hann skyldi sigla eptir biskupsdæminu ; var datum 
I540 3 þá hann sigldi; tók hann við nýjum siðum, og kom út 
aptur ári seinna, 1541 4 , með presta giptíngar; gaf biskup Ög- 
mundur upp við hann staðinn, og fór sjálfur á bú sitt til 
Uaukadals. Síra Gizur hafði gengið Ul skóla ut[an]lands , og 
var vel kunnandi, þar með var hann rétt evangeliskur maður, 
og framfylgdi [guðs orða réttum og klárum ceremonium 5 eptir 
Danmerkur ríkis ordinantiu svo lengi sem hann lifði. [Sturlaði 
það ei biskup Ögmund all-Iítið, og sagðist ei hafa kjörið 
hann til þess, að mótstanda þann gamla forfeðranna lærdóm; 
en hann hlaut að hafa það svo búið, og guðs vili og ásetn- 
íngur hlaut fram að gánga, og nú var tími til kominn það gnð 
vildi hreinsa sína kristilega kirkju, og frelsa silt fólk frá pávans 
setníngum og djöfla lærdómi og yfirgángi 6 . 

Um danska slagið f Skálholti, sem dróttað var að Ögmundi Pálssyni. 

7. Á því ári sem síra Gizur Einarsson sigldi, sem var anno 
1540 7 , tóku Danskir að sér Viðeyjar klaustur og komu óvart 



þ.c. síra Jón, scm ritaði Uisku|)a-anníila, sbr. S. t. sögu ísl. I, 74. 17 ; 
Usp. Arbæk. III, 115. Hún var mMir síra Jóns Kgilssonar, scm hóit Hóla 
i Hreppum, og síra Ólafs í Vcstmannaeyjum, sem hcrtckinn var afTyrkjum, 
ásamt sinni síAari konu Ástu f^nrsteinsdóttur, og komu þau bæöi aptur, 5i. 

2) því sem cptir cr af kapítulanum slcppir 52. 

3) rétt. 1539. 4 ) rclt. 1510. 

í>) [guðs orði hrcinu og kláru og cbristilcgum ccrcmonium, 255, 1G, 
«) [á sérstökum miða viöfestum í 255. 
á að vera |539, sem áöur er sagt. 



270 



BISKDPA SÖGUR. 



TJin Ogmund biskup. 



sjálfan hvítasunnu morgun, svo sem bréf og dómar útvísa^ 
Ábóti Alexíus Pálsson var þá ei heima, sem þá hélt klaustrið, 
því hann var riðinn í fardaga sína. Hirðstjóri, sem hér var 
þá, hét Didrich van Minden, einn Handborgari 1 , og hafði verið 
hér umboðsmaður í margt ár; hans bróðíí var 2 sá gamli Cordt 
van Minden, sem lengi var kaupmaður í llafnarQrði og síðan 
hans synir eptir hann. 

Eplir það þeir höfðu svo lagt Viðey undir sig, reið Didrich 
heiman frá Bessastöðum um sumarið tveimur dögum fyrirLau- 
rentiimessu, og BBtlaði austur áSíðu, að taka að sér hin klaustrin, 
J>ykkvabæ og Kirkjubæ. En sem hann kom að Kotferju [beidd- 
ist hann að ríða af, og ríða í Skálholt og finna biskup Ög- 
mund' 1 , en hafði ekki gjört ráð fyrir því fyr en búið var að 
leggja á hesta þeirra, en sent sína tvo menn undan sér yfir 
um til Odda, sem hétu Pétur Spons og Hans Witt. j>á var 
síra Jón Héðinsson ráðsmaður í Skálaholti og hélt Iluna stað ; 
voru þá strax send boð til nokkra staðarins landseta, sem 
öruggastir voru, að mæta þeim Dönsku, og komu þeír viljug- 
lega 4 , voru þá þessir fyrirliöar: Jón Sigurðsson refnr, hann 
bjó á sinní jörðu Gröf í Grímsnesi, en eptirá á Búrfelli; item 
Sveinn þorsteinsson, búandi á Bítsfelli 5 ; itern Jón Snorrason, 
ráðsmaður á Hömrum; item Núþur yinnumaður á Hömrum, og 
hafði verið vinnumaður í Viðey um vorið, þá þeir tóku klauslrið, 
og hafði þá verið illa Ieikinn af þeim, sleginn og barinn með 
svipum og köðlum, svo hann þóttist sín eiga í aðheí'na; item 
Ogmundur briti; þessir eru helztir til teknir, að verið haG at- 
vistarmenn að drepa þá Dönsku. En síra Jón Bjarna[r]son, 
sem þá hélt Torfastaði, og verið hafði áður í nokkrum sökum fi , 
hann var settur til að skenkja þeim í timburstofunni , og þeir 
fengu að drekka hvað þeir vildu. Hafði Didrich farið tvisvar eður 



i) þ. c. Hamborgari; Didrich var annars ckki hiröstjóri , heldur íóvcti, 
þ. e. umboösmaður hirðstjórans Claus van Mcrwilz. 
«) þá, b.v. 236. 

3 ) fleizt honum að finna fyrst bisUup Ögmund, og sneri þvi afiSkálbolt, 
255, 52, 46. 

4) velviljuglcga, 255, 254, 52, 46. 

5) þ. e. Bíldsfclli (og þann. leiðrétt í 46), sbr. Dipl. ísl. I, 409. 
ö) stórnm, b. v. 255, 52, 46. 



Um Ögmund biskup. 



BISKUPA SÖGUR. 



271 



þrisvar fram í biskups stofu til biskupsins, og gefið hontim mörg 
vond orð, kallaði bann bæði blinda-biskup, hundvott 1 og öðrum 
skemmilegum orðum, trássað og sagt, bann vildi vinna allt Island 
með sjöundamann. En biskup Ögmundur sagðist ei vilja láta gjöra 
honum neitt illt, en bað bann góðmannlega að víkja burt af 
staðnum, hann skyldi- fá mat og drykk, og hvað bann þyrfti 
upp á veginn, en Didrich trássaði þvi meir, og voru þeir 
uggalausir um sig og óhræddir, og vissu ei fyr tii en þeir 
íslenzku komu fyrir portið með sínar lensur og arngeira. En 
sem Didricb sá vopnin út um gluggann, strauk 3 bann upp og 
spurði, bvað þar væri á ferðum ; en skenkjarinn, síra Jón 
Bjarna[r]son, sagði, það væru ei annað en vinnumenn stabar- 
ins; (þeimbeíði 4 verið gefið nokkuð öl til virðíngar og beiðurs 
við hirðstjórann ; og með það skauzt síra Jón á dyr, og 
kastaði af sér kápunni, er bann hafði yflr sér haft, og kast- 
aði 5 timburstofunni í lás, en bændur gengti að og brutu upp 
dyrnar, hafði Didrich lengi varizt, en Jón refur vann á honum 
með krókalensu þar istofunni; voru tveir danskir drepnir út 
í portinu, en fjórir eða fimm í timburstofunni, og einn íslenzkur, 
hestamaður þeirra, hann hét Olafur Ingimundarson, hann var 
drepinn fyrir framan biskupsstofu dymar, en bað um líf, því hann 
vœri 6 fslenzkur , og svöruðu þeir honum, að fyrst hann hefði 
fylgt þeim lifandi, þá mætti hann ogsvo fylgja þeim dauður. 
Svo voru þeir þá annaðhvort vij eður viij , er drepnir voru í 
Skálholti. En einn úngur pillur smaug undir borðið 7 , vildu 
sumir láta drepa hann , en sumir úrtöldu það , og svo komst 
hann undan með lífi, hann hét Jakob og varð seinna locator 
í Skáibolti á dögum herra Marteins. 

J>á þetta slag var yfir staðið voru búkarnir hafðir austur yfir 
Söðlahól og hestar þeirra í hel grýttir, síðan mennirnir, hestarnir 
og öll þeirra reiðtygi þar urðað og grafið. þetta hafði tilborið á 



1) Imndsvott, hundsfott, hundsspott, hin. 

2) gjarnan, b. v. 255, 46. 

3) stókk, 255, 52, 16. 

4) [þann. 254, 61; þeim haföi, 236$ þeir væri aö gamna sér, því þeim 
hefði, 255, 52, 46. a) sló, 255, 25$, 52, 46. 

e) þann. 255, 254, 52, 16; var, 236. 
7) í timburstofunni, b. v. 255, 52, 46. 



272 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Ögmund biskup 



sjálfa Laurcntiusmessu anno 1539 1 . Eptir þetta var maður sendur 
til Odda, og átti að segja Pétur Spons og Mans Witt, hverja hirð- 
stjórínn hafði sent austur yíir þjórsá 3 , að hann ætlaði frá Skála- 
holti að ríða norður RjalVeg, þvi brá Pétur við og reið slrax til 
Runa, hann hefir verið sagður mestur* skálkur af þeim öllum, og 
voru þeir drepnir báðir í Uuna, Pétur og llans; svo voru þeir 
alls x eður xi , sem drepnir voru. 

Mannsla^'ið í Runa skeði tveim eður þrem nóttum eptir 4 
Laurentiusmessu; korn þetta mál síðar til dóms, og voru þeir 
allir óbótamenn dæmdir 5 Didrieh og hans fylgjarar, en þeir allir 
saklausir, er á þeim höfðu unnið. 6 J>essi tíðindi spurðust strax 
í Danmörk, því hélt síra Gizur Einarsson sig í llandborg 7 og 
þorði ekki að hætta á kóngs fund, og meinti hann mundi eiga 
að gjalda þessa mannslags, en supliceraði fyrir kóng og afsak- 
aði sig, og íékk svo náðugt bréf um frelsi", sem kallast lit- 
teræ salvi conductus. Svo vígðist síra Gizur til biskups, og 
kom út með prestagiptíngar, evangeliskan lærdóm og aðra nýja 
siðu anno 1540 9 . IJann var sá fyrsti evangeliski biskup á ís- 
landi; hann hélt stólinn í sjö ár. 

Hvernig biskup ðgmundur var tekinn á Hjalla. 

8. 10 Eptir það herra Gizur var út kominn með biskups- 
dæmi og kóngsbréf fyrir Skálholls stifti, var honurn afhentur 
staðurinn, ogalltþað sem þar slóð saman, en biskup ögmund- 
ur hafði haft sitt í burtu, á sitt bú, sem hann hafði í LJauka- 
dal. En um fardaga leitið 11 , eður eptir fardaga, var hann á 



1) þann. hcr 236,61, 255; 1540, rángt cn þó samkvæmt því sem 236 
hetir áour, 254, 46 (og er 1510 gjört úr 1539). 

2) |>jótsá, 236, 61. 3 ) b. v. cptir hinum; vcsti, 251. 
4 ) 255, 254, 52, 46; fyrir, 236, 64. 

0) dæmdir óbótamenn og rétt tækir .réttlausir, 52, 46), 255,254,52, 16. 
e) 52 sleppir því sem cptir cr kapítulans. 

7) þ. e. Hamborg ^hin handritin). 8 ) fríleiði, 255, 46. 

o) í 236 er 1510 gjört úr 1511, sem fyrst hefir staðiö, og svo hefir 64: 
svo slendur einnig í hinum, þó rángt sé. 

10) anno 1511, b. v. 52, cn a aö vera aö réttu 1540, því citt ár leið frá 
því Gizur biskup kom út og ti! þess Ögmundur biskup var tekinn. 

11) 1541, Árni Magnússon utanmáls í 236. 



Um Ögmund biskup. 



BISKDPA SÖGDR. 



273 



Hjalla hjá Ásdísi systur sinni. Biskup Ögmundi var kennt um 
danska slagið ; þar fyrir, þegar kóngsins skip var komið syðra, 
bjuggu þeir sig til að taka biskup Ogmund, en hversu fjöl- 
mennir þeir voru veit eg ekki til sanns, — sá höfuðsmaður, sem 
þá var, er sagt að heitið haíi ChristoíTer Bvitfelld, og hafi 
verið einn riddari; hann fór sjálfur að sækja biskup Ögmund, — 
sumir segja þeir verið haíi XL, sumir lx, sumir Ixxx. feir 
höfðu látið fyrst, að þeir vildu gjöra eina lest í Skálholt eptir vað- 
málum og öðru, því sem þeir vildu kaupa af biskup Ögmundi, 
og báðu þarfyrir um hestlán suður um Nes, og svo höfðu þeir 
fyrst verið xiv í ferð og Gmtándi þeirra vegvísari, sem hét 
Eyjólfur Halldórsson; hann hafði áður flúið að norðan, því 
honum var dreift við vígsmál í norðurstiktinu (þó það bevís- 
abist ekki); en biskup Ögmundur hafði skotið skjóli yfir hann. 
Svo var það eitt sérlegt óþakklætis dæmi, að 1 hann var fyrirliði 
þeirra sem biskupinn tóku. En honum hafði verið orðið illa 
við biskup Ögmund fyrir það, að Didrich vau Minden var drep- 
inn í Skálholti, því Didrich hafði tekið að sér frændkonu 
Eyjólfs til fylgilags; riðu þessir Bessastaðamenn fyrst að Við- 
eyjarseli og austur Ólafsskarð , og svo rétt ofan að Hjalla í 
Ölvesi komu þeir snemma morguns, er biskup Ögmundur lá 
í sæng sinni; þar tóku þeir hann og báru út úr bænum í ein- 
samlri 2 skyrtunni. Hann hélt svo fast að :í belti sínu og púngi, 
þar hans signet var í, að fjórir voru að draga af honum og 
gátu ekki, fyr en það gekk í sundur. Ásdís systir hans hafði 
breidt sig ofan yfir hann, þá hann var út kominn; tóku þeir 
hann þá og færðu hann í sínklæði; eptir það var hann látinn 
á hest, og teymdi einn strákur undir honum. jþeir gjörðu sér 
síðan aðra ferð eptir því sem hann átti. Biskup Ögmundur 
hafði látið geyma einn kistii fullan af silfri í jörðunni 4 hjá 
Hjalla, var þeim vísað á hann, því þeir lofuðu Ásdísi að hann 
skyldi verða laus, ef þeir fengi allt hans silfur og hennarmeð; 
en þetta héldu þeir ekki. Síðan lóku þeir að sér allar hans 



1) eptir hinum bandritunum,* en, 236, 64. 

2) eirnri samri, 251 5 einni saman, 255, 52, 46. 

3) á, 255, 52, 46. 

4) í uröinni, 255, 254, 52, 46. 



274 



RISKUPA SÖGUR. 



Um Öginund bískup. 



jarðir, bæði í Rorgarfirði, sem er allt Heynes umboð 1 , þar voru 
eignir biskups Ogmundar, og víðar annarstaðar; á Vestfjörðum 
hafði hann átt XXX jarðir eður meir, og galzt þar af lest fiska. 
Árinu fyrir hafði biskup Ögmundar eið unnið á alþíngi — áður 
en hann var tekinn- — að Didrich og hans fylgjarar hefðu 
hvorki af hans vilja né ráðum drepnir verið. Síðan íluttu þeir 
hann með sér í Danmörk, og hafði kónginum það illa líkað, 
að þeir höfðu ónáðað hann,svo gamlan mann og blindan ; var 
hann þá látinn til Sór klausturs :t , og var þar í góðu haldi og 
þar andaðist hann. Sumir segja hann dáið hafl á sama vetri, 
en aðrir halda hann hafi verið þar tvo eða þrjá vetur áður, og 
liggtir grafinn tilSór ; stendur úl höggvið á hans líksteini: u Aug- 
mundus Islandiæ episcopus." Ásdís fór þá seinna á alþíng, 
og sór sér xiiij jarðir í Borgarfirði, en Danskir höfðu að sér 
tekið, er hún sagðist aldri hafa gjöfum gefið eður sölum selt 
nokkrum manni, að frá tekinni hálfri íjórðu jörðu 4 , er hún 
sagðist fengið hafa biskup Ögmtindi. En það hjálpaði ekki, 
hún náði öngvu þar af, og svo hefir síðan staðið. Voru þær 
jarðir eptir það i'engnar SkálboUi til eignar fyrir Nesjajarðir 
suður, svo sem bréfin þar um útvísa. þá var datum 1541, 
þá eð biskup Ogmundur var tekinn. Katrín móðir síra Jóns 
Egilssonar var þá níu vetra, en hún var fædd anno 1532. 

Anno 1542 gekk dómur á alþíngi um það mál, hvar As- 
dís skyldí eiga aðgáng síns móðurarfs, er hún þóttist eiga í 
garði biskups Ögmundar — les þann dóm, og þann eið, er hún 
sór á alþíngi fyrir herra Gizuri Eiuarssyni og báðum lög- 



1) Heynes umboð var citt af umboðum Skálholts stóls, eptir að Páll 
Stígsson hafí>i skipt viö stólinn og tekið það sem hann átti á Suðurnesjum 
fyrir jarðir í Borgarfirði, sjá skiptabrelið í SaTni til s. ísl. I, 131 — 132. 

2) eptir þetta höfðu þeir biskup Ögmund á alþíng, og sór liann fullan 
bókareið, b. v. 255; cn þclta er rángt, því það sumar sem Ög- 
mundur biskup var tekinn kom hann ekki til alþmgis, en það var hið 
fyrra sumarið (1510) scm hann var á alþíngi og sór eiðinn, eins og hér 
segir rétt á undan. 

») klausturs Soor, 255, 251, 52, 46; stór klausturs, 23G, 64. 

4) í Espól. árbókum (III, 135) stendur »ljórum<., og hefir það verið 
rángt lesiö (úr iiij nl. 3%). 



U,n Ögimind biskup. BISKUPA SÖGUR. 275 

mönnum — því kallaði Páll Pálsson á Hjalla til Ásgarðs og 
annara jarða, sem Ásdísi fellu til erfða 1 . 

9. þetta eptir skrifað góz liggur á Vestfjörðum og var eign 
biskups Ögmundar, og geldst af lest Qska 2 : 
Með Allastöðum ij kýr, landskuld x aurar; 
með Túngu ij kýr, landskuld x aúrar; 

Glúmstaðír í eyði ; 

með Rekavík 3 ij kýr, landskuld x aurar; 



1) Handrilin 236 og 61 skjóta inn eptirfylg.andi grein : 

þcssar eptir skrifaðar línur standa í ödrum annálum: »þá Gizur biskup 
var vígður og sór sinn eiö, og hafði lekiö við sinckk af lútherskum lær- 
dómi, sagði Gizur biskup, að sér mundi ckki að ctja reformatiunni fyrir 
ráðríki biskup Ögmundar, mcðan hann lifði; kom þcim því saman, að 
hcrskip skyldi sigla híngað, á hverju að var Gizur biskup, og fyrir ráði 
Christoflbr riddari. Reið Gizur slrax í Skúlholt, og tok út staðinn af ðg- 
mundi hiskupi. Strax þá Ögmundur var í burt, rcið Gizur biskup aptur 
til riddarans; cr mælt, að þeir hafi tckið sín ráð saman, og hafi vcrið 
tvcir á tali lengi af dcgi. J)ar cptir sendi Gizur um bæi eptir fylgð og 
fararskjótum fyrir riddarann. Svo skildi biskup við riddara þá hann reið 
að Mjalla, cn herra Gizur í Skálholt. Kigi var bóndinn Eyjoifur, maður 
Asdisar, heima, þá þeir tóku Ögmund biskup; er mælt, að hann haíi mælt 
þetta crendi fram, þá hann skildi >ið Asdísu systur sína á hlaöinu: 

Hugsaðu um það, hiínga láð, 

hvað hlauzt af v i L a þinum; 

köld eru jafnan kvenna ráð, 

kcmr að orðum mínum. 
I fyrsta sinni lofaði riddarinn Ögmundi lausn, ef hann Icgði sðr í 
vald allt sittsilfur, livað bróíað var; er mælt, að þá hafi verið sókt hálf 
tunna silfurs, og þcir mcnn, scm það sóktu, sáu vænt silfurnisti hjá Ás- 
disi, og lofaði riddarinn biskupi Ögmundi lausn, ef hann skrifaði eptir 
silfurnistinu," og þó það kæmi, hjálpaði ci. Síðast kúguðn þcir af biskupi 
Ögmundi, að hann bréflega játaði undir líónginn án dóms og laga undan 
sér allar sínar jarðir. ^ctta hcfir hcrra Oddur Jiinarsson upp skrifað 
cptir skilvisum manni. 

En hér um skriTar Arild Hvitfeld : Var Christoffcr Hvitfcld lénsmaður 



a þrándhcimsgarði ; bífalar Kgl. Maj . þessum Cliristoíl'er að halda lil Is- 
lands og fánga biskup Ögmund og færa til Danmcrkur, og láta landið 
sverja kónginum cið , hvað og skcði, sbr. Annála Hjörns á Skarðsá I, 
128-130. 

2) mcð jarðaskrá þcssari sbr. Safn til s. ísi. I, 126—127. 

3) Reikiavík, 236, og sleppir kúgildum. 



276 



BISKDPA SÖGDR. 



Uin Ögmund biskup. 



með Stakkadal ij kýr, landskuld x aurar; 

með minni Miðvík ij kýr, landskuld Ixxx álnir; 

með stærri Miðvík ij kýr, landskuld j c ; 

með stóra Hjarðardal í Önundarflrði v kýr, landskuld j° ; 

með Brekku v kýr, landskuld j c ; 

með Villíngadal iiijkýr, landskuld lxxx álnir; 

með Arnanesi ij kýr; 

með Gerðhömrum ij kýr, 

Biartstaðir 1 eyðijörð; 

með Kúlu v kýr, landskuld j c ; 

með Laugabóli vj kýr, landskuld j c ; 

með Horni vj kýr, landskuld j c ; 

Klúka, ] 7'- 
Móberg, l eru í eyði, liggja á Rauðasandi; 

með Siglunesi ekkert kúgildi, landskuld j c ; 
með Skálanesi ekkert kúgildi, landskuld x aurar; 
með Ingunnarstöðum v kúgildi, landskuld lxxx álnir; 
Gjögrar, liggur í eyði ; 

með Middals-Gröf ij kúgildi, landskuld x aurar; 
með Fjarðarhorni 2 iiij kýr, bygð til hýsíngar þrjú ár leigulaust ; 
með hálfum Haukatungum ekkert kúgildi, landskuld lxxx álnir. 
Summa með öllu umboðinu lx kýr misgildar. Skrifað 
eptir bréfabók Árna heitins Gíslasonar, í Skálholti 1609. 

Enn meira nm biskup Ögmund og hans ættfólk. 

10 3 . Biskup Ögmundur var Pálsson, Guðmundsson[ar]; 
hann 4 var leikmaður nafnbótalaus , og bjó fyrir vestan. Móðir 
bisknps Ögmundar hét Margrét Ögmundardóttir, hún hafði 
verið af miklurn ættum. 

Bróðir þeirrar Margrétar hét þórólfur Ögmundsson 5 ; hann 
var búandi vestur í Laugardal í Tálknafirði; hann átti miklar 



1) þ. e. Bjarnastaðir, Birnustaðir í Dýrafirði. 

2) Fjarðarbotni, rángt í 236. 

3) þessi kapítuli cr miklu styttri, efnið drcgið saman og mörgu slcppt i 52. 

4) þ. c. Páll Guðmundsson, foðir Ögmundar biskups. 

5) leiðrétt eptir 255, 254, 46; jporleifur Guðmundsson, rángt, 236, 64. 



Um Ogmund biskup. 



BISKUPA SÖGUR. 



277 



eignir, og haföi bú í Hvammi í Hvammssveit; þó hafði hann 
Hvamm að leni, en ekki eigou þessi þórólfur 1 var að auknafni 
kallaöur biskup ; hann átti ei neitt barn þá hann andaðist, erfði 
Ásdís Pálsdóttir hann , skilgetin systir biskups Ögmundar, því 
biskupar og ábótar máttu öngvan arf taka í þann líma, úr þvi 
þeir voru vígðir, og öngvir reglubundnir menn, eptir kirkjunn- 
ar lögum, sem þá gengu í landi. 

11. þessi voru systkin biskups Ögmundar 2 : 

Síra Eigill Pálsson. Elín Pálsdóttir. 

Ásdís. Salný 3 . 

Eigill Pálsson átti eina dóttur, sú hét Hatla; hennar 
dótlir er fngveldur, hennar son Jón J>órisson 4 íFlóa; hans son 
Kaupa-þórir. 

Elín Pálsdóttir; hennar son Jón þórðarson á Hvoli 
í Saurbæ, sem átti Sigríði , dóttur síra Ualldórs Tyrfíngssonar, 
prófasts á Vestljörðum — eg meina hann væri síðar ábóli á 
Helgaí'elli. — Biskup Ogmundur hjálpaði Jóni þórðarsyni til 
giptíngar, því hann var bæði náskyldur honum og þar með 
var hann sveinn bans; gaf biskup Ögmundur bonum Brekkur 
báðar í Saurbæ til konumundar, sem var xl hundruð. 5 þar til 
taldi Jón sér hálfa Saurbæjar fjöru fyrir xx c ; þar til þrjár eyjar: 
Líney, Trésey og Galtarey fyrir xvj c , þar til XLiiij ; alls eitt 
hundrað hundraða. En Sigríði var talinn Hvoil fyrir l° , þar 
til x hundruð. Kaupvottar: Ólafur Guömundsson , Páll Ólafs- 
son prestar, Stulli þórðarson, þorleifur Pálsson, Sigurður Narfa- 
son og Sigurður Oddsson, anno 1524. — Enn síðari maður 
Sigríðar var Erlendur Jónsson. 

Jón þórðarson var mikill kvennamaður og sóaði mjög sínu gózi 
í illutn lifnaði, með því þeir andlegu gengu þá hart eptir þeim 
andlegu sökum og sektum. Síra Halldór Tyrííngsson var prófast- 
ur 1502; hann bafði haldið Staðarból svo sem beneficium, og var 



1) f)oiieifur, 23G, 64 (rángt). 

2) ættortala þcssi cr að nokkru lcyli í Kspól. Arb. III, 79. 

3) Sólný, 236, 61 (rángt). / 

4) f>órorinsson, 23G, 64. 

5) 60 hundr., 236, 254, 64 (rángt). 



278 



BISKUPA SÖGUR. 



Uin Ogmund bisknp. 



þar xxvij ár. Anno 1544 1 og þar fyrir var hann ábóti á Helgafelli. 
Tómas Oddsson seldi biskupi Ogmundi Staðarhól fyrir xxxiiij 
hundruð í kirkjureikníng, og þar til jörðina Gilsfjarðar-Múla fyrir 
xxx hundruð, með vj kúgildum; það [gjörðist] á Staðarhóli 1524; 
þar eptir heflr síra Halldór fengið Hvol. 

12. Jón þórðarson átti ix börn, sem til nokkra ára komust; 
önnur ix á úngum árum í burt sofnuð : 

Guðmundur, Bjarni, Jón, |>órður, Eiríkur, 
Ögmundur, Guðrún, Helga, Orný hálfvita. 
Guðmundur (Jónsson) bjó á Hvoli, og erfði hann, eða 
fékk eptir móður sínaSigríði; hann var mikill lagamaður haldinn 
og vann optast mál á þíngum ; hann var lögréttumaður í tíð Orms 
Stullasonar lögmanns, líka síðar, og var einn í Stóradómi. 
Hann hafði lengi umboð herra Gísla Jónssonar á Vestfjörðum, 
og var hans góður vinur, svo sem hans bréf og qvittanzíur útvísa. 

Anno 1547 í Eskholti gaf Oddur Tumásson Jón þórðarson 
kvittan fyrir fullt nægelsi, uppborið um það tilkall, sem hann 
haft tiáfði til garðsins Hvols í Saurbæ. — Guðmundur Jónsson 
var haldinn spakur maður og nœrgætinn um allmargt j hann hafði 
vitað og sagt fyrir um dauðadag sinn; — hann andaðist á Bvöli 30. 
Oetobris Anno 1595 ; — og sagt fyrir andlát Síra Lopls Narfa- 
sonar, sem andaðist í Uítardal íjórum dögum fyr; hann gjörði ráð- 
stöfun á öllu sínu húsi, og gaf sínum ættmönnum ymsar gjafir. 

13. j>orleifur Svartsson átti Reykhóla, og margar aðrar 
eignir; hans sonur var Ólafur tóni; hans dóttir Guðrún Ólafs- 
dóttir, hennar maöur hét Geirmundur; bans synir Sigurður og 
Ólafur; [son Sigurðar Oddur- , hann átti Hvol og bjó þar 
þegar hann andaðist, 1506. 

Sigurður faðir Odds var einn í þeim tólf manna dómi, 
sem forleifur Björnsson lét út nefna á Staðarhóli 1470 3 um 
arfleiðslu Stepháns Loptssonar. Oddur hefir átt tvær konur: 
sú fyrri hét Orný 4 Finnsdóttir, — meina menn verið hafi systir 



1) Halldór var orðinn ábóli á Hclgafelli 1533, cn hann var andaður 
1550. Finn. Joh Hist Ecd. IV, 75. 

2) [b. v. cptir 255; slcpp. 236, 64. 
a) réttara: 1479. 

4 ) Oddný, 255, 251, 46. 



Um Ögniund biskup. 



RISKUPA SÖGUIl. 



279 



Arnórs Finnssonar, því Arnór var einn í arfaskiptum eptir Odd 
heitinn og skiptabrefið var skrif'að á Ökrum í Hraunhrepp; þeir 
voru og lengi samtíöaArnór og Sigurður, og standa þeirra 
heggja nöfn til samans í fyrgreindum Staðarhóls dómi; en 
seinni kvinna Odds var Hélga , dóttir Sigurðar; þeirra börn 
Sigurður og Gúðrún, en við Ornýju heíir Oddur átt Tumás; 
hann hafði fyrst umboð Sigurðar og Guörúnar, systkina sinna. 
Tumási skiptist að erfðum llvoll og eyjarnar, eg meina þær 
afi hans átti: Eyjólfsey, Heiðarey 1 , Hvítabjarnarey, Álf- 
hildarey , Æðisker, og eru það xxhdr. eða xv hdr. 1 þeim erfði 
Tumás hálft cptir afa sinn, Sigurð heitinn Geirmundsson, þar 
til xiv hdr. í Hvoli; item þar í xhdr. eptir móður sína (sem var 
tilgjöf hennar), hitt 2 eptir föður sinn. Guðrún Oddsdóttir 
erfði Efri-Brunná, xvj hdr. — í þessum arfaskiptum var Jón 
Oddsson , Ari Andrésson, Guðmundur Finnsson, Jón Jónsson, 
Egill Jónsson og Arnór Finnsson, á Hvoii anno 1506, á Lau- 
rentii messu. 

Tumás Oddsson átti laundóttur 3 ríka Fúsa á Borg, þórðar- 
sonar; þeirra son Oddur. 

Oddur Tumásson giptist Geceliu Ormsdóttur, Einarssonar, 
í Saurbæ, bróður síra þórðar í Ilítardal. 

þeirra börn: Bjaroi Oddsson; — llagnhildur, sem átti Orm 
Jónsson, föður síra Jóns á Kvennabrekku ; — íngibjörg, átti 
•íón Oddsson; þeirra son Páll, hans dóttir Sigríður 4 , sem á 
Arna Jónsson hvalara; þeirrabörn: Jónar tveir 5 ; meinast og [»f 
hennar kyni síra J)órður tí og þorsteinn lngusynir; hennar son 
Högnvaldur, faðir Jóns ílögnvaldssonar. — Katrín Oddsdótlir, 
giptjst Guðmundi: þeirra son þorsteinn, [f>óra, Björg ,,T . 

Systkin Sigurðar Oddssonar voru Tumás Oddsson og Guð- 
rún Oddsdóttir ; móðir Sigurðar 8 hét Helga Sigurðardóttir; hann 



1) 236, 254, 61; Leiðarey, 16 \ Búðarey (Heiðarey), 255. 

2) sleppir (óvart) 236, 61. 

3) Guðiúnu, dóttur, 16. 

nafninu (Sigriður) b. v. 255, 16. 

») Sigríður álti ekki neilt barn við Árna bvalara, 255 utanmáls. 

e) [ali hennar . . . síra þórðar, 236, 61. 

r) [þann. 255, 46 5 fcorbjórg, (rangt), 251, 236, 64. 

e) Sigríðar, rángt, 255. 

II. B. 19 



280 



MSKUPA SÖGUR. 



Uin Öginund bísfuip 



fékk að erfðum eptirföður sinn og móður (Odd heitinn Sigurðs- 
son á Hvoli) Víðidalsáxxiv bundruð ogxx hundruð Minna-Kropp, 
og xx hundruð í lausafé; þar til fékk hann vj* hundruð ofan 
á jarðirnar, við þann mun sem Víðidalsá var slæmari enHvoll 
að jöfnum dýrleika. 

14. Kvinna Guðmundar á Hvoli hétf>órunn, dóttir Sigurðar 
bónda Oddssonar í Búðardal , og Steinunnar, Sturla f>órðar- 
sonar dóttur. Börn Guðmundar og þórunnar voru: 

Síra Jón, Halldóra og tvær Helgur, 

og Orný 2 Guðmundsdóttir hjábarn. 

Síra Jón stúderaði vel utanlands og innan; hann var þrjú ár 
í Bremen skóla [og v ár 3 í Danmörk, hann í'ékk þar kóngshréf 
fyrir Bítardal, og var promotus Baccalaureus artium ; sfðan var 
hann sveinn hjá herra Gísla sáluga Jónssyni , og fjögur ár 
skólameislari í Skálholli; hann var einn í biskupskjörum með 
herra Oddi sáluga Einarssyni 1588 4 , en Anno 1590 tók hann 
við Hítardals stað af síra Lopti Narlasyni. Anno 1595 giptist 
hann Guðríði sáiugu Gísladóttur, dóttur Gísla þórðarsonar lög- 
manns og Ingibjargar Arnadóltur á Ytra-Hólmi á Akranesi; 
taldi síra Jón sér ij hundruð hundraða, en henni voru [talin 
ll hundraða 5 , en þá arfur jafnaðist fékk hún meir en hundrað 
hundraða alls, þar í Indriðaslaðir og hálíir Lambastaðir, en 
síra Jón átti Hvol og fleiri aðrar smájarðir. Síra Jón var 
prófastur yíir Borgarljarðar sýslu; hann var sjónlaus seinustu vij 
ár og andaðist kristilega í Llítardal 7. Februarii anno 1634 6 , 
hafði þá lxxvP ár. Erfíngjar síra Jóns og Guðríðar létu þar 
epiir flytja út legsteina 8 úr Hollandi yfir beggja þeirra leiði; 
[kostuðu báðir 9 XL dali, og liggja þau í Hítardals kirkjugarði 10 , 
með þessari yfirskript og latínuletri á steinana klöppuðu : 



j) þann. 255, 46; Ix hundruð, 2 56, 61. *) Oddný, 255, 16 

3 ) [og var, 236, 251, 61. 4 ) 1595, rangt, 236, 64. 

6 ) [gefin 51 hundr., 236, 251, 61. 

g) þnnnig52, 46; 1621 hin, og er þaft rángt. 

7) eptir legsleininuni varð hann 75 ára gamall. 

e) líkstein, 236, 25 J, 64. 9) [kostaði, 236, 64. 

10) kirkju, 236, 64, og hætta þessi handrit |>ar ineð, og slá í botninn, 
en þa5 sem eptir kemur er tekið eptir 255 og 254. 



Uin Ögmund biskup. 



BISKUPA SÖGUR. 



281 



Saxo sub hoc jacet Dominus Hic sita est Gudrida Gis- 

Jonas Gudmundus Islandus lavi íilia Jonæ Gudmundi uxor. 

Ecclesiae Hitterdalensis Pa- Fæmina pietate, pudicitiá & 

rochus. stirpe clara. Rebus humanis 

Ecclesiarum in Borgarfiord exempta & in cælestem pa- 

in patria praepositus. Vir pie- triam translata est x. Galend. 

tate doctrina & authoritate Januarij Anno Christi mdcxx. 

excellens. Ex ecclesia mili- Ætatis XLiij. 

tante in triumphantem vij Fe- Conjugii xxv. 
bruarij Anno Christi mdcxxx- 
iiij Ministerij xiJiij Ætatis 
Lxxv. Avocatus. 

Guðríður hafði á sínum seinustu árum þúngan kránkleika, 

sem kallast elephantiasis , það er ein spitelsku tegund; hún 
andaðist anno 1620. 

15. Börn síra Jóns Guðmundssonar og Guðríðar, sem til 
manns komust: 

Guðmundur, Helga, J>órunn, Guðrún, 

Kristín, Gísli og þórður; 

Uem launsynir: Gisli og lljarni, honum kenndir áður hann 
giptist Guðríði. 

Guðmundur stúderaði og lærði vel utanlands, í Bremen 
og í Kaupinhafn, og var vel framaður; faðir hans hafði og 
bjáipað honum til, fyrir meðalgaungu höfuðsmannsins, að fá 
kóngsbréf fyrir Hítardal, en Guðmundi auðnaðist ekki að njóta 
þess, þar hann dó í Kaupinhafn anno 1617, og fékk heiðarlega 

Helga, giptist anno 1634 Jóni Sigurðssyni frá Einarsnesi, 
sýslumanni yfir Mýrasýslu; þeirra börn: Jón (dó barnlaus) og 
Guðríður (hún dó úng), bæði önduð. 

|>órunn giptist anno 1B32 síra Gunnari Björnssyni frá 
Hoft á Höfðaströnd; síra Gunnar hélt Höskuldsstað, þau áttu 
tvær Guðriðar; sú fyrri andaðist; [sú önnur varð kvinna 
Magister Gísla Vigfússonar; þeirra barn Vigfús 1 . 

Guðrún, giptist anno 1636 síra Sigurði Oddssynt, pró- 
fosti yflr Mýra sýslu, sem hélt Stafholt; þeirra á milli var 



[vióbælir eptir Sigurð lögmann Björnsson í 255. 

19* 



282 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Ögmund hisknp. 



þremenníngs f'rændsemi , og hafði síra Sigurður lagt út 
ij hundruð dali, að fa kóngsleyfi fýrir þéssu giptumáli. |>eirra 
börn þessi: Oddur, Gísli , Sigurður, Guðríður, Mólmfríður. 
Guörún og Torfi önduðust úng. [Gísli giptist jþorbjörgu Vig- 
fúsdóttur, en síra Sigurður giptist Sigríði tlákonardótlur frá 
Hræðratúngu; Guðríður giptist Olafi Hallgrímssyni , Halldórs- 
sonar; þeirra barn Ólöf. llólmfríður átli Ólaf Jónsson skóla- 
meistara; þeirra börn : Siguröur, Vigfús 1 . 

Kristín giptist anno 1G4 5 Sigurði Jónssyni, syni Jóns 
Sigurðssonar og Kagneiðar liannesdóttur. Sigúröáv var skóla- 
gengínn maður, en gaf sig þar frá og hafði Stapa sýslu, [síðan 
Borgaríjarðar sýslu, síðan varö hann lögrnaður. þeirra hörn : 
Jón, Hagneiður, Jón, Guðmundur; en Guðríöur andaðist barn. 
Jón eldri giplist danskri konu, Bente Tuesdóttur 2 , sem þent 
hafði herra Axel Wrop, og bofmeisterinden Sitzel Grubbe; 
þeirra börn : Axel Friderich, Setzelia, Christín, Guöríöur. 
Ragheiður giptist Siguröi Björnssyni. Jón ýngri giplist llagu- 
eiði, dóttur síra Torfa Jónssonar prófasts í Gaulverjabæ , og 
Sigríðar Halldórsdóttur; þeirra börn: I>óra, Sigurður, Jón, Helga, 
Christín,iV]argrét, Halldóra, Kagnhéiður, Hagnhildur, Ilannveig 3 . 

Gísli giplist [>óru , dóttur Jóns Jónssonar og þórdísar 
Jónsdóttur, sem voru undir Staðarhrauni. Gísli var geðmenni, 
framaður og fallega lærður, en lítill lukkumaöur; hann giptisl 
fyrst móti ráðum föður síns, hann heriti og önnur slys; [hann 
seldi Indriðastaði og Gröf fyrir Óskholt 4 . Börn hans og þóru : 
Gvöndar tveir, Guöríöur, [Sigríöur, Halldóra, Guðrún 5 , ínga 6 ; 
eitt launbarn: Guðrún 7 . [Guðmundur ýngri sigldi, en sá 
eldri átti Kristínu, dóttur Bjarna Jónssonar l'ýsikamps; þeirra 
böru: Ólaftír, Guðríöur, giptist Tumási, syni síra Jóns Bramls- 



1) [viðbælir éjHír Sigurð lögmunn líjörnsson í 255. 

2) Hansdóttur, Espól. Arb. VII, 88. 

3) [ viöbæiir eptir Sigurð löginann Ujörnsson í 255. 

4) [hann forsá sig illa ineð lýíl'vci í , varð þó IVngin fyrir hann nað al" 
kóngi og frcJsisbréf. f>au bjuggu fyrst á Indiiðastöðum, jörðu hans, og 
seldu hana fyrir Öskhollt, og bjuggu þar lengi, 251. 

[slcpp. 251. 0) liiglríður^ 251. 

7) [Gísli íitti eina laundóttur við vinnukonu í Hítardal áður hann giptist; 
hét Guörún; hún atti launbarn við Ásgilmi Björnssyni stcrka, 251. 



ihn Ogmund bisknp. BISKUPA SÖGDR. 283 

sonar í Hítarnesi ; þeirra börn Gísli o. fl. 1 ínga giptist Ás- 
mundi [Narfasyni í Hraundal 2 . 

Síra þóríJur sigldi og stúderaði í Kaupinhöfn tvö ár, fékk 
attestationem og síðan kóngsbréf fyrir Hítardal; var vígður af 
herra Oddi Einarssyni anno 1630, Dominica 22. post Trinit., 
en giptist anno 1642, Belgú, dóttur Árna Oddssonar lögmanns 
á Leirá, og ]>órdísar Jónsdóttur. Síra þórður fékk Hvol að 
erfðum, en keypti Sauðafell og margar jarðir; Helgu var gefin 
beiman Leirá mestöll. ]>eirra börn: Jón, dó úngur, þorsteinn, 
Guðríður. [þorsteinn giptist Arnfríði, dóttur Eggerts Hjörns- 
sonar og Valgerðar Gísladóttur á Skarði; þeirra börn: Eggert, 
Elen 3 , Kagneiður, Karítas — Guðríður var kvinua Magister 
Jóns Vigfússonar; þeirra börn: þórður, Gísli, Magnús, Vigfús, 
Sigriður, þórdís, Helga, Sigríður 4 . 

16. Gísli launsonur síra Jóns Guðmundssonar var lítill auðnu- 
maður, svallaði og var lauslátur; bann giplist fyrst þorhjörgu 
Nikolásdótlur ; faðir bennarNikolás Jónssou, móðir Guðrún Jóns- 
dóltir, systir Karítasar, sem var móðir Halldóru Sigurðardóttur 
iLjáskógum ; þeirra börn: Sigmundur, sem drukknaði i liorgar- 
firði, barnlaus; Herdís, bún átli launson Sigmund ; — Guðrún, 
hún giptisl íngimundi Sigvaldasyni fyrir vestanJökul; — Gísli 
Gíslason; — Guðrún ýngri Gísjadótlir. Aðra konu átti Gísli 
Jónsspn, hét Helga Einarsdjtlir. þriðja kona Gísla hét íngigerður 
þorvaldsdóllir ; þeirra börn : forvaldur 5 , þorkell. 

Bjarni Jónsson, bróðir Gísla, giptist Guðrúnu, dóttur síra 
Jóns Jónssonar lrá Staðarbrauni og J>óru llögnadóttnr; þeirra 
börn: Tinnur, Guðlaug, giplist Snorra Jónssyni, þóra, þor- 
björg, Guðmundur, Jón. Bjami átti nokkur launbörn , einkum 
tvö við þóru Oddsdóttur" 1 : íngiríði, hún dó barnlaus og varð 
úli 1633 í fyrstu viku vetrar; — Jón Njarnason giptist Signýju, 
dóttur Gísla Ketilssonar og þrúðu Steingrímsdóttur, 



i) [viðbaítir eptir Sigurð lögmann Itjörnsson i 255. 

i 

*) þvni Arna Guðiuuudarsonar og þorgcrðar Tyrfíngsdóttur , b. v. 251. 

þau (o: Jxnstcinn og Arnfríður) áttu mörg btfrni m'eðal annara Elenu, 
eklakvinnu Bjarna Péturssonar fra Staðarlióli; Ragnheiði, ektakvinnu Orms 
Daðasonar l'rá Gul'udal, og Sigríði, sem enn lifir ógipt, b. v. 52. 

4) [viðbælir eptir Sigurð Njörnsson lögmann í 255. 

5) J>orvarður, 251, e) Hjama, 254. t) Jónsdóttur, 25). 



284 



BISKDPA SÖGDR. 



Um öginund bískup. 



17. Halldóra Guðmundardóttir, svstir síra Jóns Guð- 
mundssonar: hún giptist sira Guðmundi á Stað á Ueykja- 
nesi , syni síra Jóns þorleifssonar í Gufudal og Sigríðar Guð- 
mundardóttur; þeirra börn: Tyrfíngur, síra Einar, Bjami, Guð- 
rún, Jón dó barnlaus, j>órdís, Svanborg, [Guðrún 1 . 

Tyrfíngur Gvöndsson, stúderaði utanlands 2 og dó barnlaus. 
Síra Einar Gvöndsson 3 giptist fyrst þóru Finnsdóttur Jóns- 
sonar í Flatey og Ragnhildar Torfadóttur; þeirra börn: Tyrf- 
íngur, Guðmundur og Kristín, kvinna síra f>órðar í Bitru. Síðar 
giptist síra Einar Sigríði Erlendsdótlur Magnússonar og [>órdísar 
Henreksdóttur 4 ; þeirra börn: síra Erlendur, llannes, þorleifur, 
Gvöndur. þessi síra Einar kom í illt klamarí við Magnús bónda 
Arason á Reykhólum, og misli bæði staðinn og embætlið (eg veit 
ekki æruna), og bjó á Kleifum 5 í Gilsfirði, sinni jörðu, anno 1640. 

Bjarni Gvöndsson giptist Uelgu, dóltur Ólafs Jónssonar 6 
og íngibjargar Fúsadóttur; hann átti Klett í Kollaflrði og bjó 
þar; hans börn: [Guðmundur, Helgi, íngibjörg, IJalldóra, 
Ástríður, Sigríður. Guðrnundur, skólagenginn , prestvígðist til 
Árness kirkju, giptíst Guðrúnu Arngrímsdóttur frá Lángárfossi ; 
Helgi var ogsvo skólagenginn, andaðist ógiptur og barnlaus; 
íngibjörg, hennar maður ívar Jónsson, MaJldórssonar ; Hall- 
dóra, á Erasmus Arngrímsson ; Ástríður, hennar maður síraJón 
Torfason frá Gerðhömrum, á Stað í Súgandafirði" 1 . 

Guðrún Gvöndardóttir giptist síra Ualldóri Jónssyni á Ferju^- 
bakka; þeirra börn : Ualldóra, J>óra, Sigríður. [Halldóra var 
þriðja kvinna Gísla Ólalssonar á Bæ í Breiðafjarðardölum". 

þórdís Guðmundardóttir giptist síra Arníinni, syni Sigurðar 
Arnfinnssonar (Guðmundarsonar) , undir Staðarfelli. Arnfinnur 



1) fog launbörn sira Guðmundar: Gunnar, Guðrún, Valgerður, 251. 

2) var með þeim commissariis Fridrick Fris og Jurgen Vind 16l8j 
sigldi svo aptur með þeim, og átti að la þar prestakall , en andaðist þar 
áður en hann komst til embættisins, b. v. 251. 

s) hafði siglt; hann fékk Stað eptir fóður sinn, b. v. 251. 
4) gcrkens, b. v. 251. 

6 ) inn til Kleifa flutti sig og þá fór ver; 

enginn veit sína œfi fyr en óll er, b. v. 254. 

6 ) frá Svarfhóli í Laxárdal, b. v. 254. 

7) [b. v. 254. e) [b. v. 254. 



Um Ogmund biskup. 



BISKUPA SÖGUR. 



285 



Gvöndsson átti Prestbakka, og # var hans kvinna Helga systir 
Hrólfs BjarnasonarM Skagafirði. [Síra Arnfinnur Sigurðsson 
var nokkur ár kirkjuprestur í Rauðasands þíngum, eptir síra 
Sigurð austfirzka. Börn síra Arnfinns og þórdísar: sira Einar, 
Sigurður, Tyrfíngur, Vilbjálmur, f>óra, RagnbiJdur, Helga. Sira 
Einar Arnfinnsson, ógiptur, á Stað í Hrútafirði, átti eina dóttur 
áður en vígðist, Guðrúnu. — Sigurður Arnfinnsson, hans kvinna 
Margrét Sigmundardóttir Gíslasonar frá Fagradal. — Vilhjálmur 
Arnfinnsson, hans kvinna J>orkatlá, dóttir Bjarna þórissonar ; 
Vilhjálmur bjó á þóroddstöðum í Hrútafirði , var um nokkur 
ár svslumaður yfir hálfri Stranda sýslu' 2 . — J>óra Arnflnns- 
dóttir giptist síra Teiti Einarssyni frá Stað í Steingrímsfirði ; 
þeirra börn: Sigurður, Ualldóra, tvær Sigríðar, Helga. — 
ilagnhildur Arnfinnsdóttir , hennar maður Ólafur Nikolásson 
frá Bæ í Hrútafirði. — Helga Arnfinnsdóttir , hennar maður 
Magnús Árnason Hrútfirðíngur 3 . 

Svanborg Guðmundardóttir giptist Bjarna Guðmundssyni 
fráDúnk; þeirrabörn: síra Guðmundur, austur 4 í Laugardælum 
í Flóa, sem átti Ástu Ormsdóltur [VigTússonar, irá Eyjum í 
Kjós; þeirra börn: J>órunn, Svanborg 5 . — AnnarGvöndur, gipt- 
ist BagnhildiÁsbjarnardóttur vestan af Bauðasandi, [föðursystur 
síra Jóns Ólafssonar, sóknarprests þar; þeirra börn: þórunn, 
Jón, Guðrún; þau fóru austur til Laugardæla að mistum sinúra 
foreldrum. Guðmundur þessi álti og tvo launsyni: Hall og Jón , 
önduðust báðir barnlausir 6 . J>riði Ólafur [Bjarnason, var hækju- 
maður; hans kvinna Guðný 7 ; |>órunn, sem átti Einar, son 
Gvöndar í Óiafsvík og Sigrúnar þórðardóttur ; þeirra son 
Guðmundur [giptist Guðrúnu, dóttur Gísla Ólafssonar á Ána- 
stöðum laungetinni, norðan af Vatnsnesi 8 ; [milli manna átti hún 
barn vib Jóni Hallkelssyni, sem heitir Jón, barnamaður, sem 
býr á Bjarnatúngu á Vatnsnesi 9 ; seinni maður þórunnar var 
Einar, son Marteins Halldórssonar á Álplanesi 10 ; þeirra börn: 

x ) þonn. 251 5 bjarnarsonar, rángt, 255. 2) um 1670 ; f 1675. 

s) [b. v. 251. 4) b. v. (eptir Sigurði lögmanni Björnssyni?), 255. 

5) [b. v. 254. e) [b. v. 254. 7) [b. v. 254. 

e) [b. v. 254. 9) [b. v. 255, eptir Sigurði Björnssyni lögmanni. 

10) jjórunn giptist aptur Einari Marteinssyni á Hvassafelli, nafnrrægum 
manni víða um ísland , 254, og bœtir vi5 á Öftrum stað: átti' xxo f 
Hvassafelli, og bjó þar,' 



286 



BISKUPA SÖGUR. 



Vm Öginwnd biskup. 



Bjarni, andaðist úngur, ogMarío; [hana tóku Jón þórðarson á 
Glisstöðum og Orný Styrsdóttir, og ólu hana upp'. — llagn- 
hildur giptifit Jóni [á Hafráfelli íKróksfirði 2 , syni OddsTumás- 

9 

sonar og lngibjargar Jónsdóltur; þeirra barn: Marío. 

18. Helga Guðmundardóttir, systir síra Jóns Guðmunds- 
sonar, giptist Árna Loptssyni í Sælíngsdalstúngu ; hann átti 
Ytra-Fell og Yík í Hrútaíirði og Breiðabólstað. þeirra börn: 
Pétur, Guðmundur, Loptur, þuríður ; Kristín, Sigríður og llall- 
fríður dóu barnlausar. Annar Guömundur Árnason var sveihn 
hjá Birni heitnum Magnússyni, andaðist tvítugur barnlaus. 

l>uríður Áruadótlir álli við Nikulási Oddssyni laundótlur, 
Margrétu. þessi Jniríöur Árnadóttir átti Ólaf, son Jóns Ótlars- 
sonar (og þorbjargar Pálsdótlur frá Klúku í Hvolsdal, og bjuggu 
á Fellsströnd* og Skarðsslrönd ; þeirra börn : Gvöndur, J>or- 
steinn, Árni, Guðríður og Kristín; Guðríður giplist Tumási á Eyri 

Pétur Árnason átti tvœr konur, sú fyrri var Margrét Ball- 
dórsdótlir frá Hvamrnsdal, þeirra dóttir Guðrún, kona Jóns 
þorvaldssonar frá Auðbrekku norður. Seinni kona Péturs var 
Kristín, dóttir þorleifs Jónssonar undir Múla vestur 1 og Hall- 
bjargar Björnsdóttur, þeirra dætur þrjár: Ualldóra, Sigríður, 
Ránka. 

Guðmundur Árnason [bjó á ymsum jörðum í Saurbæ, fé- 
laus maður; hans kvinna var Elizabeth Bjarnadóltir frá Eyri í 
Tálknafirði; faðir þess Bjarna 5 var Jochum Griel llamborgari; 
móðir Elizabeth hét Sigríður, dóltir Jóns, systir Gvöndar á 
Uaugi; þeirrabörn: Sigmundur, Árni, Jón, Ólafur, Bjarni, Agnes, 
Arneiður 6 , Selselja, Sigríður, Uelga. — Sigmundur, giptist 
Valgerði, dóttur JNikolásar Árnasonar og Margrétar Jónsdóttur 
úrSaurbæ; — Bjarni giplist Solveigu, dóltur Jóns Llullssonar í 
Urútafirði; — Helga giptist Steinólfi, syni Jóns Einarssonar í 
Bjarneyjum; þeirra börn: tveir Jónar. 

Margrét, dóltir fmríðar, átti Jón, son Gottskálks Jónssonar 
í Hundadal, sonar Jóns Gíslnsonar á Tjörnum norður; móðir 



i) [b. v. 251. 2) [b. v. 251. 3 ) FeUi, 251. 

4) b. v. 254. ö) Bjarnar, 255 (sumstaðar). 

e) 254 ; í linunni í 255 stendur „Augmundur". 



Um Ögmund biskup 



MSKUPA SÖGUR. 



287 



Jóns var Margrét, dóttir Ólafs ; þeirra börn : Ólafur, Jóhann, 
Árni, Snorri, Jón, Valgerður, þuríður og Guðrún 1 . 

Loptur Árnason í Sælíngsdal, hann átti fyrst þórunni, 
dóttur Bjarna Ðjörnssonar á Læk og Setselju, sagðrar Sigurðar- 
dóttur, en kvisaðrar Eggertsdóttur ; þeirra I)örn: Árni, Jón 2 . 
Siðar álti Loptur Helgu, dóttur síra Gfsla Einarssonar, sem 
hélt fyrst Vatnsfjörð og síðan Slað á Keykjanesi ; hans kvinna 
var þórný Narfadóttir, sunnan frá Reykjavík. 

19. Önnur Helga Guðmundardóttir, systir síra Jóns Guð- 
mundssonar, ^iptist Eiríki Slcinþórssyni frá Ökrum í ílraun- 
hrepp; hann átti Lángárfoss. Móðir Eiríks var Sétselja Eiríks- 
dóltir, systir Einars Eiríkssonar á llvanneyri; þeirra börn: Jón 
Eiríksson, Steinþór, Vigfús, Ragnhildur. 

Jón átti hálfan Lángárfoss , ólst upp í Hítardal, hjá síra 
Jóni frænda síqum, giptíst þaðan og fékk Guðlaugu Halldórs- 

t 

dótlur, Marteinssonar, frá Alptanesi og Herdísar Nikolásdóttur ; 
þeirra börn : síra IJalldór, Eiríkur, Helga. Síra llalldór átti 
hálf Miðhús, og fékk til ektaGuðrúnu, dóttur TyrfíngsÁsgeirs- 
sonar og þórdísar Hallsdóttur 3 frá Hjörsey j þeirrabörn: Uelga, 
Sleinþór, Sigríöur, Handalín; [hún þjónaði Maltíasi á Stapa 4 . 
Eiríkur Jónsson átti hálfan Lángárfoss og hjó þar; hans kvinna 
var Steinunn, dóttir Sigurðar heitins Ásgeirssonar 5 f Álptar- 
túngu var, og Setselju Einarsdóltur ; þeirra börn : Ásgeir, Sig- 
urður, Ari, Jón. — Helga Jónsdóttir. 

Steinþór Eiríksson giptist Hallbjörgu, dóttur Jóns þorleifs- 
sonar á Bæjarnesi og Helgu Bjarnadöitur 6 , systur Andrésar 7 á 
Melgraseyri; þeirra börn: Eiríkur, Llelga. 

Vigfús Eiriksson átti hálfan Lángárfoss; hann giptist Guð- 
laugu, dóttur Hjörgólfs í Ási Ásgeirssonar og Setselju Halls- 
dóttur 8 . Vigfús hafði verið sveinn hjá Ara Magnússyni og 
Pétri Pálssyni á Staðarhóli ; hiinn keypti Stóra-Ás í IJálsasveit 
fyrir fasteign sína og konu sinnar, og bjó þar lengi; hans 
börn: Eirikur, Ólafur, Jón, Steinríður, Halldóra; — Eirikur 

i) [af honum^Gudm.) er komið mart fátæki fólk um Saurbæ, 251 (annarst.). 

a) sira Arni og síra Jón, 254. 

b) Halldórsdóttur, 251. 4) [b. v. 254. 

s) Arngrimssonar, 251. a) þann. 254; Bjarnardóttur, 255. 

saungmanns, b. v. 251. ») Halldórsdóltur, 254. 



288 



BISKDPA SÖGDR. Um Öginund biskun. 



iðkaði sig 1 og varð skólagenginn og vígðist; [var fyrst kapellán 
síra þórðar Jónssonar í Hítardal, og þar eptir fékk hann Hjarðar- 
holts stað, og varð prófastur um Dala sýslu; hann giptist 
Guðrúnu ýngri Steindórsdóttur, Finnssonar' 2 ; — Ólafur ; — Jón ; — 
Steinríður giptist Vigfúsi þórðarsyni, [sonar] síra Böðvars Jóns- 
sonar; nióðir Fúsa var Guðrún Teitsdóttir fráÁsgarði. — HalU 
dóra Fúsadóttir giptist Hannesi, syni Daða Gíslasonar og Ing- 
unnar Sveinsdóttur. 

Ragnhildur Eiríksdóttir giptist fyrst Einari, syni þorleifs 
Jónssonar undir Múla á Skálmarnesi og Hallbjargar Björns- 
dóttur; þeirra son hét Einar eptir föður sínum; dó tvitugur 
barnlaus; varð úti á Hallruna um haustið 1632, krossmessu 3 . 
Seinna giptist hún Arna, syni Gísla Jónssonar frá Galtardals- 
túngu og þuríðar Fúsadóltur; þeirra dóttir Ragnhildur, giptist 
Jóni syni Björns Guðmundssonar frá Stóra-Skógi og Margrétar 
[Bjarnadóttur 4 Sumaiiiðasonar og Gyðríðar þorláksdóttur; þeirra 
börn: Gísli, Björn, Guðbjörg, Ragnhildur 5 . 

20. Orný hjábarn Guðmundar Jónssonar á Hvoli giptist 

9 

síra Magnúsi , syni Péturs prests Arnasonar, og hélt Hvamm i 
Hvamrnsveit; móðir síra Magnúsar var Guðrún þórólfsdóttir ; 
hafði sá þórólfur verið náskyldur biskup Ögmundi; því gjörði 
biskup honum jarðaskipti, fékk honum fyrst Svínahól, þá fyrir 
hann Húsafell, og seinast fyrir það Brennistaði. Eplir því sem 
þórólfur græddi fékk hann æ betri og betri jörð af biskupinum, 
og erfði svo Guðrún Brennistaði eptir föður sinn og bróður. 
Síra Magnús seldi Brennistaði fyrir Bæ í Miðdölum, bjó þar og 
hafði Dala þíng; hans dætur og Ornýjar: Guðrún og Helga. 

Guðrún giptist fyrst síra Jóni, syni síra Nikolásar Narfa- 
sonar fra Hítarnesi og Ingigerðar Guðnadóttur; sá síra Jón 
hélt Hítarnes eptir föður sinn og hafði Kolbeinstaða þíng ; hann 
drukknaði með bróður sínum í íiskiróðri frá Hítarnesi; þeirra 
börn: Nikolás, Ingiríður, Kristín, Orný. 



i) vel, b. v. 254. 2) [b. v. 254. 

a) í krossmcssufjúkinu, tvítugur, barnlaus, og crfði svo Ragnhildur 
Skálcyjar, 254. 4) 251; Bjarnardóttur, 255. 

5) [þann ÍG^ Halldóra Árna d., 255 \ Halldóra Árnadottir andaðist ógipt 
anno 1648, 254. 



Um Ögmund biskup. 



BISKUPA SÖGUR. 



289 



Helga giptist Guðmundi, syni síra }>órðar Brandssonar, 
sem hélt Hjarðarholts stað, og \>óru Guðmundardóttur; þeirra 
börn : þórður, Bjarni, Elín, Guðrún, Jón, annar Bjarni, Magnús, 
Guðmundur, Omý, Oddbjörg 1 . — Elín giptist Rögnvaldi Olafs- 
syni, frá Gröf í Miklaholtshrepp, móðir hans hét Guðrún, dóttir 
síra Narfa Nikolássonar , en Ólafur maður hennar var Péturs- 
son ; sá Pétur átti Guðrúnu dóttur síra Bjarna; þeirra börn 
mörg : Sigríður, sem átti síra Ásmund í Miklaholti. — Guðrún, 
giptist Jóni Ólafssyni frá Gröf, bróður Uögnvalds. 

21. Bjarni Jónsson, bróðir Guðmundar á Hvoli, giptist 
Guðrúnu dóttur Arnflnns Gvöndssonar og Helgu Bjarnadóttur- 
í Bæ í Hrútafirði; þeirra börn níu, sem til ára komust: Arn- 
finnur, [tveir Ogmundar 1 , Gísli, Gunnlaugur, þorkatla, Sigríður, 
Björg, Orný. 

Kvinna Arnfinns var Valgerður, dóttir Tumásar Jónssonar 
á Tindum í Geiradal og þorgerðar Jónsdóttur ; þeirra börn átta 
á lifl: tveir Bjarnar, Ögmundur, Jón, Steinunn, Munnveig, Guðrún, 
Björg; — Munnveig, Steinunn, Björg, Bjarni barnlaus. — Bjarni 
giptist Sigríði, dóttur Sigurðar Sigurðssonar og Steinunnar Bern- 
harðsdóttur; þeirra son Jón. — Ögmundur átti íngveldi, dóttur 
Klemusar J> orleifssonar í Húsavík, og Margrétar Bergsdóttur; 
þeirrabörn: Bergur, Bjarni. — Jón Arnfinnsson giptist Sigriði 
Gvöndardóttur og Guðlaugar Olafsdóttur frá Fagradal, af Hers- 
eyjar ætt. — Guörún Arnfinnsdóttir giptist Bjarna Klemussyni, 
bróður íngveldar; þeirra son: Ögmundur. 

Ögmundur; lians kvinna var Guðrún, dóttir Böðvars Sig- 
mundssonar í Purkey og Guðrúnar Sveinsdóltur af Skarðs ætt, 
þorleifs lögmanns; þeirra börn sjö: Böðvar, Bjarni, Jón, Ög- 
mundur, tvær Guðrúnar, Sigurður. — Jón bjó á Efri-Brekku, og 
átti Sigríði, dótlur Jóns Bjarnasonar 4 á Ketilstöðum og Doro- 
theæ Ualldórsdóttur frá Fróðá, þeirra börn fjögur: tveir Bjarnar, 
þorsteinn og Guðrún. — Guðrún giptist Halldóri, syni Jóns 
Ogmundssonar ogHalldísar Aradóttur fráBrunnájþeirrabörnþrjú. 



*) b. v. 254. 

a) þann 46, 255 (Bjarnardóttur); Hrólfs dóttur Bjarnasonar, 254. 
s) [þann. 46j Öginundur, 255, 254. 
*) þann. 254; Bjarnarsonar, 255. 



290 



RISKUPA SÖGUR. 



Um Öginund bíslaip. 



— Ögmundur annar , hans kona Guðrún, dóttir f>orvalds Jóns- 
sonar, sem bjó í Saurbæ, og Llelgu Björnsdóttur; Létu eptir 
sig eittbarn, Guöbjörgu, sem giptist SturlaPéturssyni á Brekku 
í Saurbæ. 

Gísli, bans kona fyrri hét Steinunn, dótlirAra ogMargrétar 
Jónsdóttur, systur síra f>órðar á Tindum; þeirra dóttir þor- 
björg, barnlaus. Seinni kona Gísla hétGtiðrún þorslcinsdóttir, 
og áltu þau ekkert barn. Guðrún var og dóttir Gísla , hennar 
maður var Ólafur, sonur Gunnlaugs úr Skagaflrði; þeirra börn: 
Ari, Gunnlaugur, Jón, þorbjörg. 

Gunnlaugur prestur, hann giptist fyrst Sigríði dóttur Orms 
Jónssonar; hún dó barnlaus; síðan átti' baun Ingveldi Sigurðar- 
dótlur frá Hlíð í LJörðudal. Hann hafði Saurbæjar þing og bjó 
á Hvoli. 

þorkatla (Bjarnadótlir) ; hennar maður var Bjarni, sonuv 
þórðar Jónssonar, bróðir Tumásar, Margrétar ogÁstu; þeirra 
börn: Jón, Steinunn , Guðrúnar tvær, Ásta, Jóhanna , Ólöf. — 
Jón, barnlaus; — Steinunn átti þorlák, son Árna þorlákssonar 
ogValgerðar Nikolásdóttur ; þeirra börn : Jón, Arnoddur, þor- 
steinn, þórður, Guðrúnar þrjár, Selselja, Hildur, Guðríður. — Jón 
þorláksson áBjörgu, dóttur Bjarna Jónssonar og Guðríðar Jóns- 
dóttur; þau búa í Saurbæ; — Arnoddur giptist Katrínu Sigurðar- 
dóttur úr SteingrímsQrði og Guörúnar Atlitdóllur; þeirra börn: 



þorgerður, giptist vestúr í Isaljörð. — Börn þprkötlu : Guðrún, gipt- 
istSighvati, syni Magnúsar og IJelguÖgmundardóttur, laungetinnar 
systurþórðar og Jóna.— Onnur Guðrún áþorgeir, norðlenzkan ; þau 
[voru yestur í ísafirði 1 ; þeirra börn limrn. — Ásta, giplist þórarni 
af Slröndum og bjuggu íGrunnavik; þeirra börn tvö. ~ Jóhanna, 
álti l'ál Gixursson Arnbjarnarsonar, úr Dala sýslu; þau bjuggu 
áSkarðsströnd ; þeirra dætur þrjár. — Ólöf, átti Pá| Magnús- 
son, af Plateyjaraitt, og bjuggu á Ósi í Steiugrímsfirði ; þeirra 
synir: Árni, Bjarni, Jón. — Guðrún(þriðja), giplist Llrómundi, syni 
Gunnlaugs, sveitarkarls í Dala sveit, ogGuðríðar; þeirra börn sex. 

Slgriður Bjarnadóttir 2 , hennar maður var Jón þórðarson, 
bróðir Bjarna, sem átti |>orkötlu ; hans móðir Guðrún. — þeirra 
börn: Tumás, Margrét, Guðrún, Bjarni. — Setselja. Kolbeins- 
dóttir hét kvinna Tumásar ; hans dóttir íngibjörg, [kviuna Tyrfíngs 



i) [bjuf5gu a Eyri i Aljóafiröi vcstur, 25 í. *) Bjarnardóttir , 255. 



Um Ögimmd biskup. 



MSKUPA SÖGUR. 



291 



Einarssonar 1 . — Bjarni Jónssou dó barnlaus. — Margrét Jóns- 
dóttir, hennar maöur hét, Jón, sonur Jóns Ásgrímssonar 2 íSaurbæ 
og Guðbjargar Hallvarösdúttur ; þeirra dætur: Valgerður og 
þórdís. — Guðrún, dóttir Sigríðar og Jóns þórðarsonar*, átti 
Pál Ketilsson í Belgsdál, Ottarssonar, og Guðrúnar Sveinsdóllur; 
lét eptir sjö börn: Guðmund, Pétur, Björn , Guðrúnar tvœr. 
Sigriður, Guðlaug. 

Orný Bjaroadóttir 4 átti þrjá menn: Jón, Erlend, Ara; við 
þeim tvö börn: Erlend, Ara; þeir dóu úngir. 

Björg Bjarnadóttir ; Liún dó barnlaus. 

22. J ó n , J> ó r ð u r, E i r í k u r, 

bræður Guðmundar á Hvoli, þeir dúu barnlausir. 

• • • 

Ogmundur, hann var 1 5 vetra þá hann drukknaöi á Gassa- 
skerjum á Bréiðaflrði með öðrum Heirum, af Ráli Júnssyni og í 
hansferð; lét eptir eina dóttur, Guðrúnu; hennar maður var Jún 
Hjaltason i Saurbæ ; þeirra börn : Sigríður og Philippus; hann 
dú barnlaus. Sigríður gjptist Guðmundi, syni Sigurðar; þoirra 
börn: Jún, Bárður, Philippus, Sigurður, þórður. 

Guðrún Jónsdútlir, systlr Guðmutadar á Hvolij álti Jón, 
sön Péturs ÍSaurbæ ; þeirra börn : llalldúr og Jún. Halldór átti 
Guðrúnu, dúttur Einars Júnssonar íSaurbæ; þeirra börn : Einar, 
Jón, Guðrún, önnur Guörún, Elen. — Einar átti Guðrúnu, 
döttúr tÍj'aVná Magnússonai* á Méígráseyri , og átti þá jörð; 
þeirra börn: Halldúr, Guðrún, l>uríöur, J>óra; — Jún Ualldórsson 
dó barnlaus ; — Guðrún átti Bjarna', son J)orsteÍus Einarssonar 
á Skarðsströnd ; þeirra börn fjögur í Bjárúéyjum: Halldör 5 , 
Guðrún; — bin önnur Guðrún dú barnlaús; — Eleti álti Ög- 
mund, son Magnúsar Júnssonar i Saurbæ, brúöur Sighvats; þeirra 
börn: Halldór, Ögmunduf, Gúðrúhar tvær. — Jón bróðir Hall- 
dórs, en sonur Guðrúnar Jónsdúltur, giptist Björgu Sveins- 
dúttur; hans börn : Sveinn dú barnlaus; Bjarni, Guörún, 
Helga, laungetin, barnlaus. — Bjarni átti Guðríði, dúllur Júns 
Sveinssonar, sern var sveinn bja Daða íSnúksdal; þeirra börn : 



i) [b. v. 251. 2) Arngrímssonar, 251. 

0) jjorlákssonar hcfir verið gjört úr jpórðarsonar í 255. 
4) Bjarnardóttir, 255. 

1) scm strýktur var fyrir galdur, h. v. Jtí 



292 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Öginund biskup. 



Steinþór, Jón, Björg. Steinþór Bjarnason átti fyrst þuríði 
Gunnarsdóttur , hennar dóttir Guðrún; aptur giptist Steinþór 
Guðrúnu Jónsdóttur vestan af Vestfjörðum. — Jón Bjarnason 1 , 
bróðir Steinþórs, giptist Guðrúnu Erlendsdóttur. — BjörgBjarna- 
dóttir 2 á Jón þórláksson í Saurbæ. — Guðrún (Jónsdóttir), átli 
þorstein Jónsson Böðvarssonar utan úr Uelgafellssveit, og 
Guörúnar þorsteinsdóttur; þeirra böru : Jón,Olafur, Guðrún, Ingi- 
gerður, voru í Saurbæ. 

23. H e lg a Jó nsdó tt i r, systir Guðmundar áHvoli, álti Jón, 
son Björns, sem seldi Gvöndi Jónssyni Múla neðri; þeirra börn 
voru: Björn, barnlaus; Guðmundur á Gufuskálum, sem átti 
Sigríði, dóttur Llalldórs Ormssonar og Sunnefu ; þeirra dóttir þur- 
íður, giptist Vigfúsi, syni Sigurðar þorbjarnarsonar og Sig- 
ríðar Stephánsdótlur ; þeirra börn: Helga, Guðmundur. — 
Eiríkur átti Guðrúnu Gunnlaugsdóttur, og bjuggu áfteykjanesi; 
þeirra börn: Tumás, giptist Guðríði , dóttur Eyjólfs Helgasonar 
og Ólufar Jónsdótlur; þeirra börn : Eyjólfur. — Auðunn Eiríks- 
son átti Helgu, dóttur Böðvars Árnórssonar, sem hann átti við 
Kristínu, dótlur síra Árna í Látrum. Sunnefa giptistJóni, syni 
Oddgeirs í Steingrímsfirði. 

24. Af Jóni þórðarsyni, systursyni biskups Ögmundar, 
er þetta taliðí [en hans systkin og þeirra afsprengi fylgir nú á 
eptir 3 . 

Elín j>órðardótlir, syslir Jóns f>órðarsonar á Hvoli, hún átti 
Jón ; þeirra börn : Guðrúnar tvær , Halldöra, Orný. Guðrún 
sofnaði í guði í elli sinni; skildi eptir einn son, hét Jón Páls- 
son; hann átti mörg börn, sem hröktust á fátæki með sínum 
börnum umLaxárdal og Hrútafjörð; hans kvinna hét Guðríður. — 
Önnur Guðrún átti Ara; eina dóttur, að nafni Halldís, hennar 
maður Jón Ogmundsson á Brunná, hennar börn vinnufær í 
Saurbæ, Ilalldór og Guðrún; Halldór býr nú í Saurbæ og á 
Guðrúnu Ögmundardóttur. — Halldóra, hennar son Bjarni, hans 
.börn á hreppum tvö: Oddur og Guðrún. — Orný, hennar 
dóttir íngibjörg, sem átti Gunnar Guðmundsson á Beykjanesi, 

1) Bjarnarson, rángt, 255. 

2) Ðjarnardótlir, rángt ; 255. 
8 ) [b, v. 254. 



Um Ögirmud biskup. 



BISKDPA. SÖGUR 



298 



launbróður síra Einars Guðmundssonar , og bjargast þau vel; 
þeirra böm: Jón, Oddleifur, fnga; — [Jón Gunnarsson, bjó 
aÖ Hóli í Saurbæ; — Oddleifur Gunnarsson, bjó á Hamralandi 
á Reykjanesi ; hans kvinna Jóhanna Gísladóttir 1 . 

25. ÁSDÍS Pálsdóttik, önnur systir biskups Ögmnndar; 
hennar maður hét Eyjólfur Jónsson á Hjalla; þeirra börn voru: 
síra Sigmundur Eyjólfsson, þórólfur Eyjólfsson, Páll Eyjólfsson, 
Ólafur Eyjólfsson, Sturli Eyjólfsson, Ormur Eyjólfsson, Óluf 
Eyjólfsdótlir. 

Síra Sigmundur Eyjólfsson átti ekki barn, utan Katrínu, 
hennar móðir var þuríður stóra, móðir Jórunnar og þórunnar. 
Síra Sigmundur fékk Hítardal eptir síra f>órð andaðan og tók 
svo f>uríði með staðnum. Biskup Ogmundur hafði með prest- 
anna samþykki kjörið þenna sinn systurson lil biskups eptir 
sig og sigldi hann anno 1537, vígðist, og var biskup xix nætur, 
því honum vitdi það til, að hann fékk mein í fótinn strax eptir 
það hann var vígður, var það kallað jötunoxi eður átumein ; svo 
andaðist hann í Noregi. Með honum sigldi síra Árni Arnórs- 
son í Hítardal , sem var hans prestur, hann hafði líka fengið 
snert af þessu meini strax eptir afgáng síra Sigmundar, en 
engelskur maður nokkur hafði gjört að því. 

Katrín Sigmundardóttir, hún var fœdd anno 1532; hennar 
son síra JónEgilsson, sem hélt Llóla í Hreppum, og síra Ólafur, 
sem var í Vestmannaeyjum ; Einar Egilsson, sem bjó á Berg- 
^ylj Eyjólfur Egilsson, sem bjó lengstum í Borgarfirði ; Sig- 
mundur Egilsson fyrir austan. Eignarmaður Katrínar var Egill 
Einarsson, sem átti alla Snorrastaði í Laugardal. — Síra Jón 
Egilsson 2 átti |>órdísi, dóttur [Bjarna Einarssonar 3 . [>eirra son 
síra Páll, sem hélt Klousturhóla; hans kona var þorgerður, 
dóttir J>ormóðs Ásmundssonar og íngibjargar þorsteinsdóttur ; 
þeirra börn: Árni Pálsson á Skúmstöðum á Eyrarbakka, seni 
átti Ástu, dóttur Sigurðar 4 Ólal'ssonar, sem átti Bakkarholt. — - 
Sigríður Pálsdóttir, sem var á Hrauni í Ölvesi, sem átti 
Björn, son Ólals á Tannastöðtim : þeirra börn tvö; hún átti og 



[b. v. 254. 

2) þ. e. síra Jón, sem ritafti Biskupa-annala, sbr. Safn til s. Isl. I, 17— -20. 

3) [b. v. 251. 4) Sigmundar, 254. 



294 



BISKUPA SÖGUK. 



TJm Ögmund biskup. 



eitt barn við sínuni fyrra manni, síra Halldóri 1 Jónssyni 3 . — 
íngibjörg PálsdóUir á . Ólaf, bróður Álfs Gíslasonar á Reykjum. — 
Síra Jón Jónsson, bróðir síra Páls, var prestur í Vestmannaeyjum 
anno 1649. — Síra Rrandur Jónsson , sem var í Guttormshaga í 
Holtum; hans kvinna [Guðný, dóttir Jóns Magnússonar á INúpi, 
bróður Erlends Magnússonar og Guðrúnar Jónsdóttur; þau áttu 
mörgbórn: Erlendur, Kristín, Brynhildur,f>órdís.--- Erlendiir, 3 sem 
kviksetti með öðrum úngum mönnum pilt nokkurn í blautum 
sandi [í Rángárvallá svslu 4 , og lét síðan úti eitt hundrað í 
samníngi þar fyrir, þá hann var kominn til lögaldurs. — Svein- 
björn (Brandsson), dó barnlaus. Katrfri (Brandsdöttir) , kona 
Diðriks þorsteinssonar. — Einar Egilsson álti Guðrúnu, [bjuggu 
á Berghyl 5 . — Síra Ólafur Egilsson átti fyrst Belgu Árnad óttur ; 
þeirra dóttir Sigríður, sem átti síra Gísla f>orvarðsson á Torfa- 
stöðum , sem var öeinast í Vestmannaeýjum ; þau áttu mörg 
börn; önnur kvinna síra Olafs var Ásta, dóttir síra f>orsteins 
Elnarssonar og Guðrúnar þorsteinsdóttur ; [síra þorsteinn var 
hállbróðir síra Gvendar á Stað, laungétinn 6 , [>au voru bæði 
hértekín af Tyrkjum og komu bæði aptur; þeirra dóttir Helga, 
sem álti Finn Guðmundssön í Snjallshöfða. 

26. fórólfur Eyjólfsson giptist Margrétu, dóttur Erlends 
lögmanns f>orvarðssonar; hennar móöir hét Ingveldur Jóns- 
dóttir, frilla Erlends lögmanns. f>eirra börn: þorvarður, Sig- 
mundur, f>órunn, Vigdís og Jarðþrúður, kvinna síra Jóns 
Krákssonar. — þorvarður f>órólfsson giptist Vilborgu, dóttur 
herra Gísla Jónssonar og Kristínar Eyjólfsdóttur , þau bjuggu 
lengstum á Suöur-Heykjum ; þeirra börn : Erlendur, Magnús, 
Gísli, Kristín ; ]>órður og Jón dóu utanlands. 

Erlendur giptist Katríúu, dóttur síra Einars f>órðarsonar 
og Guðrúnar Marteinsíjóttur ; þau bjuggu á Suður-Reykjum ; 
þeirra börn, sem á legg komust: f>órður, Vilborg, Guðrún, 
Einar, þorvarður, Guðrún (önnur), Arnbjörg og Óluf. þórður 
Erlendsson giptist Ingibjörgu, dóttur Eiríks Magnússonar og 
Guðfinnu; [hann varð lögréttumaður ; hans son ísleifur, og á 

þann. 255 opphaflega, og 16 \ Oddi, 251, 255 utanm&is. 
t) frá Miklagaiði norður, b. v. 251. 

i) [251; f>au átlu fjögur böru, cinn þeirra son var Erl. , 255. 

4) [b. v. 251. 5) [b, v. 254. o) [utanmáls 255. 



Um Ögmund bískup. BISKUPA SÖGUR/ 295 

Onnu Markúsdóttur frá Asi í lloltum; þeirra börn: Einar, 
Kristín , Rannveig, Guðfinna 1 . — Vilborg átti síra Fúsa Egils- 
son, sem var skólameistari á Hólum [og síðan kirkjuprestur* 2 ; 
hún andaðist barnlaus anno 1644. — Óluf, átti Sigurð Núps- 
son frá Esjubergi, Sigurðssonar ; móðir Sigurðar var Guðrún 
Jónsdóttir. — Guðrún Erlendsdóttir átti síra Jón, son þorsteins 
Diðrikssonar og Vilborgar þorleifsdóttur. — Einar Erlendsson 
[giptist Gunnhildi Irá ilvammi íKjós, Jóns dóttur Hannessonar; 
þeirra börn : þórður, IJannes, formóður, Guðni*. — þorvarður 
Erlendsson 4 . 

Magnús þorvarðsson giptist þóru, dóttur Sigurðar Jóns- 
sonar í Einarsnesi og Uagnhildar Ásgeirsdóttur ; hann átti 
Guðnabakka, Skaga, lnnstavog ; þeirra börn : þorvarður, Sigurður, 
þuríður, Kristín, Guðrúnar tva^r, Vilborg, þórunn. Eldri Gunna 
á JónBenediktsson í Lángholti; þeirrabörn: Sigurður, Ásbjörn, 
[Sigríður, Guðrún, Guðríður 5 . — Yngri Guðrún á PéturÁrnason á 
Guðnabakka; þeirra börn: Árni, [J>óra, Ursala, Gróa 6 ; [Kristín 
á Nikolás Einarsson frá þíngnesi : þeirra barn Gísli : hans kvinna 
Helga, dóttir þórðar Ormssonar og íngibjargar Guðmundsdóttur 1 . 

Gísliþorvarðsson haffei þúngan kránkleika, kom ofan yfir hans 
höfuð ; hvarf hann svo um síðir burt, að hann varð ekki fundinn. 

Kristín þorvarðsdóttir var önnur kvinna Jóns heitins Fúsa- 
sonar, }>orsteinssonar, og Önnu Eyjólfsdóttur í Dal; hún varð . 
veik og andaðist barnlaus. 

1-0 

21. Sigmundur þórólfsson á Hoíi á Rángárvöllum átti 
Margrétu, dóttur Ujörns þorleifssonar á Keldum ; þeirra börn : 
Ogmundur, Örnólfur, tveir Pálar, tvær Kristínar, llelga, Ásdís, 
þuríður. Ásdís átti Guðmund Eyjólfsson á Hoíi; þeirra börn : 
þórólfur, hann á Guðrúuu, dóttur Magnúsar, sonar síra Gvöndar 
í Gaulverjabœ og Önnu ; þeirra barn Magnús. — Finnur, hann á 
döttur síra Ólafs Egilssonar, sem áður segir, Helgu Ólafs- 



[utanmáls b. v. 255. 2) [b. v. 254. 

3) [b. v. í 255 cptii sira tl. B. S. ^Hannesi BjörnssyniV) 

4) giptisl Solveigu, dóttur Magnúsar íslcifssonar og Hclgu Oddsdótlur 
f «á Saurbæ, b. v. 255 oplir síra H. B. S., en síðan dregiö út aptur. 

&) [utanmáls cptir S(igurði) B(jörns) S(yni) í 255. 

g) [þannig utanmáls 255$ í tcxtanum hcfir staðið: (Árni), Jón, Gisli, cn 
dre S»ð í. r ) iþannig utanmáls 255. 

IT. B. 20 



296 



BISKUPA SÖOUH 



TJin Öginund biskup. 



dóttur. — Björn, hann bjó á Flageltu, hann átti Guðríði, dóttur 
síra Erasmusar Vilhatssonar. — Sigmundur Gvöndsson ; [hann 
átti HelguEiríksdóttur, œttuð afSíðu 1 . — Örnólfur (Gvöndsson), 
hann bjó á Hellum á Landi; hans kvinna hét Hallbera, norð- 
lenzk. — Örnólfur (Sigmundsson) trúlofaðist dóttur síra Hinriks í 
Villíngaholti 1610, og vorusamannokkurár.— Páll (Sigmundsson) 
átti KristínujErasmusdóttur frá Breiðabólstað, og áttu ekki barn. 

— Magnús Guðmundsson, [ógiptur, velgáfaður í handverki, bjó á 
Skarfanesi; dó á alþíngi bráðlega 2 . — [Kolbeinn Guðmundsson 3 . 

þórunn f>órólfsdóttir giplist síra Erasmusi Vilhatzsyni á 
Breiðabólstað austur, og var hans seinni kvinna; þeirra börn : 
Helga, Margrét. [Helga giptist Eiríki, syni síra Árna Gíslasonar ; 

— Margrét, móðir Solveigar Árnadóttur, kvinnu Ámunda þormóðs- 
sonar í Skógum 4 . 

28. Jarðþrúður |>órólfsdóttir álti síra Jón Kráksson í Görðum 
áÁlptanesi; hans faðir var Krákur Hallvarðsson, en móðir Helga 
Jónsdóttir; þeirra börn: Síra Ólafur, sem hfclt Garða stað suður 
og var alla æfi ógiptur 5 ; Sturli Jónsson [var ættleri, hans kvinna 
Guðrún, dóttir Jóns Magnússonar í Hróarsholti lögréttumanns 6 ; 
hans börn : síra Böðvar, Jón, [Jarðþrúður, Ása, þóra. Síra Böðvar 
Sturlason var locator í Skálholli, fékk síðan Valþjófstað; hans 
kvinna var dóttir síra Einars, sem hélt áður þann stað 7 . 
Jón Sturlason [á dóttur Jóns barskera Sigurðssonar 8 ; [þórður 
Sturlason 9 eignaðist Guðrúnu Einarsdóttur af Úthlíðar ætt 10 . 

Margrét (Jónsdóttir) sem álti Gísla lögmann Ilákonarson 
í Bræðratúngu; þeirra böm: 

þórður, hann andaðist bamlaus. 

Vigfús, hann var sýslumaður og átti Katrínu Erlendsdóttur 11 , 

1) [sl. 254. 

2) [þann. 255 ulanmáls cptir Sigurði Ujörnssyni^ dú barnlaus, 255. 

3) [sl. 254, en hnýtir viÖ: þessir Gvöndssynir voru mestu hreystimcuu 
á sínum dögum haldnir. 

4) [b. v. 251, en hefir þó: a Margrét, kvinna Ámunda' 1 , sem er rángt. 
a) var skírlífur maður , b. v. 251. e) [b. v. 254. 7) [b. v. 254. 

8) [b. v. í 255 eptir Sigurði lögm. Björnssyni. 

9) býr í Laugarnesi, b. v. 10. 

10) [b. v. I 255 eptir Sigurði BjÖrnssyni lögmanni, og sama stendur í 
16 ad efni Út. 

i\\ hafði RángArvalla sýslu og sat aö Stórólfshvoli, 254; 



Vm Ögimtud hisknp. 



BISKUPA SÖGVll. 



297 



á Stórólfshvoli ; þeirra böm fimm: Gísli, tveir Jónar, Sölvör, 
þorbjörg. 

Hákon Gíslason lögmanns, giptist Helgu Magnúsdóttur, 
og bjó í Bræðratúngu og hélt Árnessýslu; þeirra börn: Vig- 
fús , andaðist barnlaus; Elen, Sigríður, Jarþrúður. — [Vigfús 
andaðist vel tvitugur eptir að útkom úr siglíngu; — Elen kvinna 
síra Guðbrands Jónssonar, prófasts í Vatnsfirði; þeirra börn: 
Vigfús, Jón ; — Sigríður, kvinna síra Sigurðar Sigurðssonar 
prófasts á Staðarstað; þeirra börn: Oddur , Llelga, Jarþrúður, 
kvinna Magnúsar Sigurðssonar í Bræðratúngu 1 . 

Kristín Gísladóttir lögmanns giptist herra þorláki Skúla- 
syni biskupi á Hólum; hann var góðlátur höfðíngi; þeirra 
börn : Gísli, Skúli, Guðbrandur, Jón, þórður, Elen. 

[Herra Gísli biskup á Hólum átti fyrst Gróu , dóltur f>or- 
leifs Magnússonar álllíðarenda; þar næst átti hann íngibjörgu, 
Benedikts Haldórssonar dóttur; þriðja hans kvinna varRagneiður 
Jónsdóttir frá Valnsfirði; hann andaðist anno 1G84. — Síra 
Skúli- prófastur á Grenjaðarstað, átti fyrst Guðrúnu, Denedikts 
Halldórssonar dóttur, þar eptir Elenu Sigurðardóttur fra Skúta- 
stöðum. — Guðbrandur* átti J>órunni, Benedikts Halldórssonar 
dóttur; þeirra börn: Ragneiður. — Magister þórður 4 biskup í 
Skálholti; hans kvinna Guðríður Gísladóttir Magnússonar , þeirra 
börn: þorlákur, Brynjólfur. — Jón 5 , hans kvinna Setselja Hall- 



1) [h, v. utanmáls 255, cptir S. B. S. (Sigurði Björnssyni lögmanni). 

2) sigldi úngur, var til skóla i Kaupinhafn, stúderaöi þar einnig, var 
hér síðan skólamcislari á Hólum, b. v. 251. 

var og i skóla, sigldi þar eptir til Hamborg, b. v. 254. 

4) sigldi einnig, eptir það útlært hafði í Hóla skóla, kom aptur, og 
var skólameistari á Hólum um þrjú árj sigldi aptur og var lcngi utan, 
til Roskild og víðar ; ('ékk gradum magisteriij kom út aptur á Kyraibakka 
mcð biskups embætti yfir suður stiptinu , að cnnþá lifandn Mag. BrynjólH 
Sveinssyni, sat hcrra ji>óröur víccbiskup þann vetur á Hólum, hjá bióður 
sínum herra Gísla, voru þá þrir biskupar á Islandi; hann tók aldcilis við 
stólnum þá Mag. Brynjólfur af gekk 1675, um sumarið eptir alþing, 
í>. v. 254. 

sigldi ogsvo, og þénti hirðstjóranum Admiral Hcnrik Bjelkej kom 
s iðan híngað og fókk Aiöðruvalla klaustur, hvert áður lengið hafði af um- 
boðsmanninum á Bessastöðum, Tómasi Nicolai, Jón Eggertsson, hvaraf með 
öðru misklíð varð og sundurþykki hans og Hólafólks á milli; cn Jón |>or- 

20* 



298 BISKUPA SÖGUR. Ujq Ög,n„ n d biskup. 



grímsdóttir frá Glaumbæ. — Elen, kvinna þorsteins þorleifs- 
sonar sýslumanns 1 ; [þeirra barn: J>rúður 3 . 

Valgerður Gísladóttir lögmanns giptist Eggert Björnssyni, 
sem átti Skarð á Skarðströnd og Bœ á Rauðasandi ; hann var 
göfugmenni og hafði meðBarðastrandarsýslu og áttimiklar eignir; 
þeirra börn: Daði, Gísli,deyðu báðir barnlausir, dœtur: Guðrúnar 
tvær, Arnfríður og tværllelgur. [Guðrún var kvinnaBjörns Gísla- 
sonar, Magnússonar; — Arnfríður kvinna J>orsteinsj>órðarsonar 3 . 

Vigdís þórólfsdóttir giptist seinna þorláki Einarssyni vestur 
á Núpi í Dýraflrði; hann var bróðir herra Gizurs Einarssonar 
í Skálholti; þorlákur var einn í lögmanns kjörum með |>órði 
Guðmundssyni og Gísla heitnum Sveinssyni; þeirra börn: Jón 
þorláksson lögröttumaður anno 1649 , [bjó lengi í Kerlíngar- 
firði; hans kona f>óra Eyjólfsdóttir 4 . 

29. Páll Eyjólfsson á Hjalla; hans kvinna var Guðrún 
Fúsadóttir, laundóttir Fúsa lögmanns, en hálfsystir Páls Fúsa- 
sonar lögmanns; þeirrabörn: Páll Pálsson á Iljalla, hans kvinna 
Birgit; þeirra börn: Björn, Birgit, Guðrún, llalldóra; — Björn 
Pálsson í Arnarbælishverfi , hans kvinna Guðrún, dóttir Erlíngs 
Gíslasonar og Sigríðar, sem átti Fjall í Ölvesi; þeirra börn: 
Páll. — Birgit Pálsdóttir, átti þorstein cldra Erlíngsson í Fjalli. 
— Guðrún Pálsdóttir, átti Olaf, son Brands Brandssonar, bjó 
á Hrauni í Ölvesi ; þeirra börn: Brandur. — Halldóra Páísdóttir 
átti f>orstein ýngra Erlíngsson áðurnefnds, og bjuggu í Ölvesi. 

Ólafur Eyjólfsson bjó á Bakkarholti; hans sonur Sigurður, 
sem þar bjó í tíð herra Odds Einarssonar. 

Sturli Eyjólísson, sem átti Laugardal í Tálknafirði, hans 
[kvinna Guðrún ; þeirra 5 son Gottskálk, sem erfði Geirseyri 6 og T 



láksson hélt og hafði síðan klauslra skipti vift systurmann sinn fjorstoin 
f>orleifsson 6 Skriðu austur, b. v. 251. 

i) ogSelzeljuBjörnsdóttur, b. v. 251. 2) [b. v. 255, eptirSigurði Bjórnssyni. 

s) |b. v. 255, eptir Siguroi Björnssyni lögmanni, — • Björn, Vigfús, 
Elln, Ragneiður, ^orbjörg, Sigríðar tvær, önduð; alls fjórtán, b. v. 251. 

4) [b. v. 251. 0) [b. v. 251. 

e) þann. 251 ; Gesteyri, 255 með nýjari hendi. 

7) héðan frá og fram undir endann i 31. kap. er tekið eptir 254, en 
vantar í 255, svo þar er einúngis: 4í hans son Gísli", og þar nœst talin 
Óluf Eyjólfsd. (sjá bls. 301). 



Uin Ögmund biskup. 



MSKUPA SÖGUR. 



299 



flutti sig þángaö að sunnan, vestur í Patreksfjörð ; hans kvinna 
Gyríður, dótlir síra Árna á f>íngvöllum og Vedísar; þeirra 
börn: Gísli, Jón, Sturli, Ólöf, Guðrúnar tvær, þórdis; hún átti 
Sigmund Einarsson fálkafángara. — Gísli Gottskálksson féll 
með systurdóttur sinni, dóttur Ólöfar, átti að takast, en varð- 
ist á laun hjá frœndfólki sínu um nokkur ár, sigldi síðan í 
England og dó þar; kom hér opt á flskiduggum ; — Jón 
Gottskálksson giptist Gunnhildi, dóttur Ólafs laungetna, Björns- 
sonar, Eggertssonar lögmanns; móðir Gunnhildar var íngveldur 
þorláksdóttir undan Núpi; þeirrabörn: J>órólfur, Gottskálk, íng- 
veldur. þórólfur Jónsson bjó á Vatneyri, eignarparti sínum, hans 
kvinna Helga, dóttir Jóns ívarssonar og Sigríðar Bjarnadóttur; 
þeirra börn : ívar, Sturli, Bjarni. þórólfur var reppstjóri í Rauða- 
sands sveit, einn frómur góður maður ; hann andaðist 1674, 27. 
Decembris, í taksótt. — Gottskálk Jónsson var misjafnari hald- 
inn, sigldi í England, kom ei aptur. — íngveldur Jónsdóttir, 
giptist Helga þorlákssyni. — þoiiákur Jónsson dó barnlaus. — 

30. Sturli Gottskálksson bjó á Geirseyri lengi, hans fyrri 
kvinna var IJerdís, dóttir síra Magnúsar Eyjólfssonar, hverja 
áður átt hafði ívar Eyjólfsson, sá er drukknaði. Sturli og Uerdís 
áttu engin börn meina eg, voru ei lengi saman. Sagt er eptir- 
ínynd þess dauða hafi lagzt fyrir ofan hana þá Sturli lá fyrir 
framan , en þá fyrir framan er Sturli lá fyrir ofan. Geymi 
vor drottinn fyrir djöflinum! — Sturli giptist aptur Sigríði, 
dóttur Björns Konráðssonar, Jóns sonar íslendíngs; þeirra dætur 
tvær: Gyríður, kvinna Einars Egilssonar áGeirseyri, og Arneið- 
ur, kvinna Ualls Björnssonar í Kvígyndisdal. Sturli og Sigríður 
áttu ogBjarna, Jón, Guðrúnu, barnlaus. Sturli átti launson við 
Guðrúnu, hétJón; hann sigldi í England, kom aptur og giptist 
Sigriði, dóttur Odds Jónssonar, í Kollsvík bjó lengi; hennar 
dóttir eða þeirra beggja erGuðrún, sú er Hallur Björnsson féll 
með fyrri framhjá konu sinni Arneiði; stúlkan heitir Sigríður. 

Olöf Gottskálksdóttir; hennar maður Jón Jónsson; þeirra 
börn: Steinunn. Steinunn var seinni kona Gvöndar Jónssonar, 
á Unjóti lengi bjó; — Jón , faðir Gvöndar, var bróðir Odds i 
Kollsvík; — þeirra börn: Jón, I>orsteinn, annar Jón, Guðrún, 
s «gríður, Ásdís (en ekki Öjalla-Dísa), forgerður. 

Jón eldri Gvöndsson giptist Hergerði, dóttur Jóns Svarts- 
sonar og Sigríðar þorsteinsdóttur , Ormssonar, Erlíngssonar. 



300 



BISKUPA SÖGUK. 



Um Ögmund bisknp. 



j>au búa á Hnjóti íHöfn; þeirrabörn: Guðrún, Jón, f>orsteinn, 
Helga, Ólöf. — J>orsteinn Gvöndsson drukknaði í mannskaða- 
bylnum 1665. — Jón ýngri Gvöndsson, kallaður pretinn, drukkn- 
aði þá líka. — Guðrún Gvöndardóttir, veik, ógipt. — Sigríður 
Gvöndardóltir var síðari kona síra þorbjarnar Einarssonar, eptir 
Uelgu sálugu Arngrírnsdóttur; barnlaus. — Ásdís stóra, kumluð, 
veik, ekki til giptínga. — þorgerður, óviðfellin, mun ei giptast. 

Guðrún önnur Gottskálksdóttir , giptist Páli, syni Gunnars 
Borgarssonar og Krislínar Ketilsdóttur; — sá Borgar er sagt væri 
sunnan að, kom vestur þá síra Gísli Jónsson, sem síðar varð 
biskup, hélt Selárdal, því hann var skyldur honum að sögn. 
Borgar drukknaði fyrir Lokinhömrum á farmaskipi Eggerts lög- 
manns Hannessonar, er fóru úr kaupstað. — - Börn Páis og 
Guðrúnar : Borgar, Bjarni, Gunnlaugur, Guðrún, Gyríður. 

Borgar Pálsson, giptist Guðrúnu, dóttur Jóns Ivarssonar. 

Bjarni Pálsson , giptist Salgerði, dóttur Jóns llaíliðasonar ; 
þeirra börn : Jónar tveir, Guðmundur, Kristín, Guðrún. 

Gunnlaugur Pálsson , giptist Helgu , dóttur Egils Bjarna- 
sonar og Jórunnar Ólafsdóttur. Gunnlaugur krenktist; máttu 
lítt, fór trössulega; þeirra börn: Bgill, Uelga, Jórunn. 

Guðrún Pálsdóttir, giptist Slóra-Jóni í Túngu í Höfn, syni 
Jóns (murta, kallaður var) Jónssonar, og Guðrúnar Björns- 
dóttur Konráðssonar; þeirra börn: Eyjólfur, Andrés, J>órdís, 
Guðrúnar þrjár, Uólmfríður, Sigríður, Elín. 

Gyríður Pálsdóttir, giplist Jóni , syni þórðar Jónssonar og 
Sigríðar Diðriksdóltur , systur Lassa, er brendur var; hún var 
hans fyrri kvinna, andaðist af barnför; en Jón giptist aptur 
þórunni, dóttur Ólafs Hannessonar. 

31. Guðrún önnur Gottskálksdóttir, giptist Borgari Gunn- 
arssyni, bróður Páls. J>eir bræðurPáll og Borgar bjuggu báðir 
íBreiðav/k, og drukknaði Borgar þar. þeirra börn: Árni, Val- 
gerður, SeUelja, þorgerður. 

Árni Borgarsson sigldi með Dönskum á Vatneyri eitt ár; 
giptist síðan Guðrúnu; þeirra börn: Jón, Borgar , Steinunn. 
Árni giptist aptur Guðlaugu Jónsdóttur, af Skarðströnd ættaðri, 
systur Indriða, hreppstjóra á Skarðströnd. þeirra dætur tvær: 
Guðrún og Björg. 

Valgerður Borgarsdóttir giptist Ögmundi ditt, syni Jóns 
Andréssonar úr Arnarfjarðardölum; barnlaus. 



Uin Ögumnd biskup 



BISKDPA SÖGUR, 



301 



Setzelja Borgarsdóttir, giptist fyrst Torfa Andréssyni ; hann 
meina eg kominn væri af Guðrúnu ýngri Björnsdóttur, Rúnku; 
þeirra börn: Borgar, Guðrún kvinna Péturs Loptssonar, Halls- 
sonar. Setzelja giptist aptur Lopti Hallssyni lögréttumanni, föður 
Péturs. — forgerðurBorgarsdóttirgiptist Jóni, syniOdds í Kollsvík. 
Jón drukknaði 1658 og tveir aðrir, en Gunnar son þeirra komst 
af og giptist Gyríði Bjarnadóttur og |>orgerðar Sigurðardóttur. 

— Sigríður Borgarsdóttir giptist og, hennar maður Dagur Jónsson, 
Indriðasonar ; þeirra börn : Böðvar. Item Guðrún Dagsdótlir, henn- 
ar maður þormóður Jónsson ; þeirra börn : Jón ; — Helga Dagsdóttir. 

Gísli Slurlason (Eyjólfssonar) drukknaði á Suðurnesjum. — 
Eyvör Sturladóttir var móðir lærða Gísla og Jóns, Jónssona. 

— Guðrún Sturladóttir ; hennar maður hét Snæbjörn , sonur 
síra Erlends; þeirra börn: Eyjólfur, kom vestur með móður 
sinni, giptist Ólöfu þórðardóttur ; — J>eirra börn: Erlendur 
Eyjólfsson, sem brendur var fyrir galdur 1G69; hans kona var 
Solveig 3 dóttir Eyjólfs af Skarðströnd og Lilju. f>eirra börn : 
Valgerður, Jón; hin dóu. — Item launbarn Erlends Eyjólfs- 
sonar þuríður, er þórður Halldórsson hefir átt börn við, hennar 
móðir hét Guðrún Bjarnadótlir. — Erlendur átti barn áður 
giptist við Guðrúnu Ásbjömsdóttur ýngri, heitir Eyjólfur, búandi 
á Stokkum. - Snæbjörn Eyjólfsson hjáleigumaður á Rauða- 
sandi, kvinna f>orgerður; þeirra börn: Jón, Aron, lngveldur. 

— Guðrún eldri (Eyjólfsdóttir), móðir Vilborgar í Vatnsdal. — 
Guðrún ýngri (Eyjólfsdóttir) í Tálknafirði; hennar son Jón 
Oddsson, item dætur: Sigríður, Valgerður, item Eyjólfur. 

Óluf Eyjólfsdóltir giptist Eiríki Snjólfssyni austur í Ási. 

32. salný pálsdóttir kvinna Snjólfs bónda Brandssonar 
austur í Ási í Héraði er sögð systir biskup Ögmundar; af þeim 
eru komnir Ásmenn. Eptir afgáng Snjóifs Brandssonar eignaðist 
Torfi bóndi þorgrímsson Salnýju; hann féll framhjá henni, og 
svallaði sínu fé. 

Eiríkur bóndi Snjóifsson er sagt átt hafi Ólufu Eyjólfs- 
dóttur, item hans kona haíi heitið þuríður, austur í Ási, (>or- 
leifsdóttir; móðir hennar Solveig Hallsdóttir frá Möðruvöllum; 
þeirra dóttir kona Magnúsar Björnssonar, Halldóra Eiríksdóttir, 
og Ólöf, kona Magnúsar Fúsasonar austur. 



302 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Ögmund bisHnp. 



Ættkvísl Ögmundar biskups og systkina hans 



I. 



Páll Guðmundsson bóndi á 
Vestfjörðum (fyrir 1500). 



Margret ögmundardóttir. 



Ögmundur biskup Egill, Elín^þórður Ásdís Salný (§32). 



1512. 



[sjá II]. 



Jón ^órðarson á Hvoli (§11. 24) ^ Sigríður Halldórsdóttir. 



Guðmundur Jónsson á Hvoli (§ I2) 1 ^ J>órunn Sigurðardóttir (§ I I). 



Jón Guðmundsson pr.íHítardal f 1634 (§ M) 2 w Guðríður Gísladóttii (§ I 1) 



þórður Jónsson pr. í Hítardal f 1670 (§ I5) 3 w Helga Árnadóttir. 



Guðríður |>órðardóttir(§ 15) ^ Jón biskup Vigfússon á Hólum f »690. 



Gfsli Jónsson í Máfahlíð (§ 15) ^ (Margrct Magnúsdóttir lögmanns. 



Guðríður Gísladóttir ^ Finnur biskup Jónsson f 1789. 



Hannes Finnsson biskup í Skálholti f 1790). 



i) systkin Guðmundar Jónssonar á Hvoli (§12): 
Bjarni Jónsson (§ 21). Jón Jónsson (§ 22). ;|>órður Jónsson (§ 22). 
Eiríkur Jónsson (§ 22). Ögmundur Jónsson (§ 22). Guðrún Jónsdóttir 
(§22). Helga Jónsdóttir (§ 23). Orný Jónsdóttir (§ 12)). 

j) systkin síra Jóns Guðmundssonar í Hítardal (§ I I): 
Halldóra Guðmundardóttir (§ 17). Helga Guðmundardóltir (§ 18). Helga 
önnur Guðmundardóttir (§19). Orný Guðmundardóttir, laungetin (§20). 

9) systkin síra Jjórðar Jónssonar í Hítardal (§ 15): 
Guðmundur Jónsson (§ 15). Helga Jónsdóttir (§ ]5). ^órunn 
Jónsdóllir (§ 15). Guðrún Jónsdóttir (§ 15). Kristín Jónsdóttir 
(§ 15). Gísli Jónsson (§ 15). Gísli Jónsson, laungetinn (§ 16). Bjarni 
Jónsson laungctinn (§ 16), 



1 



Um Öginnnd bisktip. 



BISKUPA SÖGUR. 



303 



Ættkvísl Ögmundar biskups og systkina hans. 

Ásdís páisdóttír (§ 25) Eyjólfur Jónsson á Hjalla í Ölfusi. 



Sigmundur, vígð- Olafur fjórólfur Eyjólfsson Páll. Sturli. Ormur. O öf. 
ur biskupf 1537 (§29). (§ 26) w Margrét (§29). [sjálll]* (§30. 



(§ 25). 

Katrín Sigmund- 
arddttir (§ 25) 
^ Egill bóndi 
Einarsson 

á Snorrastö&um. 



Jón pr. Egilsson 
í Hrcpphólum 
. (§25). 
Olafur pr. Egils- 
son íVestmanna- 
eyjum f 1639 

(§ 25). 



ErJcndsdóttir löum. 



Jarðþrúður jiórólfs- 
ddttfr 1 (§ 26. 28) 
w Jón pr. Kráksson 
í Görðum. 

Margrét Jónsdóttir 
(§28) o Gísli lögm. 
IJákonarson f 1631. 



Kristín Gísladóltir 2 

(§ 28) v-/ Jjorlákur 
Skúlason bisk. á Hólnm 
f 1656. 



ji>órður f>orláksson, 
biskup i Skálholti 
f 1697 (§ 28) <w 

Guðrfður Gfsladóttir. 



Brynjólfurjíórðarson á 
fíliðarcnda (§ 28) 

(sýslumaður í Rángár- 
valla sýslu. f 1762 
Jórunn Skúladóttir. 



f>órður Brynjólfsson i Teigi. 



Skuli fjórðarson Thorlacius 
Rcktor f Khöfn f 1815). 



i) systkin Jarðþrúöar f>órólfsdóttur i Görðum (§26. 28): 
f>orvarður f>órólf$son á Suður-Reykjum (§ 26) w Vilborg Gísladóttir bisk- 
ups. Sigmundur jjórólfsson á Hoti á Rángárvöllum (§ 27). f>órunn 
f>órólfsdóttir á Breiðabólstað (§ 27) ^ Erasmus pr. ViIIadsson. Vigdís 
fiórólfsdóttir á Núpi i Dýrafiröi (§ 28). sbr. Safn I, 611. Frá þcssum 
systkinum má rekja margar ættir til merkisfólks fyr og síðar. 

a) systkin frú Kristínar Gísladóttur á Hólum (§ 28): 
f>órður Gíslason (§ 28^. Vigfús Gíslason sýslumaður (§ 28). Hákon 
Gislason sýslumaður (§ 28). Valgerður Gisladóttir á Skarði < v § 291. 



304 BISKCPA SÖGDR. U,n Ögmund bitkúp, 

Ættkvfsl Ögmundar biskups og systkina hans. 

• ; m. WíSh 

Ásdís Pálsdótlir (§25) w Eyjólfur Jónsson á Hjalla. 
Sturli Eyjólfssson í Laugardal í Tálknafirði, sjá löflu II. (§ 25. 29). 

* 

Gottskálk Sturlason á Geirseyri (§ 29)* ~> Gyríður Árnadóllir. 
Jón Gottskálksson (§ 29)* w Gunnhildur Ólafsdóftir. 
I>órólfur Jónsson á Vatneyri, hreppstjóri f 1674 (§29)* w Helga Jónsdóttir. 



ívar fíórólfsson (§ 29). 
Sturli |>órólfsson (§ 29). 
Bjarni fórólfsson (§ 29). 









i) systkin Goltskálks Slurlasonar (§29): 





Glsli Sturlason (§31). Kyvör Sturladóttii (§ 81). Guðrún Sturladóttir 
(S 31). 

2) systkin Jóns Gottskálkssonar (§29): 
Gísli Gottskálksson (§ 29). Sturli Gottskálksson á Geirseyri (§ 30). 
Ólöf Gottskálksdóttir (§ 30). Guorún Gottskálksdóttir (§ 30). Guðrún 
önnur Gottskálksdóttir (§ 31). £órdís Gottskálksdóttir (§ 29). 

») systkin fiórólfs Jónssonar á Vatneyri (§29); 
Gollskálk Jónsson (§ 29). íngveldur Jónsdóttir (§ 29). þorlákui 
Jónsson (§ 29). 



Um Ögmund biskiip. BISKUPA SÖGDR. 



305 



KVÆÐI UM ÖGMUND BISKUP 1 , 

ort 1539 eða 1540. 



1. Bragsmíð er mér bágt að nœra, 
beint er ekkí mælskan greið , 

þó vil eg svinnum seggjum færa 
sónar bland á orða leið, 
svo það megi lýðir lesa og læra; 
Ijóðum hlaðin er Suptúngs skeið. 

2. í skjótu máli skýri eg þetta: 
Skálholt veit eg stoltan stað, 
þýðust skal það þjóðin frétta, 
þar hef eg hugað svo gjörla aö, 
efldr var hann til alls hins rétta, 
einatt megu vér sanna það. 

3. Stýrt hafa þessum stólnum fríða 
stoltir margir herrar nú, 

bæði létu byggja og smíða, 
buðu þeir allir helga trú, 
það hefir ílogið svo furöu víða, 
fremd er varla meiri en sú. 

4. Stephanus biskup stýrði lengi, 
stoltan vissa eg herra þann, 
nefndum stað og nýtu mengi, 
nú hefir drottinn kallað hann : 

að fram um dyrnar dauðans gongi, 
sá dróttum kenndi rétt og sann. 



i) Kvœði þetta er prentað hér eptir skinnbók, sem cr rituð 1549 eða 
þarumbil, i safni A. Magn. 713. Ito. bls. 96—90, sbr. við afskript með 
hendi Árna sjálfs i 230, Jto. bls. 61— 79 5 í afskriptinni kallar Árni það 
tt Kvæði um Ögmund biskup". 



306 



BISKUPA SÖGOU 



15 ni Ögmund bískup. 



5. Ýtar völdu eptir þenna 
ítran mann, sem nefna skal, 
Ögmund mega hann allir kenna, 
er til þess að rétta skjal; 
saman tók hann sæmd að spenua, 
því siðanna hefir hann ágætt val. 

6. Bragnar þegar með biskupsefni 
bjuggu sig, og létu í haf, 
unna dýr í austur stefni(r), 
ekki frá eg þeim byrina gaf; 
Vestmannaeyjar víst eg nefni, 
þar virðar lögðu farminn af. 

7. Virðar þegar með vegsemd góða 
vinda upp sitt flæðardýr, 
Ögmundur með ýta fróða 

inn á land sem skjótast snýr; 
allir honum með æru bjóða, 
hann er sig bæði vitr og skýr. 

8. Víst hefi eg spurt að virða gæti(r) 
vetrinn eptir allan þann 

í Skálholti með skýrleik sæti 
og skikkar öllum rétt og sann, 
á því var bæði ment og mæti 
mátann bezt á slíku kann. 

9. Sagt var mér, að síðar hóti 
sigldi hann með enskri þjóð, 
voldugum gekk það víst á móti 
að vöskum seinkar laganna bjóð, 
göfugr frá eg giptu hljóti 

því gjörðist hans reisan einkar góð. 

10. Biskups vígslu og blíðan fróma 
beint fékk (hann) með æru og plag , 
auðnu sæmd og allan sóma, 

uppá Símons messudag, 
hér með allan heiðurs blóma 
hamíngjan gaf honum ágæt(t) lag. 



Uin Öginund hiskup. 



BISKUPA SÖGUR 



307 



11. Bjó sig hann er bóka gætti, 
beint vill nú til íslands hann, 

við Hjaltland kom þá herra hinn mœti, 
hefi' eg það spurt með fullan sann, 
ráðið trúi' eg hann rekka bæti 
rausnarfullur heiðursmann. 

12. Listugr þegar á land upp vendi 
lýðnum bar til heillin sú: 
hann biskupaði börn og kvendi 
og bauð þeim öllum rétta trú; 
guð minn þessa giptu sendi, 
greinir það eð sanna nú. 

13. Seggir þaðan um saltan ægi 
sigla þegar að byrina gaf, 
vindrinn trfii' eg svo virðum bægi, 
þeir verða' að leggja suðr í haf, 
vindur var þá varla hinn hægi, 
víst nam gánga kornum' af. 

14. Ýtum burt frá íslands grundu 
æi>i stormrinn bægði þá, 

allt svo garpar Grænland fundu, 
gjörðist nú heldur nauðin á, 
lágu þar um litla stundu, 
láði kunnu ekki að ná. 

15. Dagana átta dróttin blíða 
drengir ekki byrina fá, 
blakki unnar bragnar ríða, 
bar þá heldur landi frá, 
kæta mundi kappa fríða 

ef kynni nokkur ísland sjá. 

16. Er mér sagt í Arnarfirði 
að ýtar tæki síðau land, 
Drottinn trúi' eg vaskan virði, 

hann verndar honum með sinni hand : 
að blíður þessi bóka hirði(r) 
beið hann hvorki skaða né grand. 



i) kor kúrs (cours) 



= rétt leið á sjó. 



308 BISKUPA SÖGUK. (j,„ Öginnnd biskup. 

17. Heim til stóls kom stýrir dáða 
og stofnar þegar hið bezt(a) lag 9 
tekur svo til röskra ráða 
reynir fólkið nátt sem dag, 
semr svo fljótt til sannra 1 náða, 
sóma má það kalla plag. 

18. Bragnar áttu brátt að fagna 
blíðum herra Ögmund þá, 

koma mun vítt 2 [til] klókra 3 sagna 
kærleiks verk þau gjörði hann tjá, 
siðanna bót að semja og magna, 
sæmdir mun hann af slíku fá. 

19. Sœmdi hann með sæmd og prýöi 
sína aiia undirmenn, 

ávallt gladdi hann auma lýði 
þó að honum kæmi margir senn, 
og kenndi þeim, þeir Kristi trýði 
og kærleiks verkin ræki þrenn. 

20. Með fremdum frá eg hann fénu býtti 
fátækum og ríkum þá, 

af öllum hér til iðju nýtti, 
auðinn gjörði veita og fá, 
engan þeirra lýða lýtti 
er löstum vildi hverfa frá. 

21. Vinnur allt með vizku ráðum 

voldugr þessi herrann dýr, j 
fylgir jafnan fremd og dáðum 
friðrinn honum í hjarta býr, 
hann er gæddur himna sáðum 
og höldum burt frá viJlu snýr. 



i) roskra, skinnb. 713 — þar heíir verið ritajj lt roskra raða", síðan 
leiðrétt, og gjört naða úr raða, en gleymt að breyta roskra, og hefir 
A. M. sett sannra, sem nauðsynlega leiðréttíng. 

*) uitt, handr. 713. 

3) í handr. ritað: klrkr" = klokí. 



Uin Ögmund bíikup. MSKUPA SÖGUR. 309 

22. Árin sex aö eyðir meina 
áður stýrði stólnum sjá, 
höldum bar til hörmúng eina 
hér mun verða' að inna frá, 
kirkjan brann, sem kann eg greina, 
þá kær var herrann þíngi á. 

23. Harmaði þetta herrann prúði, 
að húsið slíkt í eldi brann, 
hjálpaðist allur hennar skrúði, 
himna drottinn þvilikt vann, 
ítran biskup ángurið hnúði, 
og upp vill reisa heilagt rann. 

24. Litla kirkju lét hann smíða 

svo lofið guðs mætti fremja þá, 
stærri skyldi stundar í bíða 
er stórum viðunum kynni að ná, 
fyllt var upp innan fára tíða 
sem friðarins gætir setti uppá. 

25. Skipa brot og skaðarnir fleiri 
skýrum vildi næsta til, 
auðnan hans var æ þess meiri 
og er það mesta lukku skil, 
engu trúi 1 eg hann illa eiri 
og ekki lætr á ferðum bil. 

26. Stuttar áður stundir líða, 

en stærri kirkju lét hann þá 
bragna iáta byggja og smíða 
og búa til allt sem tljótast má, 
virðar urðu viðanna bíða 
og var þeim ekki fljótt að ná. 

27. Reist var þelta rannið fríða, 
ráðin Iagði' hann gjörvöll á, 
og þar eptir ýtar smiða, 
allir mega það gjörla sjá, 

en þó að leiti yfrið víða 
aðra kann ei slíka* að fá. 



m 



310 



BISKUPA SÖGUR. 



Uin Ögmund biskup. 



28. Kopar og eir lét kaupa og smíða, 
kom hann því öllu bezt í hag, 
hérmeö þakti húsið fríða, 
hagaði svo með ágæt(t) lag, 

og fékk til sjálfur furðu víða 
að forma hana með sóma plag. 

29. þessa kirkju plagaði' og prýddi 
prúður herra allt hann má, 
einnig þarmeð efldi og skrýddi 
unzt að hún var fögr gjör þá, 
víst og þarftil] vegsemd þýddi, 
að virðíng mætti hún alla fá. 

30. Vígði hann síðan vandað smíði 
voldugum guði til dýrðar þá, 
trú' eg þannveg tíminn líði; 
tel eg það harm að skýra frá: 
sýn nam missa biskup blíði, 
bót kann varla' á slíku að fá. 

31. Mörgum þólti mein að sííku 
mönnum, þeim er skildu rétt, 
fátækum sem fólki ríku 

og fjölda manns í hverri stétt, 

má það verða lagt að líku 

sem land vort væri í útlegð 1 sett. 

32. Síðan tók að seinka smíði 
sagðrar kirkju þaðan í frá, 
hygg eg seinna betur bíði 
blíður staðr sem vel má sjá, 
ætla eg heldr að enda líði 
eptir því sem bækur tjá. 

33. Svinnur herra sagði af höndum 
siðanna sljórn og gjörvöll ráð, 
kirkju og stað með kotum og löndum, 
klerka sveit, sem nú mun tjáð, 

auð og sæmd, með orma söndum, 
sem áður hefir hann stýrt með dáð. 

i) iHlegt, hdr. 



Um Ögnmnd bisktip. 



MSKUPA SÖGUR. 



311 



34. Fékk hann þar lil formann annan, 
[fyrðar nefna Gizur þann 
Einarsson, að auðnu sannan, 
ærlegan segjum vær þennan mann, 
bl/ör og vitr að bóka kannan, 
brögnum Ifkar vel við hann. 

35. Gizur þessi er gœlinn næsta 
gumna sveit að firra nauð, 
eiskar hann jaí'nan orðið hæsta 
en aktar minna urn veraldar auð, 
get eg það vera gæfu stœrsta 

að geyma því sem drottinn bauö. 

36. Að sér biðr hann alla læra, 
°£ eggjar oss á gæzku hót, 
lýðir skulu með lystíng næra 
lítilætis alla bót, 

hógværi með hreysti að færa, 
en hvergi þýðast verkin ljót 1 . 

37. Ögmundur með ærinn sóma 
átján vetr að stólnum sat, 

bar hann af flestum frægð og fróma, 
furftu mildr að auð og mat, 
með biskups tign og björtum blóma, 
beint ei annan frægri gat. 

38. Veittr honum guð með virðing og prýði 
vald og makt í heimi hér, 

heiðr ávallt og holla lýði, 

sem herra ríkum sómdi og ber, 

eptir lífið efli og skrýði 

f æztri vist með sjálfum sér. 



J ) vísur þcssar frá |prent. me§ danskri útlegg. í ritgjörð Harboes: Om 
Rerormationen i Island, í Vidensk. Selsk. Skrift. V, 299. 

II. B. - c - 



312 



BISKUPA SÖOUR, 



Uui Ögmund bickup. 



39. Meinin heims á [margan stríða 1 , 
mönnum er það kunnugt nú, 
fátækt verður i'ólk að líða, 
ferlega lastast heilög trú, 
siðirnir vondir vaxa víða, 
varla er meiri eymd en sú. 

40. Heimrinn jafnan hölda tæiir, 
hefir hann lítinn gæzku plóg, 
vondum mönnum veröldin hælir 
þeir véiin 2 kunna og siægð ínóg ; 
segir það hver að sannleik mælir, 
sá er borinn í illan róg. 

41. Mannslög taka magnast viða, 
margur girnist annars fé, 
skatnar af því skaðana bíða 
skeyta hinir þó það sé, 
fyrðar verða fais að líða, 
flærðarmenn þeir dragast í hlé. 

42. Auma menn viil enginn fæða 
eptir skyidu og iaganna bett. 
af því missa garpar gæða 3 
að gjöra slíkan lymsku prett, 
heldur viija hata og hræða 
hinn, sem talar það fyr var sett. 

á3. Hórdómur, með heipt og bræði, 
hvinnska' og stuldur, lygar og rán, 
haldin eru það heimsins gæði, 
heitan vond og önnur þján, 
dóma rof með dálegt æði, 
drarnb og fors og orða smán. 



j) [mörgum stríðir, 71.'* ; rnælti lesa : at mörgum stríöa. 
/) veilin, 713. 
3) gæði, 713. 



1 



Uin Öginuntl bisluip. 



BISKUPA SÖÖUR. 



313 



44. Dýrlegr þetta drottinn bannar 
ef dróttir hyggja gjörla að: 
orð og verk hann allra kannar 
ýta hvers í sínum stað, 
ritm'ng slíkt með réttu sannar, 
rekkar hugsi opt um það 1 . 



1) Lýsíng á siðleysi og trúarvillum kemur fram í mórgum ritum, bréfum 
Qg kvæfcum fra siðabóta tímunum og þar á undan og cptír. Fra 
þeim límum eru til mörg kvæði, sem kölluð eru {< Heims ósómar", {t Koð- 
orða vísur", u Synda YÍsur" o. fl. , og erti sum af þeim kvæðum prcntuð 
vísnabók (iuðbrands biskups (Hólum 1 6 1 ; 2. Ito). í sumum stöðum er í 
ritum þessum blandað saman siðleysi og trúarvillum, sem menn kölluðu 
þá kennslu Lúters, mcðan katbólsk trú var drottnandi. Mcrkilcgt er í 
pví cfni bréf Ögmundar biskups til aJlrar alþýðu í Skálholls biskupsdæmi, 
ritað á Gicgoiiusmessu (12. Marts) 1539, þar sem hann áminnir alla 
menn og aövarar þá við nýjum villulærdómum og siðlcysum. u Oss ángrar 
stórlega", segir hann, í4 sú stóra villa og \ antru, sem Öflgast í þessu fá- 
tæka landi ('rani úr öllum máta með afskaplegum Íllvirkjum, sem allsmeglugur 
guð vinni hót á. Undrar oss stórlega, að góðir kristnír menn , sem tekið 
hafa heilaga trú, þá sem grundvallað hefir guð sjálfur með sinni bitru 
pínn og blóðs úthellíngu, hérmeð úlsent sína heilaga postula að prédika 
söinu trú um alla kristnina, eptir því sem móðir vor, heilög kirkja, heldur 

• . . . En nú af öðrum parti höfum vér heyrt, að upp hefir risið einn 
grámúnkur, og prédikað nýja villu og vantrú , cigi síður í þessu voru fá- 
taíka fósturlandi cn annarstaðai , út scnl sína sendiboða, hverir að mjög 
fjarri standa guðs postulum og þeim heilugu doctoribus, sem útskýrt 
hafa heilug guðspjöll og guðs boðorð; finnum vær það hvcrgi, hvorki í guðs 
lögum né manna, að þcssari villu sé hlýðanda i neinn máta, því að hún 
uelir upphafið illt og cfnislaust, miðdykið mátalaust og endann afskaplegan. 
I>ví með beztu mauna ráði, sem nærri oss hafa verið, lærðra og leikra, 
segjum vér i guðs nafni amen fyrsagða villa og vantrú ónýta og að engu 
haldandi, og l'yrirbjóðum öllum og sérhveijum í Skálholts biskupsdæmi að 
halda með fyrsagðri villu á móti guðs lögum, svo lengi og þartil að híngað 
Í landið kcmur opið bréf af páfalegu valdi og keisaralegu majestate. — . . 
I>ví áminnum vér yður alla og sérhveija . . . að þér standið fast hér eptir 

* heilagri trú, sem guð sjálfur hefir sett og postularnir hafa kcnnt, cn 
mrbjóðum stiengilega allar nýjúngar eða siðleysur ... o. s. frv. (ísl. bréfa- 
8 »fa Arna Magnúss. Fasc. xlix, nr. 18; sbr. Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. 
IV, 227 athgr.). — Höfundur kvæðisins sýnist hafa verið ekki eins ákafur 
pufatrúar maður cins og Ögmundur hiskup sýnir sig í þessu bré.fi , því 

21* 



814 



DISKUPA SÖGUK. 



Uim Ögiuuud biíkup 



45. Guð [minn] auki gæzku vóra 
en glsepi alla taki af oss, 
fyrir þá plágu og pínu stóra, 
pústra slög og dreyra foss, 
og níslíng þeirra nagla fjóra, 
að negldr vartú á belgan kross. 

í6. Fyrir dauðann þinn og dýra pinu 
drottinn ! sé þér eilíft lof, 
sem hlauztu og leiðstu á holdi þínu 
[hvergi gerist 1 í nokkut rof; 
endi eg þannig orða línu 
að éígi kann .slíkl að talast við of. 

47. Gef þú oss lukku og gæzku alla 
göfugr herra drotlinn minni 
)át oss ekki' í löstu falla, 
en Ijósan elska viljann þinn, 
heldur opt af hjarta' að kalla 
háleit(t) nafn þitt mörgu sinn. Amen. 



hann hælir Gizuri biskupi Einarssyni allt að því eins og Ögmundi, encla 
er og kvæðlð ort áður en Gizur biskup fór að fylgja fram siðaskiptum 
fyr/r ahö'ru. 

i) [hu'gizt, 713. 



SÖGUÞÆTTIR OG ÆTTARTÖLUR 

JÓNS BISKUPS ARASONAR 



Á HÓLUM. 



FRASAGNIR MAGNÚSAR BÓNDA BJÖRNSSONAR 

UM JÓN BISKUP ARASON. 



? Historia af biskup Jóni Arasyni, sem sat aö Hólum, 

svo sem hún er samin og diktuð af hans [sjálfs niðjum og 

eplirkomendum 2 . 

Anno (Dcdlxxxiv fæddist biskup Jón Arason, og ólst upp [á 
Grýtu og Laugalandi 3 , til þess hann var xxiv ára. Hans faðir 
var Ari Sigurðsson , sonur príors Sigurðar á Möðruvöllum. 
Móðir hans hét Elen Magnúsdóttir ; hún var systurdóttir ábóto 
Einars ísleifssonar á Múkaþverá; vann biskup Jón fyrir 
móður sinni á Laugalandi, þá hans faðir var látinn 4 , til þess 
hann hafði fxxiv vetur 5 ; þá fór hann til Hóla og v/gðlst til 
prests, og var skikkaður til Ilelgastaða í Reykjadal; þar fékk 
hann sína barnamóður Helgu Sigurðardóttur. Annað ár síns 
prestsdóms fékk hann Hrafnagils stað, ög hélt þann stað til 
þess hann var kjörinn til biskups. Á þeim tíma sigldi hann 
tvisvar til Noregs fyrir biskup Gottskálk; í fyrra sinni kom 
hann út með kirkjn við, hver sett var við Kolbeinsós, eins að 
gjörð og timburstofan að Hólum, utan hún var öll af tré; en 
annan tíma fór hann með ix merkur gulls, og lét þar úr smfða 
gullkaleikinn góða, sem Danskir höfðu frá Hólurm 



1) Frásaga þessi er prentuð hér eptir afskript af œttartölubók síra Jóns 
Olafssonar á Lambavatni, prests i Rauðasands þíngum (1669—1703); af- 
skript þessi cr í A. Magn. safni Nr. 251 í arkarbroti, bl. 51—59, og 
samanborin við Nr. 255 í arkarbr., bls. 70-74. Kapítula tölunni cr bætt við. 

2) [niðjum og cptirkomendum sjálfum, 255. 

») [hjá móður sinni, 255. 4) andaður, 255. 

b) [fjóra um tvttogt, 265. 



318 



RISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arason. 



2. Á meðan hann var á Hrafnagili, hafði hann fyrst 
þrjár kirkjur ; eptir það varð hann prófastur og oíficialis eptir 
biskup Gottskálk dauðan ; þar næst var hann kjörinn til biskups 
at' öllum presturn, nema Pétri Pálssyni , sem síðar var ábóti á 
Múkaþverá. Sat hann þar á Hólum um veturinn, því ei var 
íært að sigla um haustið , þá hann var kosinn. 

Á sama haustí kom út biskup ögmundur, anno CDdxxij, 
vildi hann þá hafa ráð yfir öllú landinu, bæði um biskups 
kjörin og allt annað, og vildi ekki líða að síra Jón Arason 
yrði biskup, heldur vildi þar til velja sinn prest, sem hét síra 
Jón Einarsson, þess vegna, að hann skyldi sér verða unclir- 
danigur 1 , og sló sökum uppá síra Jón Arason, og sendi með 
forboðsbréf síra Olaf Gilsson 2 að lesa yfir honum, en sá síra 
Ólafur þorði ekki að fara lengra en til Víðirness, og sendi 
síra Jóni Arasyni boð 3 að íinna sig þar. Hann lézt koma 
mundi annan dag. íiann tók þá til sín síra þorstein Gunna- 
son 4 , og lét leggja yflr hann sín klæði og húfu með strút, 



sem þá var vísa, og lét hann gánga til fundar við Olaf með 
alla sína svcina, og Ara son sinn, úngan pilt. l>á þeir nú 
fundust, meinti Ólafur það vera mundi biskupsefni, og hneigði 
honum mjög, stakk sínum hatli undir sína hönd, leilaöi púngs- 
ins og tók upp bréf Ögmundar biskups og fékk þorsteini 
presti; féll þá niður hans hattur, en þorsteinn skipaði Ara af 
valdi, að taka upp hans hatt, og það gjörði hann; skildu þeir 
með það, og lofaði [þorsteinn] svari aptur að morgni. Aldreí 
sá biskup Jón bréfið, því J>orsteinn sá ráð íyrir því; skrifaði 
svo til biskup Ögmundi afsökunarbréf , og fyrir neðan bréfið 
vísu, hver svo endast: 

setti niður sinn hatt 

og sveininn fann hann forstein. 

Merkti biskup Ögmundur, að þá voru brögð í tafli, og líkaði 
stórilla. Eptir það sendi hann síra Pétur fyruefndan; var 
honum fylgt í Arnarstofu og beið þar til þess hann reið þaðan. 



1) undirdanugur, 2ðd. 

2) þann. 255 o. fl. 5 Gíslason , 25). — Síra Olafur Gilssou var siðan 
prestur að Rcykholti, og Uemur víða við bréf og gjörnínga. 

b) orð, 255. 

4) þannig hafa önnur handrit; Gunnarsson, 254, 255. 



Jón biskup Ara«oii. 



BISKDPA SÖGUR. 



319 



Síðan sendi haun síra Jón, sem biskup Ögmundur vildi til 
biskups hafa, tók Jón prestur Arason hann heiðarlega og gjörði 
honum veizlu og hans mönnum. Eigi varð enn af bréfalestr- 
inum, og reið svo í burt og vildi eigi lesa bréflð. 

3. Á móti páskum seudi síra Jón Arason Ólaf Ormsson, 
í Dal var, svein sinn, í Skálholt með friðarbréf [til biskups 
Ogmundar 1 ; hann tók honum vel og lét setja honum drykkju 
um páskana í einni stofu, og tvo sveina hjá honum ; á Ijórða í 
páskum hvurfu sveinarnir frá honum, en um morguninn eptir 
frétti hann af ófróðu fólki, að biskup Ogmuudur hafði riðið í 
gmv. með íjölda manns norður um land til Hóla. Hann náði 
sínum tveimur [fylgjuhestum seint-, riðu þó hver sem meira 
mátti, náði hann biskupi í Mælifellsdal og framhjá þeim yfir 
um Vötnin* að [>vcrá, [og svo heim til lióla 1 , og sagði hvað 
um var. Reið síra Jón Arason þá strax ofan í Kolbeinsárós 5 
til skips. J>á hann reið hjá Ási, [þá reið biskup Ögmundur, 
og með honum 6 ccc manns, frá Skúfstöðum ; þrengdi hann þá 
Hólaprestum að kjósa síra Jón Einarsson til biskups ; tóku þá 
allir aptur sína fyrri kosníng 1 , nema tveir prestar, var annar 
ráðsmaðurinn, hét Nikolás, og kirkjupresturinn síraTuinás, sem 
ábóti varð eptirá 8 seinna á Múkaþverá ; fór ráðsmaðurinn fyrir 
háaltarið og lét staðarlyklana upp á skrínin, og tók sinn stóran 
mathníf í hvora hönd sér, en þeir báru að honum þófa , og 
tóku hann svo og drógu út af kirkjunni, og höfðu hann í burt 
i hesttagli fram í Mælifellsdal, en aldrei gekk hann þeim á 
hendur, og slepptu honum svo þar. 

4. Síðan sendi biskup Ögmundur þeim þýzku boð ofan 
í Ós, og fyrirbauð þeim að flytja hann út, ellegar skyldi hann 
koma sjálfur og skammfæra bæði hann og þá. þeir sendu 
honum aptur boð 1 ', að það mætti ske þeir þyrði vel að finna 
hann, og spara honum hvorki krúð né lóð. {>\í 1 lét hann 



i) [b. v. 255. 2) [fylgjurum, 255. a) þaun. 255; Vóln inn, 254. 
«) [þann. 225; fram Vindárdal að Kjarvalstödum lil Hóla heim, 254. 
a) Kolbeinsós, 255. 

o) [sá hann reið biskups Ögmundar; reib hann þá með, 255. 

7) sína fyrri kjör , 255. «) sl. 255. o) orð , 255. 

io) úr því, 255. 



320 



BISRUPA SÖGUR 



Jón bitkup Antson. 



vaka yflr sér tólf sveina, en biskup lá í Arnarstofu. Eina nótt 
sendi síra Jón Arason Magnús klerk 1 við þriðja mann, og lét 
hann stefna biskup Ögmundi fram fyrir erkibiskupinn. Magnús 
var kunnugur, fór [efra um 2 Hóla svo enginn vissi af fyr en 
hann kom á Arnarstofu glugg og stefndi biskup Ögmundi ; var 
þá uppi fótur og flt; fékk hann mönnum [sínum] stefnuna, og 
skipuði þeim að fara sama veg, en hann strauk inn í stöpul 
og beið þar til þess kirkjunni var upp lokið, [komst hann svo 
inn :l í kirkju og allt inn í 4 biskups capellu, og hélt sig þar; 
hafði hann nóg að gjöra, að verja sig fyrir þeirra ásókn. En 
meðan máltíð gjörðist, voru menn til settir að geyma stöpul- 
dyrnar, en hann læddist og komst upp stigann á stöpulloptið 5 , 
og gátu þeir þá ekki haft hans meir 6 . Um nóttina eptir var 
varðhald haldið á T kirkjunni; komst Magnús þá út um glugg- 
ann og rendi sér ofan eptir stoðinni og svo slapp hann. 

5. Gekk þá út boð af biskup Ögmund, að enginn skyldi 
dirfast að fá þeim kost né neina hjálp, og svo fóru þeir kost- 
lausir nærri því, fengu stdra storma og rak 8 undir Grænland, 
og þaðan komust þeir með stórum áheitum til Húsavíkur innan 
xiv daga, og fengu sér kost hjá j>orleifi, föður þorgríms á 
Nesjum 9 , og sigldu með það til Noregs, jþar kom umboðs- 
maður biskups Ögmundar, sira Jón Einarsson, með allar sak- 
argiptir, dóma og forboð; var [ein sakargiptin 1 sú, að síra 
Jón Arason hefði stolið öllu kirkjunnar silfri frá Ilólum og 
haft með sér, en hann hafði þar á móti vitnisburði ráðsmanns- 
ins og kirkjuprestsins , að það væri allt í Hóla kirkju niður 
graflð, og með svoddan móti eyddi síra Jón Arason öllum 
sakargiptum biskups Ögmundar, svo biskupar þrír og [allir ka- 
núkar 11 dæmdu ónýtar allar klaganir biskups Ögmundar, sem 
sá dómur útvísar 12 . Fékk síra Jón Arason þá biskupsdæmið, 



j) prest, 255. 2) [yíirum, 255. 8 ) [strank, 255. 

4) é, 255. 5) stöpulsloptið, 255. «) metra, 255. 

r) f, 255. e) ráku, 255. 

©) Núpum, 255, og kann vcra það sé réttara, en þó hefir Jón Espólín 
kannazt við hitt. 

10) [fyrsta sökin, 255. 11) [fleiri, 255. 

la) (( útskn'pt of honurn er í lögbók Péturs Magnússonar i Hólum j getur 



en Odda stað fyrir síra Jón Einarsson, og voru þeir ástvinir 
til ellidaga. 

6. Anno CDdxxv kom biskup Jón út með biskupsdæmið, 
og ríkti á Hólum xxvj ár; sat hann eitt ár í kyrðum í sínu 
embætti 1 . Á öðru ári [síns biskupsdæmiV fjölmentu báðir 
biskuparnir til alþíngis; hafði biskup [Jón] þá með sér ix 
hundruð [að norðan 3 , en Ögmundur xiv hundruð manna 4 ; 
sættust þeir þá biskuparnir, fyrir meðalgaungu ábótanna og 
höfuðprestanna 5 , og hélzt meðan þeir iifðu. En þá þeir skiidu 
sáttarfundinn, þá kom boð frá Skálholti, að kirkjan væri brunnin, 
og fékk biskup [Ögmundur með það aungvit 6 , og annað þá 
hann kom [að staðnum 1 . Eldurinn kom i kirkjuna [á kvöld- 
saungstíð 8 , af þeim reykelsis eldi sem þá var hafður. 

7. En þá siðaskiptin komu eptir Ögmund 9 , þá sendi 
biskup Jón útSigurð 10 son sinn, að fá fríun af kónginum, að 
hann mætti blífa við sína gömlu siðu og eið, meðan hann 
Ufði, hvað hann fékk, og ailtíð var hann kóngsins vinur, og i 
vingan viðfógetann 1 1 , þartil að Marteinn var tekinn, og stundum 
veittu þeir honum allar kóngsins sýslur í Norðlendínga fjórð- 
úngi, að hann mætti ia þær tii (lénis þeim sem pi hann vildi. 

Eigi veit eg gjörla hvað þeim biskup Jóni og Marteini 
bar á milli , utan siðaskiptin, og honum þótti hann linur [við 
Daða, að ávíta hann um sína hórdóma 13 og frændsemisspjöll, 
sem hann lá í að jafnaðl, [sem eg get bevísað seinna 14 . Aldrei 
hcíi eg heyrt, að biskup Jón eður synir hans hafi tekið góz 
eður penínga af nokkrum manni með ofríki, án dóms og laga. 
Tvær reisur 15 reið hann í Bjarnanes, og tók það að sér eptir 
kóngsbréfum og dómum , sem dæmdir voru um Teit þorleifs- 



Jón bróðrr rriínD yíir hann komizt (segir sá er þetta heGr saman skrifað)", 

innskoisgrein i 254 og a innfestum miða i 255. 
i) biskupsdæmi, 255. a) [slepp. 255. b) [manns, 255, 

♦) manns, 255. 0) prestanna, 255. 0) [þa óvit, 255, 

7) [í ásana, og hann sá hcim á staðinn, 255. ») [um kvöldsaung, 255. 
9) biskup Ögmund dauðan, 255. 10) síra Sigurð, 255 

11) fóvitana, 255. 12) [léna hverjum, 255. 

is) [að ávíta Baða fyrir hans hórdóma, 255. 
»«) [slepp. 255, 15) reiðir, 265. 



322 



BISKDPA SÖGUK. 



J(5n biskup Arason* 



son; útskript af öllum þeim [bréfum er hjá erfíngjum síra Sig- 
urðar heitins, því eg sá þau öll á einni bók hjá þeim, en aldrei 
kom faðir rainn í Bjarnanes eður nokkurstaðar í Austfjörðu 1 . 

8. Eitt bréf skrifaði biskup Jón til páfanum í Róm, með 
IJlfi 2 ílanssyni, og bað hann skrifa sér til hvað hann skyidi 
gjöra af þeim Rómaskatti, sem féili í sínu biskupsdæmi , því 
þá var enginn erkibiskup í þrándheimi að taka við honum, 
sem áður hafði vani til verið; en hann fékk það andsvar aptur 
af páfanum, að hann skyldi gefa það fé fátækum; en ekki bjó 
undir því bréfi annað, og engin landráð , þó það væri sagt, 
því eg sá það bréf hjá síra Sigurði heitnum í pjátur-koiYri, og 
var ekki meir en þrjár línur. Og eigi vissa eg biskup Jón 
gjöra neitt í móti kónginum , nerna það hann vildi ei leggja 
af klausturin og kirkjurentur, og það, að Marteinn var tekinn. 

9. Tvær reiðír reið biskup Jón í Dali , til þess að koma 
lögum og stefnum yflr Daða 3 fyrir þau brot er hann féil í, en 
engan hernað iét hann þar gjöra, og það var undirrót þeirra 
óvinskapar, að hann fann að hans ósiðurn og illgjörðum, en 
að sinni get eg það ekki bréfsett; seinna megi þér það fá, ef 
þér girnist. 

þriðja og síðasta reið biskups Jóns og hans sona með 
honurn, Björns og Ara, í Dali, skeði anno 1550; riðu þeir þá 
til Sauðafells, og var þar þíng sett af Ormi lögmanni í millum 
þeirra biskups Jóns og Daða. Kom hann þar með herfólk, x 
tyger manns. Biskup gekk til kirkju, og þeir bræður, og menn 
þeirra nokkrir, og luktu kirkjuna að sér; hinir skutu þar inn 
byssum. Biskup stóð fyrir altari. þeir rufu þá kirkjuna á bak 
við altarið, og brutu i burtu bjórinn 4 , en slóu og skammfærðu 
í B kirkjudyrum þá sem ekki komust inn; en þeir, sem í kirkj- 
unni voru, hiífðu sér með þófum fyrir skotunum. Sagt [er 
og 6 heflr verið, að einn stór kompán, kallaður Dala-Markús, 
hafði dregið biskupinn frá altarinu, þar hann hélt á helguðu 
brauði, hvert niður féll, en einn prestur tók það upp með 



1) [dómum var hjá síra Sigarði Jónssyni og haus erfíngjum, 255. 

2) slýrimanni, b. v. 255. 

*) Guðmundsson, b. v. 255. 4) bjórþilið, 255. 

6) fyrir, 255. «) [slepp. 255. 



Jón biékup Arnson. 



BISKUPA SÖGUR. 



323 



munninum; en þá hann hafði dregið biskupinn upp á vegginn, 
þá sló sami Markús hann, svo úr honum [lellu þrjár tennur', 
og þá er sagt, að Daði hafi slegið sama Markús apturí Eptir 
það brutu þeir þilið frarnan uhdan kirkjunni; skipaði Daði þá 
þýzkum díeng, að drepa síra Hjörn mcð skoli, og hann skaut 
hann í handJeggfnú að hans skipan, en héön sat fyrir á [kist- 
unni fyrir kórdyrununi' 2 . Ari a tlaöi að skjóla Dað.aj en byssan 
vildi ekki laust láta. og þá sló Daði Ara til blóðs. 

10. Og þá þeir voru fángaðir, lét Ormur gánga dóm, og 
dæmdi þá friðhelga til kóngsius náðar 1 , og með það voru þeir 
hafðir til Snóksdals, en þeirra menn fóru allir norður sárir 
og meiddir; voru þeir fángaöir 2. dag Oklobris 1550. Reið 
síra Signrður þá í Urúlafjörð, og sendi þaöan tólf menn með 
friðar boðum 4 ; var sira Gottskálk [l'ormaður fyrir þeim 5 . Hann 
fékk litla stund að tala við biskupinn, Daða hjáverandi, en ei 
fengust þeir lausir hvað sem í boði var; sneru þá Norðlend- 
íugar aptur, því þeir vildu ei fylgja honum lengra vestur; 
sendi Daði° eptir umboðsmanni til Uessaslaða, og kom hanu, 
riðu síðan á stað til Reykholts með [allan herskarann og 1 þá 
feðga, og [Marteinn var þar með tt ; keypli Ari þá af hesta- 
manni umboösmannsins, er Christjan hét, að vísa sér að bezta 
hesti, og það gjörði hann; Ari komst á bak og ætlaði í burtu, 
en hesturinn varð 9 þá staður, Síðan fluttu þeir hann i Skál- 
holt, og þá [hina báða 10 . 

11. Fimta dag Novembris vildi umboðsmaðurinn ríða frá 
Skálholti, og vildi ekki hafa par með þá feðga, og sté hann á 
bak; þá drakk Daði honum til [af silfurstaupi 1 1 og gaf honum 
það 5 en Marteinn af 12 silfurskál og gaf honum hana líka, og 
báðu 13 hann í staðinn að láta forvara þá feðga til þess að 
skip kæmi, því þeir þóttust ekki menn til að [láta íbrvara 14 
þá fyhr Norðlendíngum, og hertu mjög að honum. Hann 



i) [hrutu þrjar tcnnurnar, 255. 2) [kistu fyrir kórdyrum, 255. 

3) naða, 255. 4) rriðarbrcf, 255. 0) [ryrir þeirri ferð, 255. 

o) þá, b. v. 255. t) [sl. 255. h) [biskup Marleinn, 255. 

«) var, 255. io) |feðga, 255. n) [silfurs(t)aup, 255. 

»*) slepp. 255. is) bað, 255. u) gcyma, 255, 



324 



HISKDPA SÖGUK 



Jón biskup Arftson. 



sté þá aptur af baki, og [sagði jörðin kynni vel að forvara 
þá 1 , og næsta dag þar eptir lét hann aflífa' 2 þá: Ara fyrst, og 
gaf hann böðlinum sinn hatt lil þess, að hann skyldi [sig 
hreinlega í einu afhöggva 3 , og það skeði svo. 

Eptir það var síra IJjörn úthafður í annan stað 4 , og var 
höggvinn miklu sári, og [þó baðst hann 5 lífs vegna 6 sinna 
margra barna, og gjörði þá fagran formála og lángan, og þá 
varð stans á; þá gekk Daði að með hast, og skipaði böðlin- 
um að aflífa hann, [svo hann talaði ekki meira, og þá var það 
gjört*. 

Síðast var hiskupinn útleiddur í þriðja stað, var honum 
þá sagt líflát hans sona, gekk hann með glöðum H yfirlit út, og 
hafði kross í hendi, sem [kvæði Ólafs útvísar 9 . Er það sögn 
sumra manna, honum hafl þá líf verið boðið, en hann hefði 10 
sagt: fyrst synir sínir hefði verið með sér, og larið, þá vildi 
hann fara með þeim; og er hann gekk fram hjá Daða, fþá 
upphóf hann sína hægri hönd og rétti hana að honum lt með 
signíngarmarki 12 þegjandi. Og í þriðja axarslagi sagði hann: 
In manus [tuas domine 13 , og heyrðu menn hann síðast það 
tala; en í sjöunda höggi tókaf 14 . Hefir mælt verið, að danskur 
maður einn hefði 1 5 sagt, að hvít dúfa hefði uppá kirkjuna flogið 
þá Ari var látinn, og önnur þá Björn fór, og þriðja þá biskup 
lézt, og flugu allar upp í lopt, svo lengi sem hann sá til, og 
hann gvét' 6 beisklega. 

f>eir feðgar höfðu messu hvern dag á meðan þeir voru í 
haldi, og gaf biskup sér og þeim guðs líkama hvern dag, og 
líka þann seinasta sem þeir voru til samans. Segi eg þetta 
að sögn gamallra dándismanna 1 7 , en ei veit eg sannindi önnur 
á þessu, því eg var þá niu vetra, er þetta skeði. 



1) [sagði: jörðin fcaim vel að gejma þá, 255. 

2) lífláta, 255. a ) [höggva sig hreinlega af í einu, 255. 
4) hér á inn vísa biskups Jdns, b. v. 255 utanmuls. 

.,) [þá bað hann, 255. «) sakir, 255. t) [og það var gjört, 255. 



p) huga og, b. v. 255. 9) |vísur Olafs hljóða, 255. 

10) hafði, 255. 11) [rétti hann að honum hönd sina, 255. 

12) signíngarmerki, *255. 

13) [slcpp. 255, þ. e. Drottinn, í þínar hendur (fel eg minn anda). 
w) höfuðið, b. v. 255. 15) hafi, 255. ie) af þessu, b. v. 255. 
17) dánumanna, 255. 



Jón biskup Arnson. 



BISKUPA. SÖGUR. 



325 



12. |>á umboðsmaðurinn kom til Bessastaða, drap bann 
bððulinn, og sagði hann væri ei verðugur að bera hatt Ara. 
En vermenn 1 drápu umboðsmanninn eptir jól, sem norðan að 
komu 2 , og xij með honum aðra, og heflr sagt verið hann hafi 
aptur gengið, og á hné komizt; var hann þá afhöfðaður. 

Um vorið eptir lét síra Sigurður sækja þá alla feðga til 
Skálholts xxx menn , og voru þeir jarðaðir í Hóla kirkju hver 
út af öðrum. Var þá mikili harmur á Hólum þá líkamarnir 
að staðnum komu, en öllum klukkum var hríngt þá fyrst sást 
til þeirra niður hjá Lángskálaholti , allt lil þess þeir voru i 
dómkirkjuna bornir; en kennimenn allir og kirkjulýður géngu 
út yfir tröð á móti þefm 3 feðgum, og létu bera líkamana heim 4 
með miklu fjölmenni. — En fyrir þessu gekk öllu og fyrir 
sagði [sá sálugi og góði mann síra Sigurður, biskups Jóns 
son 5 . — Bverir nú hjá eilífum guði hvílast [í éilífri dýro 6 . og 
himnaríkis vist, en þeir, sem þetta skemdarverk 1 gjörðu þess- 
um Jesu Christi viuum, befölum vær niðjar og eptirkomendur 
þessara loflegu sálugu manna almáttugum guði á himnum og 
þeirri heilögu þrenníng, fyrir það sára manntjón og fjandskap, 
smán og mínkun, sem vér fátækir þeirra eplirkomendur höfum 
orðið að líða. En þó þökkum vér almáttugum guði fyrir allan 
þann heiður, sem hann hefir oss síðan gjört, og fyrir hans 
vernd og varðveiziu. M. B. S. 9 



UM BiSKUP JÓN AilASON AÐ HÓLUM, 

eptir því sem sálugi herra Oddur hefir það uppteikna látið 
eptir skriii Magnúsar heitins Björnssonar, sonarsonar biskups 
Jóns, er þá var ix ára er þeir sálugu feðgar létust 10 . 

Anno CDcdLXXXiv fæddist biskup Jón Arason í Eyja- 



Norðlenzkir, 255. ») réni, 255. 

s) salugu, b. v. 255. 4) alla, b. v. 255. 

5) [sálugi síra Sigurður, son biskups Jóns, 255. 
e) [og munu vera komnir í eilífa dýrð, 255. 
7) og þenna dauða dag, b. v. 255. e) slepp. 255. 

0) þcssir undir settir stafir M. B. S. munu mcrkja, eptir því eg ræð, 
Magnús Björnsson, son M. Björna biskupssonar, b. v. 254. 

10) {>essi frásögn er að efninu til hin sama $em hér er á undan, og 



326 RISKUPA SÖGUK. Jón biskup Arason. 

■ 

íirði 1 . Hans faðir hét Ari, sem var sonur príors Sigurðar á 
Möðruvöllum ; hans móðir hét Elen Magnúsdóttir, hún var systur- 
dóttir ábóta Einars Isleifssonar á iMúkaþverá. [Olst Jón Ara- 
son biskup upp í Eyjafirði-, og eptir það í'aðir hans var and- 
aður vann hann fyrir móöur sinni, sem þá bjó á Laugalandi 
í Múkaþverár sókn, til þess hann hafði Ijóra vetur* um tví- 
tugt; eplir það iór hann til Ilóla til biskups Gottskálks, því 
ábóti Einar lagði honum gott til , og hann hafði látið kenna 
honum hjá sér í hans uppvexti. Siðan var hann á llólum til 
þess hann var vígSur til prests af biskup Gollskálk. Eptir það 
liann var vígður var hann skikkaður til lielgastaða í Reykjadal, 
en hann var þar ekki utan eilt ár. Og á meðan hann var 
þar fékk hann sína barnsmóður, Uelgu Sigurðardóttur. En á 
öðru árj síns prestlegs embættis var honum veitt það bene- 
íicium Hrafnagil í Eyjaíirði, og litlu síðar var hann kjörinn til 
prófasts í þeirri sýslu, og hélt þann stað allt til þess hann 
var kjörinn til officials embættis eptir afgáng biskups Gott- 
skálks. En á meðan biskup Gottskálk lifði sigldi hann tvisvar 
til Noregs fyrir bón biskupsins; í fyrra sinni kom hann út 
með viði til Uóla kirkju, og kom það skip 4 í líolbeins 5 ós og 
var öll kirkjan gjörð af tré. [Magnús heitinn: í fyrra sinni 
kom hann út með kirkju við, hver sett var við Kolbeins ós, 



iMagnús Björnsson heGr samið, en orðfærið er breylt, líklega cptir fyrir- 
sö'gn Odds biskups Einarssonar. -J»cssi sagan cr prentuð eptir afskript 
með hendi síra Torfa Jónssonar í Gaulverjabæ, sem nú er í safni Arna 
Magnússonar Nr. 236. Uo., bls. 281 — 312 (A) ónnur afskript meö 
hcndi Arna sjálfs, eptfr síra .lóni Erlendssyni í Villíngaholti , cr í sama 
handriti (236. 4to.) bls. 179—26,0; Htuð á aðra hvorja blaðsíðu (lí). Enn 
eru aðrar afskii))tir ýngii, og er ejh þeirra í safni Hasks, Nr. 52 í 4to, 
bls. 73—83, og kallað <4 skrif líjörns IMagnússonar 1 ' (þ.e. Magn. Hjörnssonar) ; 
þar sem þess er getiö er það hér kallað C. 

1) B hefir fyrirsögn: Um biskup Jdn Arason. Fyrst um hans forcldra. 
— Rn frásögnin sjálf byrjar svo: Hans faðir hét Ari, o. s. frv. — C hcíir 
fyrirsögn: Framburður og skrif Björns Magnússonar (!) um biskup Jdnj 
en byrjar frásögnina eins og A. 

2) [Jón Arason var barnfæddur í Eyjalirði og þar ólst hann upp, B. 
a) sl. B. 4 ) út, b. v. B. ö) lár] b. v. B. 



\ 



Jón hiskup Arnson. 



BISKUPA SÖGUR 



327 



eins að gjörð og timburstofan á Hólum, utan hún var öll 
með tré 1 . 

Enn í annað sinn sigldi hann með níu merkur gulls, og 
lét hann smíða úr því gulli utanlands þann góða gullkaleik" 5 
sem Danskir tóku frá kirkjunni á Hólum og höfðu í burt anno 
1 5 5 1 3 , eptir það biskup Jón var af tekinn. 

% En meðan hann var á IJrafnagili hafði hann fyrst 4 
þrjár kirkjur, [áður en hann varð prófastur 5 . 

En eptir afgáng biskups Gottskálks var hann skikkaður 
til officials embætlis yfir IJóla stikti, og eptir það var hann 
almennilega kjörinn til biskups af öllum prestum i Hóla stikti, 
nema af síra Pétri Pálssyni, sem seinna varð ábóti á Múka- 
þverá, og sat hann þá á llólum um veturinn , því ekki var 
fffirt að sigla um haustið, þá hann var kjörinn ; þá var Daturn 1522. 

Á því sama hausti, 1522, kom út biskup Ögmundur Páls- 
son, Skálholts biskup , og vildi hann þá hafa ráð yfir báðum 
stiktunum, og ráða svo bæði biskups útvalníngu og öllu öðru; 
en hann vildi í engan máta líða né samþykkja, að síra Jón 
Arason skyldi verða biskup á Hólum, heldur vildi hann kjósa 
þar til einn prest úr Skálholts stikti, sem hét síra Jón Einars- 
son, því hann vonaði, að hann mundi verða sér undirdánngur ; 
og þar fyrir sló hann nokkrum sökum uppá síra Jón Arason, 
og skrifaði eitt opið forboðs bréf, og sendi einn sinn prest 
með það norður til Hóla, sern hét síra Ölafur Gilsson; hann 
átti að lesa það bréf yfir síra Jóni Arasyni. En þá fyr nefndur 
prestur síra Ólafur kom norður, þorði hann ekki að fara heim 
til Hóla, heldur fór hann á næsta bæ, sem heitir Víðirnes, og 
beið þar, og sendi einn mann heim til staðarins, og bað síra 
Jón Arason að flnna sig þar, hvað hann lézt mundi gjöra, og 
sagðist vilja koma þángað á eptirfylgjandi degi. En hann 



>) [sleppir B. 

2) í A cr þcssi athugagrein utanniáls: u Kaleikur þcssc scigest forœrdl 
verid hafla alT Mayt Grotrurstanum aíT Muschou. H. Th." — Höndin á 
þessari athugagrcin er síra Torra í Gaulvcrjabæ. Staiirnir U. Th. er óvíst 
hvað þýði (Herra Thorlákur = þorlákur biskup SkúlasonV — eðallannas 
Torlevius = Hannes J>orleifsson?). 

a) eyða fyrir ártal. í B. 4 ) sl. li. t>\ jsl. B. 

U. B. 22 



328 



BISKUPA SÖGUK 



Jón biskup Arason. 



liafði hjá sér einn prcst, sem hét þorsteinn Gunnason , þann 
kallaði hann til sín, og lagði yfir hann 1 sín klæði og setli uþpá 
liann múkahúfu með strút 2 f svo sem þá var siður lil, og I(U 
hann svo fara gángandi til fundar við síra Olaf. Og hann 
iét alla sína sveina i'ara með honum, og Ara son sinn, sem 
þá var enn úngur piltur. En þegar þeir fundust, meinti síra 
Ólafur að það vœri sjálfur oííicialis og biskupsefnið, og hneigði 
sig mjög fýrir síra þorsteini, og stakk hatti sínum undir hönd 
sér, [og lók upp bréf hiskups Ögmundar íir púngi sínúm 3 , 
og fékk síra þorstcini. En í því sama bili datt hans hattur á 
jörð; þá skipaði síra þorsteinn Ara Jónssyni af valdi að taka 
upp hatt prestsins, [og þa8 gjörði hann 4 , og svo skildu þeir 
með það. Síra þorsleinn lofaði að senda honum svar aptur 
annars dags; en síra Jón Arason sá aldrei það bréf biskups 
Ogmundar, þvi síra I>orsteinn sá ráð fyrir þvi; og fór sira 
Ólafur Gilsson erindislaust heim aptur til Skálholts. En síra 
Jón Arason skrifaði biskup Ögmundi til seinna afsökunar bréf, 
og neðan á bréfinu eina vísu sextánmæita, sem svo endaðist: 

Setti niður sinn hatt, 
sveininn 5 fann hann 6 þorstein. 

þá hið fyrsta formerkti biskup Ögmundur, að þar hefði verið 
brögð í tafli , og líkaði honum þetta mjög illa. Eptir 
það sendi biskup Ogmundur fyrnefndan síra Pétur Pálsson til 
Móla, og íór hann líka erindislaust. llonum var fylgt íArnar- 
stofu og þar beið hann til þess hann reið þaðan aptur. 
[Biskup Ögmundur gefur síra Jóni Arasyni þá sök í Ueykja 
dómi, að hann hafl út sent týgjað fólk fyrir biskupsins sendi- 
boða, og látið taka síra Pétur Pálsson, sem settur hafi verið 
officialis af herra biskupinum, og byrgt í húsi um fimm nætur 
eða meir 7 . 

Síðan sendi biskup Ögmundur síra Jón Einarsson norður 
til Hóla, hvern hann viidi láta útvelja í stað biskups Gott- 



1) b. v. «. 

2 ) sernol, B.j sbr. Finn. Job. Hist. Eccl. Ií, G52 atligr. 

3 ) [ leitnði bréfapúngsins mcð incstii hævcrsku, C. 
[livað Ari gjóroi með mikilli reverentiu ,C 

5) svcinninn, B. e) sl. B. r) |sl. B, C, 



JÖn biskup Arason* 



BISKUPA SÖGUR. 



329 



skálks ; tók síra Jón Arason honum 1 heiðnrlega, og héll honum 
stóra veizlu og hans mönnum, en ekki varð af bréfalestrinum 
heldur nú en fyrri 2 , því síra Jón vildi ekki lcsa bréflð, og 
svo reið hann í hurtu. 

3. En á móti páskum sendi síra Jón Arason til Skál- 
holts einn sinn svein, sem hét Ólafur Ormsson, sem var í 
Dal, til biskups Ögmundar, með friðsamlegt forlíkunar bréf. 
Biskup Ógmundur lók honum vel, og lét tvo sína sveina vera 
hjá honum í einni stofu um páska hátíðina, og lét hann fá 
nóg öl að drekka. 

En á fjórða dag í páskum hvörfu háðir sveinar biskups- 
ins frá Ólafi Ormssyni, svo hann vissi ekki hvað af þeim varð. 
En um morguninn eptir [spurði hann af almúga mönnunv', að 
biskup Ögmundur hefði riðið í gær með mikinn fjölda manna, 
og ætlaði að ríða norður í landið til Hóia. Ólafi varð þá ekki 
golt við, og honum varð seint um að ná þeim tveimur fylgju 4 
hestum, sem hann hafði , en þá hann hafði náð þeim 5 , reið 
hann sem mest hann gat, og náði biskup Ogmundi og hans 
mönnum í Mælifellsdal, og reið fram hjá þeim yfrum Héraðs- 
vötn og að J>verá, og svo fram [Vindárdal 6 aö Kjarvals- 
stöðum og heim til Hóla 1 , og sagði hvað títt var. Reið síra 
Jón Arason þá strax ofan að Kolbeins" ós til skips; en þá 
hann kom að Asi, þá reið biskup Ögrnundur frá Skúfstöðum 
heim að Hólum og með honum þrjú hundfúð manna. þrengdi 
hann þá llóla prestum til að kjósa síra Jón Einarsson til 
biskups, og tóku þeir allir aptur hina fyrri kosníngina, nema 



j) hnnn, B. 2) fyrr, B. 

3) [fékk hann njósn af því, þó lcynt ætti að \cra, C. 

4) fylgi, B. *) tvcimnr fylgc hcstum, 1). v. B. 

0) u þetta: fram Vindárdal, getur ekki staðizt, og má vcra cinnhvcrn 
vcginn rángt. Vindárdalur liggur áptur úr Bjaltadal, og snýr þolninn ;» 
honum í austur coa suðaustur. En af fcrð þessa manns cr auðséð, að 
hann hefir riðið almcnníngs veg út eptir Skagafirði, og svo yfir Iliísháls, 
það bevísa BrcUka og Kjarvalstaðir, hefir hann svo ekki komið nærri Vindár- 
dal". athugagrein Arna Magnússonar við B. 

7) Ceptir Hjaltadal að HOIum, G. 

e) [ár], b. v. B. V ^ ,} i lI ' 



330 



RISKUPA SÖGUR 



3ón biskup Arason. 



tveir prestar, annar þeirra var IJóla ráðsmaður, sem bét 
Nichulás, en annar var kirkjuprestur , sem hét síra Tumás, 
hann varð seinna ábóti á Múkaþverá. Káðsmaðiuinn fór þá 1 
fyrir há-altari , og lét staðarlyklana uppá skrínið, en tók sinn 
stóran mathníf í hvorja hönd, en menn biskups Ögmundar báru 
að honum þófa, og tóku hann svo , og drógu hann út af 
kirkjunni. Og eptir það höfðu þeir hann 2 frá staðnum í hest- 
tagli, og fóru harðlega með hann, en hann vildi aldrei gefa 
sig né gánga á hönd biskup Ögmundi, og þá þeir komu fram 
Mælifellsdal, sleptu þeir honum þar. 

4. Síðan sendi biskup Ögmundur þeim þýzku íKolbeins* 
ós boð, og fyrirbauð þeim að flytja síra Jón Arason , og þeir 
skyldu iáta hann lausan , eliegar hann skyldi koma sjálfur og 
láta slá þá. En þeir sendu honum aptur þau boð , að þeir 
þyrði vel að finna iiann, og það mætti ske, að þeirspörðu honum 
livorki lóð né krúð, eða púður. Eptir það lét hann xij sveina 
vaka yfir sér, á meðan liann var á IIólum 5 hann lá í Arnar- 
stofu. En eina nótt sendi síra Jón Arason einn sinn mann, 
sem hét IVlagnús klerkur, og tvo menn með honum, og lét 
hann stefna biskup Ogmundi fram fyrir erkibiskup. I>essi 
Magnús var alkunnugur, og fór efra um Hólana, svo enginn 
vissi af honum fyr en hann kom upp að gluggnum á Arnar- 
slofu , og stefndi biskup Ögmundi, og fékk sínum fylgjurum 
slefnuna, og skipaði þeim að fara sama veg aptur. En [hann 
fór 4 inn í stöpul, og beið þar til þess kirkjunni var upp lokið ; 
þaðan fór hann inn í kirkju, og í biskups kapellu, og hélt sig 
þar, var þá uppi fótur og fit, svo hann hafði nóg að gjöra 
að verja sig fyrir þeirra ásókn; og á ð meðan verið var að 
máltíð, voru nokkrir menn setlir til að geyma stöpuldyrnar, 
svo hann kæmist ekki út úr kirkjunni. En hann [læddist og fi 
fór upp stigann, og komst svo á loptið í stöplinum 7 . En um 
nóttina eptir var haft varðhald á kirkjunni; komst Magnús þá 
út um einn glugg, og ofan á útbrotið og rendi sér ofan eptir 



*) sl. B. 2) í luirl, b. v. B. 3 ) [ár], b. v. B. 

.1; |hami gut ei syo fljótt í burtu komizt, komst, C. 

a) þann. B.j að, A. 0) [sl. B. 

7) svo þeir g/Uu þá ekki hafl lians mciia, b. v. C. 



t 



J<5n biskup Arason 



BISKUPA SÖGUR. 



331 



sloðinni 1 , og [svo slapp hann, svo þeir gátu ekki haft hans 
meira 2 . 

5. f>á lét biskup Ögmundur út gánga það boð , að eng- 
inn skyldi dirfast að fá [síra Jóni Arasyni nokkurn 3 kost, eða 
veita honum eður 4 hans fylgjurum nokkra hjálp, og svo fóru 
þeir nálega kostarlausir, og fengu stóra storma, og rak þeirra 
skip undir Grænland 5 . þaðan komust þeir með stórum áheit- 
um norður til Ilúsavíkur innan xiiij daga, og fengu sér kost 
hjá þorleifi , sern var faðir þorgríms á Nupum , og með það 
sigldu þeir til Noregs. þar kom líka síra Jón Einarsson, um- 
boðsmaður biskups Ögmundar, með margar sakargiptir, dóina 
og forboðsbréf á móti síra Jóni Arasyni. Ein sökin var sú, 
að Jón Arason hefði stolið öllli kirkjunnar silfri frá Hólum, og 
haft það með sér til Noregs. En hann hafði þar á móti vitnis- 
burði ráðsmannsins og kirkjuprestsins , að það væri allt niður 
grafið í Hólakirkju, og með svoddan hætti eyddi síra Jón Ara- 
son öllum sakargiptum biskups Ogmundar , svo að þrír biskupar 

• • 

og allir kanúkar dæmdu allar klaganir biskups Ogmundar ónýtar, 
svo sem sá dómur útvísar og inniheldur; [sá dómur finnst á 
löghók Péturs Magnússonar í Hólum 6 . Og fékk síra Jón Ara- 
son þá biskupsdæmi, en Odda stað í Skálholts stikti fyrir síra 
Jón Einarsson. Og þaðan í frá voru þeir svo sem beztu ást- 
vinir, allt til þeirra dauðadags. 

6. Anno 1525 kom biskup Jón Arason til íslands með 
biskupsdæmi ; hann sat á Ilólum xx ár og hálft sjötta, og sat 
hann um kyrt fyrsta árið. En á öðru ári hans biskupsdæmis 
Ijölmentu biskuparnir báðir til alþíngis, og hafði bisktip Jón 
þá jx c manns 7 , en biskup Ögmundur xiiij c8 . Sættust þá biskup- 
arnir fyri meðalgaungu ábótanna og höfuðprestanna, og sú 
sátt og forlíkun hélzt á meðan þeir lifðu. [En eptir þann 
samfund , þegar þeir skildu, þá komu boð frá Skálholti til 
biskups Ögmundar, að dómkirkjan væri brunnin af voveifleg- 
um eldi; féll hann þá strags í aungvit. En sá eldur hafði 



i) trjánum, C. a) [slapp mcð það íir þeirra höndum, C, 



3) [þeim í Osinn eður síra Jóui , C. 4) og, B. 

5) Grenland, B. e) [sl. B. t) manna , B. 

•) al. xiijc, A. M. í Bj MD (= ^mtÁn hundruð), C. 



332 BISKUPA SÖGUR. Jón bishup Arason. 

komið til af reykelsis eldi, sem þá var hafður í kirkjunni um 
kvöldsaungs tíma; en annað aungvit hafði hiskupinn fengið þá 
. hann kom svo nærri staðnum, að hann sá kirkjan var brunnin 1 . 

7. En eptir það Viðey var tekin, og siðaskiptin upp 
komin í Skálholts stigti, og biskup Ögmundur í burtu íluttur 
úr landinu, þá kóngsvaldið vildi þrengja biskup Jóni til að 
meðtaka ordinantiuna og þá nýju siði og evangeliskar cere- 
moniur, þá sendi hann son sinn síra Sigurð á Grenjastöðum til 
Danmerkur, að fá fríun af kónginum, að hann mætti vegna síns 
eiðs blífa við þá gömlu siði á meðan hann Iifði ; [og segja 
sumir 3 að hann hafi það fengið*, og iiann hafbi alltíð haft 
kóngsins hylli og vináttu framan til , og líka verið í vingan 
við hirðstjóra og við fóvitana, allt til þess að herra Marteinn 
Einarsson var tekinn. Og það er ein 4 bívísíng þar til, að 
kóngsins lénsmenn veittu honum stundurn allar kóngsins sýslur 
í Norðlendínga fjórðúngi, svo hann mætti skikka þær til for- 
léníngar út af sér, þeim sem hann vildi. 

En eg veit ekki gjörla, hvað biskup Jóni og herra !VIar- 
teini bar á millum, utan það sem kom til af siðaskiptunum, 
og í anuan máta, að biskup Jóni þótli herra Marteinn of linur 
við Daða Guðmundsson vestur í Snóksdal, og ekki straíía hann 
né um vanda svo sem tilheyrði fyrir hans ókristilegan lifnað, 
hórdóma og frændsemis spjöll og blóöskammir , sem hann 
Daði lá í, og aktaði hvorki guð né;menn, svo sem seinna skal 
bevísað verða. 

En það heíi eg aldrei heyrt með sannindum, að biskup 
Jón Arason eða hans synir hafi nokkurn tíma tekið að sér 
góz og eignir eður penínga fasta eður lausa al' neinum manni 
með ofríki, án dóms og laga; það vita gamlir menn, að hann 
reið tvær reiðir austur til Bjarnaness, og tók þann stað að sér 
eptir kóngleg[rar] Mayts bréfi, og eptir þeim dómum, sem 



1) þcssu frá |um kirkjubrunann sleppir C. 

2) u Magnus indubitanter asserit", |þ. c. Magnús segir það óhikað] 
mcð hendi síra Torfa utanmáls í A, og helir það tillit til þcss, sem segir 
í rilgjöröMagnúsar hér fyrir framan (bls.321): u h V að hann rékk 1 ' o.s.frv. 

3) [hvað eg hygg hann fengið hafi, C. 
sl. B. 



•Mu biskup Arason. 



MSKUPA SÖGVR 



333 



dæmdir voru um Teit þorleifsson. Útskrift af öllum þeim 
bréfum vona eg finnist hjá erfíngjum síra Sigurðar beitins 
Jónssonar; [því þau höfðu verið öll á einui bók hjá honum á 
Grenjastöðum ? þá Magnús heitinn Björnsson var þar 1 ; [en 
aldrei kom síra Björn heitinn Jónsson tilBjarnaness, eða nokkurs- 
staðar í Austfjörðu*. 

8. Eitt sinn 3 skrifaði biskup Jón páfanum til í Ilóm, 
með íflfi Hanssyni , og bað hann að láta 4 skrifa sér lil, hvað 
hann skyldi láta gjöra af þeim Rómaskatti, sem til félli í 
Hóla biskupsdæmi, því þá var enginn erkibiskup í þrándheimi 
í Noregi að taka við þeirn skatti , svo sem áður hal'ði siðvani 
til verið. En hann fékk það andsvar aptur af páfanum, að 
hann skyldi gefa það fé fátækum, og það bréf hafði líka verið 
hjá síra Sigurði heitnum Jónssyni á Grenjastöðum í pjátur koffri, 
og var það ekki utan fáeinar línur 1 . Ekki bjó annað undir 
því bréfi , þó það hafi verið sagt eða skrifað uppá biskup Jón, 
að hann hafi viljað ráöa land undan kóngi, og ekki hefi eg 
heyrt, að biskup Jón hafi gjört neitt á móti kónginum í Dan- 
mörk, utan það, að hann vildi ekki [samþykkja að klaustrin 
ebur þeirra góz og eignir, og kirknanna rentur 6 , legðist af, 
undir kóngsvaldið; og það annað 7 , að herra Marteinn Einars- 
son biskup í Skálholti var lekinn til fánga. 

9. Tvær reiðir reið biskup Jón vestur í Dali, og yar það 
hans erindi, að hann vildi láta stefna Daða Guðmundssyni og 
koma honum fyrir lög, fyrir þau brot, sem hann hafði í fallið; 
það var undirrótin og helzta sök og tilefni til þeirra óvináttu, 
að biskupinn ávítaði hann og bannselti hann fyrir hans vondan 
lifnað og illa breytni; [en öngvan hernað lét biskupinn þar gjöra. 
f>etta verður allt bevísað, þó það sé ekki hér inn sett að sinni . 

Sú þriöja og seinasta reið biskups Jóns og hans sona, 
síra Björns og Ara, sem riðu með honum vestur í Dali, skeði 



i) [þar sá eg þau öll á einui bók hjá honum , C. 
«) [sleppir C. s) bref, C. 4) sJ. C. 

5) „Magnus heitcn sa þar breíTcð ey meir enn 3 lynui", utanmáls í A, 
nieð hcndi síra ToiTa. 
e) riettur, B. [lcggja af kirkjuréttinn gamla, og, C. e) [slepp. C. 



334 



BISKUPA SÖGDR. 



Jón bísluip Arason 



Anno Christi 1550. Riðu þcir þá til Sauðafells , svo sem annar- 
staðar fintist með fleirum orðum uppskrifað, (hverir sem það 
girnast að vita). Setti Ormur Stullason lögmaður þar þá 
þíng á millum þeirra biskups Jóns Arasonar og Daða Guð- 
mundssonar, kom þá Daði þar með tiu tygi 1 manna 2 hervopnaða. 
Gekk þá biskup Jón til kirkju þar á Sauðafelli, og þeir bræður 
Björn og Ari með honum og nokkrir þeirra menn, sem lokuðu 
að sér kirkjuna, og báru fyrir hurðina það sern þeir gátu og laust 
var, en biskupinn stóð við altarið ; skulu þá menn Daða með 
byssum inn í kirkjuna, og skemdu nokkra biskupsins menn, 
sem stóðu fyrir utan kirkjudyrnar og ekki komust inn í kirkj- 
una; en þeir sem í kirkjunni voru hlífðu sér fyrir skotunum 
með þófum. Eptir það lét Daði rjúfa og brjóta í burtu bjór- 
þilið á bak við altarið og draga biskupinn þar út frá altarinu, 
en hann hélt á helguðu brauði , hvert niður hafði fallið, en 
einn' prestur tók það upp með túngu sinni. Og er sagt, að sá 
maður, sem biskupinn dró út uppá vegginn , haíi verið einn 
stór kompán, og kallaður Dala-Markús, og sá sami haG slegið 
biskupinn svo hart, að úr honum hafi fallið þrjár tennurnar; 
og þá það var sagt Daða, hafði hann slegið þenna sama Mark- 
ús aptur. Eptir það brutu þeir þilið framan undan kirkjunni; 
þá skípaði Daði einum þýxkum dreng að skjóta síra Björn 
Jónsson, og drepa hann, þar hann sat á kistunni fyrir framan 
kórdyrnar, og skaut sá drengur hann í handlegginn, enAri Jóns- 
son ætlaði að skjóta Daða, en hans byssa vildi ekki [laust 
láta 3 , þá gekk Daði að honum og sló Ara til blóðs. 

10. En þegarþeir feðgar voru fángaðir, lét Ormur Stulia- 
son gánga dóm út, og voru þeir feðgar dæmdir friðhelgir til 
kóngsins náða; en það hjálpaði ekki. Síðan voru þeir hafðir 
líl Snóksdals , og þetta skeði annan dag Oetobris 4 , að þeir 
voru fángaðír á Sauðafelli, en þeirra menn voru sumir særðir 
og illa skemdir, svo þeir lágu lengi í sárum, en hinir allir 
fóru norður, sem undan komust, og sögðu þau tíðindi, sem 



1) þannig heíir án efa Magnús Björnsson talið (sbr. bls. 322), og svo 
hafa hér li (xcx) og C (ll); cn A hcíir xv tigi. 

2) menn, B. 8) | lossa , C. 

4) Fimtudag næsta efftcr Michael, A (utanmáls). 



J<5n bisknp Arnson. 



BISKUPA SÖGUR 



335 



gjörzt höfðu. I>á safnaði síra Sigurður Jónsson að sér nokkr- 
um mönnum, og ætlaði að ríða í Dali, og fá þá feðga lausa; 
en hann reið ekki lengra en í Hrútaíjörð. þaðan sendi hann 
xij rnenn með friðarboðum, og var herra Marteinn í ferðinni 
með þeim , og trúlofaði , að leggja það bezta til sem hann 
kynni, þó þar yrði ekki af ; foríngi þeirra manna hét Gott- 
skálk; hann fékk litla stund að tula við biskup Jón, Daða hjá- 
verandi , en þeir fengust ekki lausir, hvað sem í boðum var. 
Eu þeir Norðlenzku sneru norður aptur, því þeir vildu ekki 
fylgja síra Siguröi vestur lengra. 

En Daði sendi til Bessastaða eptir umboðsmanninum ; en 
þegar hann var kominn, riðu þeir af stað frá Snóksdal með 
sinn herskara suður til lleykholts, og höfðu þá feðga með 
sér. Herra Marleinn var þar líka með. Hestamaður umboðs- 
mannsins hétChristjan; að honum keypti AriJónsson í ferðinni, 
að vísa sér að þeim bezta hesti, og það gjöröi hann. Ari 
komst þá á bak, og aHlaði strax að ríða í burtu, en hesturinn 
[varð staður undir houum, svo hann komst hvergi 1 . Síðan 
fluttu þeir þá feðga [til Skálholts-. 

II. En íimta Novembris vildi umboðsmaðurinn ríða í burtu 
frá Skálholti heim aptur til Bessastaða, og sagðist ekki vilja 
hafa par með þá feðga, en þá hann var kominn á einn hest, 
drakk Daði honum til [eitt silfurstaup", og skenkti honum það. 
Herra Marteiun drakk honum til [eina silfurskál 1 og gaf hon- 
um hana[. En þeir báðu umboðsmanninn inniliga 5 , að láta 
forvara þá feðga á Bessastöðum, til þess skipin kæmi, því þeir 
þóttust ekki vera færir til að varðveita þá svo lengi fyrir 
Norðlendíngum ; og þeir fylgðu sér mjög að við hann. þá sté 
hann af bakí aptur og sagði , að jörðin kynni vel að geyma 
þá. Og næsta dag þar eptir lét hann aflífa þá 6 , og var Ari 



1) [var þú ramstaöur, og fór ckki úr stað, ('. 

2) [meö slóru varðhaldi í Skálholt, C. 

») [af silfurstau|)í, C. 4) [af silfurskál, C. 

5) [og báðu hann báðir i staðinu, C. 

e) U I550. 7da Jdus Novembris (0: 7. Novembr.) sem þá var faustu- 
dagrinn næstr fyrlr Martcins mcsso, var biskup Jon Arason halshöggvinn 
í Skalholltc. Vide Sigurdar Registr frá Hólum p. m, ]9. n athugagrein 
Arna iMagnússonar i D. 



336 



RISKUPA SÖGDR. 



J<ín biskup Arasmi, 



fyrst út leiddur til aftökustaðarins , og gaf hann böðlinum 
sinn hattj til þess að hann skyldi afhöggva sig hreinlega , svo 
af tæki í einu , og það skeði svo. þar næst var síra Björn út 
leiddur, en þó í annan stað, og þá hann \ar höggvinn mikið 
sár, bað hann sér lífs í guðs nafni, vegna sinna margra barna, 
með mörgum og minnilegum orðum, og varð þá stans á fyrir 
böðlinum; þá gekk Daði að, og skipaði böðlinum með hasti 
að aflífa hann strax, svo hann talaði ekki íleira, og þá var það 
gjört. 

Síðast var biskupinn út leiddur í þriðja stað, og var hon- 
um þá sagt andlát hans sona, og gekk hann út með glöðu 
geði og góðum yflrlitj og hafði krossmark sér í hendi', og 
segja sumir að honum haíi verið boðið líf, en hann hafði svarað 
og sagt: fyrst synir sínir hefði farið með sér, þá vildi hann 
fara með þeim. Og þá hann gekk fram hjá þar sem Daði stóð, 
þá upplypti hann sinni hægri hendi, og rétti hana að honum 
[þegjandi, þó með signíngar marki 2 , og gekk svo með gleði 
til síns lífláts, og gjörði áður fagran og lángan formála með 
mörgum góðum orðum, og gaf öllum blessun. Og þá hann 
var höggvinn það þriðja axarslagið, sagði hann: In manus tuas 
Domine, eto. f>að heyrðu menn hann seinast tala, en ekki 
tók af höfuðið fyr en í sjöunda höggi. 

Einn danskur maður, sem þar var viðstaddur, hafði sagt, 
að þá Ari var andaður hefði ein hvít dúfa flogið uppá kirkjuna, 
og önnur þá síra Björn lézt, og þriðja þá biskup Jón var af 
tekinn , og þær hefði allar ílogið upp í loptið svo lengi sem 
hann sá til; og þessi maður hafði grátið beisklega. 

En á meðan þeir feðgar voru í varðhaldinu, höfðu þeir 
hvern dag haft messu, og létu hvern dag gefa sér guðs lík- 
ama, líka þann seinasta daginn, sem þeir voru til samans. 
Sumir segja, að biskup Jón hafi sjálfur bæði gefið sér og þeim 
sakramentið, en aðrir segja, að í sínu húsi hafi verið haldinn 
hvor þeirra, og sinn prestur og djákni hjá hvorjum, og þetta 
er sögn gamallra dándismanna, leikra og lærðra, sem þar vissu 
tii. Menn mega lesa kvæði Ólafs um þeirra líflát. 



1) sem kvæði Olafs útvísar, b. v. C. 

2) [meö signuðu krossmarki þegjandi, C. 



Jrtn hisluip Arasnn. 



BISKUPA SÖGUR. 



337 



12. En þá umboðsmaðurinn kom heiip aptur til Bessaslaða, 
þá haföi hann drepið böðulinn, og bölvað honum, og sagt, bann 
væri ekki verðugur að bera fbatt Ara' ; en það veit eg ekki 
með sannindum. þetta skeði á því ári , þá datum skrifaðist 
1550, svo sem áður er sagt. 

En á sama vetri eptir jólin, þá norðlenzkir vermenn voru 
komnir norðan [að, suður á Nes 2 , drápu þeir umboðsmanninn 
og [xij aðra :l með lionum, og er sagt, að hann hafl gengið 
aptur og komizt á hné, og verið eptir það afhöfðaður. 

En um vorið eptir [lét sira Sigurður Jónsson sækja alla 
þá feðga til Skáibolts , og sendi þángað xxx menn 4 , og þegar 
líkamarnir 5 kornu svo nærri staðnum, að til þeirra sást niður 
bjá Leikskálaholti , þá var hringt ölliim klukkum allt til þess 
að líkamarnir voru komnir inn í dómkirkjuna, og allir kenni- 
meiin og kirkjulýður gengu út á móti þeim út yíir trððina, og 
létu bera þá beirn með mikiu íjölmenni, og fyrir öilu þessu 
gekk og fyrir sagði síra Siguröur sálugi, sonur biskups Jóns°, 
og var þá rnikill barmur á Hólum. En vér efunst ekki, að 
þessir feðgar muni vera bjá guði , í eilífri dýrð og himna- 
ríkis vist, og vér óskum þess af þeim lifanda guði fyrir hans 
kæra son Jesum Christum, að hvenær sem vér eigum héðan 
að fara úr þessum auma heimi, þá megum vér verða inn 
leiddir [í þá eilífu dýrð og sælu, og íinna þar þessa guðs vini 
með öllum 1 útvöldum. f>að heyri guð himneskur faðir fyrir 8 
Jesum Christum. Arnen. 

Vér viljum einnin bífala þá menn almáttugum guði, sem 
valdir hafa verið af því lífláti þeirra sálugu 9 höt'ðíngja; en þó 
þeirra niðjar og eptirkomendur hafl í'engið svo stórt manntjón, 
og ofan á það orðið að líða mikinn tjárskaða og stóra mínkun 
og foröktun, þá kunnum vér aldrei að fullþakka þeirri heilögu 
þrenníngu fyrir sína guðdómlega vernd og varðveizlu, og fyrir 

1) [svo góftan hatt cptii* Ara, því böðullin:) vildi ckki sleppa honum, C. 

2) |á Suðurncs, B. 3) [xiv alls , C. 

4) | sókti síra Siguröur, sonur Jóns biskups, mcð xxx incnn, þá feðga 
til Skáiholts, C. 

6) líkmcnnirnir, B. 

e) hér hættir C, og setur nafn undir: tt BjÖrn Magnússon m. c. h." 

7) guðs, b. v. B. «) sinn clskulegan son, b. v. B. 
9) og loflegu, b. v. B. 



338 



BISKUPA SÖGUR. 



Ján biskup Arason. 



allan þann heiður og upphefð, sem guð almáttugur hefir oss 
síðan veitt, biskups Jóns niðjum og eptirkomendum, hvar fyrir 
guð sé lofaður og blessaður að eilífu. Amen. 

Magnús Björnsson var níu vetra anno 1550; hann ólst 
upp hjá síra Sigurði Jónssyni, og hefir hann því gjörla spurt, 
hvernig það hafi allt til gengið. En biskup Jón hafði verið 
fæddur á því ári, þá datum skrifaðist CDcdlxxxiv. 



II. 

ÆFISAGA OG ÆTTBÁLKUR JÓNS BISKUPS ARASONAR 

OG BAHNA HANS. 



1 Historian af biskup Jóni Arasyni á Hólum, 

og um hans ættfólk , niðja og tengdamenn. 

Föður ælt biskups Jóns: Móðurætt biskups Jóns: 
Sigurður prior á Möðruvöllum. Orný, skyrkerlíng kölluð. 

f>óra ísleifsdóttir, [kölluð brók 2 . 
Ari Sigurðsson átti Elínu Magnúsdóttur og þóru; hennar son 
biskup Jón Arason. Elín móðir biskup Jóns bjó á kotinu 
Grýtu, nærri Múkaþverá, í ekkjulífi sínu, með litlum efnum. 
Svo eitt haust, sem ekki voru [matvelar á bænum 3 , nema 
snemmbær kýr í vonum, og Jón [sonur hennar 4 þóktist líða 
sáran sult meðan kýrin þrokaði, þá talaði hann til eitt kvöld 
við móður sína, að hann yrði að skera einhverja ána úr inn- 
stæðunni heldur en líða neyð, þá af réð Elín 5 honum það: 

1) |>cssi ritgjörð er prentuð eptir afskript af ættartölubók síra Jóns 
Ólafssonar, sem fyr var getið (bls. .'317 athgr.) í safni Árna Magnússonar 
Nr 254 i arkarbroti, bl. 1—52; og samanborin við Nr. 255 í arkarbroti, 
bls, 16— G9. Kapítula talan er sett við. Á stöku stað er notu6 ættar- 
tölubók í saíni Bókmentafélagsins, Nr. 46 í 4to. 

2) [b. v. f 255 af S. B. S., þ. e. af Sigurði lögmanni njörnssyni. 
s) [matvele (-= matvæli), 255. 

4) [sveingdist og, 255. 

b) móður (== móðir) hans, 255. 



J«5u biskup Arason. 



RISKUPA SÖGUR. 



339 



bann skyldi fyrir guðs skuld eigi gjöra sig að sauðaþjóf, því 
ekki var neitt til borgunar, og sagði: senn bæri kýrin. Sama 
töluðust þau við annað sinn og þriðja. Og þar eptir, sem Jón 
hafði leidt heim ána og lagt niður, þá hljóp Elín út fyrst, að 
vitja um kúna, og haí'ði hún þá horið, svo varð ekki meira af 
sláturs starfinu; hafði biskup Jón opt minnzt á þetta. Ari og 
EHn bjuggu á syðra Langalandi í Staðarbygð; var þessum 
Jóni Arasyni kenrit, og hafður á Múkaþverá ; hafði þá hreinsab 
fjós og hestbús, svo sem aðrir léltapiltar, en líklegt er hann 
muni þar hafa numið það sem hann lærði í sínu úngdæmi í 
Norrænu, en Latfnu kunni hann ekki, og ekki lærði hann Latínu- 
mál, og ekki þá hann var biskup. 

r 

Vísa 1 ; Ytar buðu Grund við Grýtu, 
garðinn Fell og Möðruvelli, 
ábótinn því ekki játar 
nema aðalbólið fylgi a Bólar 3 . — vjc c4 . 

ít Styði þér biskups efnið l" hafði biskup Jón sagt, þegar 
hann var uppvagstar drengur og leiddi hest úr flagi á Múka- 
þverá; hafði hann riðið ofaná og sofnað, datt svo af baki ofan 
í keldufall eitt, og þó hann í grannleysi og án meiníngar 
þetta talaði, og aðrir blægi þar að, þá kom þar þó á við 
[daginn um síðir 5 . Einar ábóti á Múkaþverá hafði og sagt 
stundum við drenginn JónArason: Jivernig sem fer, þá segir 
mér svo hugur um að þú, frændi, munir verða meiri mér n . 
Einar ábóti bauð og heimulega múkum og sessunautum sín- 
um, að sinn bita skyldi gefa hver drengnum Jóni, sem þar 
sníkti stundum. 

2. Kvinna biskups Jóns var Helga, dóttir Sigurðar Svein- 
bjarnarsonar. Sá síra Sveinbjörn hélt Múlastað norður : hann 
hafði átt fimmtigi börn og alla hálfreíi 6 að auki. En þetta 
er Sveinbjarnar ætt: 



i) sl. 254. 2) þann. 255; fylgðu, 254. 

») aðrir hafa vísu þessa nokkuð a annan \eg, og rctlari. 
4) þ. e. u hálft sjötta hundrað hundiaða' 1 , og tnun sú vera mciníngin, 
að svo mikið tttti að koma fyrir Grýtu í jö'rðum. 
6) [b. v. 255. Ijví þann ma enginn kcfja, scm Kristur vill hefja, b. v. I(>. 
e ) 255; hálferfi, 254. 



340 



WSKUPA SÖGUR. 



J6n biskup Arason. 



Fyrst er síra Sveinbjörn. Hans móðir var fórdís, dóttir 
Finnboga gamla. Hans börn vorn: Sigurður Sveinbjarnarson, 
Hallgrímur Sveinbjarnarson og Guðný Sveinbjarnardóttir, 

Börn Sigurðar Sveinbjarnar- Börn Hallgríms Sveinbjarnar- 



sonar : 

1) AuðunSigurðarson,semkall- 
aður var Laga-Auðun: hans 
börn: síra Kolbeinn Auðunar- 
son norður í Húsavík, og Mar- 
grét Auðunardóttir norður í 
Garði, kvinnaHallsleins heitins 
Eiríkssonar. þórunn Auðunar- 
dóttir, hennar maður hét Jón 
I>órðarson , [austan frá 1 Val- 
þjófstað ; sá Jón J> órðarson, þó 
hann hefði áður átt systur síra 
Kolbeins, þátók hann þó frásíra 
Kolbeini Aldísi 2 iélagskvinnu 
lians, sem var Sölvadóttir ; sór 
hún börnin sitt árið uppá hvorn, 
til skiptis, síra Kolbein og Jón, 
og var sitt áriö hjá hvorum, því 
kvinna Jóns var þá dauð. 



sonar : 

1) Síra þorlákur Hallgríms- 
son, faðir herra Guðbrands. 
2) Síra Einar á lltskálum, faðir 
síra Gvöndar. 3) Síra Gamli, 
faðir síra Bjarna , síra Gízurar 
og |>orkels Gamlasonar, Hóla 
ráðsmanns. 4) Guðmundur 
Uullgrímsson , faðir Ilallgríms 
ogPéturs, föður sírallallgríms, 
suður 3 í Saurbæ. 5) Guðný 
Hallgrímsdóttir, móðir síraþor- 
láks , sem hélt Eydali austur. 
6) Halldóra Hallgrímsdóttir. 7) 
þorkell Hallgrímsson, faðir síra 
Odds þorkelssonar á Hoíi í 
Vopnafirði, sem átti íngibjörgu 
Fúsadóttur, eptir síra Bjarna 
Finnbogason; þeirra sonBjarni 
Oddsson á Bustarfelli. 



2. Helga Sigurðardóttir, kvinna biskups Jóns Arasonar, 
hafði verið, áður en hún kom til hans, hjá síra Ólafi 4 , og átt 
við honum jþóru, sem hélt við síra Tumás Eiríksson á Mæli- 
felli í Skagaíirði; þeirra börn Ólafur Tumásson, síra Björn, 
f>óra, kvinna Jóns hcitins á Ökrum, Rafn, faðir [Ástu, konu 5 
Sveins í Húsey. 

Börn Guðnýjar Sveinbjarnardóltur, sem hún átti með manni 
sínum Eyvindi, f>órey Eyvindardóttir ; hennar maður hét Ólafur 



1) [austur á, 255. 

2) Ástdísi (= Ásdísi), 255. 

3) súluga, 255. — Síra Jlallgrímur Pétursson, sálmaskáldio, andaðisl 1074. 

4) Daðasyni, b. v. 46 (með nýjari liendi) 

5) eptir 255: eyða í 251. 



Jón biskup Arnson. 



RISKUPA SÖGUR. 



341 



Grímsson, hann kom vestan að fyri stóru pláguna 1 . íngibjörg 
Ólafédóttir ; hennar maður hét Sigurður; Gnðný Sigurðardóttir ; 
þá börn Guðnýjar. — Guðrún þýzka var Ólafs dóttir laungetin, 
hún var móðir Margrélar Sveinsdóttur. Item Óluf Ólafsdóttir, 
skilgetin, hún var móðir síra Ólafs á Hálsi. — |>rúður Ey- 
vindardóttir, systir þóreyjar, var móðir Eyvindar karls á Hól- 
um, hann var Magnússon; hann var lengi á Höfða á flöfða- 
strönd, og hafði Fljóta umboð, var náskyldur herra Guðbrandi 
þorlákssyni, og gaf sína próventu þá hann var uppgefinn. 

þegar biskup Jón var kosinn á alþíngi, var hann mót- 
mæltur af einum presti, sem hét síra Böðvar. Biskup Jón 
kvað þar um þessa vísu: 

Látfna er iist mæt, 

lögsnar Böðvar, 

i henni cg kann 

ekki par, Böðvar; 

til nauða hefir nóg tjáö 

nú þar Böðvar; 

þótti mér þó rétt 

þitt svar Böðvar 2 . 
þorvarður smjörleppur, hafandi átta vetur um áttrætt 1609, 
sagði, að biskup Jón befði haldið Hólastað og stigtið xxxi ár 3 , 
en herra Ólafur Hjaltason wui ár. 

4. Biskup Jón Arason var fyrst prestur á Hrafnagili, var 
kjörinn Ul biskups á Hólum anno 1524 4 ; hann sigldi það sum- 
ar, og kom út anno Ió25. Hann hélt stólinn xxv ár, og hafði 
mikla magt. Hann var sá seinasti pápiski biskup á Hólum, og 
iiélt fast á sinni gömlu trú, ofsókti hina, sem þá iútversku 
trú og lærdóm höfðu meðtekið, bannfærði þá og tók marga 
með valdi, eða rak þá frá eignum. Hann gjörði sig í hið 
syðra biskupsdæmið, reið suður með miklu föruneyti að inn- 
taka Skálholt. Daði bóndi Guðmundsson var þá aðkomandi 



1) sú plága, sem her er nefnd, cr sú sem gekk 1495. 

2) síðari vísuhelmínginn liafa aðrir öðruvísi en hér, og réttari. 

3) þessi árataia kemur hcim, þegar lalið cr frá dauða Gottekálks 
biskups 1520. 

4) rétt. 1522. 



342 



BISKUPA SÖGUK. 



Jón bisluip Arason 



og fyrir í Skálholti, þegar biskup með sinn flokk kom að norð- 
an, og varði Daði og hans sveinar með liði herra Marteins 
Skálholt fyrir þeim feðgum. |>á var sendur fyrst heiman frá 
staðnum Andrés Magnússon upp að ÍJthlíð , að njósna um 
ferðir þeirra Norðanmanna. J>essi Andrés var þá heimilismaður 
í Skálholti, en var siðan lögréttumaður i Ölvesi; hann hefir 
sagt frá einu og öðru, sem þá hefir við borið, og svo þessu, 
að nokkrir færleikar voru leknir þá fyrir bóndanum í Uthlíð, 
en hann mátti hvergi nærri koma, varð að halda sig á kirkj- 
unni; sendi þarfyrir sína kvinnu til fundar við biskupinn og 
hans sonu, til að ná aptur sínum færleikum, þenkjandi, að 
henni mundi vera lofað að gánga með frelsi til og frá; en 
áður en hún komst á fund biskups og hans sona, þá höfðu 
nokkrir óráðvandir af biskups mönnurn tekið kvinnuna, haft 
hana afsíðis, og framið sinn mótþróunarsaman 1 vilja við hana, 
einn eptir annan, svo hún var þar eptir með litlu viti. Item 
hafa sumir með höndum eitt lítið kvæði, sem fyrnefndur Andrés 
Magnússon skal hafa kveðið um greinda heimreið biskups Jóns 
og hans fylgjara að Skálholti 2 . 

Síra Jón Bjarnason 3 var fyrirliði í Skálholti, þá biskup Jón 
reið suður, og stóð vel í þann tíð með sínum biskupi; hann 
lét taka síra Freystein Grímsson og leiða hann að viðarkesti 
í Skálholti, og lézt vilja strýkja af honum alla hans húð, fyrir 
hans óholluslu við Skálholts biskup, þar hann féll i sið með 
biskup Jóni ; hélt síra Freysteinn þá Stafholt, og var haldinn 
einn megtar prestur fyrir sunnan. 

5. Anno 1543, eður litlu fyrri, þegar síra Gísli Jónsson 
hélt Selárdal, sem síðar varð biskup í Skálholti, sendi biskup 



1) mótþróanlegan, 255. 

2) ft Um þctta skrifar svo herra Oddur Einarsson: £ó þctta og annað 
þvílíkt Iiaíi uppteiknaö vcrið, þá vita menn þó cngin sannindi a því, 
og cr ekki ólíklegt, að óvildarmcnn þeirra fcðga munu hafa mörgu við 
aukið þcim til ófraígðar, sem annaðhvort aldrci hcfir við borið , cður er 
skcð fyrir utan þcirra rað og vilja, Von cr flcsta ól við slíkri óhæfu." — 
jDessari grcin cr skotið inn i 255, og hnígur án efa að því, sem sagt cr 
um konuna fra Úthlíð. 

3) Bjarnarson, hér og víðar, 254, cn Iljarnason er hið rétta. 



Jón biskup Arason. 



IHSKOPA SÖGUR. 



Jón honum bannfæríngarbréf 1 í Latínu, og lét lesa það yílr hon- 
um. |>að bréf er sagt að sira Jón svenski haíi samsett fyrir 
biskupinn, því biskup Jón kunni ekki Latínu; og hefir það annað- 
hvort skeð vegna trúarbragðanna nýju, eður (hvað líklegra er) 
vegna giptíngar síra Gísla við Kristínu Eyjólfsdóttur, sem áður 
hafði fallið í óbótamál. En strax sem síra Gísli fékk það bréf, 
ráðgaðist hann um við kvinnu sína, Kristínu, hvort hún vildi 
heldur vita sig [hér í landi 2 undir ánauðar oki biskups Jóns 
og hans sona , eður utanlands 3 hjá vinum Qg kunníngjum. 
En hún eggjaði hann á að sigla í nafni drottins. En sem 
síra Gísli var sigldur fyrir viku, sendi biskup Jón son sinn síra 
Björn til Vatnsfjarðar, og lét dœma af síra Gísla prestskapinn 4 , 
stað og heiður og alla hans penínga, eitt með öðru, og varð 
Kristín Eyjólfsdóltir að gánga í burt af Selárdal með sínum 
börnum. Vorið eptir kom síra Gfsli út í Straumi með Otta 
Stígssyni , — í annálum stendur, hann hafi verið hirðstjóri 
anno 1544, — og voru þá orðin önnur umskipti. Bréf Dr. Petri 
Palladii var tii hjá síra Stepháni, hvert hann skrifaði í þann 
tíma til Islands Skálholts prestum til. 

6. Undir eins ætluðu þeir síra Björn og Ari að ríða heim 
á Skarð á Skarðströnd, og taka það að sér; en lögmaðurinn 
þorleifur var ekki varbúinn að mæta þeim , svo þeir sneru 
þaðan erindislaust. J>ar um er kveðið af biskup Jóni: 
Riðu þeir heim á ríkan garð, 
rausnarlítið erindið varð ; 
[höldar segja 5 höfuðból þetta heiti Skarð. 
[kýmandi að þeim 6 . 

Um þetta leyti meina eg það skeð hafa, að síra Björn, 
biskups Jóns son, tók að sér Staðarhól, hver áður um nokkur ár 
hafði haldinn verið beneíicium eptir gjöf Lopts Ormssonar" 1 , í 



1) BréGð til síra Gísla er án efa bið sama, sem enn er til a Islenzku, og 
cr ritað á Hóium 1550 (síra Gisli kom ekki til Selárdals Tyr en 1517), og cr 
það stefnubrér og (orboðan, en ekki bannsbréf, j)ó það sé svo kallað víða. 

2) [sl. 255. 3 ) í Danmörk, 255. 4) prestinn, 255. 
0) [þann. 255 5 heyrt hefi eg að, 254. o) [sl. 255. 

7) þann. 255 ; Orms Loptssonar, rángt, 254. 

II. B. ' " ■ ' r-: •■•-^- - '*"'", 23 ■ r '-r 



344 



BISKUPA SÖGUR. 



J<5n biskup Arason 



þann mála, ef hann ælti ckki skilgelið barn eptir sig. Loptur 
var þá utanlands og dó þar, en kona hans Steinunn ól hér 
á sama ári barn, Pétur Loptsson , og eptir þeirri skilgetníngu 
og skilmála gekk Staðarhóll aph\r undan dómkirkjunni, en þrír 
prestar liöl'ðu haldiö Staöarhól að biskups veitíng: 1) síra 
ólal'ur Oddsson' , sem dó í miklu plá&runui anno 1495; (annar] 
síra Ilalldór Tyrííngsson , afi Gvöndar Jónssonar á 1J \ ol i í 
Saurhæ; þriði vnr sira þórður Ólafssun, afi Péturs í Tjaldanesi, 
hvern síra Björn biskupsson rak í burt, en tók að sér staðinn 
Staðarhól, og hélt hann tvö eður þrjú ár, og hafði þar bú silt, 
en hann bjó sjálfur á Melstað í Miðíirði. Síra Björn hélt við 
Steinunni Jónsdóltur, og var hún svo sem Imns eigin kvinna, 
en sagt var 2 að Télur Loptsson, afi Steinunnar, skyldi hafa 
átt að gefa barni Steinunnar, [Teiti Bjórnssyni*, eður Steinunni 
sjálfri, málstað uppá Staðarhói, og því þóttist síra Hjorn með 
réttu taka hann að sér. En eplir síra lljurn tók Daði Gvönds- 
son að sér Staðarhól í þrjú ár, eður svo; hann hafði þar bú. 
Síðan keypti Páll Jónsson málstaðinn að systur sinni Stein- 
unni, og svo er Staðarhóll kominn í þá ætt. 

7. Á sínum seinustu árum hafa þeir þrír feðgar, biskup 
Jón, síra Björn og herra Ari lögmaður, riðið um þetta Skál- 
holts biskupsdæmi, tekið upp bú og eignir manna, og með 
valdi halt af þeim eptir vild sinni. J>eir bræður, Ari og síra 
Bjurn, höfðu árinu fyrir 4 riðið i Hílardal, að taka síra Árna 
Arnórsson, en prestur var þá ekki heima, svo riðu þeir vestur 
tii Staðar og komu óvart uppá síra Árna, er hann var í 
heimreið 5 og lá í tjaldi sínu á Stakkhamarsíiljum. þar tóku 
þeir hann naktan og fiultu norður til Uóla berbakt, sumir segja 
um þverbak, svo sern torfu; og sem hann var kominn norður, 
hneptu þeir hann undir smjörpall og fóru illa með hann, því 
hann blótaði þeim. Síra Jón Gíslason sagðist hafa legið þar 6 
til fóta síra Árna. 



i) þann. 255; Olafsson, 251. 2 ) cr, 255. 

a) [þann. 255; sem hét Teitur iljörnsson hinn fyrri, 254 millj sviga. 
4) þann. 255 ; þ. e. árÍQU fyrir að þeir voru teknir, eða J549, sem og 
er rétt; 15J8, rangt, 254. 

heimleio, '255. e) sl. 255. 



J<Jn biskup Arason. 



BISKUPA SÖQUR. 



345 



Biskup Jón kvað: 

þá lók tii að kárna fyrir Árna: 

þeir þrengdu' honum undir þiljur niður 1 , 

[þá tók 2 hæði brjóst og kviður 

með síðum* sárna. 

Item: þeir feslu uppá hann fúlan kopp, 
sem fyr var hat'ðr á 4 borðum 
hjá skorðum; 

með öðru háði og hrakníngurn, sem þeir gjörðu honum*. 

8. Hverjar sakir þeir haÖ geíið síra Árna, hefl eg ekki 
heyrt, utan hann var skyldur Daða Guömúúdssyui og honum 
meðlylgjandi 6 . I somu umreið hygg eg þeir hal) tekið 
herra Martein Einarsson á Staða[r|stað. þegar þeir sátu nú á 
Staðarstað , reið um farinn veg maður Daða Guðmundssonar í 
Snóksdal og slapp hann óvart hjá þeim, og þó þeir léti riða 
eptir honum, þá dró hans góður hestur þó svo ört undan 
þeim, að þeir höl'ðu hans ekki meira. En þessi maður var 
Jón Sigurösson rel'ur, og reiö lífbesli Daða, Markúsar-Brún, 
hafði hann bundio hestinn á Stað í einu húsasundi á bak til 
við bæinn , gekk svo til stofu og sat yzt við dyr, og hlýddi á 
ráðagjörðir þeirra biskupssona, til þess að rökkva tók, læddist 
hann þá í burtu , en þeir söknuðu brátt mannsins, og spurði 
fyrimaðurinn, hver sá maður hefði verið, sem yzt hefði setið í 
dag svo hljóður, og væri genginn út; þeir sögðust hann ei 
þekkt hafa; [svo voru menn sendir út að kalla á hann, en þeir 
sögðust ei íinna hann, en maður einn riði vakurt á brúnum hesti 7 
á Staðarholti. Biskupssynir sögðu, það mundi vera einn 
maður Daða, sendur til njósnar, og skipuðu fjórum [mönnurn] 



i) þannig helir 251 röðina, en 255 setur þessa hendíngu á undan hinni 
fyrri. 2 ) [þvi varð, 255. 3) beinum, 255. 4) að, 255. 

5) Eptir það kom kvinna prcstsins, og fékk hann lausan, og lagði út 
ótæpt af silíri, er hún með scr hafði, cn Árni lofaöi trygðum, að vera ckki 
mótfallinn biskup Jóni, b. v. 40, líklega eplir Annálum Björns á Skarðsá. 

0) fjlg.andi, 255. 

1) [þeir sendu út, að kalla á hanu, eu hann fannst ekki. ^eir sögðu 
maftur riði vakurt á brúnum, 255. 

23* 



að ríða [beztu hestum 1 eptir honum. Jón rebbi 2 reið suður 
flóa og var þá flæður* í flóann, varð hann því að ríða á sund, 
og við bakkann, þar hann stefndi á land, var djúpast; hann sló 
þá keyri sínu millum eyrna á hestinum, stökk hann þá upp 
á bakkann með Jón, og urðu hinir frá að snúa ; en 
hann kvaddi þá með kallsi , reið svo upp að Hofstöðum, 
og svo inn Kerlíngarskarð og heim Skógaströnd , en menn 
biskupssona leituðu heim undir llafursfell. Eptir það riðu þeir 
bræður, síra Björn og Ari, með miklu fjölmenni inn Rauða- 
melsheiði og Norðlíngaveg um Veslliðaeyri , en af því þeir 
formerktu, að Daði var við þeirn búinn, þá riðu þeir ekki heim 
að Snóksdal, heldur tjölduðu nærri túninu, skriluðu svo heim 
bréf með trássi , Daða til hugmóðs, að hann skyldi nú sækja 
þá út fyrir túnið, herra Martein og síra Árna, og þeim la*gi 
nú meira á, en þá liann heíði verið fyrir hermanna flokki í 
Skálholti, og varið þeirra fóður, biskup Jóni, dómkirkjuna 
þar. Guðrún Einarsdóltir , kvinna Daða, hafði gengið út til 
þeirra biskupssona, og beðið fyrir flmm undir Jesú Christi, 
að þeir gæíi lausan og í hennar vald herra Martein Einarsson 
bróöur henuar, en þeir kváðu hana hafa barna skap. ílvorugir 
þorðu í það sinn að ásækja aðra, hvorki leitaðist Daði við að 
ná þeim faunguðu, né hinir heim að sækja að ná Daða. l>eir 
bræöur voru með hundrað hermanna. Daði hafði sent um 
alla Dali, og kallað saman þá liðbeztu og öruggustu menn, 
svo þar komu sarnan í Snóksdal tvennir LXXX til liðsemdar 
við Daða, sumir vel útbúnir með sverð og hanzka, sumir með 
vopn, axir, lángskeptur 4 og lagvopn. Daði hafði og átt tygi á 
xxx menn sjálfur. þessir állir stóðu með Daða vel útbúnir 
við veggi og skansa, með byssur líka, í kríngum staðinn í 
Snóksdal, þegar biskup Jón og hans synir riðu fyrir neðan, 
og voguðu þeir þá ekki heim , heldur stefndu þeir til Sauða- 
fells og settust þar að. Daði átti þá Sauðafell og hafði þar bú 
sittogmikla penínga. þeir feðgar létu ríflegana slátra nautum 
og sauðum Daða fyri sitt fólk. Ovinátta millum Daða og Ara 
biskupssonar reis af því, að Ormur Sturlason lögmaður seldi 
eður veðjaði báðum Sauðafell, hvers að síðar getur í frásögunni. 



i) [sl. 255. 2) rcfur, 255. 

4) axir og lángskcptur, 255. 



3) flæðer, 255. 



Jón biskup Arnsoiu 



BISKUPA SÖGUR. 



347 



9. Anno 1548 hafði biskup Jón verið stefndur og boð- 
aður af kóng Chrisljan þeim þriðja, þeim guðhrædda og rétt 
lútverska herra, fram í Danmörk fyrir kónginn og ríkisins ráð, 
ellegar skyldi hann útlægur. Lafrans Múl var þá hirðstjóri. 
En biskup Jón skeytti því ekki, og er sagt hann hafi skrifað 
til Hollenzkum (sumir segja Engelskum), að þeir skyldu koma 
og inntaka landið, og það trúi eg hafa verið hœstu sök biskups 
Jóns, hvar fyrir hann var tekinn og síðan líílátinn, og hans eignir 
dæmdar undir kóng fallnar, svo sem þess, er ræður lönd og 
þegna undan kóngi sínum. 

Annaðhvort á sama ári, eður árinu fyrri, en biskup Jón 
var tekinn, þá kom út kóngs bréf, í hverju kóngurinn bað og 
befalaði hinum yppurstu og mektugustu mönnum í Skálholts 
stigti (þar var Daði nefndur einn með öðrum og Pétur Einars- 
son sýslumaður), að þeir skyldu veita biskup Jóni og hans 
sonum mótstöðu í [þeirra þúngum 1 týrannaskap og yfirgángi, og 
taka þá til fánga ef þeir gæti. J>ví hefir biskup Jón og hans 
synir fengið halur lil [Daða eður- svoddan rnanna, og haft er 
eptir honum, að hann óttaðist ekki utan hálfan annan bónda- 
son á íslandi. f>að voru Pélur og Daði; [hvern hann kallaði 
hálfan^ bóndason. Eptir það bannsaung Jón biskup Daða heima 
á Hólum áttadag sjálfan fyrir messu anno 1549, eptir því sem 
stendur í annálum, og var síðan lýst hans banni víða um 
ísland. En þetta hygg eg tilefnið verið hafa : Daði Guðmunds- 
son í Snóksdal átti nokkur börn við þeirri konu, sem var hans 
systrúngs barn (hvort sem þau börn voru ij, eður iij eður fleiri), 
en fyrr meir hér í landi máttu þær persónur ekki giplast né 
saman vera, sem voru fjórmenníngar að frændsemi eður mægð- 
um , utan önnur persónan væri í fimta lið. Kvinna Daða Guðrún 
Einarsdótlir, systir herra Marteins í Skálhoiti, var á lífi þe^ar 
hann átti fyrgreind börn, og hann hélt sínar tvær concubinas 
i margt ár, í tráss við sína eiginkonu. Euphemia hét sú, sem 
var heima í Snóksdal, og hann virti hana ekki síður en eigin- 
konu sína, þó þau ættu ekki börn saman; en aðra lét hann 
vera fyrir búi sínu á Sauðafelli; kvittaði hann sig við kóngs- 



i) [þann. 255 ; þeim, 254. 2) [b. v. 255. 

••) [þann. 255 ; hverja hann kalladi hálfan annan, 251. 



348 



RISKDPA SÖGUR 



J<5n biskup Arnson 



valdið um brotin og barnsektirnar, en leiðrétti sig þó ekki. 
Sá frómi herra Marteinn bisknp leið þetta af sinni hógværð, 
eður hitt, að Daði sætti ekki hans umvandan og áminníngum, 
og treysti uppá sinn ríkdóm og mikilmennsku. En þá biskup 
Jón sá, að þetta gekk svo ókristilega og óskikkanlega 111, vildi 
hann í engan máta líða slíkt framferði öðrum, og tók [sig því 1 
til þessa vandlætis, án nokkrar befalníngar, heldur af hatri og 
illum vilja til Daða, og þess nýja 2 lútherska lærdóms, og 
bannsetti Daða nokkrum tímum 3 fyr en hann var tekinn af 
honum 1550 um haustið. 

10. í seinustu reið biskups Jóns úr Austfjörðum, sem 
kölluð var Bjarnanessreið, þá tók biskup Jón inn Skálholt, og 
lézt hreinsa kirkjuna og vígja hana upp aptur; þá vígði hann 
og nokkra presta, og biskupaði mörg börn. Einn af þeim 
fjórum prestum, sem vígðir voru, var síra Jón Gíslason; hann 
hafði verið fatabúrs pjltur, og var kallaður Jón hinn Maríu- 
lausi; allir voru 4 lítt lærðir, og voru skildir eptir á staðnum. 
Svo reið liann um Borgaríjörð og gisti í þíngnesi; þar biskup- 
aði hann Gísla f órðarson, sem síðar varð lögmaður, og Hagn- 
hildi þórðardóttur. Jón bóndi i Bæ og sira Freysteinn i Staf- 
holti snerust í ferð með biskup Jóni , og margmenni mikið, 
xl menn úr Borgarfirði. Svo riðu þeir allir inn í Miðdali til 
Sauðafells, og settust þar að. Víkur nú sögunni þángað 5 , og 
þar að, hvernin biskup Jón var tekinn. 

11. Biskup Jón og synir hans, með öllu sínu föruneyti, 
íxtíu eður xtíu manns, sátu á Sauðafelli í þrjá daga, og var 
það um haustið 1550. Daði hélt og margan mann velbúinn 
með góðri varatekt í Snóksdal, til þess hann sá færi, ráðrúm 
og tækilegan dag til að læðast upp með Miðá, og koma þeim 
nokkuð á óvart á Sauðafelli. Reið svo heiman einn dimman 
þokudag, og lét menn sína ílesta [hafa yfir sér grár síðhemp- 
ur, samlitar 6 'þokunni. En sem hann kom upp á teiginn fyrir 
neðan Hamraenda, bað hann þá eina að fylgja sér, sem full- 
huga væri og reiðubúnir við hverju sem á vildi bíta. j>á er 



i) [þann. 255; svo, 254. «) eina, 255. *) tíma, 255. 

4) þeir, b. v. 255. 0) þaöan, 255. 

e) [vera yfir sér i gráum síðhempum samlitum, 255* 



Jón hiskup AidSOn. 



BISKUPA SÖGUR. 



349 



sagt Daði hafi gjört samband við sína fylgjara, að ef þeir vog- 
uðu sér til með honum og fengi nokkur bana í þeirri aðferð, 
þá lofaði Daði að annast þann og þess börn, sem í ómegð 
væri, en láta á sinn kost græða þá sem sárir yrði, og veita 
þeim og þeirra liðsemd alla sína daga. Sneru þá aptur frá 
Daða nokkrir, sumir segja einn, sem var landseti sjálfs Daða 
á Hörðubóli , Jón Ólafsson sterki, faðir eða föðurbróðir síra 
Steingríms, sneri aptur og þreifst aldrei síðan 1 n6 hans af- 
sprengi , en eru þó mannborlegir menn að sjá 2 . 

12. Daði hélt fram leið sinni og lx eður lxxx manns með 
honum upp með Túnguá, svo ekki varð vart við hann né 
hans menn, fyr en þeir komu norðan að bænum á Sauðafelli 
fyrir fellsendann. það er og mælt, að þessir Daða menn hafi 
allir tvímennt, utan Daði, og biskups Jóns menn hafi sagt, að ekki 
væri mikið um flokk Daða. Voru þá Norðlendíngar strax uppi með 
sverð og hanzka, byssur og vopn sín. Danskur maður var einn 
eður fleiri í liði biskups Jóns, og bauð'* biskup honum að hann 
skyldi selja byssuna strax á móti Daða, [hvað sá Danski gjörði 4 ; 
hann fór uppá bæjar ræfrið og lagði byssuna á skemmubustina og 
siktaði svo á Daða , en kaliaði strax aptur lii biskupsins, að 
byssan vildi ekki lossa. Daði reið allt upp á 5 Kötluhól, og 
tók sér þar stöðu og hans menn, og lét stínga upp garð, og 
leggja á byssurnar. Daði bað Sunnlendínga, sem voru í ferð 
og liðsfylgi við biskup, að gánga frá, og þeir skyldu þiggja 
grið sem vildu. f>á er sagt af biskupi hafi gengið nokkrir 
menn, xl eður þar um : Jón bóndi í Bæ, sýslumaður, ög síra 
Freysteinn, og (þeirra fylgjarar aðrir borgfirzkir menn 6 , en ixx 7 
eður lxxx hafi 8 veitt mótstöðu og varið þá feðga, en þeir urðu 
strax að renna undan flokki Daða og flúðu á kirkjuna og læstu. 

13. Sagt er, að Daði haö boðið boð á Sauðafelli þeim 
feðgum, og einkum Ara, áður en þeirra viðskipti urðu, og 
hafi kallað heim af hólnum, hvort Ari heyrði orð sín: haun 



i) vel, b. v. 255. a) á að sjá, 255. 

3) í öðrum annál segir, að biskupJón hafi bannað að skjóta Daða, SBS. 
(o: Sigurður Björnsson), utanmáls í 255. 

4) [sl. 255. 5) að, 255 e) aðrir borgfirzkir þcirra fjlgjarar, 255, 
7) lx, 255. B ) þann. 255 5 hafa, 254. 



■ 



350 BISKUPA SÖGUR. Jón biakup Arnson. 

byði þeim feðgum eitt hundrað hundraða fyrir sig og allt sitt góz, 
að það 1 mætti vera í friði. Ari haf[ð]i sagt þelta föður sínum, 
en þess var ei kostur; bauð þá Daði tvö hundruð hundraða, 
og kvaðst þá Ari að þeim boðum gánga skyldu cf hann mætti 
um ráða, en síra Björn kvað ekki minna mega koma í frið- 
kaupið, en eitt hundrað hundraða fengi hver þeirra feðga. 

Daði hafði þá eggjað menn sína aðgaungu 2 með sér, og 
er sagt að menn Daða haíi þá skolið inn um hurðina, þar er 
enn nú sú fjöl í miðri hurðinni, og er lóðsgatið á henni 
miðri; það skot kom í handlegg á síra Birni; lagðist hann 
þá fyrir í kirkjunni og lét breiða yfir sig þófa. Ari lögmann 
stóð [fyrst í kirkjudyrunum 3 með steytta byssu, og tók helzt 
vara á Daða. Einn maður Daða sló undir byssuna í því Ari 
hleypti henni af, svo lóðið flaug fyrir ofan höfuð á Daða, og 
fólkið, en Ari fékk skeinu á hökunni svo hún sprakk ísundur, 
en honum varð það um , að hann sagði það væri mark sitt, 
sílt 4 . Særðir voru nokkrir menn fyrir kirkju dyrum : Einar 
Gíslason, sveinn síra Björns, og Ólafur Tómasson, sem var 
með biskup Jóni, báðir þeir xviij vetra garnlir og féllu óvígir. 
Einar var lagður í lærið, en Ólafur særður i andliti, flett ofan 
vángafyllunni á honum, og lét Daði [bera þá inn í staðinn og 
græða þá síðan 5 . Síðan skipaði Daði sínum mönnum að brjóta 
upp kirkjuna, eður rjúfa kórinn, og var það gjört, þvi þar var 
þil fyrir en ekki veggur, var kirkjan rofin á kórbaki og þar 
voru út teknir þeir feðgar. Biskup hafði verið skrýddur fyrir 
altarinu, sumir segja, að hann haíi staðið á 6 altarinu og haft 
fyrir sér Maríu líkneski þá þeir tóku hann. Biskup Jón kall- 
aði upp: u gef grið Daði !", [eður: tt gefðu grið Daði !'"*-— Daði 
gekk að, rétti honum hönd og sagði: tt kystu á hanzka minnr 
Svo var haun tekinn og hans synir, en liðsmenn þeirra 
fóru hver sinn veg, utan tveir menn er sagt þeirn haíi fylgt. 
Fáir menn fengu aðrir sár eður áverka í þessari Sauðafells 
heimreið og atför, en enginn bana. 



1) þcir, 255. a) að gonga, 255. a) [fyrir kirkjudyrum, 255. 

•i) sýll, 255. a) [grœða þa báða, 255. e) uppá, 255. 

r) [sl. 255. 



Jón biskup Araaon 



BISKDPA SÖGUR 



*351 



14. J>eir feðgar voru svo færðir ofan í Snóksdal, og settir 
þar í litlu baðstofuna, voru þar svo viku eður lengur í þraungu 
haldi, meðan Daði sendi lil Bessastaða um þessa tilburði, til 
kóngs umboðsmanns, erChrisljan hét. Hann reið strax vestur 
í Dali; var þá dómur útnefndur af Ormi Sturlasyni, og honum 
afhentir þessir fángar, þeirþrír: biskup Jón og synirhans, síra 
Björn og Ari lögmann , en Daði dæmdur viðskila með xij 
manna dómi, og samþyktOrms Sturlasonar lögmanns og Christ- 
jans skrifara á Sauðafells þíngi. |>nnn dóm hafði upp sagt 
j>orleifur heitinn Einarsson á Hofstöðum, og voru þeir feðgar 
dæmdir þá undir kóngsins náð og ónáð; hafði Ari ansað, sér 
líkaði það bezt fyrir sig og sín börn. þeir höfðu þó áður 
verið dæmdir friðhelgir til kóngsins náða, sumirsegjaí Dölum, 
eptir það þeir voru teknir; en sumir segja það hafi verið 
dæmt á alþíngi af þrennum tylftum sumarið fyrir, en það reyn- 
ist 1 ekki satt. Sagt er, að Daði hafi boðizt til að varðveita 
Ara Jónsson til alþíngis næst komanda, ef nokkur vildi annast 
biskup og síra Björn ; svo bauðst og herra Marteinn líka til 
að forvara- Ara, því báðum var vel til Ara, og hann hafði 
verið herra Marteini mjúkastur, en enginn vogaði að taka 
hina, því fóru allir þeir einn veg. 

15. þegarþeir feðgar voru í haldi í Snóksdal, þrjár vikur og 
tvo daga meir 3 , í læstu húsi og þraungu, höfðu þeir eitt sinn 
iunt til orðs, að fögur væri veröldin, fengi þeir bana eitt sinu 
að sjá. Hafði Daði þá gengið til þeirra og spurt, hvort þeir 
vildu vera dyggvir og tryggvir 4 , ef hann leyfði þeim út,og skyldu 
sitja í samsæti með öðrum, því þá var herra Marteinn þángað 
kominn [að norðan 5 , og bað herra Marteinn helzt um Ara, að 
hann væri frí þann dag, og sæti bjá þeim. þeir lofuðu 6 trú 
°ö trygð , en sem aðfram kom reyndist öðruvís, því þá Ari 
sat til borðs með þeim, náði hann daggarði eður knííi, og 
seildist yfir um annan mann — herra Martein kannske — og 
ætlaði að stínga Daða, því voru þeir aptur inn settir og að 
skildir. 



1) reindiz = royndist, 255. a) varðveita, 255. 

a) sl. 255. 4 ) trúír, 255, 

5) [sl. 255. «) því, b. v. 255. 



352 BISKDPA SÖGUR. Jón biikup Arnson. 

16. Christjan umboðsmann og Daði Guðmundsson höfðu 
þá svo eptir þetta í Skálholt. Herra Marteinn Einarsson var 
þá biskup, og hafði strax áHólum verið laus gefinn; eins líka 
síra Árni frá Hitardal , þegar það spurðist norður, að biskup 
Jón væri fánginn. Svo var stefnt saman fólkinu í Árnes sýslu að 
heyra kóngsins bréf, og þær sakargiptir, sem þeim voru gefnar. 
þeir umboðsmaðurinn Christjan skrifari, herra iVlarteinn og Daði, 
skutu hver af sér þeim vanda, að geyma og ábyrgjast (þessa 
fánga 1 til vorsins, því þeir óttuðust mjög Norðlendínga og 
þorðu ekki að geyma þá lifandi — Ormur Ófeigsson á HoQ 
sagðist hafa léð síra Jóni í Kálfholti [þá skrá 2 , sem inniheldur 
sakargiptirnar. — En nokkrir duglegir menn höfðu einarðlega 
og djarllega sagt á ráðstefnunni í Skálholti , sem haldin var 
um þá feðga nokkra daga, að það væri ekki tilheyrilegt, ekki 
mnnndómlegt heldur hefndavænlegt, að taka slíka menn af áu 
dóms eður laga ; sérdeilis höfðu þetta lalað Magnús bóndi á 
Núpi í Eystra-Hrepp , og Arnór bóndi , sem þá bjó í Arnar- 
bæli ; en þelta hjálpaði ekki, og lá sem næst að þeir væri líka 
teknir, einkum Arnór. 

17. Eptir lánga ráðslögun í Skálholti kvað Christjan um- 
boðsmaður það upp , Daði segja sumir 3 : að jörðin geymdi 
þá bezt, og eptir því atkvæði voru þeir allir af teknir feðgar 
þrír á einum degi í Skálholti, föstudaginn næsta eptir allra 
heilagra messu anno 1550; sumir skrifa föstudaginn næsta 
fyrir Marteinsmessu 4 . Höðullinn hafði verið sóktur til Bessa- 
staða á miðvikudaginn fyrir; hann hét Jón Ólafsson, dreng- 
tötur 5 ; þann böðul höfðu Norðlíngar tekið síðan um velurínn, 
og hellt ofan í hann heitu 6 blýi og drapst hann svo 1 . Ari lög- 
maður bað einn mann Daða, Jón Halldorsson, sumir segja Jón 



i) [þá fángana, 255. 2) það bréf eða skrá, 255. 

3) Biskupa-annáll segir, að síra Jón Bjarnason hafi þeim orðum talað, 
S. B.s. (þ.c. Sigurður Björnsson lögmaður; sbr.Safn til sögu íslands 1,95). 

4) hvorttveggja er sami föstudagur (7. Novbr.) árið 1550. 
b) drengtetur, 255. e) sjóOandi, 255. 

7) en i annari skrá stendur, að umboðsmaðurinn hafi drepið þenna sama 
böðul, fyrir þ8Ö hann vœri ekki verðugur að bera hatt Ára lögmanns, b. 
v. 255^ sbr. bls. 325, 337. 



Jón biskup Arasou 



BISKDPA SÖGUR 



353 



Ólafsson, að höggva sig af 1 , því Jón var hraustur maður; 
bauðAri honum sinn bezta klæðnað í staðinn, en Jón vildi það 
ekki og svaraði: tí Eg mátti ekki þá eg vildi". 

(>ann sama dag, sem þeir feðgar skyldu réttast, tóku þeir 
allir þjónustu og sakramentum fyrir háaltari; var svo Ari fyrst 
út leiddur og líf boðið, með því móti að hann lofaði að hefna 2 
aldrei, en hann kjöri sér 3 heldur dauða, og sagði: „Nauðugur 
gekk eg tii þessa leiks, en nú skal eg viljugur gánga úC\ 
Síra Björn hafði verst borið sig, en honum antignuðu allir. 
Biskup Jón kvað þessa vísu litlu fyrir sitt líflát 4 : 

Vondslega heflr oss veröldin blekkt, 
villt og tælt svo nógu frekt, 
ef eg skal dæmdur af danskri slekt 
og deyja svo fyrir kóngsins mekt. 

f>á biskup Jón var út leiddur, var til settur sérdeilis 
prestur að telja honum fortölur (eins hinurn), sá hét síra 
Sveinn ; og sem biskup gekk fram úr kórnum vildi hann krjúpa 
niður fyrir JVlaríu líkneski, en prestur bað hann að leggja af þá 
hérvillu, og sagði meðal annara huggunar orða: u L(f er eptir 
þetta líf, herra!". En biskup Jón veik sér við snögglega, og 
sagði : 4{ veit eg það, Sveinki V\ 

Ari var fyrst [út leiddur og 5 af tekinn ; þar næst síra Björn 
Jónsson. Sagt er, að biskup Jóni hafl þá verið boðið líf, en 
hann hafi heldur kosið sér að deyja, og var hann seinast högg- 
inn. Sagt er, að drengnum hafi þá skeikað högg út á öxlina 
fyrst, en í öðru höggi hafl af tekið, en í fjórum eða fimm 
höggum hafði böðullinn marið höfuðið af síra Birni. Sinn var 
aftekinn í hverjum stað: einn hjá þorlákssæti, hinir þar skamt 
frá, fyrir norðan túngarðinn ; en sumir skrifa, þeir hafi allir 
verið hálshöggnir fyrir norðan traðirnar, ekki lángt frá stöðl- 
inum , síðan voru þeir grafnir samdægris , bak við kórinn í 
kirkjugarðinum. |>ar láu þeir um veturinn allir í einni gröf, 
frá vij nóttum eptir allra heilagra messu og til sumars. 

1) Jón Ólafsson (Halldórsson V; átti Guðrúnu Árnadóttur (laungetna, b. 
v. 254), b. v. 251, 255. 

hefnast, 255. 3 ) sl. 255. 

4) utanmáls í 255 stendur með annari hendi: Vísa Jóns biskups, þá 
hann var úl lciddur. 5) [b. v. 255. 



3p4 BISKDPA SÖGUR. Jón bískup Arason, 

Biskup Jóa hafði verið vanur að skipta upp xx hundruðum 
með fátækum á Jónsdag og Gvöndardag árlega á lángaföstu, 
og þá hann var í haldi í Skálholti gat hann sent norður sitt 
signet af gulli, til sonar síns síra Sigurðar, eður til Helgu 
konu sinnar, Sigurðardóttur , og bað að láta skipta upp lx 
hundruðum eptir sig, og svo var gjört. Strax eptir hans afgáng 
var skipt upp á Hólum Ix vætturn smjörs, xij hundruðum fiska, 
átján staupum 1 flots, átta voðum vaðmáls og x húðum , og 
þartil gángandi fé, sem fátækum var gefið, Hér að auki það, 
sem síraSigurður Jónsson áGrenjaðarstöðum og þórunn áGrund 
létu upp skipta 2 hjá sér árlega, svo lengi sem þau lifðu, um 
Marteinsmessu á veturna. 

18. Eptir biskup Jón frá fallinn tók sonur hans síra 
Sigurður við Hóla stað, og hélt hann svo með móður sinni 
um veturinn. Um vorið eptir, á lángaföstu eður um sumarmál, 
eða, svo sem vilnisburðirnir hljóða, annan dag páska , voru 
af síra Sigurði Jónssyni og Helgu Sigurðardóttur sendir frá 
Hólum suður í Skálholt xxiv eður xxx menn, þar fóru og með 
þeim ij eður iij prestar: síra Grettir þorvarðsson á Siglu nesi, 
síra Jón á Barði í Fljótum og Magnús klerkur 3 ; þeir höfðu 
norðan að með sér líkkistur og allan umbúnað, grófu þeir 
líkami þeirra feðga upp aptur úr Skálholts kirkjugarði og bjuggu 
um þá sem bezt þeir kunnu; þeim var og engin fyrirstaða veitt 
eða hindran nein. j>eir reistu með þessi lík um Uorgarfjörð, 
og höfðu nætur stað í Stafholti , báru líkamana inn í kirkju 
þar með kirkjuprestsins leyfi og samþykki, og voru þeir þar 
þvegnir, því mennirnir vildu ekki teljast við það í Skálholti. 
SíraFreysteinn Grímsson hélt þá Stafholt; hann bafði alla tíma 
verið góður vinur biskups Jóns. J>aðan reistu þeir norður 
eptir, var sín klukka hengd 4 við hverja kistu og hríngðu sér 
svo sjálfar á öllum veginum, tókst sú ferð öllu vel, svo ekkert 
settist fyrir. Héraðsvötnin voru þá í leysíngu, og jafnsnart 
sem þeir voru yfir þau komnir, þá ruddti vötnin sig og ísbrúin 
hljóp af þeim, sem mennirnir höfðu á farið. Nokkrar manneskj- 
ur, sem áður voru sjónlitlar, segir að fengu sinn bata, þá 



i) stömpum, 255. 
3) prestur, 255. 



2) heima, b. v. 255 
4) fest, 255. 



J<Sn biskup Arason 



BISKUPA SÖGUK 



355 



þær snertu þessar ííkkistur á leiðinni, því kepptist margur til 
að komast sem næst þeim, því þeim þótti verða linun á sinni 
veiki, og héldu þá feðga sannheilaga menn og guðs píslar- 
votta; og það er vonandi, að guð hafi gjört þá hluttakandi 
sinnar náðar og sáluhjálparinnar, þó þeir hafi misgjört í mörgu. 

19. Eptir það biskup Jón og hans synir voru [af] teknir, 
þá tóku sig saman nokkrir norðlenzkir menn, sem suður réru, 
strax um veturinn anno 1551, og gjörðu atför að Dönskurn á 
Kirkjubóli á Miðnesi, annaðhvort um pálsmessu eður kyndil- 
messu, þá Christjan umboðsmaður var riðinn suður, að skipa 
niður fólkinu til skips áróðurs. Voru þá drepnir vij 1 á Kirkjubóli, 
einn á Másbúöum og einn á Seltjarnarnesi, alls níu Danskir sem 
drepnir voru' 2 , en einn komst undan, sem kallaður var Másbúða 
Pétur, hann flúði i Skálholt og var þar um veturinn. Ilann vildi 
skjóta þá Norðlenzku um vorið í Skálholti, sem grófu upp líkami 
þeirra feðga, en honum var því hamlað, svo hann kom engu tauti 
við. Hann varð í elli sinni vínlappari hjá ráðhúsinu í Kaupin- 
hafn og gjörði Islenzkum heldur gott en illt. Einn af Norð- 
lenzkum, sem drap þá Danska 3 , hét ÍJjörn, hann var af tekinn 
fyrir það síðar, en engin helnd önnur kom þar fyrir. Margir 
borguðu sig út. Guðmundur Andrésson, sem síðar bjó á 
Orlygstöðum, var einn, item Guðmundur Magnússon, lifðu þeir 
til ellidaga og voru formenn Danskra og fjáðir menn. þeir 
tveir Guðmundar, sem voru atvistarmenn að drepa Danska, 
höfðu verið teknir árinu seinna og settir i fjölur i baðstofunni 
á Bessastöðum. Böðullinn kom þar inn áður kvöldinu fyrir, áður 
en þeir áttu að réttast, og brýndi öxi sína; þá skildu þeir 
hvað ásett var, og um nóttina komust 4 þeir út um ónshúsið 5 
og í burt. Danskir sendu eptir þeim sporhunda að morgni, 
en þeir Gvöndar földu sig, annar undir árbakka, annar hljóp 
ofan í torfgröf, og fór í kaf alltjafnt þá hundarnir stukku fram 
á bakkann og geltu, og svo fluðu þeir menn, annar austur 
fyrst, en annar norður. þá hann fór um Borgarfjörð var sum- 
staðar settur fram matur á bæjum, en 6 bannað að ela; hann 

Danskir, b. v. 255. 

2) en xiij segir í annálum að drepnir haU verið, b. v. 255. 
Dónsku, 255. 4 ) grólust, 255. 

») ónstofuna, 255, e) þeim, b. v. 255. 



356 



BISKUPA SÖGDR. 



Ján biskup Arason. 



tók til sem áður. fniríður, Halla, Eyvör voru dætur Gvöndar 
Magnússonar 1 . 

þegar nú líkkistur þeirra feðga og líkin þar í komu norður 
til llóla, þá var mikið fjölmenni snman komið á llóla stað, 
og voru þeir feðgar, hiskup Jón og hans tveir syftir, síra Rjörn 
og Ari lögmann, virðulega greptraðir í llóla dómkirkju fyrir 
framan kórdyrnar, þvert yfir frá kapellunni. 

20. En um vorið pptir komu tvö kóngsins stríðsskip 
á Oddeyri i Eyjaflrði , send eptir þeirn feðgum. f>ar voru á 
fyrirliðar eður böl'uðsmenn Christoffor Thransson og Axel 
Juvl, herramenn, og tvö eður þrjú hundruð manns á hvoru 
skipi, úthúnir að stríða. En þá var allt húið urn þá feðga, og 
eirðu stríðsmenn illa að þeir fengu ekki að stríða, illt af 
sér að gjöra og ræna. þetla \ar anno 1551. Síra Olafur 
Hjaltason í Lðufási kom út á öðru striðsskipinu. Svo riðu 
höl'uösmennirnir heim til llóla, og ransökuðu allt uppi og 
niðri, og tóku þar það þá girnti 2 ; stefndu síðan þíng á Odd- 
eyri og kölluðu saman yppurstu menn í landinu, sérdeilis um 
Norðiendínga íjórðúng, og beiddust varna, ef nokkur vildi eður 
kynni að halda svörum fyrir þá feðga, biskup Jón eður hans 
syni , eður forsvara 3 að þeirra góz og eignir væri ekki rétti- 
lega undir kóng fallnar, og var enginn sá, sem þar á móti 
[þyrði að ansa 4 , hvorki j>orleifur Grímsson á Möðruvöllum, 
vegna sinnar dótturdóttur , Heigu Aradóttur, né neinir aðrir, 
heldur báðu allir um náð vegna barnanna, svo þau væri ekki 



ij Anno 1552 skrifadi kóng Christjan þriði Daða í Snóksdal lii, og bað 
hann ad taka þá, scm þá Dönsku heí'ði drcpið; það bréf er til hjá mér. 
Qann skrifaði cinnig kónginum í Englandi til , og bað hann að láta laka 
þá mcnn, sem þángað höfðu siglt, og láta færa til Danmcrkur; hvað Eng- 
lands kóngur sagðist ci kunna gjöra, því þcir hefði ílúið á sinar náðir, 
þeir mætti komast yfir þá hvar þeir kynni sjalíir, b. v. 46. 

2) af dýrgripum stólsins, Öðium en þcim, er síra BjÖrn Gíslason kom í 
gcymslu. cr sagt gullkaleikurinn góði, scm vóg ix merkur klára gulls, 
hafi og farið, og haíi hcrramennirnir átt að scgja: ísland væri cigi verð- 
ugt til að bera svoddan þíng. Eg hefi heyrt, að hann sé nú brúkaður á 
Friðriksborgar slots kirkju í Sellandi, og má það sjá, hvert gcrsemi það 
hefir verið, b. v. 40; sbr. bls. 327 hér að framan, athgr. 2. 

3) þann. 255; forverjara, 254. «) [inælti eður ansa þyrði, 2ð5. 



Jón biakup Araion, 



BISKUPA SÖGUR 



357 



öllu svipt, og skikkuðu þá herrarnir börnunum þeirra iíflátnu 
ríflega til uppl'ósturs 1 . 

21. Beíga Sigurðardóttir, eptir lifandi kvinna biskup Jóns, 
flúði f'rá IJólmn , strnx slrí^sskipi.n komu til landsins, og með 
henni Guörúu Maguúsdóttir, sonardóttjr henriar, í íjallið hjá 
Ökrmn í SkagaBrði } sem heitir Glóal'eykir, og þar voru þœr með 
tjaltl allt til þess að skip \oru sigld , og nokkrir menn með 
þeim. þangað var til þeirra flutt það sem þaer með þurl'tiu 
Síðan í'ór líelga til Hóla, og var henni leylt að hafa í burtu 
það hún átti , en hún hal'ði þó áður burt flutt þaðan það sem 
hún gat náð, af silfri og öðru. Eptir það fór hún til Akra, 
og var þar lil síns dauöadags hjá Gunnari (iislasyni mági 
sínurn, og Guðrúnu MagiuisdóUur; en sumir segja hún hafi 
andazt norður á Grund í Eyjalirði, hjá hustrú þórunni, dóttur 
þeirra biskups Jóns'*. [tlelga Sigurðardóttir var fyrst, áður en 
hún korn til biskups Jóns, hjá sira Olaíi, og átti við honum 
eina dóttur, sem hét |>óra. Sú þóra giptist, eður sem þá 
plagaðist hélt við síra Tumás Eireksson á Mælilelli í Skaga- 
ílrði. feirra börn Olafur Turnásson, sem kveðið heíir minnis- 
vísur um biskup Jón og sonu hans; item síra Björn Tumás- 
son, þóra, móðir Guðnýjar á Reynistað og llal'n, i'aðir Ástu, 
kvinnu Sveins í llúsey í Skagalirði 3 . 

22. J>essi eru börn og niðjar biskups Jóns Arasonar og 
þessarar sömu llelgu Siguröardóttur , barnamóður hans: 

1) Ari lugmann. 2) Sira IJjörn. 

3) Síra Magnús. 4) Síra Sigurður. 

Dœtur þeirra: 1) llelga. 2) þórunn. 3) þuríður 4 . 



1) scm ávísar þessi cptir lylgjandi Oddeyrar dómur, b. v.254$ þar eptir 
fylgir í handritinu (bl. 11 — 13) afskript af Oddeyrar dómi og u almúgans 
eiöur á Oddcyri". — Má þar um lcsa Oddcyrar dtm og þá gjórníngfl, b.v. 
255; og er Oddcyrar dómur og eiöurinn þar sídar i bókinni (bls. 81 — 83). 
jjessum skjölum cr hér sleppt, því þau eru betri og fyllri annarstaöar, 
og heyra ekki upphaflcga þcssari sögu til. 

2) þessi missögn kc.nur án efa þar af, að Helga Sigurðardóttir , systir 
Isleifs bónda, fór ad Grund í próvculu þcgar hún var ordin ckkja. 

3) [eptir 255, sbr. hér að framan bls. 317, 310. 

4) þannig er rtfðín siðar talin, en hér svo: |)órunn, Jniríður, Uelga. 



358 



BISKDPA SÖGUR. 



Jón biskup Arason. 



Ari JÓNSSON , kallaður biskupsson, giptist Halldóru, dóttur 
jþorleifs bónda Grímssonar á Möðruvöllum og Sigríðar Sturla- 
dóttur. þau bjuggu á Möðrtifelli 1 í Eyjaflrði, og áltu mörg 
börn; þó komust ekki mörg á fætur, utan Helga og þóra. 

Ari var kosinn til lögmanns anno CDdxxx, [og meina eg 
hann hafi aldrei sleppt því embætti fyr en með dauðanum, er 
hann var bálsböggvinn í Skálbolli, ásamt föðtir sínttm biskup 
Jóni, og síra Birni, anno looO 2 . Hann haiði gipzt 
CDdxxxvi* og taldi sér til kvonarmundar vj hundruð hundraða, og 
gaf þar úr fjórðúng. 

Ari lögmaðtir liafði verið barðsinnaður maður, en þó ör- 
látur; hann hafði átt að segja: vel vissi hann það, ekki gjörði 
faðir sinn rétt, en hann yrði að fylgja honum sem ábur. Ari 
lögmaður íiafði ált bæði Núpufell og Möðrufell, hvort um sig 
eitt hundrað hundraða, og Eyrarland ; það féll ekki, þvíHalldóru 
var það gefið; er það eins dýrt og [hvort hinna 4 . f>að er og 
mál manna, að Ari hafi aflatt löður sinn 5 að byrja Bjarnaness- 
reið, og sagt, það kæmi ekki hans embætti við hversu að 
fram færi í Skálholts stikti; en biskup Jón sagðist gjöra það 
eptir páfalegri magt, hverjtim liann sagðist vilja hollur reyn- 
ast til datiðadags. Svo skildu þeir feðgar tal það fyrsta kvöld 
á Hólum með styttíngi. Að morgni gekk Helga móðir hans til 
hans í svefnherbergið , og hélt á kvennaskauti; liann spurði, 
hvað hún vildi með það; hún kvaðst hafa átt von á syni, en 
ekki dóttur, þar hann væri, en nú væri sér sagt, að hann 
teldist undan að fylgja föður síuum til réttra mála, sem hann 
hefði beðið hann þó, og sagðist vilja, að hann léti sér ekki 
svo iha verða, með fleirum ummælum ; og við þetta hafi Ari linazt, 
og sagt: u það má eg gjöra fyrir þín orð, móðir! að fara með 
honum ferð þessa, en það mun kosta allra vorra líf um það úti 
er"; og svo reið hann með þúngu geði frá Hólum heim til sín. 

23. Helga, dótlir Ara lögmanns, ólst upp hjá þórunni 
Jónsdóttur á Grund, eptir það Ari var af tekinn og móðir 
Helgu önduð; og þar var Helga þángað til hún giptist Páli 

i) Móðruvöllum, rángt, 255. a) [sl. 255. 

a) Kaupmálubrcíid Ara og Halldóru er i tveimur afskriptum síra Eyjólfs 
á Völlum með ártali QDdxxx, og er jþað ef til vill réttara. 

4) [hinar, ll hundraða , 255. s) það hann kunni, b. v. 255. 



Jón biskup Arason. 



BISKDPA SÖGUR 



359 



Jónssyni, sem síðan bjó á Reykhólum og Staðarhóli. Mikið 
þótti til Bejgu koma, en sagt er það hafi verið gjört með leik, 
að Páll Jónsson fékk llelgu. J>au þjuggu fyrst á Eyrarlandi; 
Uelga átti þá jörð. Lítt hafði Helga komið sér við fólk, kom 
helzt þar fram, sem öðrum mátti verr gegna, og urðu margir 
fegnir þá hún burtu fór* Eitt sumar, sem llelga var ógipt, 
reið þorleifur Grímsson, rnóðurfaðir hennar, eptir vana sínum, 
og hans kvinna Solveig frá Möðruvöllum, þeirra heimili, ofan 
í kaupstað. Hallótta dóttir þeirra var gjafvaxta heima, og 
nokkur úngmenni, en fólk annað í seli. f>etta spurði llelga 
til Grundar, og reið með fimta mann til Möðruvalla, þó ekki 
lengra en að túngarðinum, og sendi svo sína menn aptur, en 
hún var þar allan daginn í kirkjunni; leitaði hún, til þess að 
hún fann lykla j>orleifs undir þilju gólfi, og lauk upp hans 
kistlum, og kistlum Solveigar. Skoðaði hún öll hans bréf og 
tók sitt úr hvorri kistunni, alls iij bréf með innsiglum, eitt 
með þremur, annað með tólf; það þriðja, sem var pappírsblað, 
reif hún í sundur og trað því ofan í gólfsþils holurnar með 
knííl. llallótta vissaði fram og aptur um kirkjuna, og gætti 
ekki að, utan bað hjarta systurina sína að taka ekki bréfin. 
Ilún svaraði: u Guð láti það satt vera, systir mín góð, að eg 
svíki þig ekki". — j>ar var Helga allan daginn til náttmála; komu 
þá aptur menn hennar og reiddu hana heim. þetta fékk f>or- 
leifur aldrei að vila, en saknaði þó bréfanna, og gat Solveig 
komið því svo fyrir, að Helga skilaði þeim aptur þremur árum 
seinna, þá hún hafði látið eplir þeim skrifa, og varð svo bréf- 
unum komið í kistu I>orleifs , svo hann fann þau þar ófyrir- 
synju, og lofaði í slaðinn guð og hinn milda Martinum, svo 
sem hans máltæki var, þegar honum gekk í vil: 44 Guð og hinn 
mildi Martinus sé lofaður, hann gefur oss nógu gott 

24. Eptir þorleif látinn klagaði Páll Jónsson og aðrir upp 
á arfinn, og vildi halda öli börn þorleifs, sem hann átti við 
sinni seinni kvinnu Solveigu Hallsdóttur, laungetin og óarftæk. 
Sérdeilis klagaði Páll upp á Möðruvclli, í því nafni, að þor- 
leifur heitinn Grímsson helði gefið Möðruvelli llalldóru dóttur 
sinni í heimanmund, á hennar brúðkaupsdegi , á móts við Ara 
Jónsson lögmann; en þorleifur vildi það aldrei meðkenna meðan 
hann lifði; en þó höfðu þeir hans bréf og innsigli, og hefir 

ih B. 



1 



360 BISKUPA SÖGUR. J6n bitkup Arason. 

margt verið þar um talað, hvérnig þeir hefði yfir það komizt. 
Hafði þorleifur Grímsson eitt sinn verið boðinn til biskups 
veizlu til Miklagarðs, og voru þéir feðgar þar þá allir þrír: 
biskup Jón , Ari lögmann og síra Björn , og rneina menn þá 
sumir, að menn hafi þá komizt yfif hans innsigli með ein- 
hverju móti, og gjört svo uppá hann falsbréf um þessa Möðru- 
vallagjöf. Svo náði Páll Möðrmöllum í tíð Christofors Walchin- 
dorfs höfuðsmanns. 

Óáslkært var með þeim hjónum, Páli Jónssyni og Helgu 
Aradóttur, og skildu þau um síðir samvistirnar, og hafði 
Páli viljað láta dæma sig frá henni. Hann stefndi henni til 
álþíngis fyrir tólf. sumir segja átján sakir, en með fyrsta, þá 
hann bað hennar Helgu, lét hann dæma sig hennar jafnræbi 1 . 

f>essi voru börn Páis Jónssonar ogHelgu Aradóttur: 
Pétur , Elín , Ragneiður , 

og tvær hans laundætur. 

25. Pétur Pálsson á Staðarhóli, hann átti fyrst f>or- 
björgu, dóttur Bjarna Pinnbogasonar og íngibjargar Fúsadóttur. 
þeirra börn: 

Bjarni Pélurssou á Staðarhóli, hafði Dala sýslu ; hann 
átti fyrst laungetin börn við Guðrúnu, dóttur síra Gísla á 
Hrafnagili og íngunnar Eiríksdóttur á Kúlu, og lifir ekki utan 
annað barnið, heitir Herdís; hún giptist Hákoni, syni Árna 
Guðmundssonar og þorgerðar Tyrfíngsdóttur ; en eiginkvinna 
Bjarna var Guðrún, dóttir síra Torfa Finnssonar og Guðríðar 
Jónsdóltur; — þeirra börn: Torfi, Pétur. 

i) hér setur 254 inn: 

1) bréf tólf manna, scm J>orbcrgur bóndi Bcrsason ncfndi til á Skriöu 
þíngi finitudaginn fyrir hvitasunnu um voiið 1 556 y alykta þeir, aft Helga 
Aradóltir rnegi giptast Páli Jónssyni, með ráði lóðurbróður síns síra Sig- 
urðar Jónssonar, föðurmoður sinnar Uelgu Sigurðardóttur , og föðursystur 
sinnar Jóiunnar Jónsdóltur, cf hcnnar giptingarmaður jiorleifur bóndi 
Grímsson vill ekki svara því máli. 

2) álitsbréf fjógra presta og fimm lcikmanna, ritað á Múla i ASal- 
reykjadal 1558, að síra Sigurður Jónsson, föðurbróðir Helgu Aradóttur, sé 
liennar bezt fallni svaramaöur, þegar J>orleifur Grimsson vili ekki mæta. 

3) Kaupmálabréf milli Pals Jónssonar og Helgu Aradóttur, voltað af 
Ijórum prestum og átta lcikmönnum (á Grund) sunnudaginn næsla eptir 
áttadag í jólum 1558. |>cssi bréf eru hér felld úr, þvf þau koma ekki 
sögunni við. 




BISKUPA SOGUR. 



361 



Helga Pétursdóttir álti Sigurð, son síra Jóns Magnús- 
sonar frá Ljósavatni norður. Móðir Sigurðar var Kristín, dóttir 
síra Jóns Gottskálkssonar frá Krossnesi; þau állu eignir fyrir 
norðan. þeirra börn : Pétur, skólagenginn, andaðist í Skálholti. 

Seinni kvinna Péturs Pálssonar var þóra, dóttir Ásmundar 
þormóðssonar og Ingibjargar Ilalldórsdóltur; þau voru saman 
fjögur ár og áltu engan lífserfíngja. þóra giptist mörgum 
árum síðar þorsteini Jónssyni frá Narfeyri. 

26. Elín Pálsdóttir átti Björn, son Benedikts ríka Halldórs- 
sonar á Möðruvöllum í Hörgárdal og Valgerðar Björnsdóttur. 

þeirra börn: Magnús, Sigríður, Guðrún. 

Magnús Björnsson , framaði sig vel utan lands og innan, 
og hafði Múkaþverár klaustur og Eyjafjarðar sýslu , þángaðtil 
hann varð lögmaður anno 1639; lagði hann þá af sýsluna. Hann 
átti Möðruvelli, Stórahól, Eyrarland, og miklar eignir bæði fyrir 
norðan, sunnan, austan og vestan, svo hann átti í jörðu xxvj 
hundruð hundraða anno 1646, því hann keypti jarðir á hverju 
ári. llans kvinna var Guðrún Gísla dóttir þórðarsonar lög- 
manns og íngibjargar Árnadóttur: þeirra börn: 

Gisli, Björn, Helga, Jórunn, Solveig. 

27. Gísli Magnússon var skólagenginn, framandi sig víða 
utanlands, bæði í Hollandi, um nokkur ár í Danmörk og viðar; 
giptist anno 16 í 9 þrúður, dóttur þorleifs bónda Magnússonar 
á lllíðarenda. Honum voru talin [sjö hundruð hundraða, en 
henni fjögur hundruð hundraða 1 . þeirra börn: Björn, þorleifur, 
Guðriður 2 . 

Björn Gíslason skólagenginn, forstandigur og vel framaður 
i Danmörk, Ilollandi og Englandi; hann giplist 1675 Guðrúnu 
eldri, dóttur Eggerts Björnssonar á Skarði og Valgerðar Gísla- 
dóttur lögmanns Hákonarsonar ; henni fylgði heiman Bær á 
Rauðasandi, hvar að þau settust sama ár. J>au áttu tvö börn, 
kom það fyrra andvana, það síðara hét þrúður, varð hérum 
xj vikna. Björn sálugi hafði hálfa Barðastrandar sýslu ; hann 
sálaðist i Bæ 20. Augusti 1679, að meðteknu áður sama dags 

1) [bætt við cplir kaupmálabréGnu, að Hlíöarenda 16. Juli 1648, scm er 
til enn i brérasafni Arna Magnússonar. Fasc. \xx, Nr. 31. 

2 ) þessum nörnum barnanna er bætt vib i 255, en sleppt þvi sem hér 
er sagt frá um þau. 



24* 



L 




362 



BISKUPA SÖGUR. 



.Ton hiskup Arason 



morgun héilögu sakramenti, hafði liann þá legið hálfa tíundu 
viku; var hann jarðsetlur í kór í Bæjarkirkju karlmannamegin 25. 
August, en út hafinn 23. Augusl; voru við hans greftran þessir 
göfugir menn: Eggert Björnsson, prófasturinn síra Páll Björns- 
son, hver eð héít hans líkprédikun með loflegu og minnilegu máli, 
þorleifur Magnússon, Gísli (nú sálaður) Jónsson, síra Jóhann 
Jónsson frá Olurárdal, Einar Gnðlaugsson lögréttumaður ; einnig 
Andrés Andrésson, systurson Iandsfógetans Jóhans Péturssonar 
Klein, hver Andrés þá var eptirliggjari áVatneyri, en nú sýslu- 
inaður yíir hálfri Barðastrandar sýslu; ásamt sóknarprestinum 
síra Jóni Ólafssyni 1 . En 31.Augusti sama árs, að morgni 
fyrír embætti, kom að austan frá Hlíðarenda til Bæjar sáloílegi 
landshöfðingi, faðir þess sálaða, Gísli Magnússon, og dvaldi 
þar til þess að kvöldi þess 17. Septembris; hann gjörði minni- 
lega vel sinni sonarkvinnu bæði í atlæti og útlátum. — |>orleifur 
(iislason. — Guðríöur Gísladóttir, hanaektaði Mag.þórðurþorláks* 
son, biskup iSkáiholti; þeirra börn: þorlákur og Brynjólfur. 

28. Björn Magnússon, sigldi anno 1649; hann giptist 
llelgu, dóttur Guðmundar Hákonarsonar á þíngeyrum. Björn 
hélt Múkaþverár klaustur og Eyjafjarðar sýslu. þeirra böm: 
Guðbrandur, [llalldóra, Kristín 2 . 

Ilelga Magnúsdóttir , giptist Hákoni , syni Gísla Hákonar- 
sonar Iögmanns og Margrétar Jónsdóttur; hann hafði Hángár- 
valla sýslu fyrrr Gísla Magnússon, og bjó í Bræðratúngu. 
þeirra börn: Vigfús, Sigríður, þrúður 3 , Elín. 

[Vigfús andaðist hér um tvítugsaldur, barnlaus. — Sig- 
ríður giptist síra Sigurði Sigurðssyni á Staðarstað á Ölduhrygg 
1680. — þrúður giptist Magnúsi, syni Sigurðar Magnússonar 
og Sigríðar Oddsdóttur frá Skútustöðum. — Elín, hana ektaði 
síra Guðbrandur i Vatnsfirði, son síra Jóns Arasonar og Hólrn- 
fríðar Sigurðardóttur *. 

Jórunn Magnúsdóttir , giptist Jóni, syni Magnúsar bónda 
Vrasonar og f>órunnar Jónsdóttur frá Reykhólum. Jón fékk 



j ) það er sá síra Jón Ölaísson, scm hefir samið ættartölubókina. 
•i) [b. v. í 255 mcð uokkru nýjari hcndi, eptir S. B. S. (þ. e. Sigurði 
logmanni Rjörnssyni). 

a) Jarþrúður, 255. 4 ) fsl. 255, 



Jón hiskup Ar.tson. 



BISKDPA SÖGUR. 



363 



tteykhóla og hafði með Stranda sýslu. þeirra böm: Magnús. 
PáII ? Elín, Ragneiður. 

[Magnús sigldi í Holland, varð síðan sýslumaður i Stranda 
sýslu; giptist Guðrúnu, dóttur þorgils 1 Jónssonar frá Völlum, 
og Ragneiðar Gísladóltur, Björnssonar prests á Miklabæ, Gisla- 
sonar. Síðan var Magnús kosinn lögmaður á alþíngi 1679, 
norðan og vestan á íslandi, sat á sínu höfuðbóli lieykhólum.— 
Páll Jónsson, lærði í Skálholts skóla, sigldi, varð attesjtatus, 
fékk Melstað í Miðfirði , og giplist þar dóttur síra Eiiénds 
Ólafssonar og þórunnar þorvaldsdóltur. — Elín, giptist síra 
Halldóri ýngra Jónssyni frá Reykhoiti; hann íekk Stað íGrunna- 
vík eptir síra Sigurð Gíslason. — Hagneiður, giptist síra Einari 
Torfasyni á Stað í Steingrímsfirði ; hann misli prest og stað 
fyrir barneign með Guðrúnu Halldórsdóttur (fór illa) 3 . 

Solveig Magnúsdóttir , giptist 1647 þorkeli , syni Guð- 
mundar Hákonarsonar á þíngeyrum og Halldóru Aradóttur; 
þeirra böm: Hákon, Ari, [Guðmundur, íngibjörg 3 . 

29. Sigríður Björnsdóltir (Benediktssonar) giptist Páli 
Guðbrandssyni frá Hólum; þau sátu á J>íngeyrum ; hann and- 
aðist 1621 á Viðimýri. Honum voru talin til giptíngar við 
Sigríði iiij hundruð huudraða, henni ij hundruð hundraða. 
Sigríður fékk þúngan kránkleika með bólgu í holdinu, andaðist 
1633. þeirra börn: 

þorlákur, Benedikt, Páll, Björn. 

þorlákur Pálsson átti Víðidalstúngu og bjó þar, pg halði 
svo með umboðsjarðir í Húnavatns þíngi ; hans kvinna var 
Kristín, dóttir Jóns Sigurðssonar á Ueyninesstað og þorbjargar 
Magnúsdóttur Fúsasonar úr Austfjörðum. þeirra börn : Páll, Jón. 

Denedikt Pálsson, sigldi og varð barskeri, Ia?rði fyrst í 
Hamborg, og sigldi til Spanicn, en varð hertekinn af Tvrkjum og 
var hjá þeim í þrældómi hálft þriðja ár ; síðan leystu frændur hans 
hann fyrjr vJij l)undruð eður ix hundruö ríkisdali, og sein hann 
kom híngað, þá keypti hann þrimenníngsleyG fyrir ij hundruð 
dali, og giptist Hólmlríði, dóttur Einars Hákonarsonar og Ragn- 
eiðar Magnúsdóttur ; hún andaðist af sænglirför 1645, álti 
ekki börn. — Renedikt giptist aptur Sigríði, dóttur Magnúsar 
Jónssonar frá Sjáfarborg i Skagafirði. 

i) leiðréttj Gísla, 251. 2 ) [slcpp. 255. a) [ i>. > 255. 



I 



364 



BISKUPA SÖGUR 



J<5n bisluip Arason. 



Páll Pálsson átti Mársstaði og bjó þar lengi ógiptur. 

Björn Pálsson hafði Eyjafjarðar svslu, og tók hana eptir 
móðurbróður sinn Magnús Björnsson, þá Magnús varð lög- 
maður. Ilann átti Stórahól og Æsistaði í Eyjafirði. — Ilans 
kvinna Ragneiður, dóttir Magnúsar bónda Arasonar og þórunnar 
ríku Jónsdóltur. ||>eirra börn : Jón, Magnús, Sigríður, Ingibjörg, 
Hólmfríður, þrúður, Elín, Anna 1 . 

Guðrún Björnsdóttír giptist herra Gísla Oddssyni, som var 
biskup íSkálholti; hún átti eitt barn við honum og andaðist það 
strax ; voru þau fá ár til samans, og andaðist bún af sængurför 
í Skálbolti 1633, svo erfði Magnús Björnsson bróðir hennar bana. 

30. Ragneiður Pálsdóttir giptist Giz.uri, syni þorlákö 
Einarssonar og Guðrúnar Hannesdóttur fráÖgri. f>eirra börn: 
Magnús, Jón. 

Magnús giplist þorkötlu, dóttur síra Snæbjarnar Torfa- 
sonar og þóru Jónsdóttur á Kirkjubóli í Lángadal. Magnús 
var barskeri; bamlatis, bjó í Lokinbömrum. 

Jón giptist j>óru, dóttur Ólafs Jónssonar frá Hjarðardal og 
íngibjargar, síra Jóns forleifssonar dóltur frá Gufudal ; hans 
son : síra Torfi, vel lærður maður, stúderaði utanlands, og 
varð kirkjuprestur í Skálholli tvisvar, fyrst 1647 og aptur 1649, 
er hann gaf upp Rafnseyri við síra Hall Árnason ; hann giptisi 
Sigríði Halldórsdóttur lögmanns frá Skálbolti, og fékk Gaul- 
verjabæ í Flóa. þeirra börn : tvær Rönkur, |>óra, Jón, Hall- 
dór, Katrín, þórunn, Sveinn 2 . 

Seinni maður Ragneiðar Pálsdóttur var síra Sveinn Sím- 
onarson , prófastur, sem hélt Holts stað í Önundarfirði. þeirra 
börn: herra Brynjólfur og síra Gizur. 

Brynjólfur stúderaði vel utanlands og innan um mörg ár; 
var conreelor til Roskild, tók gradum magisterii, var síðan hér 
i landi ófyrirsynju inn kominn og kosinn til biskups í Skálholti 
anno 1638, kom út með biskupsdæmið anno 1639; giptist fyrir 
norðan 1640 3 , dóttur Halldórs lögmanns Ólafssonar og Halldóru 



1) [b. v. 255 eptir Sig. Björnssyni. 

2) [255 eptir S. B. S. telur börnin svo : sira Jón, síra Halldór, Sveinn, 
Ragnciður, |)óra, Rannveig, Katrín. 

•) [b. v. 255. 



Jön biskup Arason 



BISKUPA SÖGUR. 



365 



Jónsdóltur, Margrétu. [Hann hélt Skálholt til þess hann deyði 
um sumarið eptiralþíng 1675' ; þeirrabörn: Halldór, Hagneiður. 
— [Halldór andaðist í Englandi; — Hagneiður Hrynjólfs- 
dótlir átti barn, hét þórður Daðason; \ar æltleiddur af afa 
sínum magister Hrynjólfi, eptirþað hæði hans börn, llalldór og 
Hagneiður, voru sáluð. Siöan dó þórður úngur 2 . 

Síra Gizur Sveinsson var prestur, hélt Álftamýri (í Arnar- 
íirði vestur 3 ; hans kvinna var Guðrún.dóttir Finns Jónssonar 
og llagnhildar Torfadóttur ; hún andaðist barnlaus. Síðan átti 
hannMargrétu, dóltur Jóns þorleifssonar og Helgu Hjarnadótlur ; 
þau og barnlaus. 

[þóra, önnur dóttir Ara Jónssonar lögmanns. giptist Sig- 
urði fórðarsyni; þeirra börn : Jón í Kristnesi. 

j>óra fékk lítið eður ekkert af gózi eptir föður sinu og 
móður, því Ari arfieiddi Helgu dóttur sína til allra sinnaeigna: 
en Helga Aradóttir, fyrir umtölur föðursystur sinnar þórunnar 
Jónsdóltur, gaf J>óru Aradóllur systur sinni löggjafir sínar. 

Jón, son Sigurðar J>órðarsonar og J>óru Aradóttur, giptist 
Guðríði Torfadótlur, systur síra Snæbjarnar Torfasonar, Jóns 
sonar, og þorkötlu Snæhjörnsdóltur gömlu. þeirra börn : sira 
Sigurður, [>óra, þorkatla. 

Síra Sigurður álti Ólufu, dóttur Jóns Sigurðssonar lög- 
manns á Heynistað, og var hennar fyrsti maður. Hann fékk 
Helgafells stað í Helgafells sveil. J>au voru ei lengi saman, 
því hann drukknaði um vorið, barnlaus, í vatninu þar hjá tún- 
inu, og tvær kvennsniptir með honum. 

J>óra Jónsdóttir, giptist Páli Gíslasyni landskrifara, og var 
hans fyrri kvinna, og áltu saman fjögur eða fimm börn. |>au 
önduðust öll fyr en móðirin, neroa eitt, sem hana erfði og 
Pál.l erfði það; síðan giptist hann íngibjörgu Hjarnadóttur frá 
Stokkseyri. 

J>orkatla Jónsdóttir átti Hjörn , son Hákonar .Hjörussonar 

f Nesi 4 . , ^;,; V- - ? • . . A S- ••• 

31. Bjöiw Jónsson, annar sonur biskups Jóns, hafði 
J>íngeyra kiauslur, hélt síðan Melstað í Miðfirði, en hafði bú 
á Staðarhóli seinast, er hann var hálshöggvinu í Skálholti með 



i— ») [slepp. 255. 3 ) fb. v. 255. 4) [b. v. (6. 



366 



BISKUPA SÖGDR. 



36n bisluip Arason. 



föður sínum biskup Jóni og Ara lögmanni. Síra Björn hafði 
hjá sér kvinnu þá, er Steinunn hét, dóttir Jóns bónda Magnús- 
sonur og hagneiðar 1 Pétursdóllur, systur Jóns lögmanns og 
Páls, því reglubundnir menn, biskupar, ábólar, klerkar og 
kennimenn giptust ekki í páfadóminum, en biskup Jón og síra 
lijörn voru pápiskir, sem áður getur. 

Börn síra Björns og Steinunnar voru mörg: 
Jón og Magnús, sem ættleiddir voru, item Teitur. 
Bjarni, Árni, tlalldóra, liagneiður. 

JónBjörnsson var æltleiddur af föður sínum ; hann gipt- 
ist Guðrúnu, dóttur Árna Gíslasonar frá íllíðarenda og Guðrútiar 
Sæmundardóttur ; þau bjuggu fyrst á þíngeyrum, þar eptir lengi 
á LJoltastöðum , síðast á Grund í E\jafirði. Jón var góður 
höfðíngi; [hann hufði Skagafjarðar sýslu 1597 2 . 
þeirra börn: Helga, tvær Halldórur, þóra, Kristín, 

Guðríður, Rannveig. 

Heiga giplist herra Oddi Einarssyni, biskupi í Skálholti; 
þeirra börn: [herra Gísli, biskup í Skálholli; herra Árni, lög- 



maður sunnan og austan álslundi; síra Sigurður, prófastur yfir 
Mýra sýslu; annar Sigurður, sem átti þórunni Jónsdóttur; Ei- 
ríkur á Filjum ; Margrét Oddsdóttir í Öndverðarnesi, hún giptist 
ekki :1 . — Helga Jónsdóllir lifði bæði mann sinn, herra Odd, 
og svo herra Gísla, son sinn; hún var þar í Skálholti er hann 
andaðíst, eplir þuð fór hún til Árna lögmanns sonar síns til 
Leirár, og var þar mörg ár, og hvílist þar. [Uún andaðist 1 662**. 

32. Halldóra Jónsdóttir eldri, giplist ElalÍdóri lögmanni 
fyrir norðan 1606, syni Ólafs Jónssonar og fórunnarBenedikts- 
dóltur; þeirra brúðkaup \ar haldið á Grund; voru llalldóri 
talin iij hundruð hundraða: Vindheimar ogLaugaland, þar tilsmá- 
jarðir í ij hundruð hundraða; Halldóru var gefin hálf Grund 
lxxx hundruð til arfaskipta, en faðir hennar lofaði að selja 
henni eður láta selja henni hálfa Grund. Halldór hafði bæði 
Möðruvalla klaustur og Skagafjarðar sýslu. Hann tók sína 
banasótt á alþingi, eptir andlát herra Gisla Oddssonar, og var 
hann svo fluttur í Skálholt , og andaðist þar anno 1636 , og 
er þar grafinn. 

í) Ragnhíldar, rángt, 255. á) [b. v. 255. 

») [b. v. 255. ♦) [b. v. 255. 



Jón biskup Ar«on. ' BISKUPA SÖGUR. 



367 



feirrabörn: Benedikt, Ilallgrímur, Jón, Guðrún, 
Margrét, Helga, Sigríður, Valgerður. 

Benedikt giptist Jórunni, dóltur Hinriks Gíslasonar og 
Guðrúnar Magnúsdóttur á Innra-Llólmi. llalldór lögmaður hafði 
fengið og keypt Jeyfi fyrir börn sín, að þau mættu giptast 
þrimenníng sínnm, gaf þar til þrjú hundruð dali; svo voru 
þau skyld Benedikt og Jórunn; hann álti Grund í liyjafirði og 
hafði Skagafjarðar sýslu og hélL 1 Beyninesstaðar klaustur og 
þar sat hann [lengstum ; síðast á Seilu 2 . þeirra börn : 
J>órunn, Guðrún, íngibjörg; [llagneiður, dó ógipt. 

þórunniBenediktsdóttur á Guðbrandur þorláks son biskups; 

— Guörúnu Benediktsdóltur álti síra Skúli þorláks son biskups; 

— íngibjörgu egtaði herra Gísli biskup þorláksson; átti ekkert 

Hallgrímur Halldórsson giptist Ólöfu, dóttur Jóns Sigurðs- 
sonar frá Reyninesstað; hún hafði áður verið skilin við sinn 
mann, Jón Arngrímsson; barnlaus. þeirra börn: Ólafur. Jón, 
þórunn. 

Jón Halldórsson giptist fyrst Málfríði, dóttur Hallgríms 
Guðmundssonar og Halldóru rélursdóltur. Málfríður andaðist 
tvítug í bólunni, barnlaus, anno 1636. — Jón Halldórsson gipt- 
ist aptur íngibjörgu, dóttur Jóns bónda Magnússonar sýslu- 
manns ogÁstríðarGísladóltur. Síðan drukknaöi Jón í Ölvisá, þá 
hann reið úr þorlákshöfn , og með honum drukknaði Böðvar, 
sonur Steindórs Finnssonar, skólapiltur, anno 1645. Jón Hall- 
dórsson var þá Skálholts ráðsmaður; en Ingibjörg kvinna Jóns 
ól barn um haustið eptir, þá datum var enu 1645. það barn 
bar nafn föður síns og andaðist það 1646; svo erfði íngibjörg 
það baru, sem áður hafði erft föður sinn. 

Margrét Halldórsdóttir giptist Mag. Brynjúlfi Sveinssyni, 
biskupi að Skálholti, 1640. 

Guðrún Halldórsdóttir giptist Vigfúsi, syni Jóns Sigurðs- 
sonar á Ueyninesstað, og þorbjargar Magnusdóttur ; bjuggu i 
Lögmannshlíð. þeirra barn eilt: Jón Vigfússon ; giptist 
Helgu, dóttur Magnúsar bónda Arasonar og þórunnar Jóns- 
dóttur, anno 1661; [hann vareinbirni; þeirra einbiruiþorbjörg, 



t) þaun. 255^ hálft, 254. 



«) [sl. 255. 



3 ) [sL 255. 



868 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arasou. 



kvinna Pétnrs Bjarnasonar Péturssonar og Guðrúnar Torfa- 
dóttur á Staöarhóli 1 . 

Valgerður llalldórsdótlir, giptist anno 1645 Guðmundi, syni 
Torfa á Keldum og Guðlaugar Guðmundardóltur. þeirra börn: 
[Jón, Torfl. Guðlaug, |>órunn 2 . 

Helga tlalldórsdóltir, ^iplist síraPáli í Selárdal, syni Björns 
bónda Magnússonar og Helgu Arngrímsdóttur ; síra Páil hafði 
vel stúderað og var attestatus Baecalaureus. þeirra böro: 
|Elín, síra llalldór, Björn, tlalldór, llelga, lngibjörg, þóra 3 . — 
Ilelga Pálsdóttir giptist síra Sigurði Jónssyni f'rá Vatnsflrði, 
syni síra Jóns Arasonar og Uólnifriðar Sigurðardóttur, Odds- 
sonar biskups; hann í'ékk ÍIolls stað í Önundaríirði. — Hajl- 
dór Pálsson eldri var lengi veikur, og enn nú 1680. — Halldór 
ýngri prestvígðist 1679 til í'öður síns. — þóra. — Ingibjörg. 
— Björn Pálsson sigldi í Uolland og England; kom aptur 1680. 

Sigríður Ualldórsdóttir, giptist síra Torfa Jónssyni í Gaul- 
verjabœ. 

33. llalldóra Jónsdótlir ýngri, Björns sonar prests, biskups 
Jóns sonar, giptist þorvaldi Ólafssyni, bróður llalldórs lög- 
manns; þau bjuggu í Auðbrekku. þeirra börn: Jón, Benedikt, 
Björn, Daði, Ólafur, og dætur : Guðrún og þórunn. þorvaldur 
áiti Laugaland. 

Jón þorvaldsson giptist Guðrúnu, dóttur Péturs Árnasonar 
í Hvammsdal, og Margrétar Ilalldórsdóttur. þeirra börn : Jón, 
þorvaldur, Halldór, llallfríður 4 . — Benedikt þorvaldsson átti 
Ástu, dóttur síra Torfa þorsteinssonar á Gilsbakka og Margrétar 
Aradóttur; þar ekki barna von. Benedikt fór til vislar til síra 
Erlends Olafssonar, og vildi ekki enda þar út sína vist, því 
bróðir hans Jón vildi eigi hann brjálaði sínum eignum. — 
Björn þorvaldsson giplist Guðrúnu, dóttur Örnólfs Guðmunds- 
sonar frá Hoíi og llallberu norðlenzku. þeirra barn: Elín, 
hana á síra Páll Kelilsson í Ihammi [í Hvammssveit 5 . Aptur 
giptist Björn Sigríði , dóltur síra Jóns Jónssonar á Fellsmúla og 



j) [b. v. 255 eptir S. B. S. (Sigurði Björnssyni). -i) [b. v. 255. 

a) [þannig hcfir 255 röð barnanna, eptir S. B. S. — slepp. 254, en 
beílr aptur þaö sem eptir fylgir um börn síra Páls. 

♦) b. v. 255. a) [b. v. 255. o) b. v. 255. 



Jdn bískup Arnson* 



BISKUPA SÖGUR 



369 



Margrétar nallsdóttur. f>eirra börn : [síra forvaldur í Holtum 1 . 
— Daði þorvaldsson , hans kvinna Steinnnn, dótlir Péturs 
Einarssonar lögréttumanns og Sigríöar Oísladóllur frá Ásgarði 
og Hvammi. Jeirra börn : tværSigríðar, llildtir, Halldóra, tvær 
Kristinar. — Ólafur (þorvaldsson), hans kvinna Guðrún. — 
Guðrún þorvaldsdóltir, hennar maður síra Stephán, son síra 
Ólafs Einarssonar og Kristínar Stephánsdóttur. Síra Stephán 
mikið skáld, heldur Vallanes austur. — J>órunn þorvaldsdóttir, 
hennar maður síra Erlendur, sonur síra Olufs Erlendssonar 
frá Breiðabólstað og Sigríðar fwvarðsdótlur. þeirra börn: 
[Sigríður, Halldóra, Guðrún, Steimmn; — Guðrún kvinna Páls 
Jónssonar, Magnússonar frá Reykhólum-. 

34. J>óra Jónsdóttir giptist síra Snæbirni Torfasyni á 
Kirkjubóli í Lángadal vestur; sá TorQ varjónsson, sat á Kirkju- 
bóli og var sýslumaður. |>orkat!a Snæbjarnardóttir frá Keldum 
austan var lians kvinna. þau bjuggu fyrst á Árbæ, og seldu 
hann Gísla Árnasyni fyrir Stað í Aðalvík, en síra Snæbjörn son 
þeirra gaf þann slað til beneíicium í veikleika sínum (hann 
varð ofstyrkur). þorkatla var rögsemdar kona og skartskona 
mikil. Börn síra Snæbjarnar og J>óru: 

síra Torfi, sira Njörn, og f>orkalla. 

S/ra Torfi hélt Kirkjuból í Lángadal eptir föður sinn, og 
giptist Helgu, dóltur síra Guðmundar Einarssonar á Staðarstað 
og Elínar Sigurðardóltur. þeirrabörn: Teitur, Snæbjörn, Einar, 
Páll, þorsteinn, Ilagneiður og Margrét. Síra Torfi fékk deyfi 
á sínum efri árum, svo hann heyrði ekki par; flutti þó prests- 
legt embætti, svo sem það var. 

Teitur Torfason sigldi, átti síðan börn nokkur; þar eptir 
giptist hann Helgu, dóttur Jóns prests Arasonar og Hólmfríðar 
Sigurðardóttur frá Valnsfirði, anno 1668 ; var hann þá Skál- 
holts ráðsmaður. Voru þau ei lengi saman; hann drukknaði 
í síki nokkru. 

Snæbjöm Torfasou átti og bam áður hann giptist, við 
Katrínu Grímsdóttur. Snæbjöm giptist síðan Bélgu Eggerts- 
dóttur Sæmundssonar frá Sæbóli á íngjaldssandi ; hann var 



fb* v. 255 



370 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arason, 



lögrétfumaður, og sofnaði í heimreisu af alþíngi. þeirra börn : 
Eggert, þóra. 

Einar Torfason lœrði í skóla og sigldi, fékk attestationem, 
en litlar yiðhrifur hér um nokkur ár; vígðist loksins, og fékk 
Stað í Steingrímsflrði. Ilann giptist Ragneiði, dóttur Jóns 
Magnússonar, Arasonar, og Jórunnar Magnúsdóttur frá Jteyk- 
hólum. Átti hann barn um það leiti við Guðrúnu Halldórs- 
dóttur, og fór málið ei rétt vel; misti því Einar staðinn. 

Páil (Torfason) giptist Gróu, dóttur Markúsar Snæbjörns- 
sonar úr Ási austur. Páll sat undir Núpi í Dýrafirði og hafði 
hálfa ísafjarðar sýslu, en misti hana 1680 fyrir meðkenndan 
kaupskap við Engelska og Nollenzka. 

þorsteinn Torfason drukknaði í Blöndu norður, á Sölva- 
túnguvaði, er hann reið úr skóla 1657. 

Ragneiður eldri Torfadóttir átti barn við síra Snorra, syni 
síra Jóns Magnússonar á Eyri í Skutulsíirði, og andaðist af 
barnsför. 

Uagneiður ýngri giptist Rögvaldi í Fagradal, syni Sig~ 
mundar Gíslasonar. 

Marjjrét Torfadóttir giptist Rjarna Gunnlaugssyni frá Stað 
á Reykjanesi; bjó á Arngerðareyri við ísafjörð. 

Rjörn Snæbjörnsson stúderaði utanlands og var lengi skóla- 
meistari í Skálholti. Hann giptist þórunni, dóttur síra Jóns 
Sveinssonar frá Uolti og þorbjargar Guðmundardóttur; hann 
hélt Stað á Olduhrygg. þeirra börn: Snæbjörn Björnsson, 
sigldi, [Sveinn, Brynjólfur, tvær þorbjargir, þóra 1 . 

þorkatla Snæbjörnsdóttir , giptist Magnúsi Gizurssyni á 
Lokinhömrum, barniaus. 

35. Kristín Jónsdótlir, Björnssonar prests, biskups Jóns 
sonar, lét fallerast, féll með Rirni Magnússyni; þau voru bræðra 
börn og fengu kóngs náð. þar eptir giptist hún Daða Árna- 
syni, og bjuggu þau á Eyrarlandi. Hans faðir Árni var Odds- 
son, og átti útlenzka kvinnu J)orolhe, og bjuggu í Miðgörðum 
í Staðarsveit; hann hafði lengi Dalasýslu. Hanu andaðist í elli 
sinni norður á Eyrarlandi hjá Daða syni sínum. Daði var einn 
af þeim fjórum, sem sigldu vegna síns föðurlands þá taxtinn 



i) [b. v. 255, eptir S. B. S. 



Jón biskup Arason. 



BISKUPA SÖGUK. 



371 



danski var saminn 1619, og andaðist bann i siglíngunni 1 . [Sú 
hans siglíng kostaði 600 dali 2 . jþéirrá börn: 

þorleifur, Árni, Daði, Margrét. 

þorleifur Daðason var barskeri, framaðist utanlands og dó 
þar barnlaus, þa hann sigldi aptur. 

Árni Daðason var lögréttumaður, bjó ú Ásgeirsá, sem hann 
tók fyrir Stórahól í Eyjaflrði 3 . Hans kvinna Elín, dóttir Péturs 
Magnússonar og Elínar Björnsdóltur. þeirra börn: Daði, 
þorléifur, Magnús, Jón 4 . — Daði var skólagenginn og andaðist 
í Brúará, þá hann reið til vígslu. — þorleifur og skólagenginn, 
og prestur á Kálfafelli. — Magnús. — Jón 5 . 

Margrét Daðadóttir giptist síra Jóni á Melum, syni síra 
Jóns þorsteinssonar, sem var prestur í Vestmannaeyjum og var 
af Tyrkjum saklaus í hel slegirin þar það ár 1628. Hans 
kvinna var Margrét Jónsdóttir, var i sama máta hertekin með 
sínurn tveimur börnum, Jóni Jónssyni og Margrétu Jónsdóttur. 
Síra Jón Jónsson hélt Mela stað í Leirársveit, var prófastur í 
Borgaríirði fyrir sunnan Uvítá, vel látinn og veltalandi kenni- 
maður og sálmaskáld, svo sem faðir hans. þeirra börn : Daði. 
síra þorleifur, [síra] Helgi, Jón, Halldóra, Margrét, Guðrún 6 . — 
Daði sigldi fyrst úngur, lærði [snikkara verk 7 , varð siðan sýslu- 
maður í Kjósar sýslu ; [giptist úllenzkri konu, Margrétu Péturs- 
dóltur; þeirra börn: Jónas, Pótur, Sophía. Aptur sigldi Daði 
1682, vegna málefna við Jón Eggertsson, kom ei aptur, hafði 
það skip forgengið . — Síra þorleifur, [lærði íHólaskóla 9 , vígð- 



i) híngaðsiglíngunní, 255. 2) [utanmáls í 255, cptir S. B. S. 

3) cn siðast bjó hann á Tindum aÁsum; hann varð yfrið gamall maður, 
deyði anno 1703, var þá 100 ára, b. v. 46. 

4) Oddur, Jón, Guðrún, Elen, Málfríðíír, Sigriður, 46. 

Oddur Arnason sigldi úngur, vandradi víða um Sclland, fjýzkaland, 
Polen, Austurríki og Ungaricn, allt tilTyrkiríis ..5 hann var xvj ár utanlands, 
forsókli snikkara handvcik, giptist Hagnciði, dóttur Jóns Jóns sonar Sisurðs- 
sonar lögmanns. (Oddur drukknaði i Svartá hjá Bólstaðahlið). |>eirra 
hörn: Benedikt, Guðlaug, Guðbjörg, Guðný. — Benedikt sigldi \ Kaupin- 
hafn, lærði þar snikkara handvcrk og er þar giptur,- (dcyði þar með öliu 
sínu húsi í pcstinni miklu 1711), b. v. 16. 

c) b. v. 255, eptir S. B. S. 7) [trésmíði, 255. 

«) [þann. 255 cptir síra H. B. S. ( s sí 1 a Hanuesi Björnssyni?); — á 
oilcnzka Uvinnu, 254. 0) [sl. 255. 



372 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón hiskup Arason 



ist og var fyrst kapellan hjá föður sinum 1658, en giptist 
1660 dóttur Kunólfs Sigurðssonar og Elenar Gvöndardótlur frá 
Brennistöðum, Solveigu. [þeirra börn : Kristín*. — Llelgi [lærði 
í skóla, fékk Mela í Borgarfirð.i 1670, giplist ári síðar Ásu 
Torfadóttur sýslumanns Erlendssonar ; þeirra börn tvö, bæði 
önduð. Hann andaðist um haustfð 1682*. — Jón [lærbi í 
skóla, auðnaðist ei vígsla þó vel menturværi, andaðist ógiptur 
og barnlaus 1683 (corruplæ carnis) 3 . — IJalldóra [giplist ekki; 
átti barn með útlenzkum manni nokkrum, það heitir Einar, en 
faðirinn nefndur Jónas 4 . [Sá hans faðir Jónas Espensson var 
hollenzkur ostindiafari 5 . — Margret. — [Guðrún giptist 1685 
Jóni frá Gallarholti, þórðarsyni, Ólafs sonar gamla, Jónssonar 6 , 
Daði Dabason á Gröf á Ilöfðaslrönd; hans fyrri kvinna var 
Sigríður, dóttir síra Sigurðar Einarssonar í Saurbæ, prófasts 
þar. [llún andaðist barnlaus 7 . Daði giptist aplur [Guðrúnu 
Jónsdóttur; ekkert barn áttu þau 8 . 

36. Guðríður Jónsdóttir, Björns sonar prests, biskupssonar, 
giplist í Skálholti síra Torfa Finnssyni, [Jónssouar úr Flatey 9 , 
og Hagnhildar 10 Torfadóltur. Síra Torfl, vir bonus, pius, pro- 
bus & eruditus, hafði lengi verið skólameistari, eptir það fékk 
hann Hvamms stað í Ilvammssveit, og bygði hann lengi, en 
hélt þar hús meðan hann lifði. þeirra börn: Jón, Guðrún. 

Jón Torfason giplist Guðríði, dóttur Magnúsar bónda Jóns- 
sonar í ílaga, og þórunnar þorleifsdóttur. Hann átli tvo hluli 
Flateyjar á Breiðaíiröi og bjó þar. f>eirra börn : Torfi , Páll, 
Eggert, Ástríður, Arnfríður, íngibjörg, Bannveig, forkatla, Guð- 
mundur 11 . — [Torfi Jónsson erfði þriðjúng úr tveim pörtum 
Flateyjar; giptist anno 1668 Bagneiði eldri, dóLtur síra Jóns 
Arasonar frá Vatnsflrði. — Páll Jónsson ólst að mestu upp á 
Skarði á Skarðsströnd frá því faðir hans sálaðist, vor lengi 
mjög veikur. — Eggert Jónsson fór barnúngur föðurlaus til 
afa síns og ömmu, Magnúsar Jónssonar og J>órunnar, og ólst 



i) [b. v. 255 cptir S. B. S. 2 ) [b. v. 255, cptir síra H. «. S. 

a) þ. c. holdsvcikur; — [b. v. 255, eptir síra H. B. S. 

4 ) [b. v. 255, cptir sira H. B. S. 5) [b. v. 255 eptir S. B. S. 

e) [b. v. 255, eptir sira H. B. S. 

t) [þcirra dóttir Halldóra, 255. s) [b. v. 255. 

'>) [b. v. 255. 10) Ragneiðar, 255. n) b. v. 255. 



Jón biskup Arnsou. 



BISKOPA SÖGUR. 



373 



þar f npp]. — Áslríður ólst einnig upp bjá fyrrnefndum afa sínum 
og ömmu; átti barn við sléttum almúgamanni, Nikulási Bjama- 
syni, liét Margrét. — Arnfríður. — íngibjörg fór norður til 
þíngeyra, til afasystur sinnar íngibjargar. — llannveig giptist 
Einari, syni síra Gunnlaugs Snorrasonar og Kristínar Gísla- 
dóttur, Einars sonar prests, Sigurðssonar. Einar er lögréttu- 
maður, býr á jörðu sinni Hrakslöðum á Barðaströnd. — þor- 
katla Jónsdótlir 1 . 

Guðrún Torfadóttir, kvinna Bjarna Péturssonar áStaðarhóli, 
sonar Péturs PáJssonar. Bjarni hafði fyrstur þriðjúng af Stapa 
umboði og lángvarandi Dala sýslu. þeirra börn: [TorB, Pétur 2 . 

Rannveig Jónsdóttir, Björns sonar prests biskupssonar, gipt- 
ist ekki; hún sat á lláeyri [með heiður og sæmd, og sofnaði 
í drottni* barnlaus, [ógipt mey, anno 1654 um veturinn á góu, 
jörðuð í Stokkseyrar kirkju að norðan 4 . 

37. Teitur Björns son biskupssonar giptist Jniríði, 
dóttur síra Erlends Pálssonar og Bjargar Kráksdóttur, hálfsyslur 
herra Guðbrands. þeirrabörn: Árni, Gunnlaugur, Jón, Björg, 
Helga, Guðrún; Philippus laungetinn. 

Gunnlaugur Teitsson, dó barnlaus, bjó í Bœ í Borgarfirði 
og varð úti í Geirþrúðar mannskaða byl 5 um veturinn á ein- 
mánuöi; hann átti launbörn og dóu úng. 

Jón Teitsson giptist Agnesi, dóttur Péturs Magnússonar 
og Elenar Björnsdóttur. llann átti stóra Dunhaga í Hörgárdal, 
og seldi hann fyrir smærri jarðir J>orvaldi Ólafssyni; [þeirra 
börn: Sigurður Jónsson, var skólagenginn állólum; giptist 
dótlur Guðmundar Bjarnasonar á Steiná. Sigurður var lögréttu- 
maður. — Björg Jónsdóttir giptisl síra |>órláki, syni síra Arn- 
gríms Jónssonar og Sigríðar Bjarnadóttur. — Málfiiður Jóns- 
dótlir giplist Eiríki Jónssyni, bjuggu á Núpi í JMiðíirði. — 
Guðrún Jónsdótlir. — Llagneiður Jóusdóltir 6 [giptist jþórði frá 
Galtarholti J>órðarsyni, Ólafs sonar Jónssonar 1 . 

Árni Teitsson á Uofi í Vatnsdal átti SeUelju Pétursdóttur, 
systur Agnesar, bjó lengi á Uoltaslöðum. þeirra börn: Mál- 



i) [sl. 255. a) [b. v. 255. 3) [og dó, 255. 

4) [b. v. 255. þ. e. á Gcirþrúðar dag, 17. Marts. 

«) [þeirra börn mörg, 255. r) [b. v. 255, eptir sira B. B. S. 



374 



BISKDPA SÖGUR. 



Jón biskup Arason 



fríður, Jmríður, fJón, og J>orgrímur launsonur 1 . — Málfríður 
giptist Guðmundi, syni Jóns bónda Magnússonar og Ástríðar 
Gísladóllur; bjuggú í Hvammi á Barðaströnd. J>eirra barn eitt: 
Árni. — Jmríður Árnadóltir giptist Sæmundi , syni Eggerts 
heitins Sæmundssonar og Ragnhildar Steindórsdóttur. j>eirra 
börn: Eggert, þóra. — J<5n Árnason. — þorgrímr Árnason 
giptist anno 1078 þuríði, dóttur Jóns Finnssonar úr Flaley. — 
ÁrniTeitsson átti og önnur tvö launbörn, komust ekki á fætur; 
item eitt hjábarn, og dó það. 

Björg Teitsdóltir giptist síra Gísla, syni síra Brynjólfs 
Ámasonar á Bergstöðum í Svartárdal, og dó hún barnlaus. 

Helga Teitsdóttir giptist Jóni, syni Gríms á Guðrúnarstöðum, 
og átti Jón þá jörð; hans móðir var Ingibjörg Gvöndardóttir. 

Guðrún Teitsdóttir, kvinna Magnúsar þorsteinssonar lög- 
réttumanns. Hún hafði látið fallerast áður við J>órði Sturla- 
syni. J>að var sá J>órður, sem hestur J>órláks j>órðarsonar 
hreytti steini í augað, svo hann misti sjón á því. 

Philippus Teitsson [laungetinn, hans son Gunnlaugur, sem 
bjó á Sandhólaferju í Holtum; hann átti Katrínu Pálsdóttur, 
dóttur síra Páls Erasmussonar. — Hans dóttir var og 2 Auð- 
björg Philippusdóttir, kvinna Einars þorsteinssonar lögréttu- 
manns [á Felli í Mýrdal *; þeirrabörn: Philippus, Ólalur, Gunnar, 
[Jón, Sigurður, þorleifur, Isleifur, Guðmundur, Guðrún, kvinna 
J>orsteins Eyjólfssonar á Háeyri 4 . 

38. Magnús Björnsson biskupssonar átti Halldóru, 
dóttur Eiríks bónda Snjólfssonar og furíðar, J>orleifs dóttur [og 
Solveigar Uallsdóttur 5 frá Möðruvöllum. J>eirra börn: Björn, 
Eiríkur, síra Jón, þórdís. 

Björn Magnússon féll með Kristínu Jónsdóttur, bræðrúngi 
sínum, og fékk náð af kóngi og því seldi Magnús faðir hans 
part í Grund Jóni Björnssyni bróður sínum; svo giptist Björn 
Ornýju, dóttur Jóns Einarssonar í Bólstaðarhlíð og Bagneiðar 
Egilsdóttur frá Skarði í Lángadal; sú Orný var áður trúlofuð 
Jóni ýngra Magnússyni Dan, en þó óviljug að hún bar fram; 



[Dorgrímur (launsonur hans) og Jón, 255. 

a) [b. v. 255. 3) [b. v. 255. 

fb. v. 255, eptir síra H. B. S. 3) [b. v. 255. 



Jón. biskup Arnson. 



BISKUPA SÖGDR 



en Björn Magnússon sótti >hana til Gunnsteinstaða í fjærveru 
Jóns föður hennar, og honum nauðugum; var því Björn klag- 
aður og sekur dœmdur af Jóni lögmanni í Jóhans Buccholts 
umboði, ránsmaður, en á alþíngi síðar útlægur af þórði lög- 
manni, og svo hans föðurbróðir Teitur Björnsson, og Eiríkur 
Magnússon, bróðir Björns. J>ar uppá sigldu þeir Björn og 
Teitur sumarið eptir fyrir kóng. Börn Björns og Ornýjar: 
Síra Gunnar, Benedikt, Eiríkur, Rannveig, Solveig. 

Síra Gunnar Björnsson, skóiagenginn, sigldi og stúderaði 
í Kaupinhafn þrjú ár og varð svo prestur; giptist þórunni, dóttur 
síra Jóns Guðmundssonar í Hítardal og Guðríðar Gísladóttur 1 . 
Síra Gunnar átti Ilof á Höfðaströnd, og bjó þar fyrst, síðan 
fékk hann Höskuldstaði , og þaðan flutti hann sig aptur síðast 
til Hofs. þeirra dóttir Guðríður, [kvinnaMag. Gísla Vigfússonar 
frá Hvoli; þeirra einberni Viglus 2 . 

Benedikt Björnsson giplist anno 1645 Guðrúnu 3 , dóttur síra 
þorsteins Tyrl'íngssonar og Jórunnar Einarsdóttur ; [þau bjuggu 
í Bólstaðahlíð , síðan á Reyninesstað 4 ; þeirra börn: þorsteinn, 
Björn, [Orný, Halldóra, Gunnvör 5 . 

Eiríkur Björnsson átti eina laundóttur, hét Solveig. 

Rannveig Björnsdóltirgiptist Einari, syniPétursGunnarssonar 
og Halldóru Gunnlaugsdóttur. Einar átti xl hundruð í Víðivöllum 
og seldi herra j>orláki. þeirra börn: Magnús , Eiríkur, Hall- 
dórur tvær, Orný. — Magnús Einarsson. — Eiríkur [Einarsson 
giptist vestur á Skarðsströnd , Rósu, dóttur Jóns Ögmunds- 
sonar, Frakkaness-karlsins ; bjuggu þau þar á ymsum jörðum 
og máttu lítt 6 . — Halldóra eldri giptist Einari Jónssyni frá 
Bjarneyjum ; bjuggu fyrst þar, síðan í Fagurey; hann krenktist 
og dó fyrri. þeirra börn : Björn T . — Halldóra ýngri, giptist 
Gísla ýngra, syni Jóns heitins Halldórssonar og Guðnýjar Eyjólfs- 
dóttur. |>eirra börn: [Jón (dánumannsleysið), sem sigldi frá 
Birni sáluga Gíslasyni í Bæ, hverjum hann til siglíngar kom, og 



i) sbr. bls. 281. 

a) [þannig 255, eptir S. B. S.$ cr ektaði M. Gísli Vigfússon , 254. 

3) nafninu sleppa 254 og 255 , cn það er í 46 og i Árbókum Espólíns. 

4) [sl. 254. 5) | b. v. 255, eptir S. B. S. 0) [sl. 255. 
7) mörg, 254. 

II. B. 25 



376 



BISKDPA SÖGUR 



Jón biskup Arason. 



fleira gott veitti 1 . — Orný [Einarsdóttir á síra Magnús, á Hörgs- 
landi var a . 

Solveig Björnsdóttir giptist J>orláki, syni þórðar j>orláks- 
sonar á Marðarnúpi 3 í Vatnsdal og Hólmfríðar Jónsdóttur. 
Hann átti Marðarnúp, en hún Gunnsteinslaði. J>eirra börn: 
Halldóra, J>órður , [Björn, Philippia 4 . 

39. Eiríkur Magnússon átti Guðflnnu, dóttur ísleifs ýngra 
J>orbergssonar á HoPi á HöI'ðaströncL og íngibjargar Gunnars- 
dóltur. Hann átti J>orleifstaði í Blönduhlíð, en hún Djúpa- 
dal, Lnndarbrekku í Bárðardal og Mannskapshóla á Höfðaslrönd. 
J>eirra börn: Magnús, Ólafur, Sigurður, Gísli, íngibjörg, 
Guðrún, J> orbjörg, Jniríður. 

Magnús Eiríksson giptist Guðrúnu, dóttur Jóns Oddssonar 
í Vik suður og J^órdísar Hinriksdóttur 5 ; hann átti Djúpadal í 
Blönduhlíð. þeirra börn : [síra Eiríkur, Jón, J>órdís, Halldóra 6 . 

úr Eiríksson á J>óru Sturladóttur, syslur síra Böðvars á 
Valþjófsstað. (J>au bjuggu á Syðstu-Grund í Skagafirði 7 . — 
Sigurður Eiríksson [giplist Guðrúnu, dóltur síra Stepháns Hall- 

■ 

kelssonar og Lllhildar Jónsdóttur frálNesi. þeirra börn : Eiríkur; 
Sigurður 8 bjó á J>orIeifsslöðum. — Gísli Eiríksson bjó á Silfra- 
stöðum; hans kvinna Arndís, dóttir Jóns Özurssonar miðaldra, 
er drukknaði á vatninu, eður hvernig sem var. — íngibjörg 
Eiríksdóltir ; hennar maður J>órður Erlendsson 9 . — Guðrún 
(Eiríksdótlir) giptist J>orleifi, syni síra Olafs Halldórssonar og 
Guðrúnar Jónsdóttur; [dó barnlaus; þorleifur giptist aptur 
Guðrúnu, dóttur síra Magnúsar á Kúlu 10 . — J>orbjörg Eiríks- 
dóttir. — J>uríður Eiríksdóttir. 

40. Síra Jón Magnússon á Ljósavatni giptist Kristínu, 
dóttur síra Jóns Gottskálkssonar frá Hvammi i Laxárdal og 
Guðnýjar Tumadóttur, sem álti Krossnes í Eyrarsveit. — Síra 
Jón átti Ljósavatn og fleiri jarðir. J>eirra börn : Sigurður og 



i) fsl. 255. a) [sl. 255. 

3 ) í 251 skrilað Mærðarnúpi.^ 4) |b. v. 255. 

5) þann. 255 eptfr S. B. S.; Hallkelsdóttur, 255 upphaflega. 

e) [cptir 255; Eiríkur (og ekki fleiri), 251. 

r) [sl. 255. 8 ) [b. v. 255. 

0) sjá að framan bls. 294. 10) [b. v. 255. 



J6n biskup Arason. BISKDPA SÖGUR. 377 

j>órunn. — Sigurður eignaðist Ljósavatn, og seldu þeir feðgar 
það Magnúsi Björnssyni lögmanni.. Sigurður kom í brennu- 
mál; hann bjó á Ilóii í Kinn; hans kvinna var Helga Péturs- 
dóttir [Pálssonar frá Staðarhóli , og þorbjargar Bjarnadóttur. 
þeirra börn: Pétur, hann var skólagenginn og dó barnlaus 1 . 

— þórunn Jónsdóttir átti síra Jón, son Guðmuníur lllugasonar 
úr Reykjadal. 

þórdís Magnúsdóttir átti Stóru-Lauga íReykjadal; hennar 
bóndi var þorvaldur Jónsson á Reykjum í Túngusveit. |>eirra 
einbimi Sveinunn, kvinna Eggerts Jónssonar; þeirra börn: Jón, 
Ragneiður. — Jón Eggertsson, hann giptist Sigríði Magnús- 
dóttur frá Sjáfarborg eptir Benedikt sáluga Pálsson-. — Ragn- 
eiður Eggertsdóttir sat lengi ógipt á jörðu 1 sinni Reykjum 
í Túngusveit. 

41. iVrni Björns son biskupssonar giptist Önnu, dóttur 
Björns Hannessonar og þórunnar Daðadóttur frá Snóksdal. 
þeirra böru: Daði , Birnir tveir, íngvöldur, Kristín, Guðrún 3 , 
þuríður; item Ilalldóra, meingetin. 

Daði Árnason drukknaði á Uvítárísi, barnlaus, vildi draga 
uppúr hest annars manns; hann var þá sveinn Odds biskups. 

— Birnir báðir dóu barnlausir; annar áStaðastað xix vetra. — 

— íngvöldur Árnadóttir giptist Narfa, syni Gvöndar Jónssonar. 
[þau áttu einn son, Árna, og dó hann x vetra. 

Kristín Árnadóttir giptist þorleifi Bjarna syni Sumarliðasonar 4 
á Fellsenda. þeirra dætur: Steinunn ogEvphemia. — Steinunn 
þorleifsdóttir giptist norður Ólafi í Söivatúngu Guðmundssyni. 
þeirra börn: síra þorleifur Óiafsson 5 . — Evphemia f>orleifs- 



[b. v. 255, sbr. bls. 361 að framan. 

2) Jón hélt Möðruvalla klaustur tvisvar, sigldi í þrjár 'reisur til sinna 
mála-útr'éttínga , konist í ólcmpi utanlands og innan; að síðustu fór hann 
úr Danmörk í Svíoríki, og J)ar scgja menn hann mætt hafi upphefð, og 
J>ar deyði hann. Jón var haldinn mætur maður í mörgu , og koslu- 
lcga skynsamur, þó hann fengi ei svo góða áhcyrslu að síðustunni. 
b. v. 46. 

s) b. v. 255. 4) [tekið eptir 255; fallið úr í 254. 

5) sem hafði tílöndudalshóla bcneíicium; hann bygði það, en bjó í Finns- 
túngu. Hann átti . barn i skóla við Guðríði, vinnukonu föður sins, scm 

(2^) 



378 



BISKUPA SÖGUR 



Jón biskup Arason. 



dóttir giptist Pétri fórðarsyni 1 , Brandssonar; þeirra börn: 
Bjarni, Kristín. — Bjarni Pétursson giptist Steinunni, dóttur 
Daða Gíslasonar. — Kristín Pétursdóttir lét fallerast með Snjólfi 
Bárðarsyni 2 ; dó það þeirra barn. Hún giplist þar eptir Símoni 
Gíslasyni, norðlenzkum ; bjuggu vestur á Snæfellsnesi. 

Guðrún *írnadóttir giptist Árna, syni Skúla Jónssonar og 
Halldóru Sveinsdóttur. þeirra börn: Árni, Sveinn, íngvöldur 3 , 
Halldóra, Kristín, Katrín. — Árni Árnason giptist Guðrúnu, 
dóttur Jóns þorvaldssonar og þórunnar Ólafsdóttur; þeirra 
börn: Daði, Skúli, Jón, Kálfur, Kristín, Halldóra, Guðrún. — 
Sveinn Árnason giplist Sigríði, dóttur Fúsa Gunnlaugssonar og 
Kristínar Fúsadóttur á Sleggjulæk; áttu ekki börn. — íng- 
völdur 4 Árnadótlir átti þormóð , son Tuma ttögvaldssonar og 
Guðrúnar Guðnadóltur. þeirra börn : Setzelja, Skúli, Jón. — Katrín 
Árnadóttir giptist Halli, launsyni síra Gríms á Uúsafelli, Jóns- 
sonar; hann varð spitelskur og skildu þau viljuglega; hún 
tók framhjá honum , og átti barn við Gunnari Bjarnasyni 3 ; 
það dó úngt; eptir það giptist hún |>orsteini Bárðarsyni; í 
þriðja sinn giptist hún Eiríki Björnssyni. — Kristín Árnadóttir 
giptist Tumási Narfasyni Fúsasonar og Solveigar Ólafsdóttur, 
dó barnlaus; en Tumás giptist aptur Ástu Jónsdóttur [og (átti) 
ekkert barn við henni 6 . Kristín átti síðar þorleif Bjarnason á 
Fellsenda. — Halldóra Árnadóttir giptist þorgeirP, syni Snorra 
í Bár og Elenar; þeirra börn : Snorri, Páll, Elen, Krislín. 

furíðurÁrnadóttir, Bjöms sonar biskupssonar, giptist Einari 
OrmssyniíStóru-Hvestu: [þeirrabörn: Ormur Einarsson, fátækur, 
í Dölum. — Björn Einarsson, faðir Jóns og Ara, Björnssona, 
hjá Selárdal 8 . 

Halldóra, hjábarn ÁrnaBjörnssonar við Valgerði þorkelsdóttur 
af Vestfjörðum, átti Magnús þorleifsson af Múla ætt; þeirra 
börn: Jón, Rannveig, þórdís. — Jón iMagnússon í Hundadal. 
— Rannveig í Hlíð. — |>órdís, giptist Reykhóla-Lopti. 



hét Jón: hann sigldi, og var utanlands tvö ár, síðar giptist hann Guðrúnu 
Arnadóttur, Daðasonar, b. v. 46. 

1) syni síra |>órðar, 255. 2) Brandssyni, 46. 

s) íngigerður, 255, 46. 4) íngiríður, hér, 254 5 fngigerður, 255. 

5) 255j Bjarnarsyni, 254. e) [b. v. 255. 

7) fiorgrími, 255. «) (sl. 255. 



Jón biskup Arason 



BISKDPA SÖGUR. 



379 



42. Bjarni Björnssonbjó vestur áLæk 1 , og áttiSetzelju, 
sagða Sigurðardóttur, en á mánudaginn í brúðkaupinu fasinaða 
Eggertsdóttur. Hennar móðir var Herdís, dóttir síra j>orleifs 
Björnssonar á Reykhólum. J>eirra börn: 

J>orleifur, Björn, Steinunn, þórunn, Herdís, Elín, 
Hallbjörg; item Einar, launsonur 2 . 

f>orleifur Bjarnason átti Kristínu, dóttur síra Teits í Gufu- 
dal; hann drukknaði; dó barnlaus. 

Björn Bjarnason, hans kvinna Halldís Hallsdóttir; þau 
bjuggu á Kambi í Króksíirði; hann seldi Læk fyrir Kamb. 
f>eirrabörn: íngimundur, Uallur, Sigurður, Erlendur. — Ingi- 
mundur (Björnsson) giptist Guðrúnu Eyvindardóttur. feirra 
börn: Guðrún og Ólöf. — Guðrún giptist Gunnlaugi, syniJóns 
Özurssonar norðlenzka og íngvöldar Gunnlaugsdóttur, vest- 
firzkrar. Gunnlaugur og Guðrún búa í Sauðlaugsdal í Patreks- 
firði. f>eirra börn: Jón, Björn, Guðrún. — Ólöf íngimunds- 
dóttir. — Hallur Björnsson giptist Arneiði, dóttur Sturla 
Gottskálkssonar, bjuggu á Geirseyri 3 við Patreksfjörð , síðan í 
Kvígyndisdal, þau áttu ei börn svo lifði. — Hallur á laundóttur, 
Sigríði. — [Sigurður Björnsson býr í Króksfirði; hans fyrri 
kvinna Hólmfríður, dóttir Páls Björnssonar smiðs. — Erlendur 
Björnsson giptist J>óru Gvöndardóttur ; þeirra börn: Bjarni, 
Hallur, Pétur, Jón. — Bjarni Erlendsson drukknaði ógiptur í 
Tjaldaness ósum. — Pétur. — Hallur. — Jón Erlendsson 
hraustur maður, sigldi í England, var burt eitt ár 4 . 

Steinunn Bjarnadóttir átti þórð, son Eyjólfs Halldórssonar 
í Saurbæ og SolveigarÁrnadóttur, og dó hún barnlaus. f>órður 
giptist aptur íngibjörgu, dóttur síra Jóns þormóðssonar; þau 
áttu og ekkert barn saman. 

t>órunn Bjarnadóttir giptist Lopti Árnasyni í Sælíngsdal 5 ; 
hans móðir var Helga Guðmundardóttir frá Hvoli í Saurbæ; 
þeirra synir: síra Árni og síra Jón. — SíraÁrni giptist Álfeiði, 
dóttur Sigmundar Gíslasonar og Guðrúnar Pálsdóttur frá Fagra- 



1) Brjámzlæk, 255. a) Elínu og Einari sl. 255. 

a) Gcstseyri, 255. 4 ) [sl. 255. 

a) sbr. bls. 287 að framan. 



380 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arason 



dal; hann fékk Dýraíjarðar þíng [og veik þaðan fyrir misklíð 
nokkra við sýslumanninn Pál ToiTason, sem og aðra þíngu- 
nauta; Árni býr nú þjónustulaus á jörðu sinni Sælíngsdal 1 . — 
Síra Jón fékk FIvols þíng í Saurbæ; [hans kyinna Sigþrúður 
Einarsdóttir frá Stað í Steingrímsíirði-. 

43. Flerdís Bjarnadóltir átti síra forleif Bjarnason, bróður 
síra Brynjúlfs, [sem hélt Hjarðarholt, og síra Torfa í Grunna- 
vík 3 , [móðir þeirra var Guðrún Jónsdóttir, systir Finns íFlatey 4 . 
þeirra börn: síra Olafur 5 , f>orleifur, Bjarni, Jón, Kristín, j>ór- 
unn 6 , Ólöf. ~ i Síra Ólafur (þorleifsson), fyrst kapellan hjá föður 
sínum, síðanhélt hannSanda. — þorieifur (þorleifsson). — Bjarni 
þorleifsson, nú 1G81 umboðsmaður Danskra í hálfri ísaíjarðar- 
sýslu. — Kristínu }>orleifsdóttur á Magnús á Kúlu, sonur síra 
Guðmundar Skúlasonar og Dísar Bjarna dóttur, prests frá Selár- 
dal. — [þórunn (þorleifsdóttir) giptistÁrna, syni Magnúsar Sæ- 
mundssonar" 1 . — [Ólöf þorleifsdótlir , giptist Árna, syni Sæ- 
mundar bónda Árnasonar og Elínar Magnúsdóttur frá Hóli í 
Bolúngarvík 8 . 

Elín Bjarnadóttir giptist ekki , meina eg; andaðist i Mið- 
hlíð hjá Magnúsi sáluga Jónssyni. 

Hallbjörg Bjarnadóttir giptist ekki heldur. 

9 Einar Bjarnason átti þorgerði, dóttur Jóns Konráðssonar. 
J>eirra börn: Jón , Guðrún. — Jón Einarsson, gamall maður 
örvasa nú 1681 í Rauðasandssveit; hans fyrri kona þóra. 
þeirra börn: Einar, Konráður, þórunn. — Síðar átti Jón 
Ragnhildi, dóttur þorvalds Ásmundssonar norðlenzka. þeirra 
börn: Jörundur, Arnbjörn, Guðrún, óþjóðalýður. — Guðrún 
Einarsdóttir, giplist Jakob Lazasyni, skynsömum manni og 
margfróðum, lengi hreppstjóra í Rauðasandssveit; hann var 
af þýzkri ætt, sömu og Lazi, sem brendur var á alþíngi 
1675. — Börn Jakobs og Guðrúnar: Jón, Diðrik, Margrét, 



i) [sl. 255. 2) [sl. 255. 3) [sl. 255. 

4) [b. v. 255. a) héöan frá slcppir 255, allt að Hallbjörgu. 

o) b. v. 46. 7) [eptir 46; 254 hcimfærir þctta til Ólular, 

og bætir við: tt og SigríÖar ^orlcifsdóttur" (o: konu nafni Magnúsar). 
e) [eptir 46. 0) héðan frá sl. 255, til enda kapítulans. 



Jón biskup Arnson. 



BISKUPA SÖGDR 



381 



Helga. — Jón, gíptist Helgu Jörundardóttur norðlenzkri, úr 
Húnavatnsþingi; hún fór þángað norður aptur, eptir það Jón 
drukknaði; þau áttu nokkur börn, sem með móðurinni norður 
fóru. — Diðrik, giptist Ouðrúnu dótlur Jóns Gunnlaugssonar og 
Guðrúnar Ásbjörnsdóttur ; áttu mörg börn ; hann drukknaði ogsvo 
1677. — Margrét átti Sölmund Hjarnason ; hann datt úr fjalli 
1676. J>eirra dælur Guðrúnar tvær. — Helga á Böðvar Dags- 
son, aulatetur; eru í Patreksfirði. þeirra son ttjarni. — Einar 
Bjarnason átti launson : Greip, við þorgerði, dóttur síra Greips 
f>orleifssonar á Snæfjöllum. 

44. Ragneiður Björnsdóttir (biskupssonar) giptist 
Sigurði, syni Bjarna Torfasonar og Ingibjargar Sigurðardóttur. 

þeirra barn: Bjarni. Hann giptist Sólvöru, dóttur síra 
Guðmundar Gíslasonar frá Gaulverjabæ og Önnu þorláksdóttur. 

þeirra börn : síra forlákur, síra Guðmundur, 

Gísli, Markús, Magnús, Sigurður, 

íngibjörg, Ragneiður. 

Síra |>orlákur hélt Melgafell, og átti Ólöfu, dóttur síra Guð- 
mundar Einarssonar frá Staðarstað og Elínar Sigurðardóttur ; 
þau áttu ekki börn svo á fætur kæmist. 

S/ra Guðmundur andaðist ógiptur. — Sigurður var ráðs- 
maður Rannveigar Jónsdóttur á Háeyri nokkur ár; hann var 
skólagenginn og dó barnlaus. 

Gísli hafði fyrst þriðjúng af Stapans umboði og sleppti því 
vegna skulda. Hans kvinna var [Orný Grímsdóltir, dóttir Gríms 
Bergssonar af Kirkjubóli á Suðurnesjum. J>eirra börn : Bjarni, 
Helga. — Bjarni eignaðist Guðrúnu, dóttur Markúsar Snæ- 
björnssonar í Ási; — Helga átti Jón heitinn Guðmundsson 
frá Keldum 1 . 

Markús giptist Guðrúnu, dóttur Torfa Erlendssonar og 
þórdísar Bergsveinsdóttur. J>eirra börn : [Bjarni skólagenginn, 
drukknaði barnlaus. — Guðríður, álti barn við dönskum eptir- 
legurnanni Hans Vilhelmssyni ; — Guðrún; — þórdís 2 . 

f>essa bræður, Gísla og Markús, skammkól á höndum og 
fótum um veturinn 1629 3 , er þeir riðu frá Fitjum austur yíir 



») [b. v. 255 cptir S. B. S. 
1628, 46. 



i) [b. v. 255 eptir S. B. S. 



382 



BISKDPA SÖÖDR. 



Jón biskup Arason. 



fjall, svo af þeim voru sagaðar fæturnar á þíngvöllum, og voru 
þar lengi í græðslu; slíkt frost kom ekki í manna minni, sem 
þann sunnudag. J>eir höfðu fyrst hleypt hesti sínum ofan í 
Grímsvatn, og vættu sig á höndum og fótura, er þeir voru 
að draga hestinn uppúr; eptir það drukku þeir brennivín sér 
til hita, og fengu ógóða færð og dösuðust, svo sofnuðu þeir 
og vöknuðu við frosin bein; gátu svo með harmkvælum skriðið 
og velt sér að þíngvalla koti, sem hét Brandskot. Síðan, er 
þeir voru græddir, gengu þeir á tréfótum. Fíngurnar voru og 
af þeim flestallar, nema litlir stúfar fyrir sumum fíngrum, eink- 
um á Markúsi; þó skrifar hann. 

Magnús Djarnason giptist Vilborgu, dóttur forsteins 
Magnússonar, Árnasonar, og var lögréttumaður ; hann fékk og 
á sínu seinasta ári, er hann lifði, Rángárvalla sýslu ; hann bjó 
á Leirubakka á Landi. J>eirra börn: Guðni, [Guðmundur, 
Sólvör, Anna, fórunn, Gyðríður, íngiríður 1 . — [Guðni átti Ólufu 
Halldórsdóttur , dóttur síra Halldórs Ketilssonar frá Kálfafelli í 
Hornafirði. — Guðmundur átti Guðrúnu, dóttur síra Magnúsar 
Jónssonar á Breiðabólstað í Fljótshlíð. — J>órunn eignaðist 
síra j>orleif Clausson á Utskálum 2 . 

íngibjörg Bjarnadóttir giptist Páli, syni Gísla fórðarsonar 
lögmanns og íngibjargar Árnadótlur; þau bjuggu áHvanneyri; 
Páll átti þá jörð; hann var lengi landskrifari, frá 1631. feirra 
börn: Gísli, Sigurður, Hinrik, Jón, Pétur, þóra, íngibjörg, 
Sólvör.-'fr-V listD 

Ragneiður Bjarnadóttir giptist Einari Ólafssyni, syni Ólafs 
Árnasonar og Solveigar Einarsdóttur. þeirra börn: [Grímur, 
Sólvör, Guðrún 3 . 

45. Ragneiður Björns biskupssonar dóttir giptist aptur 
Markúsi Ólafssyni; þeirra börn: Sigurður, Rannveig, Margrét. 

Sigurður Markússon í Stóradal 4 í Skagafirði; hans kvinna 
Guðbjörg, dóltir Torfa Jónssonar (á Kirkjubóli) í Lángadal og 
þorkötlu Snæbjarnardóttur. þeirra börn: Steinunn, þóra. — 
Steinunn átti xMagnús Jónsson á Sjáfarborg; þeirra börn: Jón, 
Sigríður. — Jón Magnússon, [átti Sjáfarborg; var aldrei við 



i) [b. v. 255. 2) [b. v. 255 eptir S. B. S. 

s) [b. v. 255. 4) Héraðsdal, sama, 46. 



> 



Jón biskup Arnson. BISKUPA SÖGDR. 383 

konu kendur, þó vel kvennskur til matar meðferðar og skyr- 
gerðar 1 . — Sigríður, kvinna Benedikts Pálssonar fyrri, en síðar 
Jóns Eggertssonar. — j>óra Sigurðardóttir, kvinna Jóns Jóns- 
sonar á Svalbarði. 

Rannveig Markúsdóttir átti Egil á Skarði, son Jóns Egils- 
sonar og Guðnýjar Einarsdóttur; þeirra börn: Jón Egilsson 
lögréttumaður, Markús, Gunnlaugur, Guðrún, [Ragneiður, Stein- 
unn, Gunnvör 2 . — Jón Egilsson á Sigríði, dóttur Jóns ýngra 
Magnússonar Dan, og Ingvöldar Guðmundardóttur ; þeirra börn : 
Halldór, Guðmundur, Jón, Ilagnhildar tvær, þórdís, Guðrún. — 
Guðmundur var nokkur ár í Hóla skóla 3 . — Markús Egilsson. 
— Gunnlaugur [Egilsson bjó í Gullbrekku í Eyjaílrði, og átti 
Guðrúnu, dóttur Ólafs Jónssonar í Miklagarði og Halldóru Árna- 
dóttur. þeirra börn : síra Jón, EgiII, f>orvaldur, Ólafur, Björg, 
Halldóra. — Síra Jón vígðist og var tvisvar kirkjuprestur á 
Hólum í Hjaltadal; síðast var hann prestur á Mælifelli. — 
Egill Gunniaugsson. — |>orvaldur Gunnlaugsson ektaði Guðrúnu 
Gunnarsdóttur. þeirra börn: Goltskálk lögréttumaður í Vaðla 
sýslu, bjó á Möðrufelli i EyjaQrði. Sigríður hét hans kvinna. 
Hann keypli Hreiðarstaði í Svarfaðardal og bjó þar lengi. 
feirra börn: síra forvaldur, varð prestur áMiklabæ í Blöndu- 
hlíð, og þángað fór faðir hans og var hjá honum meðan síra 
f>orvaldur lifði, en eptir hans afgáng gipti Gottskálk sig aptur, 
og bjó á þorleifstöðum í Blönduhlíð 4 . — [Guðrún Egilsdóttir 
átti Guðmund Gíslason í Sölvatúngu 5 . — Margrét Markúsdóttir 
átti síra Snæbjörn í Odda, Stephánsson, Gísla sonar (biskups, 



1) [b. v. 46. 2) [b. v. 255. 

3) Guðmundur Jónsson fékk Gunnsieinstaði eptir föður sinn. Hann var 
nokkra vetur í Hóla skóla, fékk málleysi og fór úr skólanum, sigldi um einn 
vetur. Hann átti þrjú launbörn. Síðan giptist hann í elli sinni Sigríði, 
dóttur síra Jóseps Loplssonar og Rannvcigar Magnúsdóttur. Voru ei saman 
fullt árið. Hann var nokkra stund lögréttuma&ur í Húnavatns sýslu. Jón 
bróðir hans erfði Gunnstcinstaði eptir hann. Launbörn Guðmundar: Guðný, 
Ásdís, Valka, b. v. 46. 

4) [tekið eptir 46; það cr ættleggur Alberts Thorvaldsens. — á Mikla- 
garði í Eyjafirði, átti Sigríði, dóttur Ólafs, sonar síra Jóns Sigurðssonar í 
Laufási. f>eirra börn: síra Jón Gunnlaugsson, 254 og 255» 

[sl. 255. 



384 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arnson 



Jónssonar). f>eirra börn: Markús, Ragneiður, Helga. — Mar- 
kús Snæbjarnarson gi.ptist Kristínu Einars dóttur Hákonarsonar 
og Hagneiðar Magnúsdóttur. þeirrabörn: Gróa, Anna, Kristín, 
Guðrún. — Gróa Markúsdóllir giptist Páli Torfasyni prests 
Snæbjarnarsonar. — Bagneiður Snæbjornsdóttir giptist Hákoni, 
syni Bjarna Hákonarsonar og Katrínar Magnúsdóttur. þeirra 
börn: Torfi Hákonarson í Hollandi; Setzelja Hákonardótlir ; 
Ragneiður Hákonardóttir, giptist síra Gísla Jónssyni í Villínga- 
holti. — Snæbjörn Hákonarson. 

46. Halldóra Djörnsdóttir biskupssonar' átti Bjarna 
Pálsson. Páll var Grímsson og sonur Helgu Narfadóttur. 
Bjarni bjó á Skriðu í Hörgárdal; þau áttu xj börn á lífi þegar 
Bjarni drukknaði á Grímseyjarsundi. f>eirra börn : Hallur, Jón, 
Margrét, Bergljótar tvær og Guðrún; bún var á Reyninesstað 
lengi ógipt. 

Hallur var lögréttumaður og bjó á Möðrufelli ; hans kvinna 
var Herdís, sú fyrri, dóttir Jóns Arnfinnssonar i Skagafirði og 
Guðrúnar Rafnsdóttur; þeirra börn: Hjarni, Teitur, Páll, Jón, 
Guðmundur 1 . Hjarni prestur Hallsson á Sigríði, dóttur Ólafs 
Jónssonar frá Núpufelli. — Teitur Hallsson sigldi ; var gullsmiður; 
giptist Hagneiði, dóttur síra Fúsa á Setbergi. — - Páll Hallsson 
var lókátur á Hólum um nokkur ár, siðast 1653, sigldi þar 
eplir og prestvígðist í Danmörk. — Jón Hallsson [sigldi, varð 
siifursmiður og dó barnlaus. — Guðmundur Hallsson, gjörðist 
tinsmiður, og dó utanlands barnlaus 2 . — Haliur giptist aptur 
Guðrúnu, dóttur síra Hails, sem var á Höfða í Höfðaliverfi, og 
Rannveigar 3 Eireksdóttur. þeirra börn: Halldór, Magnús, 
Herdís. 

Jón Rjarnason átti Ólöfu, dóttur Jóns Arnfinnssonar í Skaga- 
firði; þeirra börn: Hjarni, Rafn, Pétur 4 . 

Margrét Bjarnadóttir giptist sira {>orsteiní, syni síra Ás- 
mundar j>orsteinssonar í Vesturhópshólum. f>eirra börn: síra 
Bjarni, Ásmundur, Málfríður, Guðrún, fórunn, f>orbjörg. 

Bergljót Bjarnadóttir átti síra Ólaf Arason [sem bjó á Vind- 
heimum 5 , son Ara Tumasonar. 



i) b. v. 255, 46. i) [b v. 46. j) Ragneiðar, '455. 

«) b. v, 255. a) [b. v. 255. 



Jón biskup Arason 



BISKDPA SÖGUR. 



385 



Bergljót önnur Bjarnadóttir átti síra Sigurð í Goðdölum, 
son síra Jóns í Laufási; þeirra börn : þuríður, Sigríðar tvær, 
Steinunn, Ólöfar tvær. — þuríður átti Einar, son Skúla Einars- 
sonar og Steinunnar Guðbrandsdóttur. þeirra börn : síra Jón, 
Skúli, Einar, lllugi, Bergþór, Elelgá, Halldóra, Bergljót, Björg, 
Ragneiður 1 . — Sigríður önnur, giptist Hallgrími, syni síra Halls 
í Höfða. — Sigríður önnur, giptist síra Magnúsi Péturssyni, 
prófasti eystra, 1646, og var bans síðari kvinna. — Steinunn 
Sigurðardóttir á Rafn, dótturson- Jóns Arnfinnssonar í Skaga- 
fírði. — Öiöfú álli Guðmundur, son Kolbeins Hjálmssonar, sem 
iengi var barskeri berra Guðbrands; þau bjuggu á Merkigili. 
Olöf önnur, átti Jón Jónsson, bróður ftal'ns lögréltumanns, þau 
bjuggu á Hoíl í Goðdölum. þeirra börn: síralllugi, prestur í 
Grímsey. 

47. Síra Magnús Jónsson, þriði sonur biskups Jóns, hann 
hélt Grenja(ðar)staði, og andaðist fyrr en biskup Jón var af 
tekinn. Hans kvinna var Kristín, dótlir Fúsa Erlendssonar 
lögmanns og Gúðrúnar Pálsdóttur. feirra dóttir var Guðrún 
Magnúsdóttir á Ökrum í Skagaíirði, eiginkvinna Gunnars Gísla- 
sonar. Hann var lengi Hólaráðsmaður og hélt Reyninesstaðar 
klaustur fyrstur, næst eptir Solveigu abbadís, þegar siðaskiptin 
urðu. f>á var ekki klaustursafgjaldið meira en xxxv eður xl 
dalir og einn mannshlutur. Gunnar hafði aldrei sýslu. Jón 
Jónsson mágur hans tók undan honum klaustrið. 

Börn Gunnars og Guðrúnar: Björn, Gísli, Páll, 
Pétur, íngibjörg, Solveig, Guðrún. 

Stephán launsonur. 

Björn Gunnarsson giptist Ragnhildi, dóttur þórðar Björns- 
sonar austur á Eyvindará og Guðlaugar Arnadóttur. Hann bjó á 
Bustarfelli í Vopnafirði, og hafði nokkur ár Múlasýslu. Hann 
drukknaði i Jökulsá hjá Kirkjubæ í Ltmannasveit, er hann vildi 
fara yfirum á ferju; hefir ei aptur fundizt 3 . f>eirra börn : Jón, 
þórunn, Páll. 

Jón Björnsson hélt Skriðuklaustur ; hann giptist Margrétu 
Oddsdóttur á Hofi í Vopnafirði í þrimenníngs meinum með 



i) Belga, Halldóra, Djörg, cptir 255; sl. 254. 

i) son, 255. ») jaki hljóp á ferjuna, b. v. 255. 



386 



BISKDPA SÖGDR 



Jón biskup Arason. 



leyfl Herluffs Dá, móti ráði bisknpsins herra Odds 1 . (þeirra 
börn: Guðrún, kvinna Ásmundar Jónssonar. — Björn. — 
Guðlaug, kvinna Bjarna Jónssonar 2 . 

|>órunn Björnsdóttir á Skriðuklaustri , giptist anno 1611 
Bjarna Oddssyni , syni síra Odds f>orkelssonar og íngibjargar 
Fúsadóltur. Bjarni bjó á Hoíi og á Bustarfelli, og hafði Múla- 
sýslu. — f>eirrabörn: J>orbjörg, [tveir Pétrar, Gróa, Sigríður, 
kvinna Bjarna Eiríkssonar 3 . — þorbjörg, giptist Eiríki á Fitjum, 
syni herra Odds biskups Einarssonar og Helgu Jónsdóttur; 
þeirra börn : Oddur, Helga, Gísli 4 . — Pétur Bjarnason giptist 
Elizabeth, dóttur þýzka Jukkums [á Keldunesi 5 . — Gróa, [giptist 
aldrei, og átti engin börn, var þó ágætis kvennval 6 . 

Ragnhildur þórðardóttir, ekkja Björns Gunnarssonar, giptist 
aptur vinnumanni sínum Snæbirni, syni f>órðar hins afsetta, 
öðru nafni fjalla-þórðar. 

Gísli Gunnarsson stúderaði í þýzkalandi og Danmörk, og 
þjónaði" líka herramönnum, Dr. Páli Mattíassyni erkibiskupi í 
Kaupinhafn 7 , og síðan einum þýzkum Licentiato juris, er hét 
Christopher Sturtiades. Gísli andaðist í fýzkalandi. 

Páll Gunnarsson sigldi, og drukknaði með öðrum á Ham- 
borgar elfi. 

48. Pétur Gunnarsson giptist Halldóru, dóttur Gunnlaugs 
Ormssonar í Leyníngi í Eyjafirði og Halldóru þorleifsdóttur. 
j>eirra börn: Einar, Gunnar, síra Magnús, Guðrún. 

Einar Pétursson giptist Rannveigu, dóttur Björns Magnús- 
sonar í Bólstaðahlíð. [Síðar átti Einar Ólöfu, konu Jóns Gísla- 
sonar barskera; hún var dóttir Tumásar Brandssonar á Bægisá; 
hún var einbirni, einsýn, og settist í algjört bú eptir föður 
sinn á Bægisá 8 . 

Gunnar Pétursson giptist úr Vestmannaeyjum og átti þrjú 
börn við þeirri sinni fyrri kvinnu: Einar, f>orgerði og f>uríði; 
þeirra móðir hét Guðný Einarsdóttir. Síðar giptist hann Önnu, 



i) það dugði Hcrluf Dá að ruinerast, b. v. 255 eptir S. B. S. 

i) [sl. 255. ») [b. v. 255 eptir S. B. S.; Pétur, Grda, 254. 

4 ) b. v. 255 eptir S. B. S. a) [b. v. 46. 

e) [b. v. 46. t) þ. e. Sjálands biskupi. e) [sl. 255. 



J(5n bísktip Arasou. BISKUPA SÖGUR. 387 

dóttur síra Jóns Erlendssonar í Villíngaholti og Steinvarar 
íngimundardóttur; þeirra börn: Pétur og Gunnlaugur. 

SíraMagnús Pétursson var prófastur eystra ; hans fyrri kvinna 
var Margrét, dóttir sira Einars Stephánssonar og Kristínar 
Grímsdóttur á Hörgslandi. Síra Magnús giptist aptur Sigríði, 
dóttur síra Sigurðar í Goðdölum í Skagafirði. 

Guðrún Pétursdóltir álti fyrst Ólaf Markússon í Gilhaga. 
f>eirra börn : Markús, þorbjörg, — Síðar átti hún síra Sigurð, 
son sira Jóns Bjarnasonar í Presthólum. 

íngibjörg Gunnarsdóttir giptist ísleifi þorbergssyni þeim 
ýngra á Uoíi; áttu þau þrjú eður fjögur börn, en ekki komust 
til manns nema Guðfinna. 

49. Solveig Gunnarsdóttir giptist fyrri síra Arngrími Jóns- 
syni, Jóns sonar frá Auðunnarstöðum í Víðidal og íngibjargar 
Loptsdótlur. Hún varð ekki gömul kona, og áttu þau ekki á 
lífi nema fjögur börn : Jón, Gunnar, Helgu, Kristínu 1 ; hún dó 
úng. Solveig deyði 22. Juni anno 1627. 

Jón Arngrímsson giptist fyrst Ólöfu, dóttur Jóns Sigurðssonar 
lögmanns á Reyninesstað og þorbjargar Magnúsdóttur, og forlík- 
uðust illa, voru því skilin með dómi, propter impotentiam, að 
hún bar fram með eiði og hann meðkenndi; aptur giptist Jón 
Gunnhildi, dóttur s/ra Ólafs Jónssonur, síra Jóns Björnssonar 
syni og Guðrúnarþórðardóttur fráMarðarnúpi. Jón bjó í Sælíngs- 
dalstúngu, því hann fékk þá jörð fyrir Stóru-Akra í Skagafirði 
af Eggert Jónssyni. j>eirra börn: Gunnar, Björn, Arngrímur, 
Solveig, Guðríður 2 . 

Gunnar Árngrímsson, giptist Ingibjörgu, dóttur Jóns Magnús- 
sonar og Ástríðar Gísladóltur ; hann átti Sólheima í Blöndu- 
hlíð og var ekki árið útaf saman við Ingibjörgu , dó svo barn- 
laus, og erfði síra Arngrímur faðir hans hans góz, utan Holt í 
Fljótum l hundraða, það var tilgjöf hennar. — Laundóttur átti 
Gunnar Amgrímsson, þuríði að nafni. 

Helga Arngrímsdóttir giptist Birni bónda Magnússyni í Bæ 
á Rauðasandi, sýslumanni. J>eirra börn: síra Páll og Sig- 
ríður, [kvinna síra þorleifs Jónssonar í Odda. Síra Páll, bacca- 
laureus, vígðist 1645 til Selárdals á Vestfjörðum , giptist Helgu 

1) um Kristínu eplir S. B. S. í 255. 

2) nöfn barnanna cptir S. B. S. í 255. 



388 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón hiskup Arnson. 



Halldórsdóltur frá Skálholti 1 . — Helga Amgrímsdóttir giptist 
aplur, eptir Björn, síra f>orbirni Einarssyni, fátækum sóknar- 
presti í Hauðasandsþíngum, er þcim þjónaði í xl ár; hann var 
ættaður úr Svarfaðardal, og hafði þént herra Guðbrandi í hans 
síðustu veiki' 2 , og bjuggu í Kvígyndisdal; ekki áttu þau börn. 

Guðrún Gunnarsdóttir var laungetin; giptist Halldóri Odds- 
syni Arnfinnssonar; sá Arnfinnur átti Guðrúnu, dóttur Steins 
Brandssonar. 

Stephán Gunnarsson var Jaungetinn; hann sigldi og stú- 
deraði utanlands og innan, varð skólameistari í Skálholti og 
giptist eptir það Guðrúnu, dóttur herra Gísla Jónssonar, eptir 
Gísla heitinn Sveinsson. Síðan varð Stephán Skálholts ráðs- 
maður lánga tíma, og bjó fyrst á Miðfelli í Ytrahrepp, en síð- 
ast í Oddgeirshólum. 

50. Síra SiGURÐUR, fjórði sonur biskups Jóns, hann hélt Grenj- 
a(ðar)staði norður eplir síra Magnús bróður sinn af genginn. 
Hann var ekki samþykkur trúarbrögðum né siðum föður síns og 
bræðra, heldur hafði hann þá lútversku trú, og var hvorki í 
ráðum né dáðum, eður nokkrum tilgjörðum, að ofsækja þá 
kristnu með Jóni biskupi. Hann hafðí siglt einusinni vegna 
föðurs síns fyrir kóng, og ásamt með Isleifi á Grund, bónda 
þórunnar Jónsdóttur, svarið kóngi með knéfalli trúnaðareið, 
uppá hans religionem og ordinantiu. f>á fékk hann og kóngl. 
majest. beskermelsisbréf, þar fyrir hélt hann aldrei með föður 
sínum móli trúnni lútversku, eður kónginum. En sem biskup 
Jón var af tekinn, þá fór síra Sigurður til Hóla staðar, og var 
þar um veturinn svo sem oíficialis hjá móður sinni. f>au sendu 
suður um vorið i Skálholt xxx menn, að grafa upp líkami 
þeirra feðga og flytja þá til Hóla. Eplir það var síra Sigurður 
Jónsson kosinn til biskups af flestöllum prestum í Norðlendínga 
fjórðúngi, og var það kosningarbréf innsiglað af xxiv prestum. 
En þá stríðsskipin komu fyrir norðan um sumarið, óttaðist síra 
Sigurður í fyrstu að gefa sig fram. f>ar með höfðu þeirDönsku 
hatur og öfund á honum og biskups Jóns ættfólki og vildu 
ekki samþykkja þessa kosníng , uggandi, að síra Sigurður 
mundi falla aptur í sinna feðra sið. Sumir vildu þá hafa 



1) [b. v. mcð síðari hcndi i 255. 
*) [b. v. cptir 251 a öðrum stað. 



•Jón biskup Arason. 



BISKUPA SÖGDR 



389 



kosið til biskups prior Jðn, sem þú hélt Möðruvalla klaustur; 
hann var sonur Finnboga lögmanns; en síra Olafur Hjallason 
kom út á öðru stríðsskipinu, og var af kónginum skipaður til 
bisknps á Hólum og settur inn í það embætti, annaðhvort það 
ár eður [hann hefir þá siglt eptir biskupsvígslunni og tekið 
við stólnum árinu seinna 1 , og það hefir verið anno 1552, þó 
í Crymogæa 2 sé ekki getið herra Ólafs biskups fyr en anno 
1553, og svo stendur í sumum annálum 3 . 

En eptir herra Ólafs afgáng, sem var anno 1570 4 , var síra 
Sigurður Jónsson á Grenja(öar)stöðum enn kosinn til biskups 
á Hólum, og það kosníngarbréf innsiglað af xxiv prestum, 
Var þá ekki par lagt til herra Guðbrands, sem þá var prestur 
á Hreiðabólstað í Vesturhópi ; en kgl. mayst. sendi eptir honum, 
hvort sem það hefir orðið anno 1570 eður 1 57 1 5 . 

Kvinna síra Sigurðar Jónssonar var Setzelja, dótlir Péturs 
Loptssonar og Sigríðar þorsteinsdóttur. þeirra börn Pétur og 
llalldóra ; þau önduðust bæði barnlaus og ógipt, en voru þó 
komin til fulltíða aldurs hvort þeirra fyrir sig. Pétur féll í 
þúngan kránkleika, sem var aðsókn og sinnuleysi, og úr því 
andaðist hann. Halldóra Sigurðardóttir systir hans andaðist 
úr sótt; hún var trúlofuð Jóni, syni Eggerts Hannessonar. 

51. Síra Sigurður álti laundóttur, furíði; hún giptist 
Magnúsi Árnasyni, syni Árna Péturssonar, bróður Setzelju Péturs- 
dóttur, og bjuggu þau í Stóradal í Eyjafirði. J>eirra böm: 
Árni, Pétur, J>orsteinn, Björn, Guðrún, þrúða. 
Síra Sigurður [hafði ætlleidt sín dótturbörn 6 : 
Árni Magnússon álti Sigríði Árnadóttur frá Hlíðarenda; hún 
atti Hraun í Olvesi, xxx hundruð, x hundruð í llarlaugsstöðum, 

[ari síðar, 255. 2) annálum, 255. 

a) í hyllingarbréfinu fra Oddeyrl 15. Juni 1551 stcndur Ólafur Hjalta- 
son fyrslur, og kallar sig u Byscob oc Supcrintcndcns wdi Hwole Stygt" 
(Gch. Arch. Island og Færöe Nr* 34). Konúngsbréf sem setur ölaf Hjalta- 
son til supcrintendens í Hóla stipti cr útgclið i Kaupmannahöfn sancti 
Galli conícssoris dag (16. Oktoberj 1551. Geheime-Archiv. Rcgist. paa 
alle Landene V, 536. 

4) það cr að skilja, að biskupskosníng fór fram 1570; Ólafur Hjalta- 
son dó 15(59. 

6) Guðbrandur biskup var boðaður utan til biskupsvigslu 1570. 

") [arfleiddi þessa sína dóttur t»uríði, að hún skyldi taka jafnan hlut 



390 



BISKDPA SÖGDR. 



Jón biskup Arason. 



Sámstaði xx hundruð, xl hundruð í Ey í Mýdal. — Hennar seinni 
maður var síra |>orsteinn lllugason , norður í Múla í Aðaldal, 
og er þar öðrumegin [Solveig Grímsdóttir, Jón Einarsson son 
hennar, þá börn Jóns Einarssonar og Málfríðar Torfadóttur; en 
öðrumegin 1 íngibjörg Grímsdóttir, hennar son Árni Gíslason, 
hans dóttir Sigríður. Börn Árna Magnússonar og Sigríðar 
Árnadóttur voru xij : J>orleifur, Sigurður, J>orsteinn, Halldórur 
tvær, Jniríður, Kristín, Setzelja, Guðríður, Árni, J>órunn, Guðrún. 

þorleifur Árnason bjó í Ey í Mýdal austur, átti þar í 
xl hundraða; átti þuríði Stephánsdóttur [Gíslasonar frá Odda, 
og J>orgerðar Oddsdóttur 2 , systur síra Snæbjarnar. J>eirra börn: 

9 

Jón, Arni, Stephán, Guðrún, þorgerður, Guðríður. — [Guðrún 
gjptist austur*. — J>orgerður átli Einar á Núpstað. — [Guð- 
ríður giplist J>órði, syni síra Jóns Magnússonar í Hólum undir 
Eyjafjöllum 4 . — Sigurður (Árnason) [álti Hraun xxx hundruð, 
og x hundruð í Harlaugsstöðum. Hann átti launson, sem hét 
Eyjólfur; hann var húsmaður suður í ISeshverfi. Sigurður átti 5 
J>órdísi, dóttur síra Bergsveins [Einarssonar og Guðrúnar Gríms- 
dóttur. J>au áttu eitt eða tvö börn 6 . J>eirra börn komust ekki 
á fætur; eríði barnið föður sinn Sigurð, en J>órdís barnið og 
giptist svo Torfa Erlendssyni. J>eirra börn : [síra Sigurður, 
J>ormóður, Guðrún, Ása 1 . 



við Halldóru, skilgctna dóttur hans, og þá hann stóð í kirkjudyrunum, og 
hélt á ættlciðíngarbókinni, gekk Halldóra dóllir hans út mcö reiðu bragöi, 
og grcip til bókarinnar, sem faðir hennar hélt a, og sagði : u ci skal son 
ambattarinnar taka arf mcð syni hinnar frjálsu 1 '. f»á svaraði síra Sigurður: 
u Látlu svo vera, dóttir mín, þú fær nóg sem áður; guð vcit hver nýtur" , 
— og svo hclt hann fram ættleiðslunni. En fmriöur svaraði: <t Guð eigi 
hana móður mína , hún valdi mér svo gófcan foðurinn"; — og svo 
fór hún að erfa bæði Pétur og Halldóru, 46. — Arflciðslubréf síra Sigurðar 
á Grenjaðarstó'ðum cr lil cnn í afskriptum (skjalabækur síra Eyjólfs á Vóll- 
um í safni Bókmcntafél. G7. 4to. Nr. Ixxviij, og í safni Magnúsar Stcphen- 
sens, Nr.GO). j>að bréf er frá 1.548 og skipar fyrir, að Pétur crG tvöfalt 
við Halldóru, og Halldóra tvó'falt við Juríði. Mun því saga þcssi vcra smíðuð 
að nokkru lcyti. 

i) [b. v. 255. 2) [b. v. 255. i) [b. v. 255. 

4) [b. v. 255. 6) [b. v. 255. e) [b. v. 255. 

t) [b. v. 255 með nýjari hendi. — ;þ orlní tö ur > sem hér er nefndur, er 
hinn víðfrægi sagnaritari. 



lón biskup Arason 



BISKDPA SÖGUR 



391 



þorsleinn (Árnason) [var suður í Grindavík 1 , átti dóttur síra 
örms á Kálfatjörn Egilssonar, Guörúnu, og Bergljótar Bjarna- 
dótlur. J>eirra börn: þorsteinn, Arni, Guðrún. 

52. llaldóra ýngri Árnadóllir [átli Skúmstaði í Land- 
eyjum.xx hnndruð; hún 2 giplist síra Páli Erasmussyni í 
Bólum. Hans faðir síra Erasmus var Vilhaðsson, á Breiðaból- 
stað, ofl'icialis 3 (Vilbað útlenzkur). J>eirra börn: síra Magnús, 
síra Erasmus, Helga, Guðlaug, Guðný, Katrín. — Síra Magnús 
hélt Kálfbolt; hans kvinna dóttir Magnúsar Guðmundssonar á 
lláti. — Síra Erasmus á og Guðrúnu, dóttur Magnúsar Guð- 
mundssonar í IJáfi ; hann hélt Hóla. — [Uelga Pálsdóltir, átti fyrst 
Torfa Eiríksson á Reldurn, síðar síra Sigurð í Saurbœ norður 4 . 
— Guðlaug Pálsdóttir, kvinna síra Ketils Jörundssonar í 
IJvammi. þeirrabörn: Páll, Guðrún, Ilalldóra. — Síra Páll 
Ketilsson í Hvammi giptist Elínu, dóltur Björns þorvaldssonar 5 . 
þeirrabörn: Páll, Ketill. — Guðrún Ketilsdóltir, kvinna Magnúsar 
Jónssonar, Ormssonar. þeirra börn: Jón, Ámi 6 , Magnús. — 
Ilalldóra Ketilsdóltir. — Guðný Pálsdóltir giptist síra þórði 
Gvöndssyni á Kálfalellsstað' 1 . 

53. Bal.ldóra Árnadóttir sú eldri [á Svalbarði á Svalbarðs- 

r 

strönd átti Olaf, son síra Jóns Sigurðssonar í Laufási og 
Halldóru þorbergsdóttur ; fékk Hlýskóga xx hundruð. þeirra 
börn: Jónar tveir og Sigríðar tvær, Guðrún og|>uríður. Ólafur 
bjó í Miklagaröi. — Jón Ólaí'sson bjó i Skagafirði, í Gilhaga, 
á þorbjörgu, dóttur Ólafs Markússonar. — Jón Ólafsson annar 
á Guðrúnu, dóltur síra Sigurðar í Saurbæ, prófasts í Eyjafirði; 
[þau bjuggu siðar í Hraungerði i Flóa; þeirra börn mörg: 
Ólafur, Árni, Jón, Halldóra 9 . — Guðrún á Gunnlaug, son Egils 



i) [b. v. 255. 'i) [b. v. 255. 

b) sem átti Helgu, dóttur herra Gisla Jónssonar, b. v. 255 nedanmáls, 
eptir S. B. S. 

4) [sl. 255. 5) sjá bls. 368 að framan (cap. .33). 

g) þcssi Ami cr Árni Magnússon, scm slofnað hefir hið mikla safn í 
Kaupmannahöfn. 

r) Káirafelli á Siðu, 255 neðanmáls eptir S. B. S. , og cr ])að rétt. 
Kálfafcll á Síðu (i Fljótshvcrfi) er opt kallað Kálfafcllstaður, cinsog hið 
eystra Kálfarcll (í Fellshvcrfi cða í Hornafirði, cða i Suðursveit). 

e) [b. v. 255. ») (b. v. 255. 

II. B. 26 



392 



RISKDPA SÖGUIt. 



Jón biskup Arason. 



Jónssonar frá Skarði og Rannveigar iMnrkúsdóttur; þau bjuggu 
í Miklagarði 1 . — Sigríður eldri giplist síra Jóni Guðmnnds- 
syni, sem var kirkjnprestur á Möðruvöllum í Eyjafirði. ~ Sigríður 
ýngri giplisl síra lijarna, syni Halls Bjarnasonar í Moðrufelli. 

— f>uríður giptist síra Jóni Egilssyni, sem hélt Velli 2 í 
Svarfaðardal. 

fmríður Árnadótlir, kvinna Tuma Jónssonar. 

Krislín Árnadóttir, hún átli síra Guðmund, son síra Bjarna 
Gamlasonar og fuiríðar, og héldu þau Grenjaðarstað; þeirra 
börn: f>orlákur, þuríður , Magnús, Sigríður, f>orsteinn. — 
[Ólöfu systur síra Gvöndar á síra Illugi í IJúsavík, sonur Ojörns 
Magnússonar 3 . 

54. Setzelja Árnadótlir í Reykjadal átti Guðmund Jóns- 
son áLaugum, son Jóns lllugasonav. Uún átli hálfa Grenivík. 
f>eirra son síra Jón. — Síra Jón átti f>órunni, dóttur Péturs 
Magnússonar og Elenar Hjörnsdóltur ; þau áttu engin börn 
eptir. Síðar giplist hún Jóni Arnasyni á Narfeyri. 

Guðríður Arnadóttir bjó fyrir norðan ; á Skriðu í Reykja- 
dal; hún átti hálfa Grenivík, og keypti Magnús lögmaður. llenn- 
ar maður hét Jón f>orsteinsson, lllugasonar írá Múla. f>eirra 
börn: Magnús, Árni, Jón, Steinunn, Málfríður 4 . 

Árni Árnason sigldi og lœrði barskera embælti, hann hafði 
verið fyrir utan anno 1 G 1 í fimm ár, giptist í Ilamborg og 
álti þrjú börn. Uann seldi Páli Guðbrandssyni xl hundruð í 
Grýtubakka fyrir reiöugjald. 

f>órunn Árnadóltir átli J>oiieif, launson Jóns Sigurðssonar á 
Reyninesstað; hún fékk IJvamm í Höfðahveríi. f>eirra börn: 
Ámi, Kolbeinn, Sigurður, llclga, [Guðrúnar tvær og fmríður 5 . 

— [Kolbeinn átti Sigríði, dóltur Fúsa Ólafssonar frá Auðbrekku, 
launsonar Ólafs bónda Jónssonar 6 . 

Guðrún Árnadótlir álti síra Jón Einarsson, bróður herra 
Odds. 



i) sbr. bls. 383 að framan (c. 45). 2) Vcllni, 251, 

3) b. v. 255; upphaflcga hcfir þar staðið „Sigriði", en u ÓlöTu" sclt 
fyrir ofan mcð nýjari hendi. 

4) [b. v. 255 cptir S. B. S. O [þann. 255; Gu5rún, 251. 
o) [b. v. 255. * 



J<Sn biskup Arason 



m.SKUPA SÖOUB. 



303 



55. Pétur Magnússon í Vík á Svalbarðsströnd átti Elcnu 
Björnsdóltur, dóltur síra Björns Gíslasonar og Málfríðar Torfa- 
dóttur. þeirra börn: ]>órunn, Elín, Setzelja, Agnes, Einar, 
Halldóra. 

þórunn Pétursdóttir átli fyrst síra Jón Guðmundsson , og 
áttu ekki barn eptir; bann bélt Laufásstað norður og varð sár; 
síðan átti hún Jón Árnason á Narfeyri. [jþuirra börn : Jón, Hall- 
dóra, þuríður. — Jón Jónsson giplist Solveigu, dóttur síra 
Arngríms Jónssonar og Sigríðar Bjarnadóltur fra Melstað. þeirra 
börn: Jón, Guðrún. — Ilalldóra giptist Sigurði Uunólfssyni frá 
Brennistöðum. — fuiríður vanmeta ógipt 1 . 

Elín Pétursdóttir; bennar maður Árni Daðason á Stóra- 
bóli ; þeirra börn: Daði, þoiieifur, Magnús, Oddur, Jón. 

Setzelja Pétursdóttir, bana álti síra Árni Teitsson á IJofi í 
Vatnsdal; [hann býr nú á Borg 2 . [>eirra börn: Málfríður, f>u- 
ríður, Jön?. 

Ualldóra Pélursdóltir giptist llallgrími, syni Guðmundar 
Hallgrímssonar ; [þeirra dóttir Málfríður giptist Jóni, syni IJall- 
dórs lögmanns, dó barnlaus í bólunni 4 . 

Agnes Pétursdóttir giptist Jóni, syni Teits Björnssonar og 
l>uríðar Eiiendsdóttur ; þeirra börn : Teitur, Sigurður , Björg 5 . 

Einar Pélursson álli Kristínu, dóltur síra Gísía Guðbrands- 
sonar og Báðhildar 6 Guðmundardóllur ; þau bjuggu atistur í 
Mýrdal. t>eirra börn: síra Gísli á llelgafelli, lVáðhiÍdur, Gróa. 

5G. j>rúða Magnúsdóltir, systir Árna Magnússonar, giplist 
fyrst Einari, syni Gríms þoiieifssonar og Guðbjargar Eiiends- 
dóltur; þeirra börn : Grímur, Solveig, þórunn. 

Grímur Einarsson í Teigi; bann taldi sér eitt hundrað 
hundraða í jörðum og xx hundruð betur, með því sem móðir 
hans gaf honum , þar til líulíu hundruð í lausafé, og bað 
margra ríkisstúlkna ; en hann gipiist Guðrúnu Torfadóltur frá 
Gilsbakka; þau áltu eitt barn og dó það úngt; faðirinn erfði 



j) [sl. 255. 2) [b. v. 255. 

a) sbr. bls. 373 að framan (c. 37). 4) [b. v. 255. 

a) sbr. bls. 373 að lYaman (c. 37), þar cr ekki lalinn Tcitnr. 
o) þannig 255, og 251 á óðrum stað, og var það ættarnafn um hrið; 
Hagnhildur, hcr, 254. 

26* 



394 



BISKUPA SÖGUR. Jón biskup Arason 



þaö. Grímur átti launbnrn viö Guörúnu 1 íngimundardóttur, sem 
hét Ingimundur; hann ólst upp. á Strönd ogVogshúsum; hann 
giplist [JlJeiði*, dóttur Vigfúsa Jónssonar á njarnastöðum í Sel- 
vogi og Gunnhildar Björnsdóltur Geirmundssonar ; þeirra son 
Grímur; hann varö ársgamall og erfði Grím afa sinn, dó svo, og 
erfði þá íngimundur xlv hundruð* í Strönd [og meir til 
fyrir norðan 4 . 

Solveig Einarsdóltir giptist Ólaíl, syni síra Árna Gísla- 
sonar í Ilolti, og Hólmfríðar Árnadóllur frá Illíðarenda; var 
þeirra brullaup haldið í IJolti 1 607 ; báru prestar vaxljós 
undan brúðinni tvö kvöld. þeirra sonur Einar Olafsson; 
hann giptist Hagneiði, dóltur Bjarna Sigurðssonar á Stokkseyri 
[og Sólyörar Ögmundardóltur 5 ; bjuggu á jörðu sinniGunnarsholli. 

þórunn Einarsdóllir giptist Páli, syni Magnúsar Hjalta- 
sonar og þórunnar Björnsdóttur. þeirra börn iljalti og Björn 
í Teigi. — IJjalti álti hálfan Teig og bjó þar; hans fyrri 
kvinna var Dómhildur Ormsdóllir, |Fúsasonar frá Eyjum . þeirra 
barn: þórunn. — IJjalti gíptist aptur Elínu, dótlur Eiríks Sig- 
valdasonar frá Búlandi. þeirra börn: Páll, dó úngur. — Jón 
Ujallason, lærði í Ilólaskóla. — Dómhildur. — Björn í Teigi. 
— þrúða Magnúsdóttir giplist aplur Magnúsi Iljaltasyni í Teigi í 
Fljótsblíð. • 

57. þorsteinn Magnússon, sýslumaður og klausturhaldari 
fyrlr austan, áfykkvabæ, skynsamur maður og veltalandi, einn 
af þeim fjórum, sem sigldu fyrir landsins gagn, þá taxtinn kom 
út anno 1619. — IJann giptist fyrst Guðríöi Árnadóllur frá 
Holti undir Eyjafjöllum; þeirra börn: Magnús, Hákon, Einar; 
[þeir voru allir lögréttumenn 1 G48 7 . — [Magnús þorsteinsson 
álti fyrst Guðrúnu Teilsdóttur Björnssonar 8 . Magnús giplist 
síbar Guðrúnu, dóttur síra Jóns Sigurössonar og Krislínar Teits- 
dóltur. — Uákon þorsteinsson átli Ólöfu Teilsdóttur frá GuTtt- 
dal, hún dó barnlaus. — Einar forsteinsson átti Auðbjörgu 
Philippusdóttur Teitssonar; þeirra börn: Ólafur, Gunnar, |>or- 



1) Katrínu, 255, mcó nýjari hendi. 

2) f>drc!fu, 255. 3 ) xiv hdr., 254. .,) [b. v. 255. 
[b- v. 255. g) [b. v. 255. 

7) [cptir 254 á öðrum stað. ») sbr. bls. 37J, c. 37 að framan. 



Jón biskup Arason 



BISKUPA SÖGUR. 



395 



leifur 1 . — Önnur eiginkvinna f>orsteins vnr Ásta Fúsadóttir 
Jónssonar á Kalnstöðum, og Hagnhildar f>órðardóttur lög- 
manns; hún giptist frá Steindóri Gíslasyni á Kneri anno 1614, 
en andaðist af harnsför harnlaus. — Seinasta kvinna þorsteins 
yar Vigdís, dóltir síra Ólafs á Söndum vestur; liún var fyrst 
ráðskona hans; [þeirra son ÁrnP. 

58. Björn Magnússon á Laxamýri áttí Guðríði, dóttur 
síra J>orsteins Illugásonar frá Múla stað; þeirra bórn: [lllugi, 
Magnús, Sigurður, Jónar þrir, Arni, Setselja*, Steinunn, Mál- 
fríður 4 . ii • ' y 

Síra Illtigi Björnsson í ílúsavík, átti Sigríði% dóttur síra 
Djarna Gamlasonar á Grenjaðarstað og þnríðar; þeirra börn 
mörg. — Síra Magnús Björnsson, var þíngaprestur í Miðdölum, dó 
barnlaus. — Sigurður irjörnsson, skólagenginn, var lengi djákni 
á Múkaþverá; henli það slys, að hann átti harn við höðuls 
konu, og fekk því ekki vígslu. — |Sigurður hafði viljað eiga 
þorlaugu Einarsdóttur : hann kom lii IJéöinshöfða um hauslið 
1618, á þeim dögum eplir það þóröur llinriksson hafði keypt 
forlaugu, cn þau riðu albúin á suðurleið, mætti Sigurður og 
reiddi konu sína frá llúsavíkur kirkju hænadag: en hann bjó í 
Túngu á Tjörnesi ; og í því bili lell hestur undir þórði við 
jarðl'all nokkurt, svo þórður hraut úr bryggjusöðli af Hrún 
sínum, og kom niður á fótum, gekk lil Sigurðar og rétli honum 
lófa sinn fyrir ulan koss og handahand, svo sem í kveðju 
minníng fáorða, steig síðan á hest og reið sína leið; en sveinn 
þorlaugar, llannes Árnason, dvaldi eptir um stund, má ske að 
ríða á kveðjuna lillu brenniwni 6 . — Sigurður giptist Steinvoru, 



i) þann. 251 á cinum stað; cn a öörum slað Philippus. 
*) [b. v. 255. 3) [b. v. 46. 

4) fþcssi börn cru nernd í 254 og 255, en í 46 cru þar að aukí talin: 
Halldór, fjorlakur, Málfríður (önnur), tvær Guðrúnar, Svanhildur, laungctln, 
og Ástný í^Ásný). — Guðnýju ncfnir 251 (og 255 með nýjari hendi). 
Halldóra, scm 255 ncfnir, mun vera misncfnd fyrir Halldór. 

s) Ólöfu, yfir línunni mcð nýjari hcndi 255. 

o) [á innfcstum seðli í 255 eptir Síra H. B. S., og bætir hann því við: <{ þá 
v «r eg (o: Síra H. B. S.) íslaðsdrcngur jbórðar i þcirri ferð, xvij vetra. 



396 



BISKUPA SÖGOK. 



Jón biskup Arason. 



dóttur síra Magnúsar Ólafssonar [i Laufási 1 og Agnesar Eiríks- 
dóttur frá Kúlu. — þeirra son: Magnús, [sem síðar fékk Kvía- 
bekk*. 

Jón [eldri Björnsson, bjó á fverá í Laxárdal, giptist Sig- 
ríöi Grímólfsdóttur; þeirra börri: Hjörn , IMálfríður, Margrét, 
Guðriður. — Jón ýngri Hjörnsson, bjó á jörðu sinni Túngu á 
Tjörnesi, giplist aldrei, átti einn launson, og annan Illuga; 
dóu barnlausir. — Jón þriði Björnsson dó barnlaus af nasa- 
blóði. — Árni IJjörnsson, bjó í llaga í tteykjadal, giplist 
}>óru 9 dóttur Bergþórs Sæmundssonar Kárssonar úr Skagafirði; 
þeirra börn: Jón, ttergþór, Ólafur, Björn , Björg, Sigríður, 
Kirstín, Guðríður, Ilagneiður 3 . 

Setzelja ttjörnsdóllir giptist f>orleifi bónda Mngnússyni á 
Qlíðarenda, og var bans síðari kvinna. þeirra börn : þorsteinn, 
Gróa. — [þorsteinn þorleifsson skólagenginn og vel framaður 
innan og ulanlands, giptist Elenu, dóttur berra þorláks biskups 
Skúiasonar og Kristínar Gísladótlur. — - Gróa þorleifsdóttir, 
fyrsta búsfrú berra Gísla þorlákssonar; sálaðist barnlaus 1660; 
hún var Ijómi og Ijós í búsi, var og maklega sárlega syrgð á 
Hólum af meiri sem minni mönnum 4 . 

Steinunn ttjörnsdóttir átti Olaf Qannesson í Bár; áttu 
ljölda barna. 

Málfríður Björnsdóttir, kvinna síra Guðmundar Guðrnunds- 
sonar og Sigríðar Jónsdóttur. jþeirra börn: Gísli, Magnús, 
tveir Jónar, Guðmundur, Solveig, Guðrún, Sigriður 5 . 

Guðný (ttjörnsdóltir). 

59. 6 Guðmundur nokkur, er sig sagt bafði launson síra 
Sigurðar, biskups Jóns sonar, kom að norðan til Veslfjarða ( 
tíð Eggerts sáluga llannessonar, með tvö sín nokkuð vaxin 
böru, Ólaf og Qelgu; bafði sagt sig þaðan larið bafa, að 



i) tb. v. 46. 2) [255 epllr síra H. B. S. 

3) [cptir 10; 254 cr hér ókunnug ællinni, og hefir cinúngis : u Jón annur 
Björnsson átti launbarn við ( vanlar nafnið) . . — Árni Björnsson. — Jón annar 
Björnsson átli fjóru, dóttur Bcrpþórs Sæmundssonar og Bjargar Skúlo- 
dólturj þcirro börn" . . . (ckki talin). — Kona Arna er þvi hér gefin Jóni, 
og svo hcíir líka 255. 

4) [sl. 255. 5) börnin cru talin eptir 46. 
g) þessi kafli (cap. 59) cr ekki í 255. 



Jón bisknp Ar«on. BISKUPA SÖGDR. 397 

míslri sinni konu, fyrir harðinda skuld, að eptir skildum jarð- 
arparli. 

Ólafur Gvöndsson giptist Arnfríði . . J bjó í Raknadal i 
Patreksfirði á dögum Magnúsar sáluga Jónssonar, í Bœ var. 
þeirra börn: Ásbjörn, Guðrún, jþora: en tveir piltar Ólafs 
drnkknuðu út af Patrel'sfirði, dóu barnlaus(ir). 

Ásbjörn giptist fyrst Guðrúnu Ólafsdóttur, voru ei lengi 
saman. f>oirra (íóliir Uelga , bún fór austur annaðhvort með 
Katrínu eður Ragneiði Magnúsdóltur frá Sauðlaugsdal , þá þær 
giptust, og beíir sagt verið, að sú llelga Ásbjörnsdóllir haQ 
gipzt á Suðurnes. — Ásbjörn giplist aptur Ragnhildi Ólafs- 
dóttur, sunnan úr fverfjörðum ; hennar systir var Gunnbildur 
Ólafsdóllir, föðurmóðir síra Bjarna Hjnrnasonar á Læk. Rörn 
Ásbjarnar og Rognhildar þessi : [Ólafur, Ólafur ýngri, Gubrún 
eldri, Guðrún ýngri, Arnfnður 2 . 

Ólafur Ásbjörnsson, giplist norður í Skagafirði llöllu Jóns- 
dóttur, er áður hafði ált Pétur bókbindara Engilbriklsson, Gamla- 
sonar, af ælt herra Guðbrands biskups. Ólafur og llalla fóru 
til Vestfjarða, og bjuggu í Rauðasands sveit, Iengst á Lamba- 
vatni ogLátrum; síðan voru þau fyrir búi herra EggertsBjörns- 
sonar i Bæ um ij ár, og bjuggu þar síðan xvj ár, þar til 
Ólafur andaðisl, IGG2. — J>eirra börn, sem á fælur komust, 
tveirJónar. — Jón eldri giptist Guðrúnu þorláksdóttnr [Hjarna- 
sonar, Ilalldórssonar, bróður Gizurar biskups Einarssonar*. — 
Jón ýngri 4 prestvígðist, giptist Uagneiöi þorláksdóltur. 

Ólafur Jngri Ásbjörnsson misli sjón í stóru bólunni , sjö 
eður átta vetra, giplist, átti einn son, þorfinn, búanda i Breiðavík. 

Guðrún eldri Ásbjörnsdóttir giptist Greipi, launsyni Einars 
Bjarnasonar, Hjörns sonar prests, biskups Jóns sonar; þeirra 
börn örsnauð og voluð, liílr ei nema eitt, þorbjörg Greips- 
dóttir, 1 ;:! 

Guðrún ýngri Ásbjörnsdóllir átti Guðmund Jónsson; þeirra 



i) cyða I 254 fyrir föðurnafninu. 

i) [börnin talin cptir því scm þau cru ncfnd hér á cptir. 

i) þelta frá [cr lalið nákvæmar í ætlbálki Gizurar biskups Einarssonar. 

4) þcssi cr síra Jön á Lambavatni, prcstur í Rauðasands þíngum 1669 — 
1703, scm hcfir samiA ætlartölubókina. 



398 



BISKl'PA SÖGUR. 



Jón biskup Arason. 



börn: Guðmunrlur Guðmundsson, búandi á Látrum, og nokkrar 
dætur um Rauðusands hrepp, giplar. 

Arnfn'ður Ásbjörnsdótlir gípjist suður í Fjörður Alexíus 
Magnússyni í Gröf í þorskafirði, vel megandi; eiga tvœr dœtur: 
Ragnhildur, Guðrún. 

Ásbjörn giptist í þriðja sinn Guðrúnu £ orsteinsdóttur. 
fcirra dóttir Hagnhildur, giplist suður í Króksfjörð Guðmundi 
Bjarnasyni; hann álti hálfan 13 æ í Króksfirði. þeirra börn: 
Jón, þórunn, Guðrún. J>au fóru öll suður til föðurbróður síns, 
síra Guðmundar í Laugardælum , er faðir þeirra andaðist. 
Satis hér um. 

60. IIelga Jónsdóttiu, firr.ta barn biskups Jóns; húu 
giptist austur, Eyjólfi Einarssyni í Dal, anno 1640, taldi hann 
sér vj hundruð hundraða; gaf hann henni Ijórðúngsgjöf, efhún 
lifði sér lengur, og LX hundruð í tilgjöf. llans faðir var Einar 
lögmaður 1 , hvers hustrú að yar Ilólmfriður, dóltir Erlends 
Erlendssonar lögmanns 2 . En Eyjóllur Einarsson í Dal var 
lögmaður 1490 fyrir sunnan og auslan, eij Finnbogi Jónsson 
íyrir norðan og vestan. 

I3örn Eyjólfs og Helgu voru mörg^ xiij eður XIV: 

Einar, Éiríkur, Magnús, ísleifur, 

Anna, önnur Anna, Uólmfríður. 
Item launsonur Eyjólfs: þorsteinn. 

Einar Eyjólfsson í Dal, giptist Vilhorgu, dóttur Bjarna 
Erlendssonar á Ketilstöðum. J>au áttu ekki börn saman; hann 
drukknaði í Fljótinu 3 . 

Magnús Eyjólfsson giptist aldrei; hans dóttir var 
Steinunn í Steinsholti, kona síra Eiríks Stephánssonar. 

ísleifur Eyjólfsson ógiptur; hann reið úr Höfn 4 og 
tjaldaði hjá Krýsivík, og drakk, svo hann var dauður urn 
morguninn; hann álti einn son, sem hét Jón. 

Eiríkur Eyjólfsson bjó í Múla i Fljótshlíð, og átti Ólöfu 



j) réllara: Einar, sonur Eyjdlfs lögmanns Einarssonar í Dal (Stóra- 
dal) , sem var með að dæma Píníngsdóm. 

2) Erlcndur Erlendsson á Kolueinstöðum var aldrei lögmaður sjálfur, eu 
synir hans og bræflur Hólmfríðar voru lögmcnn. 

a) f>. c. í Markarfljóli. 4) p. e. jborlúkshöfn. 



Jón biskup Arasom 



BISKUPA SÖGUR. 



399 



Nikulásdótlur ; þeirra börn : Magnús, Eyjólfur, fngibjörg. — 
Magnús Eiríksson á Kirkjulæk í Fljótshlíð, og eignaðist Krislínu, 
dóltur síra Árna Gíslasonar og llólrn fríöar Árnadóllur í llolti; 
þeirra sonur Fúsi, sem átti Jórunni, dóltur Guðmundar Vfg- 
fússonar frá Mófellsslöðum og Guðrúnar llannesdóllur. j>c:1rra 
börn mörg 1 . — Eyjólfur Eiríksson á Múln, hans kvinna f>órdis, 
dóttir Eyjólfs llalldórssonar í Saurbæ og Solveigar Árnadóttur. 
[þeirra son Jón 2 . — Ingibjörg Eiriksdótlir í Hæ, kvinna síra Odds 
Stepbánssonar. þeirra börn : síra Sigurður, sfra Vigfús, Nikulás, 
þorgerður. — Síra Sigurður Oddsson, vel lærður maður, [hélt 
Arnarbæli í ölvesi og átti Brynhildi, dóttur Ara Magnússonar, 
bróður Erlends Magnússonar, og Ragneiðar Nemíngsdóttur ; 
þeirra börn: Páll, íngiljörg, Stephán, dó úngnr. — Síra Vig- 
fús Oddsson, hélt Bæjar slað í Flóa eptir föður sinn; bans 
kvinna var Katn'n, dóltir síra Gisla Hjarnasonar í Grindavík og 
Guðrúnar Pálsdóltur ; þeirra börn : Rjarni, Arnór, Oddur, íngi- 
björg. — ISikulás Oddsson, aðkvæðalaus maður, bjó í Uollum; 
bans kvinna Guðrún, dótlir Arnórs Jónssonar í Öndverðarnesi 
og Ilelgu Gvöndardóllur frá Ra>; þeirra börn cngin. — þor- 
gerður Oddsdóttir; bana á Jón Arnórsson, son Arnórs 3 í Önd- 
verðarpesi; þau búa í Náfholti í IJreppum. J>eirrabörn: Arnór, 
Oddur, Guðmundur, íngibjörg. 

61. Anna Eyjólfsdóttir í Stóradal var önnur kvinna 
Fúsa þorsteinssonar ; þeirrabörn: þorsteinn, Jón, þorbjörg. — 
þorsteinn drukknaði á Hamborgarelíi í híngaðsiglíngu, þá hann 
hafði fengið bréf að koma stóra skattinum á ísland. — Jón 
Fúsason átti þrjár konur: sú fyrsta var Ihgibjörg, dóttir síra Rjörns 
Gíslasonar og Málfríðar Torfadótlur; þeirra börn: IJelga, J>ór- 
unn, Hólmfríður. — Önnur kvinna Jóns Fúsasonar var Krislín, 
dótlir þorvarðs þórólfssonar á Reykjum. Jón Fúsason átti 
stórar eignir, og hafði Jmigeyjarsýslu ; hann bjó seinast á Galta- 
læk og andaðist þar anno 1010 eptir dagsetur á föstudaginn 
næstan eptir 4 Maríumessu síðari, í faðmi móður sinnar, Onnu 



b. v. 255. 2) |b. v. 255. 

3) Arnór þessi hefir vcrið kallaður Laga-Nóri, b. v. 254. 

4) þann. 251; fyrir, 255, 16. 



400 BISKUPA SÖGUR. J<$„ biskup Arason 



Eyjóirsdóttur , og átli þá eptir þrjár dætur á lífi ; ein var xj 
vetra, önntir xiv vetra, þriðja xv vetra; hann átti sjálfur xxxij 
jarðir alls, en þessar hans stúlkur 1 vj jarðir í sinn mófcurarf; 
summa xxxviij jarðir, sem hann hafði sjálfur meðferðis, og allt 
lausafé að auki. Um þann sama tíma kom norðan að smjðr 
á álta hestum, hákall á fimm, fiskur á þremur hestum, alls 
borið á xvj hestum eður xvij , með vaðmáli, dölum og öðru; 
item fé, eilt hundrað og xx rekið norðan að, og þessu gegndi 
liann öllu fyrir silt andlát. D<etur Jóns Yigfússonar voru þessar 
og þeirra brendpr: þórunn, Hólmfríöur, IJelga. 

þórunn Jónsdóllir, af sumuni nefnd ríkaþórunn, giplist fyrst 
Sigurði ýngra, syni herra Odds fcinarssonar og Helgu Jóns- 
dóltur; þeirra dótlir Ilólmfríður, sem giplist síra Jóni Arasyni, 
prófasti yfir Veslljörðum; þau sálu í Valnsfirði. þeirra börn : 
Magnús, Guðbrandur, Sigurður, Oddur, Ari, Helga, líagneiðar 
tvœr og Anna. 

[Magnús Jónsson fékk Ögur og Vigur; hans kvinna Ást- 
riður, dótlir síra Jóns Jónssonar í llolli og llalldóru Jónsdóttur. 

— Síra Guöbrandur Jónsson, hélt Valnsfjarðar stað eptir föður 
sinn; hans kvinna Elen, dóttir Uákonar Gísla sonar lögmanns, 
frá Bræðralúngu, og Uelgu Magnús dóltur lögmanns Björnssonar. 

— Síra Sigurður Jónsson fékk Nolts stað í Önundaríirði; hans 
kvinna llel^a, dótlir síra Páls Hjörnssonar og Helgu IJalldórs- 
dótlur. — Oddur Jónsson , giptist fyrir austan á Keldum 1672 
Guðlaugu, dóltur Guðmundar Torfa sonar Eiríkssonar 2 og Val- 
gerðar llalldórsdóltur lö^manns ; Oddur fékk þareplir Reynines- 
slaðar klaustur og var Ilóla ráðsmaður. — Ari Jónsson. — Helga 
Jónsdóltir giptist Teili Torfasyni, og átli ekkert barn við honum. 

— Ragneiður Jónsdótlir eldri (heitir eplir Ragneiði Pálsdóttur), 
giptist Torfa Jónssyni frá Flatey. — Ragneiður Jónsdóttir ýngri 
(heilin eptir llagneiði Eggertsdóltur), giptist herra Gísla biskupi 
þorlákssyni og var hans þriðja kvinna*. — Anna Jónsdóttir. 

Síðan giptist þórunn Jónsdóllir Magnúsi bónda Arasyni 
sýslumanni, er sat á Reykhólum, þau voru saman xiv ár eður 
þar um; varð þórunn svo ekkja og í'ór norður. þeirra börn: 
Jón, Sigurðtir, Guðbrandur, Ragneiður, Delga. 

IJón Magnússon erfði Reykhóla cplir föður sinn og hafði 



i) dætur, 255. i) þann. 251. ») [sl. 255. 



Jón biskup Arason, 



BISKDPA SÖGUR 



401 



Stranda sýslu; hann álti Jórunni, dóttur Magnúsar Björnssonar 
lögmanns frá Múkaþverá og Guðrúnar Gísladóltur. þeirra 
börn: Magnús, Páll, Elítv 1 , Kagneiður. 

Uólmfríður Jónsdóttir giplist síra Sigurði eldra, syni herra 
Odds og Elelgu, og andaðist hún barnlaus í bólunni; hún gaf 
síra Sigurði manni sínum lláeyri, xvj hundraða jörð á Eyrar- 
bakka, 1 sína íjórðúngsgjöf, áður en hún andaðist. 

llelga Jónsdóltir giptist Árna, syni herra Odds Einarssonar 
og Nelgu Jónsdóttur; hún andaðist og í bólunni barnlaus á 
sama ári , en gaf bónda sínum Máná og Valadal á Tjörnesi. 
— þórunn Jónsdótlir erfði búðnr þessar sínar systur, svo 
hún átti þegar hún giptist Magnúsi bónda Arasyni . . . 2 

62. þorbjörg Vigfúsdóttir giptist Uákoni bónda, syni 
Árna Gíslasonar á Ul/ðarenda og Ouðrúuar Sæmundardóltur; 
þau bjuggu á Reyni í Dal, og síðan í Klofa á Lundi; þeirra 
börn: Gísli lögmaðtir, Einar og Rjurnj. 

Gísli Hákonarson varð lögmaður snnnan og auslan anno 
1614, deyði 1631; hans k\inna vur Margrél Jónsdóttir ; þeirra 
börn : IJákon, Vigl'ús, Krisl/n, Valgerður; þórður og Jarðþrúður 
öndtið úng. — Ilákon Gíslason gipiist llelgu. dóliur Magnúsar 
lögmanns Rjörnssonar; Helga Magnúsdóttir andaðist í Bræðra- 
túngu 4. Nov. 1077. 

Vigfús Gíslason; hans kvinna Katrín Erlendsdóltir, Ásmunds- 
sonar, þorleifs Pálssonar lögmanns launsonar; Vigfús hafði 
Rángárvalla sýslu og sat að Stórólfshvoli. þeirra börn: Gísli, 
Jónar tveir, þorbjörg, Salvör. — Gísli Vigfússon sigldi og 
framaði sig vél, fékk meislara titil; var nokkur ár skólameislari 
á llólum; giptist síðan Guðríði, dóttur síra Gunnars Hjörns- 
sonar; álttr eitt barn. — Jón Vigfússon eldri sigldi einnig. 
fékk Árness sýslu og giptist Ilelgu, dóllur þorláks Arasonar 
og Málfríðar Gísladótttir; liann sat að Störólfshvoli eptir íöðtir 
sinn. — Jón ýngri Vigfússon sigldi ogsvo, fékk Borgarfjarðar- 
sýslu, og hélt henni eigi lengi ; giptist Guðriði, dóltur síra 
þórðar í llítardal, og llelgu Árna dóttur lögmanns Odds biskups 
sonar, sigldi síðan aptur og fékk gradum Magisterii, og Vice- 



1) [b. v. 2ð5. 

2) víintar í, cn eyðulaust, hversu miklar eignirnar voru. 



402 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón hiskup Arnson 



biskupsdæmi til ílólastiplis, eplir herra Gísla þorláksson ; sal á 
Leirá. — þorbjörg VigfúsdÖttir ; hennar maður Gísli Sigurðsson, 
Odds sonar biskups, frá Stafholli, — Salvör \ igfúsdótlir ; hennar 
maðúr síra Sirmundur Oddsson, prestur 1 Ilítardal. 

Krislín Gísladóltir, ektakvinna herra þoiiáks Skúlasonar 
llólabiskups. 

Valgerður GísladóUir, ektakvinna Eggerts Björnssonar á 
Skaröi. þcirra börn; Guðrúnar tvier^ Amfríöur, Oolgur tvær, 
lifa; Daði, Gfsli, Bjðru , Vigfús, Elín, Bagneiðup, jþorbjörg, 
Sigríðar tvær, önduð, alls xiv. 

|>orsteinn Jíyjólfsson, launsonur Eyjólfs í Dal, hann átti 
xvij eðnr x\iij börn; nf þeim komust þessi á legg: Gunnar 
forsteinsson, austur í Lnndeyjum, í iMiðey. — Anna j>orsteins- 
dótlir, kvinna Erlends heilins Magnnssonár á Stórmöllum. 
j>eirra börn: Sleinunn ErlendödóUír, dó ógipt. — Anna Eiiends- 
dóltir, kvinna Jóns Einarssonar austur á Skriðuklaustri, giptist 
1008. — Guðný Erlendsdóllir, kvinna Bjarna Jónssonar á Sól- 
heimum; [þeirra son: Eiiendur Bjarnason í Sauðliolti. — 
Torfi Erleiulsson 1 . 

63. Jórunn Jónsdóttik, kölluð hustrú þórunn, sjötta barn 
biskups Jóns; liún giplist xiv vetra Bafni lögmanni Brandssyni. 
J>a u áttu eilt barn saman, sumir sepja t\ö, og átti að heita 
ísleifur, er sagt, en hvorki var það svarið né salt gjört, að 
það hafi hlotið skírn og kristni. þessi Rafn 2 var veginn heima 3 
í Glaumbæ 15*29 af sínum eigin þéuara, svo þau voru ekki 
saman utan t\ö ár, og var [>órunn ekkja xvij vetra gömul. 
Bræður Bafns lögmanns voru Árni Brandsson og Snjólfur bóndi 
Brandsson; því kallaði Eiríkur heilinn Arnason lil arfs eptir Bafn 
föðurbróður sinn á alþíngi í tíð Jólianns BucohoIIts, en náði 
engu, og stendur svo cnn í dag; létust ei vita hver umboðs- 
maður jþórunnar væri, og villtu svo sókn 4 Fyrir Eiríki. öustrú 
[>órunn auðgaðist af bændum sínum, því hún fékk ílof á Ilöfða- 
strönd, tíutíu hundraða, eptir Bafn lögmann, en eptir ísleif 
fékk hún Grund , tvenn Ixxx hundruð. þórunn giptist aptur 
ísleifi, syni Sigurðar Finnboga sonar lögmanns og hustrú Mar- 



i) [b. v. 255. «) bóndi, b. v. 255. 

s) heim (=- heima), 254. 4) sóknum, 255. 



Jón biskup Arnsou. 



BISKUPA SÖGUR. 



403 



grétar ýngri á Eyðum. f>egar ísleifur gekk að eiga þórunni 
Jónsdóttur , þá álti hann alla Grund í Eyjafirði. Tók hann 
landfarsótt á miðvikudaginn fyrir skírdag, en andaðist annan í 
páskum og seltur niður fjórða dag. iJann gaf þórunni hálfa 
Grund, að því þeir segja, en seldi henni hálfa, og voruþau saman 
ísleifur og hún xxij ár, og állu ekkert barn. 

Vísa 1 : l Eyjafirði uppá Grund, 
á þann garðinn fríða, 
þar liefir bóndinn búið um stund, 
sem barn 2 kann ekki að smíða. 

[Nú dragast 3 erfíngjarnir um hálfa Grund við þórunni; syslir ís- 
leifs og þeirra börn kölluðu þar til : íngibjörg, amma Bjarna 
Sigurðssonar, og heniiár niðjar fyrir sinn part; þó hafði hún 
látið Jallerast einusinni eður tvisvar. 

t 

1 þriðja sinni giplist fórunn þorsleini, syni Guðmundar 
Andréssonar og jþrúðu þorleifsdóltur, vestan undan Felli i Koila- 
íirði, og voru þau saman xvij ár að sagt er, dó [hannj svo 
barnlaus. — 

Rafn minn var liöfðíngsmaður mestur, sagði þórunn, 

Isleifur skartsmaður mestur, 

en þorsteinn minn heimsmaður mestur. 

þorsteinn var fyrst sveinn á Mólum, hjá biskup Jóni Arasyni; 
[meina eg um það leyti haíi það verið 4 , að Rafn lögmaður var 
veginn, og eptir það, því þórunn fékk orð af honum. þor- 
sleinn var léttleikamaður mikill, og cr mál manna, að Ari bisk- 



1) Eittsinn þá glcöi var haldin a Grund í Eyjafirði, þá gckk bóndinn 
ísleifur incö öðru glcöifolki til vikivaka; cn hustrú J)tfrunn haföi nndir 
lagt við stúlkuna, scm meö honum gckk, aö hún skyldi þctta cptir skrifað 
crindi uppá Islcif kvcöa: 

í Eyjaíirði uppá Grund, 

á þann garðinn friða, 

hcíir hóndinn búið um stund, 

scm börn kann ckki að smíöa. 
í>á svaraði íslcifur viö konu sina J)órunni: u Kri«tur kann bczt börnin að 
smíða, kona mfn I" — Fálciki var millum ísleifs og Jbdrunnar, mcðan 
samvista var auöið, 46. 

2) börn, 255. ») [cptir þa5 drcígust, 255. 
<) [um það leyti, 255. 



404 



MSKUPA SÖGUft 



Jóu hiskup Arason 



upsson hafi haft grunsemd á lionum, svo f>orsteinn var hræddur 
um sig og sitt líf, og forðaði ser. Seinast, er Ari fann þau 
bæði á eintali, og þorsteinn var búinn til ferðar í burtu, hafði 
Ari sýnt sig í við þorsteiu; flúði hann þá á kirkjuna og komst 
uppá bitann, og hljóp bila af bita þar til hann komst í stöp- 
ulinn, og þaðan á hest, hvern abbadís Solveig hafði sentheim 1 
á laun, og komst svo með hennar tilstilli vestur til föður síns; 
síðan giptist }>órunn fað eg meina 2 ísleiO , en þorsteini eptir 
dauða þeirra l'eðga. 

64. þUTÚÐUK Jónsdóttir 11 , biskups Jóns sjöunda barn, hún 
var systir í klaustri á Reyninesstað og lét þar fallerast, [meintu 
menn, hún haföi 4 og áður látið fallerast og bafði 5 því gengið 
í klaustrið. 



i) hiíi (honum 46), 255, 46. 2) [sl. 255. 

3) í 255 er bætl við cptirfylgjandi alhugagrein með nýjari hcndi: u þetta 
er misskrifaö, þvi biskup Jón Arason átti ckki þcssa Iniríði fyrir dótlur, 



og ckki vitnast að hún hali á Ucynistaö vcrid, vide vísur Olafs Tumás- 
sonar, hvar börn biskups Jóns cru sex ncfnd, cn fi.ciri ckki". — En ætta- 
tölubókin 16 skýrir svo frá um Jmríöi : ^uriður, laungclin dóttir bisk- 
ups Jóns, var sclt lil iiunnu til Rcynistaöar klausturs. Heiini féll cigi 
nunnuslcltin, vildi hcldur vcra sjállrar sinnar ráðandij vildi Solvcig abbadís 
ekki hafa hana í systra lölunni, cn biskup Jón vildi hún væri, og þcss- 
vcgna flúði f>uríður vcslur til Skarðs, til Dorlcifs Pálssonar ; var það óvildar 
cfni biskups Jóns og jjorlcifs, svo biskup scndi um síðir til Skarðs, að 
taka f>orlcif, þó ci lækist, scm lcsa rná í annálum". 

4) [mcintu mcnn hún hati, 255. 5) hcfír, 255. 




UISKUPA SÖGUR. 



405 



Ættkvisl Jóns biskups Arasonar og barna hans. 



1. 



Jón Arason biskup á Hólum ~ Hclga Sigurðardóttir. 



Ari Jónsson lögmaður (§ 22- 30) 1 — Halldóra f>orlcifsdóttir. 
f 1550. f 1518. 



Helga Aradóttir (§ 23-21) w Páll Jónsson á Staðarhóli 



Brynjólfur Svcinsson biskup i Skálholti w Margrét Halldórsdóltir 



Halldór Brynjólfsson f 166(5 á Englandi (§ 30). 
Kagnhciour Brynjólfsdóttir f 1663 (§ 30). 
Svcinn Brynjólfsson. 



1) Systkin Ara lögmanns Jónssonar (§ 22—30): 

BjörnJónsson, pr. á Mclslað (§ 31—46), sjá IV- VII. 
Magnús Jónsson, pr. á Grcnjaðarslað (§ 17—19), sjá VIU. 
Sigurður Jónsson, pr. á Grcnjaðarstað i50 — 59), sjá IX. 
Hclga Jónsdóttir í Stóradal (§ 60—62), sjá X. 
jjórunn Jónsdóttir á Grund i Eyjafirði (§ 63). 
J>uríður Jónsdóttir (§ 61). 

2) syslkin Ragnhciðar Pálsdóllur (§ 24. 30). 

Pétur Pálsson á Staðarhóli (§ 25). 

Elín Pálsdóttir á Múnkaþvcrá (§ 26), sjá II. III. 



(Staðarhóls-Páll) f 1598. 



Kagnciður Pálsdóttir f 1636 (§ 21. 30) a <-< 



1. Gizur ftorláksson á Núpi. 

2. Svcinn Símonarson pr. 

í Holti í Önundarfiröi f 1611. 



f 1675 (§ 30). 



f 1670. 



406 BISKCPA SÖGDK. Jón biskiip Arason. 

Ættkvísl Jóns biskups Arasouar og barna haus. 

lí. 

Jón biskup Arason á Uólum ~ Helga Sigurðardóttir. 



Ari Júnsson lögmaður (§ 22—30) ^ Halldórn Jjorleifsdóttíi . 



Helga Aradóttir (§ 23-24) w Páll Jónsson á Staðaiiióli 

(Staðarhóls-Páll). 

I 

Elin Pálsdóttir f J638 (§ 26) w Björn Bcnediktsson á Múnkaþvcrá f 1617. 



Sigríður Björnsdótlir (§ 29) ^ Páll Guðbrandsson á Jpíngcyrum. 

f 1633. f 1621. 

|>orlákur Pálsson í Víðidalstúngu (§ 29) w Kristín Jóns dóttir lögmanns 

f 1657. frá Reynistað. 

Jón jjorláksson í Víðidalstúngu (§ 29) w Hildur Arngrímsdóttir. 



[Páll Jónsson Vídalín lögmaður f 1727 w jwbjörg Magnúsdóttir. 



Jón Pálsson Vídalín, conrcctor á Hólum w Helga Stcinsdóttir biskups. 

•••,';.:j^: V;/ . ■ . f i?2$. t ; ; /.' ,• ' £0 L; ■ ' 

Jón Jónsson Vídalín, pr. í Laufási Sigríður Magnúsdótlir 

f 1767. (sysiir SUúla fóvcta) f 1767. 

Gcir Jónsson Vídalín, w Sigriður Halldórsdóltir 
biskup yfir Islandi Finnssonar biskups]. 

f. "/ 10 1761. f 2 % 1823. 



I 



Jón biskup Arnsoj), 



BISKUPA SÖGDR. 



407 



Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans 



Hl. 



Jón biskup Arason á Hólum ^ Helga Sigurðardóttir. 



Ari Jónsson lögmaður (§ 22-30) ^ Halldóra jporleifsdóttir. 



Hclga Aradóttir (§ 23—24) ^ Páll Jónsson á Staðarhóli. 



Elín Pálsdóttir (§ 26) ^ Björn Benediktsson á Múnkaþvcrá. 



Sigríður Njörnsdóttir (§ 29) ^ Páll Guðbrandsson á jóíngeyrum. 



ftorlákur Pálsson í Víðidalstúngu (§ 29) Kristín Jónsdóttir. 



Jón J>orláksson í Víðidalstúngu (§ 29) w Hildur Arngrímsdóttir. 



[Sigríðuv Jónsdóttir w sira TMagnús Magnússon 2 í Hvammi 

í Hvammssvcit (1692 f 1720). 

Ástvíðuv Magnúsdóttir w síra j)óravinn Jónsson í Hjav&arholti 

(1731-1752). 

Árni jiiórarinsson, biskup á Hólum w Steinunn Arnóvsdóttir]. 
f I787.v 



a) samanbr. ættartöflu H. 

2) bróðir Árna Magnússonav (§ 52), 



II. B. 



27 



BISKUPA SÖGUR. 



J<5n bísknp Ara.son. 



Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans 



IV. 



Jón biskup Arason á Hóluin Hclga Sigurðardóttir. 



Björn .lónsson pr. á Melstað (§ 31 — 16) cvj Steinunn Jónsdóttir. 



Jón Björnssort á Grund f 1013 (§ 3I) 1 w Guðrún Árnadóttir 

frá Hlíðarcnda. 

Hclga Jónsdóttir (§ 31) a ^ Oddur biskup Einarsson i Skálholti f 1630. 



Gísli Oddsson 3 , biskup í Skálholli (§31) 

t 1638. 



Guðrún Björnsdóttir (§ 29). 



1) systkin Jóns Björnssonar á Hollastöðum, síðan á Grund (§ 31). 
Tcitur Bjömsson á Holtastöðum f 1619 (§ 37). 

Magnús Björnsson á Hoíi á Höf&aströnd (§ 38-40). 

Arni Björnsson á Sauðafelli (§ 41). 

Bjarni Björnsson á Brjámslæk (§ 42. 43), sjá VI. 

Ragneiður Björnsdóttir í Héraðsdal (§ 44. 45). 

Halldóra BjörnsdóUir á Skriðu í Hörgárdal (§ 46), sjá VII. 

2) systkin frú Helgu Jónsdóttur í Skálholti (§31): 
HaUdóra Jónsdóttir cldri, á Grund (§ 32). 
Halldóra Jónsdótlir ýngri, í Auðbrckku (§ 33). 

J>óra Jónsdóttir á Kirkjubóli í Lángadal (§ 34), sjá V. 
Kristín Jónsdóttir á Eyrarlandi (§ 35). 
Guðríður Jónsdóttir í Hvammi í Hvammssveit (§ 36). 
Rannveig Jónsdóttir á Háeyri (§ 36). 

5) Sigurður Odds son biskups átti f»órunni ríku Jónsdóttur; þeirra 
dóttir Hólmfríður, er átti síra Jón Arason í Vatnsfirði ; þeirra son Oddur 
Jónsson klausturhaldari á Ucynistað; hans dóttir Guðrún, er átti síra Magnús 
Markússon á Grcnjaðarstað; þcirra son Gisli biskup Magnússon á Hólum 
f 1779 (sbr. töflu IX). 



Jóu hiskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 409 

Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans. 

V. 

Jón biskup Arason á Hólum <v> Helga Sigurðardóttir. 

Björn Jónsson pr. á MelstaS (§ 31—46) <v> Steinunn Jónsdóttir. 

Jón Björnsson á Grund (§ 31 )* w Guðrún Árnadóttir. 

$óra Jónsdóttir (§ 34) w síra Snæbjörn Torfason á Kirkjubóli 

í Lángadal (fyrir 1590). 

TorO Snæbjarnarson pr. á Kirkjubóli (§ 34) v Helga Guðmundardóttir. 

f 1668. 

Páll Torfason á Kirkjubóli, w Gróa Markús dóttir Snæbjarnarsonar 

sýslumaður í Isafjarðar sýslu frá Asi. 
f 1720 (§ 34). 

[Teitur Pálsson pr. á Eyri í Skutulsfirði w Ragneiður Sigurðardóttir 

1707 f 1728. f. 1683 f 1758. 

Jón Teitsson, biskup á Ilólum I) Ilalldóra Sigurðardóttir 1736 f 1753. 
f. % 1716 f lð / 1JL 1781. 2)Margrét Finns dóttir biskups]. 

/ 

i) samanbr. töflu IV. 



(27») 



410 BISKUPA SÖGUK. Jón biskup Araso*. 

Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans. 

Ví. 

Jón biskup Arason á Hólum ~ Helga Sigurðardóttir. 

Björn Jónsson ' pr. á Mclstað (§ 31— 46) 1 r»o Steinunn Jónsdóttir. 

Bjarni Björnsson á Brjámslæk (§ 42. 43) w Setzelja Eggcrtsdóttir. 

X»órunn Bjarnadóltir (§ 42) Loptur Árnason í SællngsdaP. 

Árni Loptsson pr. í Aðalvik (§ 42) v-> Álfeiður Sigmundardóttir. 

[Jón Árnason biskup í Skálholti w Guðrún Einars dóttir, 
1722 — 1743. biskups á Hólum]. 

1) samanbr. töflu IV. 

2) föðurætt Lopts Arnasonar í Sælíngsdal cr í bcinan karllegg frá Lopt 
Gullormssyni binuin ríka á Möðruvöllum, þannig: 

Loptur hinn ríki *v> Kvistín Oddsdóttir. 

Ormur Loptsson ^ Solvcig "þorleifsdóttir. 

Loptur Ormsson cvs Stcinunn Gunnarsdóttir. 

Pctur Loptsson ^ Sigriður J»orstcinsdóttir frá Reyni. 

Loptur Pétursson prcstur í Vcsturhópshólum. 

Árni Loptsson í Sælíngsdalstúngu ^ Helga Guðmundardóttir 

frá Hvoli (sjá bls. 280). 



Un hiskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 411 

Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans. 

VII. 

Jón biskup Arason á Hólum <vj llclga Sigurðardóttir. 

Björn Jónsson pr. á Melstað (§ 31 — 46) oo Stcinunn Jónsdóttir. 

Halldóra Björnsdóttir (§ 46) 1 w Bjarni Pálsson á Skriðu. 

Ðergljót Bjarnadóttir (§ 10) w Siguröur Jónsson pr. í Goðdölum 

Steinunn Sigurðardóttir (§ 10) ^ Ilafn Jónsson lögrcltumaður 

í Skagaíirði (1045 f 1663). 

|Stcphán Rafnsson w Guðrún j)orláksdóttir frá Merkigili. 
Hjálmur Stcphánsson á Kcldulandi w Hclga Guðmundardóttir. 
Sigríður Hjálmsdóttir w Stcingrímur Jónsson á |>verá. 
Helga Steingrimsdóttir w Jón Jónsson pr. í Holti f 1813. 

r 

Steingrímur Jónsson biskup ytirlslandi w Valgcrður Jónsdóttir]. 
(f. 1769 f 1845) 

^ — ■ ■ ■ ■ ■ 'l ■ ■ — I ■ < — ■ I ■■■ ■ ■■■ ■ ■- - .11.. I ■ !■ ■ ■■ ■ — ^^-MMI || I ■ . ■ ■ I I — — ■ ■ ■ ■ ■■ 

i) samanbr. töfluna IV. 



412 BISKUPA SÖGUR. Jón biskup Arason. 

Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans. 

f 

VIII. 



Jón biskup Arason á Hólum <^ JUcIga Sigurðardóttir. / 



Magnús Jónsson pr. á Grenjaðarstað (§ 47—49) «v Kristio Vigfúsdóttir 

f 1534. lögmanns. 

Guðrún Magnúsdóttir (§ 47) w Guunar Gíslason á Ökrum 

f 1627. í Skagoíirði. 

Solveig Gunnarsdóttir (§ 47. 49) 1 w Arngrímur Jónsson lærði, oíTicialis. 

f 1648. 

[Hclga Amgrímsdóttir w Björn Magnússon í Bæ á Hauðasandi 

sýslumaður í Barðastrandar sýslu f 1635. 

Sigríftur Bjömsdóttir* w |>orlcifur Jónsson pr. í Odda f 1090- 



Björn Jíorlcifsson, biskup á Hólum ^ jþrúður Jjorslcinsdótlir'l. 

f 1710. 



i) systkin Solvcigar Gunnarsdóttur á Mclstað (§ 47. 49): 
Björn Gunnarsson á Bustarfclli (§ 47). 
Gisli Gunnarsson (§ 47). 
Páll Gunnarsson (§ 47). 
Pótur Gunnarsson (§ 48). 
íngibjörg Gunnarsdóttir (§ 48). 

<t) bróðir Sigríðar Björnsdóttur var síra Páll Björnsson í ScUirdal (f 1706) 
§ 32. 49; dóttur hans Helgu átti síra Sigurður Jónsson í Holti í Önundar- 
firði (f 1713) : þeirra dóttir Ragnhciður, kona síra Teits Pálssonar á Eyri 
í SkutulsfirM 5 þcirra son Jón biskup Tcitsson á Hólum (samanbr. 
töflu V), 



Un biskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 413 

Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans. 

IX. 



Jón biskup Arason á Hólum <v» ílclga Sigurðardóttir. 
Sígurður Jónsson pr. á Grenjaðarstað 1535 — 1595 (§ 50 — 59). 
j)uríður Sigurðardóttir (§ 5I) 1 ^ Magnús Árnason í Slóradal í Eyjafirði. 
Arni Magnússon á Grýtubakka (§ 51) 2 ^ Sigriður Arnadóttir. 
Guðríður Arnadóttir (§ 51 — 51) 3 w Jón Jorsteinsson í Skriðu. 
Steinunn Jónsdóttir (§ 51) ^ [Geir Markússon pr. á Helgastöðum f 1665. 
Markús Geirsson pr. i Laufási f 1682 w Elín Jónsdóttir frá Laufási. 
Magnús Markússon* pr. á Grcnjaðarstað f 1733 w Guðrúu Oddsdóttir. 
Gísli Magnússon biskup á Uólum f 1779 ^ Ingibjörg Sigurðardóttir]. 



1) Guðmundur Sigurðarson (§ 59). 

2) svstkrn Árna Magnússonar á Grýtubakka (§ 51): 

Pétur Magnússon í Vík á Svalbarðsströnd (§ 55). Jjorstcinn Magnússon 
sýslumaður í Skaptafells sýslu (§ 57). Björn Magnússon á Laxamýri 
(§ 58). Guðrún Magnúsdóttir (§ 51). Jnúða Magnúsdóttir (§ 56). 

s) systkin Guðríðar Árnadóttur í Skriðu (§ 51 — 54"). 
X>orlcifur Árnason i Ey í Mýrdal (§ 51). Sigurður Arnason (§ 51). 
Iwsteinn Árnason (§ 51). Halldóra ýngri Amadóttir i Hrcpphólum 
§ 52). Halldóra cldri Árnadóttir í Miklagarði (§ 53). J>uríður 
Ámadóttir (§ 53). Kristín Árnadóttir (§ 53). Setzelja Árnadóttir 
(§ 54). Árni Árnason (§ 54). jpórunn Árnadóttir (§ 54). Guðrún 
Árnadóttir (§ 51). 

* 4) systir sira Magnúsar á Grcnjaðarstað var Kristín Markúsdóttir ; hana 
átti Sigurður á Geitaskarði, Einars son biskups áHólum; þeirra dóttir Sig- 



riður, scinni kona síra Stcpháns Olafssonar á Höskuldstööum ; þeirra son 
Sigurður Stcphánsson, scinasti biskup á Hólum f 1798. 



414 BISKUPA SÖGDR. Un biskup Arason. 

Ættkvísl Jóns biskups Arasonar og barna hans. 

X. 

Jón biskup Arason á Hólum rv> Hclga Sigurðardóttir. 

Hclga Jónsdóttir í Stóradal (§ 60—62) w Eyjólfur Einarsson, 

Anna Eyjólfsdóttir (§60 — 6I) 1 w Vigfús Jiorstcinsson sýslumaður í Jring- 

cyjar sýslu fyrir 1602; 

fmrbjörg Vigfúsdóttir f 1631 (§ 62) v HáUon Árnason i Klofa, sýslu- 

maður í Arncs sýslu f 1008. 

Gísli Hálíonarson lögmaður f 1631 (§ 62) O Mnrgrét Jónsdóttir. 

Vigfús Gíslason á IJvoli f 1617 (§ 62) a w Katrjn Erlcndsdóttir. 
sýslumaður í ttángárvalla sýslu. 

Jón Vigfússon biskup á Hólum (§ 62) ^ Guðríður X>ó r ð a >'dóttir. 
sjá aíttkvísl Ogmundar biskups og systUina bans 

I, bls. 302. 



1) systUin Önnu Eyjólfsdóttur (§ 61): 

Einar Eyjólfsson í Dal (§ 60). Magnús Eyjólfsson (§ 60). íslcifur 
Kyjúlfsson (§ 60). Eirílcur Eyjólfsson í Múla (§ 60). ftorsteinn 
Eyjólfsson lauugctinn (§ 62). 

2) systir Vigfúsar Gíslasonar var Kristín Gisladótlirj hana átti ^ior- 
lákur Skúlason, biskup á Hólum; þcirra synir: Gísli "þorláksson, 
biskup á Hólum (f 1681), og |>óröur jjorláksson (Thorlacius^ 
biskup í Skálholti (f 10 ( J7); samanbr. Ællkvísl Ögmundar biskups II.; 
bls. 303 hér að Iraman. 



Jón biskup Arason. 



MSKUPA SÖGUR. 



415 



III. 

ÆTTBÁLKUR JÓNS BISKUPS ARASONAR 

FKAM í ÆTT. 



A 1 . 

Þessi er ættbogi biskups Jóns, uppeptir að telja: 

1. Móðir biskups Jóns var Elín Magnúsdóttir; bróðir hennar 
var Einar ábóti á Múkaþvcrá, en systir þeirra |>órunn. 

2. Móðir Élítíar var Orný skerkerlíng. 

3. Faðir Ornýjar var Brandur. 

4. Faðir Brands var Eiríkur. 

5. Faðir Eiríks var Einar. 

6. Faðir Einars var Guðmundur liinn dýri. 

7. Faðir Guðmunds var þorvaldur áuð(g)i. 

8. Faðir þorvalds var Ketill fljóti [r. Guðmundur]. 

9. Faðir Ketils [Guðmundarj var Guðmundur. 

10. Faðir Guðmundar var Hjalti (Eyjólfur halti?). 

11. Faðir Hjalta var Guðmundur hinn ríki. 

12. Faðir Guðmunds var Eyjúlfur. 

13. Faðir Eyjúlfs var Einar. 

14. Faðir Einars var Guðunn rotinn. 

15. Faðir Auðunnar var þórólfur smjör. 

16. Faðir f>órólfs var þorsteinn skrefa (skrofa). 

17. Faðir þorsteins var Grfmur kamban. 

Móðir Guðmundar ríka var (12) Hallbera, dóttir (13) 
þórodds hjálms. 

Móðir Hallberu hét Reginleif (13), dóttir (14) Sæmundar 
hins suðureyska; við hann er kend Sæmundarhlíð í Skagaíirði. 

Móðir (12) Eyjólfs, löður Guðmundar ríka (en kvinna 
Einars Auðunnarsonar) var (13) Valgerður Örnólfsdóttir- ; hennar 



i) eptir æltatölubókinni Nr. 254 FoÍ. í safni Árna Magnússonar, bls. 53. 
— Ættin upp fra Guðmundi ríka er talin licr mjög likt og i Njálu (177^; 
kap. I14. ; !<■.>■- :\\ ■.!«:/ . ; .-• fciflinfc Úv*0J » : énWri.Sl 

«) Ruuólfsddltir, tandnb. III, 1(3 (cptir RfelabÓk) og Njála. 



416 



IHSKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arnson. 



móðir (14) Vilborg; hennar móðir (15) Úlfrún hin óborna, 
dóttir (16) Osvalds hins helga 1 . 

Móðir Einars, föður Eyjólfs var (14) Helga, dóttir (15) 
Helga hins magra, er nam Eyjafjörð. 

Helgi hinn magri var son Eyvindar austmanns (16) og (16) 
Rauförtu, dóttur (17) Kjarvals Ira kóngs. 

Móðir Helgu, dóttur Helga hins magra, var (15) þórunn 
hyrna, dóttir Ketils flatnefs (16) sonar (17) Bjarnar bunu (18) 
Grímssonar hersis úr Sogni. 

Móðir Gríms var (19) Hervör, en hennar móðir var (20) 
þorgerður, dóttir [lláloga (21) kóngs af Hálogalandi 2 . 

Kvinna Guðmundar ríka hét(ll) þorlaug, dóttir(!2) Atla 3 
hins rarnma, (13) [Eyjólfssonar, (14) Arnarsonar, (15) Bárðar- 
sonar, (16) Járnketilssonar, (17) Ilefskíðasonar hins gamla 4 . 

Móðir þorlaugar hét (12) Herdís, dóLtir ( 1 3) Höfða-þórðar, 
(14) Bjarnar sonar byrðusmjörs, (1 5) [Ilróalds sonar, (16) Hroll- 
augssonar hryggs 5 , (17) Bjarnar sonar járnsíðu, (18) Uagnars 
sonar loðbrók{ar) , (19) Sigurðar sonar hríngs, (20) Ilandvers 
sonar, (21) Báðbjartssonar. 

Móðir Herdísar (12) hét (13) Friðgerður, dóttir (14) Kjarvals 
íra kóngs. 

Sonur Brands, lángafa Jóns biskups, var Magnús Sval- 
barði. Börn Magnúsar: 1) Arnfríður, kvinna forsteins lög- 
manns á Víðimýri; þeirra dóttir Kristín , kvinna Helga lög- 
manns á Ökrum; — 2) Solveig, kvinna Siguröar lögmanns 
1376; þeirra son Guðni. 



1) Vilborg Osvalds dottir konúngs og Ulfrúnar hinnar óbornu, dóttur 
Játmundar Engla konúngs, var kona jjórðar skcggja landnámamanns, Landnb. 
I, 10; IV, 7. 

2) [Eylaugs konúngs eða Eylaugs hcrsis úr Sogni, Landnb. I, 10. 
a) þann. Landnb. IIÍ, 6; Ara, 254 (rángt). 

4) |á aö lcsa svo, eptir Landnb. III, (3: Eilifs sonar arnar, (14) Skíða 
sonar ens gamla, (15) Bárðar sonar i Al. f)ó er að sjá, sem ættartalan 
í 251 gæti vcrið komin frá handriti fornu, sem hefði liaft ættina svo: 
u Eilífs sonar arnar, IJárðar sonar i Al, Ketils sonar rcl's, Skíða sonar ens 

gamla". •* . - 1 ,h ^mtí^r^&y. ^;*;*: -*í - j:T...- - 

5) | II róalds sonar hryggs, Landnb.; Hróaldss. hr., Ásleikssonar^ Hauksb. 
og Melab. 



Jón biskup Arason. 



BISKUPA SÖGUR. 



417 



B 1 . 



Ættartala frá Adam til Sigurðar á Grenjaðarstöðum. 



1. Adam skapaði guð 
allra. 

2. Hans son Set. 

3. Hans son Enos. 

4. Hans son Cainan. 



fyrst 



5. 
6. 
7. 
8. 



Hans son Maleleel. 
Bans son Jared. 
Ilans son Enoc. 
Hans son Matusaiem hinn 
gamli. 



i) eptir skinnbókinni Nr. IX í 4to í de la Gardies safni í bókasafni há- 
skólans í UppSölum, bls. 177 (hönd frá hórumbil 1580—90). — Sama 
ættartalan kcmur fyrir í ymsum afskriptum og stundum bætt við nokkrum liðum 
til ymsra: a) í bdk frá hcrumbil 1683 meðal handrita Magnúsar Stephen- 
scns Nr. 58 í 4to, taldir 80 liðir og cngum við bætt. — b^ í safni Arna 
Magnússonar Nr. 1 G í Fol. : u ættartala frá Adam til bisluips Jóns Arasonar 
og hans afsprcngis", taldir 89 liflir til lirynjólfs biskups Svcinssonar í 
Skálholti, rituð með hendi síra Jóns Erlcndssonar í Villingaholti. — c) í 
pappírshandriti í Arna Magnússonar safni Nr. 1G7 í 8vo. : lt Ættartala frá 
Aílam' , , 92 liðir til síra Gísla Bjarnasonar á Mclum (f 1771). — d) í 
sarni Rasks Nr. 52 í Ito, bls. 113—114; fyrirsögnin er „Ættartala" og 
nær til síra Magnúsar Snæbjarnarsonar á Sóndum (1736—1783) og J?or- 
kötlu dóttur hansj bókin cr mefl hendi síra Magnúsar sjálfs að mestu. — 
e) tvær ættartólur eru til á Latínii, bygðar á sama grundvclli, byrjar önnur 
á Oðni, og nær til Vigfúsar sýslumanns Gislasonar (.í safni Arna Magnús- 
sonar Nr. 1 G Fol., bls. 7—8); cn önnur byrjar á Adam og nær til Jóns 
Vigfússonar ýngra^ sotiar Vigfúsar sýslumanns, scm varð síðan biskup á 
Hólum; ættartala þcssi cr samin aT Brynjólfi Svcinssyni, biskupi í Skál- 
bolti, hérumbil IGGG, {)cgar Jón var stúdcnt í Kaupmannahöfn , og er nú 
i konúngs stóra bókasafni Nr. 3115 i 'lto. (sbr. Nr. 1 í Folio í safni Árna 
Magnússonar). ^essar tva;r ættartölur telja liðina frá Oðni til Hálfdanar 
snjalla í móðurætt Hálfdanar frá Sigurlama, cn ckki í föðurætt hans frá Skildi. 

^css er að geta, að ættartala þcssi er prcntuð áður i ritgjörð Harboes 
um siðaskiptin á íslandi, í ritum hins danska vísindafélags (Vidensk. 
Selsk. Skrift. V, 221 — 222), og segir hann að Jón Arason muni hafi samið 
hana sjálfur, cptir hans ætlun líklcga í fordildar skyni ; cn sira Jón Hall- 
dórsson í Hítardal scgir hana cignaða Ara lógmanni og því samsinnir 
Finnur biskup (Hjst. Eccl. Isl. II, 615 athgr. c); hvortlvcggja cr tóm 
ági/.kan. 1 handritasafni Finns Magnússonar í Oxford (Bodleyan library), Nr. 
58 i 'lto og 98 í 8vo, eru taldar tvær ættartölur Jóns biskups, cr önnur 
þcirra frá Sigurði Fafnisbana, en önnur sýnist vera sú sama eða áþekk 
þcim, sem hér voru ncfndar undir staflið e. 



418 



MSKUPA 



SÖGUR 



J<m biskup Arnson 



9. Uans son Lamech 1 . 

10. Ilans son Noe, [er örkina 
smíðaði 2 . 

11. Uans son Japhet. 

12. IJans son Jafni 3 . .> 

13. Hans son Jotun 4 . 

14. Hans son Ciprus. 

15. Hans son Cretus eða 
Denus 5 . 

16. Hans son Saturnus í Krít. 

17. Hans son Jupiter. 

18. Hans son Darius . 

19. Hans son Oritonius t . 

20. Hans son Troas 8 . 

21. Ilans son llus. 

22. Hans son Hundan 9 . 

23. Hans son Priamus höfuð- 
konúngur. 

Munnan eða Mennon hét 
konúngur í Troio, hann 
átti dóttur Priami konúngs, 
er hét 

24. Troana. 

25. Hennar son hét Tror, er 
vér köllum f>ór. 

26. Hans son Lorika er vér 
köllum Hlóriða. 



27. Hans son Eredia, er vér 
köllum Indriða. 

28. Ilans son Vingeþór. 

29. Hans son Vingener. 

30. Hans son Modan. 

31. Hans son Magi, er vér 
köllum Magna. 

32. Hans son Sesep. 

33. Hans son Bedius 10 . 

34. Hans son Atra. 

35. Hans son Trinan. 

36. Hans son Heremot, er 
vér köllum Ilermóð. 

37. Hans son Skjalldun, er 
vér köllum Skjöld. 

38. Hans son Beaf, er vér 
köllurn Beor. 

39. Hans son Goðelfur. 

40. Hans son Birta, er vér 
köllum Finn. 

41. Hap8 son Fjalafur eða 
Börkur. 

42. Ilans son Voden, er vér 
köllum Óðinn, hann var 
Tyrkja konúngur. 

43. Hans son Skjöldur 11 . 

44. Hans son Friðleifur. 



i) þá var úti fyrsla öld, b. v. c. 2) farkarsmiður, c. 

3) Jafnc ertur Javan, b. 4) Jothum, b. 

6) hans son Chclys, b. v. d; Chctus cða Telius, c. r.) Dardanus, d. 

7) Krichous, d^ þ. c. Krichthonius. a) Ercas, d. 

0) Hundaan, b; Laomcdon, d. 10) þ. e. annarstaðar Beduig. 

11) í stafcinn fyrir þcnna lið, og nokkra hér á cplir (J3— 58), cr talið 
svo í ættarlölunum e: 



Sigurlami, Rússa konúngur. 
Svafurlami, Rússa konúugur. 
Eyvör kona Arngríms i Rólmi. 
Ángantýr berscrkur. 
Jlcrvör er átti Höfund konúng á 
Glæsisvöllum. 



Heiðrekur konúngur í Gotlandi. 
Angantýr konúngur. 

Heiðrekur konúngur úlfhamur. 
Hlldúr er átti Jlaialdur hinn 

gamli Danakonúngur. 
Hálfdan snjalli 0. s. frv. 



Jón biskup Arasou. 



MSKUPA 



SÖGUR. 



419 



45. Ilans son Friðfróði. 

46. Hans son Herleifnr. 

47. Hans son Uávarr hinn 
handrammi. 

48. Ilans son Fróði. 

49. Ilans son Vermundur hinn 
vitri. 

50. Hans dóttir Óluf. 

51. Hennar son Fróði hinn 
friðsami. 

52. Hans son Friöleifur. 

53. Hans son Fróði hinn 
frækni. 

54. ílans son Hálfdan. 

55. Hans son Hrói. 

56. Hans son Valdar hinn 
mildi. 

57. Hans son Haraldur hinn 
gamli. 

58. Hans son Hálfdan snjalli. 

59. Hans son ívar víðfaðmi. 

60. Hans dóttir Auður hin 
djúpauðga. 

61. Hennar son llandver. 

62. Hans son Sigurður hríngur. 

63. Hans son Ragnar loðhrók. 



64. Hans son Björn járnsíða. 

65. Hans son Asleikur. 

66. Hans son Hróaldur 
hryggur. 

67. Hans son Björn byrðu- 
smjör. 

68. Hans son Höfða-þórður. 
Hann nam Uöfða á Höfða- 
strönd , því hann var 
landnámatnaður á Islandi 
þá það hygðist. 

69. Hans dóttir Herdís. 

70. llennar dóttir þorlaug 1 . 

71. Hennar son Eyjólfur halti 
á Möðruvöllum. 

72. [Hans son Guðmundur 2 . 

73. Hans dóttir þuríður. 

74. Ilennar son þorvaldur 
hinn auðgi. 

75. Hans son Guðmundur 
hiun dýri. 

76. Hans son Einar. 

77. Ilans son Eirekur. 

78. llans son Brandur. 

79. Hans dóttir Oddný 3 . 

80. Hennar son Steindór. 



i) kona Guðmundar hins ríka á ^íöðruvöllnm, b. v. d. 
3) Fra Urandi Eirikssyni cr talið: 
a) til Vigfúsar Erlcndssonar lögmanns á Hlíðarenda: 



2) [slepp. d. 



Magnús á Svalbarði [bróðir 

Oddnýjar]. 
Eirikur riki. 
Sophia. 

Loptur ríki Guttormsson. 



J>orvarður Loptsson. 

Brléndar Jþorvarðsson [rctt. Guð- 
riður J)orvarðsdóttir, kona Er- 
lendar á Kolbcinstöðum]. 

Vigfús Erlcndsson. 



b) lil Benedikts rika Halldórssonar á Möðruvöllum: 



Magnús Svalbarði [bróðir Odd- 

nýjar]. 
Eiríkur ríki. 
Sophia. 

Loptur ríki Guttormsson. 
íioivarður Loptsson. 



dótlir f)orvarðs Loptssonar (Ingi- 
björg, kona Páls Brandssonar 

á Möðruvöllnm). 
Grímur (Pálsson á Möðruvöllum). 

licncdikt. 

síra Halldór. 

Boncdikt riki Ct 1605). 



420 



BISKUPA SÖGUR. 



Jóii biskup Arnson. 



81. Hans dóttir Oddný, sker- 
kellíng kölluð. 

82. Hennar dóttir Elfn. [Henn- 
ar son Einar ábóti á 
Múkaþverá]. 

83. Dóttir Elínar jþóra 1 , systir 
ábóta Einars. 

84. Hennar dóttir Elín. 



85. Hennar son biskup Jón 
Arason. 

86. Hans son síra Sigurður 
á Grenjaðarstöðum. 

87. Hans dóttir þuríður. 

88. Hennar son Árni. 

89. Hans son forleifur 2 . 



1 ) brók, b. v. d. 

2) þrír liðirnir scinustu cru ritaðir með annari hendi cða tveimur (87 
með einni, 88 og 89 mcð annari). jjcir eru taídir í ættbálkinum hér fyrir 
framan § 51, bls. 389—390 (£uríður Ámi Magnússon a Grýtubakka 
— jporleifur Árnason á Ey í Mýrdal). 

I b cr svo talin ætt Brynjólfs biskups frá Jóni biskupi Arasyni: 
lxxxv. Jón biskup Arason. 
lxxxvi. hans son Ari Jónsson lögmaður. 
lxxxvii. hans dóttir Helga. 
lxxxviii. hennar dóttir Ragneiður Pálsdóttir. 
lxxxix. hennar son M. Hrynjólfur S\einsson, biskup í 
§ 22-21. 30, bls. 358—360. 3G1-3G5. 

í c er svo talin ætt síra Gísla á Melum frá Jóni Arasyni: 



Skálholti, sbr. 



91. hans son Bjarni [á Heynesi, 
lögréttumaður]. 

92. hans son Gísli [prófastur og 
prestur á Mclum í IJorgarlirði, 
prcstur GO ár. f 1771]. 

sbr. § 31, bls. 3GG. 



85. Jón biskup Arason. 

86. hans son Hjörn prcstur. 

87. hans son Jón. 

88. hans dóttir Hclga í Skálholtí. 

89. hcnnar son Árrii lögmaður. 

90. hans son Sigurður [lögréttu- 
maður f 1690]. 

I d er talin ættin þannig til þorkötlu Magnúsdóttur frá Jóni Arasyni: 
Jón biskup Arason. 
hans son Björn prcstur. 
hans son Jón. 

hans dóttir Helga í Skálholli [kona Odds biskups Einarssonar]. 
hennar son Sigurður Oddsson [eldri f 1617]. 

hans dóttir líólmfríður [kona síra Jóns Arasonar í Vatnsfrrði. f 1680]. 

hcnnar son Magriús |Jónsson í Ögri f 1702]. 

hans dóttir Kristín fkona Snæbjarnar Pálssonar f 1712]. 

hennar son Magnús [Sna'.bjarnarson, prestur og prófastur á Söndum í 

Dýrafirði f 1783]. 
hans dóttir jj>orkalla [kona síra Jóns Ásge.irssonar í Holti í Önundarfirði f 1 8 1 0]. 

í e eru þannig taldir liðirnir frá Jóni biskupi Arasyni til Jóns biskups Vigfússonar : 



85. Jón Arason biskup á Hólum 

86. Helga | kona Ey.júlfs í Stóradal]. 

87. Arma Eyjólfsdóttir [kona Vig- 
fúsar Jjorstcinssonar ]. 

88. J)orbjörg f [Vigfúsdóttir, kona 

Hákonar Árnasonar]. 



89. Gísli lögmaður Hákonarson. 

90. Vigl'ús Gíslason sýslumaður í 
Amcs sýslu o. s. frv. 

91. Jón Vigfússon stúdent í Kaup- 
mannahöfn [1664, síðan 
biskup á Hólum]. 

sbr. § 62, bls. 401—402. 



Jón biskup Arason. 



BISKUPA SÖGUR. 



421 



IV. 

SÖGUBROT OG SMÁþÆTTIR DM JÓN ARASON, 

BISKUP Á HÓLUM. 



1. 

■Fragmentum historiæ Johannis Arii Episcopi Holensis. 

Natus est hic Jonas in Islandia honestis parentibus, elsi 
tenuioris fortunæ. Matrem habuit Uelenam, neptem Eineri 
abbatis ex sorore , ut apparet ex ejus familiæ genealogia. 
HæcHelena vixit in parentum domo in sua virginitate ad annum 
quadragesimum plus minus, nec quicquid aliud constat de ejus 
educatione, quam quod honeste semper vixerit. 

Porro circumfertur narratio de somnio illius quodam, quod 
ajunt eam vidisse aliquanto tempore antequam daretur nuptum. 
Sensit enim per somnum se in utero concepisse et gestare 
uterum, atque vermem vel serpentem parere, eundemque postea 
tanquam infantulum manibus palpare et gremio proprio fovere, 
præsertim quum sibi videretur minime esse terribilis, sed quasi 



Sögubrot nm Jón Arason, biskup á Hólum. 

Jón þessi er borinn og barnfæddur á íslandi ; foreldrar hans 
voru sæmdar hjón, en auðmenn engir. Móðir hans hét Elín, og var 
systurdóttir Einars ábóta, sem sjá má á ættartölu þeirra frænda. 
Elín þessi var heimasæta hjá foreldrum sínum fram undir eða 
fram um fertugt; vita menn eigi annað af uppvexti hennar, en 
það, að hún hafði ávallt lifað heiðarlega. 

Svo er sagt, að hana hafi draurn dreymt- skömmu áður 
en hún giptist: hafi hún þókzt verða barns hafandi og gjörast 
þúnguð, og aia orm eða naður; þá þóttist hún fara höndum 
um hann, sem barn væri, og leggja hann í kjöltu sér, því engi 



i) eptir pappirshandriti í safni Árna Magnússonar, Nr. 236 í 4to, bls. 
265—267, með hendi frá tímum Odds biskups Einarssonar (um 1600). 
») um annan draum Elínar sja sögubrotið 7. í þessum flokki. 



422 



BISKUPA SÖGUR. 



J<5n biskup Arnson. 



vitreo quodam colore et plano ac molli sed lubrico tergo. 
Quumque tali somnio occuparetur , sensit se audire quendam 
dicentem: huic serpenti destinatum et paratum esse nidulum 1 
sub interiori choro in cáthedrall templo Holensi. Hoc audito, 
illa expergefacta est. Et quum majorem in modum isto som- 
nio esset perturbata, narravit matri suæ omnern visionem. Quæ 
præsagio quodam mentis divinabat, somnium istud non esse 
adeo mali ominis, ut illa existimaret, se enim arbitrari aiiquando 
eum virum cx íilia nasciturum, qui res ecclesiæ Uolensis ad- 
ministraret, aut saltem caput Uolensis [ecclesiæ] in aliquo 
dignitatis esset loco. 

Postea data est Ario cuidam, viro bono et simplici laico, 
in matrimonium, qui pater fuit hujus Jonæ. 

De istis conjugibus nihil lectu dignum aut memorabile 
extat, erant enim propter paupertatem obscuriores. Exempli 
tamen gratia visum est hic inserere lianc sequentem narra- 
tiunculam : 



stóð henni ógn af honum ; þótti henni glerlitur vera á honum, 
og sléttur á bakiö að finna, og mjúkur og háll; og í drauminum 
þá var sem hún heyrði einhvern segja : u þessum ormi er fyrir- 
hugað og búið hreysi undir innra kórnum í dómkirkjunni á 
IJólum ,, . — þá er hún hafði heyrt þetta vaknaði hún. J>essi 
draumur fékk henni mikillar áhyggju, og sagði hún móður sinni 
allt það, sem fyrir hana hafði borið. Móðir hennar sagði sér 
helzt í hug að spá því, að þetta vissi eigi til jafn ills og hún 
hygði, heldur væri það hyggja sín, að dóttir sín mundi ein- 
hvern tíma eignast son, sem fá mundi umsjá yfir Hóia kirkju 
eignum , eða að minnsta kosti komast í eitlhvert tignarsæti á 
IJólum og verða höfuð fyrir Hóla kirkju. 

Síðan var hún gipt Ara nokkrum, góðum dreng en sléttum 
leikmanni; sá var faðir Jóns þessa. 

Um hjón þessi gánga engar sögur, þær er merkar sé, eða 
hafandi í minnum; gætti þeirra lítið, er þau voru snauð að 
fé. I>ó má hér setja til dæmis eina sögu, sem eptir fylgir: 



1) hreysi, uianniáls með sömu hcndi. 



Jón biskup Arason. 



BISKUPA SÖGUIt. 



423 



Arius paler hujus Jonæ erat vir oeconomicis laborihus ad- 
modum sedulus ac industrius, uxor vero otii et quietis magis 
amans, quæ singulis diebus quievit in multam lucem, quod 
quum alias tum vero tempore æstivo non erat familiæ et domui 
frugiferum. Quodam igitur die, quum paterfamilias suo more 
opus urgeret, et quum primus cubitu resurgeret, omnesque 
domesticos ad operas consuetas evocaret, remansit Helena suo 
more in lecto, neglectis mari.ti inclamationibus. Ipse igitur 
solito impatientior, quum bis terve eam frustra excitasset et 
ad opus vocasset, tandem correptis scopis bene grandibus 
uxorem excitavit, serio illam diverberans et flagellans pro suo 
arbitrio , spretis ejus miseræ supplicibus precibus et polli- 
citationibus emendationis ; et ita castigatam stragulis, quæ in 
lecto erant, involvit, manibusque ac pedibus ligatam reliquit. 
Egressus igitur ancillæ primariæ dixit, matremfamilias imperare, 
ut continuo ad se veniat, is autem suo more alia agere per- 
rexit, quasi nihil rei domi esset actum. Ancilla vero, hera visa 
et rebus ex omnibus circumstantiis satis intellectis , misera- 



^þessi Ari , faðir biskups Jóns, var góðsinnaður og hóg- 
lyndur, en þó verksvalamaður mikill og þrifinn, en Elen var 
stórsinnuð og ráðrík , og ekki árvökur næsta, því hún hafði 
haft nokkuð sjálfræði hjá foreldrunum, og aktaði húnAra lengi 
nokkuð lítils hjá sér. En það bar til einn tíma á nokkru 
surnri, að gott heyveður var og Ari Imepti hnúum til heyskapar 
eplir vanda; en Elen gaf sig ekki að búsins nauðsynjum, 
heldur lá og dormaði í rúmi sinu, svo sem hún var vön, svo 
hvorki stóð hún upp að vinna búverk né annað gagn að gjöra. 
Gekk þá Ari til hennar optar en einusinni, og bað hana að 
leggja af þessa ómennsku og þjóna búinu, en óþrifast ekki. En 
hún sætti því ekki. Svipar þá rnanninum um síðir, svo þessi 
góði Ari tekur sér stóran vönd og strýkir af kellu húðina, og 
lét hana svo liggja eptir, ulan hann steypti yflr hana fati hennar 
og batt á henni bæði hendur og fætur, og sagði, hún mætti 



saga þessi er í handritinu fyrst á Islenzku, svo sem hér Stendur, og 
siöan á Latínu, cinsog fyrir oran, hvorttvcggja með sömu hendi. 
II. B. 28 



424 BISKUPA SÖGUK. Jón biskup Ariuon. 

biliter primum lacrymari, deinde consolari eam cœpit. Helena 
autem confessa est, se vel gravioribus plagis fnisse dignam, 
nimis se abusam viri lenitate et indulgenlia, posthac daturam 
operam, ne sua culpa ita sæpius vapulet. Ita docuit illud sang- 
vinis balneum hanc matronam induslriam et obedientiam et 
alias virtutes. 

2. 



1 Fragmentum historiæ Johannis Arii episcopi Holensis. 

His inquam parentibus natus est. Porro de educatione 
ejus non salis constat, quamdiu apud parentes latitaret, et ubi 
potissimum rudimenta literarum perceperit, apud illosne, an apud 
alios, nullæ enim tunc temporis hic erant Latinæ linguæ scholæ, 
sed parentes vel a monachis vel ab aliis sacrificulis aut a qui- 
busvis aliis peritioribus impetrabant, ut pueros docerent saltem 
Islandicam legere et scribere, quod sane tunc non minoris 



nú liggja og sofa í náðum, gekk síðan til heyverka sinna, en 
skipaði ráðskonu heim til Elenar, og sagði hún hefði kaliað á 
hana. En sem hún sá og formerkti, hvernig leikar höfðu með 
þeirn farið, stumraði hún fyrst yfir sinni matmöður og aumkaði 
sig yfir henni af sinni kvennprýði, og gekk síðan vel á milli, 
svo þelta forlíkaðist, og var Elen eptir það hin ágætasta. 

Brot af sögu um Jón Arason biskup á Hólum. 

f>essir voru foreldrar Jóns, sem fyr sagða eg frá. Um 
uppeldi hans vita menn ógjörla, hvorki hve lengi hann hafi 
verið í íoreldra húsum, eigi heldur hvar hann haíi helzt verið 
til bókar settur, hvort það hafi verið í heirnahúsum eða annar- 
staðar, því þá voru engir latínuskólar hér á landi; urðu þá 
foreldrar að fá múnka eða aðra klerka afhinum lægri vígslum, 
eða einhverja aðra, sem fróðari voru en almenníngur, lil þess 
að kenna pillum að lesa og skrifa íslenzku, þó ekki væri meira; 



i) eptir pappírshandiiti í safni Arna Magnússonar, Nr. 236 í 'lto. bls. 
273—277, mci) sömu hcndi og hið undanfaranda broliö. 



Jón biikup Arason. BISKUPA SÖGUR. . 425 

constitisse accepimus, quam nunc constat institutio in lin- 
guis et artibus. Simul autem docebatur cantus Gregorianus, 
qui semper hic erat in magno usu. Accedebat etiam exerci- 
tatio legendi psalterium Davidicum et alios libros usuales, qui 
illo tempore in ccclesiis et monasteriis prorsus sine intellectu 
terebantur. Satis enim instructus ad quosvis ordines et ho- 
nores subeundos vulgo credebatur, qui lecturam tantummodo 
et cantum usualem mediocriter novit. In quibus iste Jonas 
satis feliciter profecisse creditur, non enim deerat ci ingenium 
ad omnia iila, quæ tum docebantur, percipienda, quare non est 
dubium eum potuisse in admirabilem virum evadere , si ei 
fuisset data copia ejusmodi institutionis, qualis non tantum in 
hisce nostris trivialibus, verum etiam in extcris scholis et aca- 
demiis juventuti nunc conlingit. 

Præter alias autem ingenii dotes maxime illum nobilitavit 
admirabile plane et divinum donum naturalis poeseos, quæ 
peculiare quoddam hujus Norvagicæ vel Noricæ linguæ est or- 
namentunn Illam tamen non admodum in juventute exercuit, 
sed demum in virili ætate, quum jam in honore constitutus 



og kvað það eigi hafa verið kostnaðarminna, en nú er að halda 
pilt í skóla. f>á var og kenndur gregorianskur (grallara-)saungur, 
sem ávallt hefir hér mjög tíðkazt. Mönnum var þá og kennt 
að lesa Davíðs saltara og aðrar tíðabækur, sem þá var venja 
að þylja fram í kirkjum og klaustrum , en allt svo sem f 'belg 
og biðu. Og svo þótti mönnum, að hver sá væri fullfœr til að 
taka allar vígslur og gegna öllum klerklegum embættum , er 
skammlítt kynni lestur og saun^ að tíðum , sem til var sett; 
og það ætla menn, að Jón hafi numið sæmilega vel , því eigi 
skorti hann gáfti til að nema það, sem þá var kennt, enda er 
það eflaust mál, að hann miuidi hafa mátt verða afbragðs náms- 
maður, ef hann hefði átt kost á slíkri kennslu, sem nú eiga 
úngir menn í latínuskóium hér á landi, og þar að auki í út- 
lendum skólum og háskólum. 

Umfram aðrar gáfur er hann einkum orðinn frægur fyrir 
sína aðdáanlegu og guðlegu skáldskapargáfu, sem er sérleg 
prýði þessarar norsku eða norrænu túngu. En lítt tamdi hann 
Bér kveðskap á únga aldri, og ekki fyrr en hann var orðinn 

28* 



426 



BISKUPA SÖGDR. 



JóVbiskup Arason. 



esset, multaque non tantum facele et ficte, verum etiam serio, 
prudenter, ornate, copiose, vere et pie composita reliquit, et 
inter alia historica etiam quœdam non contemnenda; sed mixta 
hæe sunt somniis papisticis, ut illa tcmpora ferebant, quemad- 
modum apparet ex Historia passionis Dominicæ 1 , et ex Cantione 
de lacrymis beatæ virginis' 2 . Alioquin prorsus talia sunt illa 
sive poémata sive fragmenta, quæ reliquerat, ut inde appareat 
illum facile cum quovis tam veterum quam recentiorum nostra- 
tium poétarum certare, et paucis quidem inferiorem, plurimis 
autem superiorem extitisse, praiserlim si in illam artem penitus 
incubuisset, ut nonnulli alii. Latinas vero literas, quemadmo- 
dum supra dictum est, non attigit, neque ullas alias peregrinas 
linguas ipsum calluisse audivi, nisi quantum tempore naviga- 
tionum suarum didicit. Neque religionis studia nisi tantum 
modo papistice sectatus est, eratenim misera hæc insula sicut 
omnia fere loca in toto orbe habilabili papisticis tenebris nimis 
involuta et inversa'*. Et solus monachatus vel vita monastica 



roskinn, og kominn til metorða; kvað hann þá mörg kýmileg 
Ijóðmæli og fyndin; en auk þeirra hefir hann og kveðið mörg 
kvæði alvarlegs efnis; skortir þar hvorki andríki né orðgnótt, 
eða málskrúð, og eígi síður bera þau vott sannleiks og guð- 
hræðslu. Sum af þeim eru sögulegs efnis og í enga staði 
lastandi , nema hvað þar kennir hindurvitna Pápista, sem við 
er að búast eptir þeirrar aldar brag; tek eg þar til damiis 
Píslargrát og JVlaríugrát. Eigi að síður mun mega full- 
yrða það um kvæði hans og kvæðabrot, að hann standi vel 
jafnfætis öllum þorra skálda vorra að fornu og nýju, svo að 
fáir sé honum fremri, en allmargir hans eptirbátar ; einna helzt, 
ef hann hefði lagt jafnmikla stund á skáldskap og sumir aðrir. 
Við latínu lærdómi gaf hann sig aldrei, og eigi hefi egheyrt að 
hann hafi kuunað nokkrar útlendar túngur, nema hvað hann 
kann að hafa numið á utanfcrðum sínum. Aldrei stundaði 
hann guðfræði á annan hátt en þann, er tíðkaðist með Pápistum, 
því vor aurna ey var þá, jafnt og nálega öll önnur bygð lönd 



i) = Píslnrgratur. 2) = Mariugratur? 

a) í ]>etta orð cr dregið strik í handritinu. 



Jón bbkpp Arason. BISKDPA SÖGUR. 427 

in admíratione fuit et in summo pretio, nam cœnobia existima- 
bantur essc vera fuicra reipublicæ religionisque columnæ. Unde 
tamcnnihil aliud nisi omnis generis idololatria et sordes diabolicæ 
per totum universum spargebantur. Nam ut de impuro cœli- 
batu sacerdotum nibil dicam , neque de abominabili idolorum 
et simulachrorum cultu, vel de sanctorum mortuorum invoca- 
tione, de votis et peregrinationibus, et cetera, quæ omnia bic non 
minus vigebant, quam in ipso umbilico regni papistici. Omnes 
anguli repleti erant opinione de meritis operum et bumanis 
satisfactionibus pro peccatis et facinoribus. Hinc delectus ci- 
borum, item jejunia et varia carnificina, ac infinita alia, in qui- 
bus summa religio esse arbilrabatur, et quum atit nulli aut 
episcopi soli et abbates quidam (tamen non omnes) gustum 
quendam haberent vel Latinæ iinguæ vel aliarum , iili potissi- 
mum, qui in Germania, Anglia vel Gallia aliquantisper erant 
versati; babuit enim Isíandia etiam eos aliquando, qui Parisiis 
el allbi mediocriter studuerunt. Sed ii aut infecti erant artibus 
magicis, quibus tum temporis multum ubique tribuebatur , aut 



jarðarinnar, vaíin í villumyrkrum páfadómsins. J>ótti þá múnk- 
lífi eitt eöa múnka lifnaður tignastur og mest metandi, því 
klaustrin voru talin réttar máttarsúlur ríkjanna og stoðir trúar- 
innar; en þaðan spratt þó enginn annar ávöxtur, en allskonar 
afguðadýrkan og djöfullegur saur. Eg ætla ekki að orða hið 
sauruga einlíQ klerkanna, ne bina andstygðariegu skurðgoða og 
mynda tilbeiðslu, eða ábeit á dauða menn belga, eða beit og píla- 
grímsgaungur o. fl.; þetta var hér allt jafn rammt og ríkt eins 
og í sjálfu aöalsetri páfaveldisins. I hverri krá höfðu menn 
fuilnaðartraust á verðleikum mannlegra verka til fullnustu fyrir 
syndir og glæpi. i>vi fóru menn í matvöl, lögðu á sig föstur 
og ýmisleg meinlæti, og ótal annað. fóttust menn með þessu 
móti gjöra guði þæg verk. Engir sinntu bóknámi, hvorki Lat- 
ínu fræðum né öðrum túngum , nema einstöku biskupar eða 
ábótar, einna helzt þeir, sem verið höfðu nokkra tíma á þýzka- 
landi eða Englandi, eða Frakklandi ; því við bar það, að íslend- 
íngar gáfu sig nokkuð við bóknámi í Parísarborg og annar- 
staðar. En þeir urðu annaðhvort hneigðir að kukli og fjöl- 
kýngi, sem menn lögðu þá mikinn trúnað á, eða svo biindaðir 



428 



BISKUPA SÖGDR. 



Jón hiskup Arnson. 



erroribus hisce papisticis ita erant excœcati , ut nihil essent 
aliud, quam cœci cœcorum duces. Reliqui, qui in exteris regio- 
nibus non instituebantur, hic in palria vix ac ne vix quidem 
Donatum Latinum didicerunt, ex quorum numero certum est 
hunc Jonam fuisse. Exislimabat enim, sicut multi alii, maternum 
idioma et hasce nescio quas domesticas artes sibi sufficere, 
neque unquam externas regiones adiit prius quam in episco- 
pum esset ordinandus. 

Adeo miserum est infelici tempore natum esse. 

Quum autem a parentibus destinatus esset honoribus sacri 
ministerii, verisimile est ipsum aut in monasterio Mukaþvera 
apud abbatem Einerum (qui tum temporis fere solus in dioe- 
cesi llolensi Latinas literas novisse dicitur, quemadmodum ab- 
bas Sigvardus in diœcesi Schalholtensi) aut Holis fuisse edu- 
catum et more illius ætatis insUtutum, donec subiret illos pa- 
pisticos ordines, quibus olim iniliabantur antequam munus 
sacerdotale sibi committeretur. 

Hoc equidem certum est, ei post ordinationem concessum 
fuisse beneíicium quoddam in provincia Eyafiordensi , quod 



af páfavilludómi, að þeir voru sannnefndir blindir blindra leið- 
togar. Hinir, sem eigi fóru utan til náms, læröu naumast eða 
ekki Dónatinn, og í þeirra tölu var eflaust Jón Arason. Hann 
löt sér einhlíta móðurtúngu sina, eins og margir aðrir, og þótti 
ser borgið með innlendurn fræðum, eg veit eigi hverjum, og 
aldrei fór hann utan fyr en hann skyldi sækja hiskupsvígslu. 

Slík eymd er að vera borinn á ógæfusamri öld. 

En er það var ráðið af foreldrum hans, að hann skyldi 
leitu sér sæmdar í hinni helgu stétt, þá er líklegt að hann haíi 
verið settur til náms annaðhvort að Múkaþverár klaustri hjá 
Einari ábóta, — því svo er sagt, að hann kunni þá hartnær einn 
í Hólá hiskupsdæmi Latínu lærdóm, og í Skálholls biskupsdæmi 
Sigvarður ábóti, — eða liann hefir lært á Hólum, eptir því sem 
þá tíökaðist, þar til hann gat náð hinum iægri vígslum, sem 
menn urðu fyrrum að taka, áður en þeim væri falið á hendur 
prestlegt embætti. Víst er um það, að eptir vígslu sína fékk 
hann Hrafnagil í Eyjafirði. Um þetta leyti tók hann til sín 



fón biskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 429 

nostra lingua Hrafnagil, Latine si interpreteris corvorum 
vallis nominalur. 

Girca hoc tempus conjunxit sibi vitæ sociam castam et 
honestam fæminam. Helga Sigvardi ei nomen erat, quæ non 
tam ab opibus et divitiis quam multis præclaris dotibus et 
ornamentis, quæ fæmineum sexum inprimis decent, merito 
commendari poterit. Etsi autem in religione papistica serio 
fuerit interdictum conjugium sacerdotum, indultum tamen est 
a sanctis illis et religiosis patribus (qua sane epicleia nescio), 
ut sacerdotes concubinatu uterentur, et retinerent apud se 
quasi vice uxoris. Et quum oííicium sacerdotale illo seculo in 
multo majore esset æstimatione et dignitate, quarn hisce exul- 
ceratis temporibus, haud diíficulter impetrarunt sacrificuli filias, 
sorores vel cognatas optimorum virorum sibi in adjutorium, 
et accedcbat utrinque honestus et legitimus consensus, tantum- 
modo desiderabatur titulus et nomen matrimonii, quia nefas 
erat accedere illam sacram copulationem, quæ alias vulgo fit in 
templo sollenniter in facie ecclesiæ, sed liberali convivio, sti- 
pulatione aut desponsatione istam confirmare nemo vetabat. 

Porro quamvís iní'elíci íllo seculo nimis multa edíta sint 



siðuga sómakonu; hún hét Helga Sigurðardóttir; eigi átti hún 
auð eða nægtir, en hún hafði marga ágætis-kosti og algjörfi, 
þá er konu mega einkum prýða; því þótt bannaöur væri 
í pái'adómi hjúskapur klerka, þá leyl'ðu þó helgir og guð- 
hræddir feður klerkum (eg veit reyndar eigi með hverri heim- 
ild), að hafa hjákonur við hönd sér í stað eiginkvenna. Og með 
þvi að þá á tíðum var prestserhbælti í miklu meiri metum og 
sæmd, en nú, á þessum gjörspilltu tíðum, þá varð prestlíngum 
gott til kvenna, svo að þeir fengu jaínvel dætur, syslur eða 
IVændkonur höfðíngja sér til aðstoðar, var sæmilegur og lög- 
mætur sáttmáli gjör af beggja hendi, og skorti ekkert á hjú- 
skap annað en nafnið eitt, því óhæfa þólti þeim að gánga 
Uhdir hið helga hjónaband, sem annars tíðkast í kirkju fyrir 
augum safnaðarins; en engi meinaði að staðfesta sáttmálann 
með góðri veizlu, máldaga eða festaröli. 

Á þe6sari eymdaröld voru að vísu mörg dæmi til ólögmæts 



430 



BISKUPA SÖÖUR. 



Jón biskup Arason. 



exempla illegitimorum divortiorum, quando sacerdotibus impune 
licuit pro arbitrio, has vice uxoris vei concubinas etiam levis- 
simis de causis abjicere et alias in suam domum introducere, 
sicut interdum intemperantes , lascivæ et inhonestæ fæminæ a 
suis sacerdotibus impune ad alios vel sacerdotes vel laicos dis- 
cesserunt, neque uno aut altero saltem contentæ erant. 

Tamen nihil hujusmodi de istis duabus personis nunquam 
auditum est, sed toto vitæ tempore matrimonii jura fideliter 
servando temperanter et honeste simul vixerunt. 



skilnaðar, þar sem prestar máttu að ósekju reka frá sér fyrir 
litlar sakir þessar frillur sínar eða aðstoðarkonur, og taka til 
sín aðrar, eða þar sem þær, sem miklar voru heimskonur og 
lauslátar, hlupust frá prestum sínum til annara presta eða 
leikmanna, enda fengu sig þó naumast fullsaddar. 

En aldrei hefir neitt slíkt spurzt um Jón Arason ogllelgu; 
heldur lifðu þau saman alla æfi, og gættu trúlega hjónabands- 
skyldna, hófsamlega og heiðarlega. 

3. 

Um Teit Þorleifsson hinn rlka í Glaumbæ og Sveinstaða reið\ 

Ákni, son þorleiís Árnasonar og Vatnsfjarðar-Iíristínar ; 
hans kvinna varSophía, dóttír Lopts ríká á Möðruvöllum, systir 
hustrú Ólöfar. J>au bjuggu í Fagradal vestur, og varð Sophía 
varskipta í erfðum og eignum við Ólöfu systur sína. Síðar 
átti Sophía Bjarna bónda Svartsson-. 

Börn Árna og Sophíu voru þessi : Eiríkúr og f>orleifur. 

I>orleifur Árnason átti Kristínu, dóttur Teits ríka Gunn- 
laugssonar í Bjarnanesi, hver eð lét drekkja biskup Jóni Geir- 
rekssyni, biskupi í Skálholti, svenskurn að ætt, og sökkva í 



1) eptir ættartölubókinni í safni Arna Magnússonar, Nr. 25 1 í Fol. , bl. 
114—120, sbr. við Nr. 255 í Fol., bls. 158 -162, og handrit síra Magnúsar 
á Söndum í Rasks safni Nr. 52 í Ito, bls. 369—379. 

2) í cinum annál scgir, að Sophía Loptsdóttir liafi cinnig átt Ivar Holm, 
föður Vigfúsa hirðstjóra; hún bjó og í Drautarholti, b. v. 255 eptir S. B. 
S. (J). e. Sigurði Hjörnssyni lögmanni). 



Jóu biskup Arason. 



BISKDPA SÖGUR 



431 



poka í Brúará anno 1433, f>orláksmessu um sumarið. Hér af 
kemur Bjamaness rugl. 

Sonur þorleifs Árnasonar og Kristínar Teitsdóttur var 
Teitur í Glaumbæ; hans kvinna hét ínga, dóttir Jóns Erl- 
íngssonar, sem bjó undir Múla á Skálmarnesi, og Ingibjargar 
Árnadóttur, og andaðist ínga barnlaus, því erfði hana systir 
hennar íngibjörg, kvinna þorleifs Guðmundssonar í f>ykkva- 
skógi ; klagaði þann arf sonur þeirra síra Jón þorleifsson í Gufu- 
dal og náði einu hundraði hundraða og xl hundruðum betur, og 
behélt því í sinn hlut, en hans bræður, sem ýngri voru, náðu 
engu, þótt svo mikið bevísaðist á þeirra hlut ætti að korna, því 
eignir þessar voru víða brjálaðar um landið. Af Teiti er enginn 
kominn, og ekki af bræðrum hans, Sigurði og síra Árna 
I>orleifssonum. 

Teitur var lögmaður anno 1 524 1 , næst eptir Grím á Ökrum, 
en anno 1523 2 var Sveinstaða reið og slagið á fundínum milli 
Sveinstaða og Steinness; var þá veginn Árni heitinn Bessason 
og særðir margir menn, x eður fleiri. Teitur sjálfur fékk skot 
í handlegginn og nokkrir menn hans særðir. Anno 1528 gekk 
Teitur af sínum eignum fyrir norðan. En 1537 andaðist Teitur 
bóndi þorleifsson. — Anno 1527 gekk Seilu dómur Uafns lög- 
manns, sem áþýngir og fellir Teit. — Anno 1525 kaupast þeirvið, 
biskup Ögmundur og Téitur þorleifsson, um Bjanianess eignir 
fyrir Ásgarð og vestur-jarðir , sem þeirra kaupbréf greinir 3 . 
Datum skiptabréfsins Teits og bræðra hans, Sigurðar og síra 
Árna: 1488 í Glaumbæ, mánudaginn næstan eptir krossmessu 
um vorið. 

[(>að bréf og önnur kaup og vitnisburðir, Seiludómur Uafns 
lögmanns og önnur skilríki fyrir Teits gózum, er bér í öðru 
kveri samanskrifað greinuglega og orðrétt þessum annál til 
styrktar 4 . 



1) þetta er aö sönnu rótt, en Tcitur var kosinn til lögmanns á alþíngi 
1522 (Safn til sögu ísl. II, 200). 

2) þctta ártal er ekki réttj Kspólín setur Sveinstaöa reið 1521, Finnur 
biskup 1522. 

3) þann. 255, 52 j sein og kauperfingjarnir, 254. 

4) [slepp. 52 j í 255 cr því bætt við síöar með annari hendi. 



432 BISKDPA SÖGUR. Jón bíakiip Arason. 

Ætlfólk Teits ríka Gunnlaugssonar, hvers dóttursonur þessi 
Feitur var: 

Teitur ríki (Gunnlaugsson, í Njarnanesi). 



í 1 

Gunnlaugur Kristín hennar bóndi hans bróðir 

[laung. bróöirKristínar] móðir Teits; þorlcifui ; Eiríkur 



Guðrún 1 , syskina-úngi 
við Teit. 
Eiríkur. 



Teitur Eiríksson, 
(Asgarðs-Teitur). 



Einar Teitssori 

í Asgarði. 



Teitur, eptir 
hann féli til 
arfurinn. 



Eyjóltarj 
Eiríkur, 
dó barnlaus. 



Arni (Eiríksson) 



Ifelga (Arnadótlir) 
w Pótur Oddsson. 



jjorvarður Pétursson 
(Ara-faðir). 



Ari (X>orvarðsson) og bróðir hans* 
Olöf, (porvarðsdóttir) ^ Einar Oddsson. 
Oddur, Ólafur, Einars synir. 

Múl Teits þorleifssonar í Glaumbæ og Sveinstaða reið. 

Anno 1522 liafði þessi Teitur þorleifsson silt lögheimili og 
bústað á sínum erfðagarði Glaumbæ í Skagaflrði. Ilonum og síra 
Jóni Arasyni, sem síðan várð biskup á Llólum, en var nú ele- 
ctus, kom þræta og kíí' á milli, hvar um veit eg ei gjörla, þó er 
sagt það hafi komið til af einum þénara TeiLs, sem var fallinn 
í sakir, en Teitur vildi það ekki líða; manninum var stefnt 
til þíngs á Sveinstöðum í Búnavatns þíngi fyrir lögmanninn, 
sem þá var, — að meiníng manna Grímur á Ökrum, — Sýslu- 



i) Biskup Ögmundur vildi gjöra þessa Guðrúnu að crfíngja Teits 1537, 
cr Teitur dó. Hún var þá inóðurbróöur dóttir Tcits ^orlcifssonar , það 
er syskinaúngi við hann, en Arni bræörúngur Tcits þá gózin féllu 1527, 
athgr. í 254. 

2; Sumir halda samórlum þurfi ckki að gegna fyf cn gózin cru komin í 
ættina, því hver hljóti fyrir sína arfdeild ab klaga, b. v. 255. 



■ 



Hn biskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 433 

maðurinn í sama takmarki var Hafn Brandsson, síra Jóns Ara- 
sonar dótturmaður, sem síðar varð og lögmaður eptir Teit fyrir 
norðan og vestan. þángað bjó síra Jón Arason sína í'erð til 
þessa þíngs, snmt með lögmanninum og sýslumanninum Rafni 
Brandssyni, með ílokk manna, lx eður þar um. Teitur þorleifs- 
son sókti líka þetta þíng, og kom fyrr til bæjarins eður þíng- 
staðar en hinir, og var vel mannaður, hafði Ix eður Ixxx manns. 
Síra Jón Arason og lögmaðurinn, með sínum selskap, gistu á 
þíngeyrum nóttina fyrir, og sem þeir komu nærri Sveinstöðum 
þá mættu þeim tveir prestmenn og viðvöruðu þá, segjandi að 
Teitur vildi verja þeim þíngstaðinn, og hamla, að þar skyldi 
nokkur lagavegur gánga þann dag, og Teitur væri mjög vel 
mannaður. [þeir] síra Jón Arason eleetus riðu ei að síður fram, 
til þess þeir náðu einum hól eður hæð þar nærri Sveinstöðum, 
numu þar staðar, og þar setti lögmaður þingið, þó það væri 
ekki vana þíngstaður. jþégar Teitur fornam þetta, hafði liann 
sig þángað með sinn selskap og skipaði mönnum sínum að 
slá og stínga það mest þeirkynni, og sjálfur var hann sá fyrsti 
maður, sem hófst handa, og i því áhlaupi var í hel sleginn 
einn maður af síra Jóns fólki, Árni Bessason. í sama máta 
voru þar margir menn sárir gjörðir af beggja fólki. Teitur 
sjálfur var og með byssu skotinn í handlegginn 1 . 

Llvort þar lieflr nokkur iýst vígi á sig, að bafa drepið 
þenna Árna Bessason , veit eg ekki, en fyrst hvorki Teiti né 
lians mönnum heflr verið til talað um morð og manuslag ein- 
kennilega, þá er líkast lil að einhver mun hafa meðkennt sig 
sekan þessa manndráps. 

Á næst eptirkomanda alþíngi anno 1523 var Teitur l^or- 
leifsson af lögrcttumönnum kvittur og klár ályktaður af greindu 
mannslagi, með því fororði og skilyrði, að ekkert bevísaðist 
uppá hann írekara i þessu máli en þá íram kom, nema þaö 
sýndist með skiln'ki, að hann hefði í sama stað gjört nokkur 
lagabrot með orðum eður verkum, herma þeir í Seilu 
dómi síðar, og var sami Teitur útvalinn til lögmanns á þessu 



í aniiálakvcrinu stendur, að þessi fundur hafi orðiö millum Svein- 
staða og Steinness anno 1523, b. v. 251, 255. 



t 



434 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arason. 



þíngi 1 fyrir norðan og vestan, og því embætti hélt hann iij eður iiij 
ár 2 . — Anno 1524* var síra Jón Arason úlvalinn til biskups 
á Hólum, sigldi hann það ár og var vígður til biskups í Nor- 
egi , kom svo út með biskupsdæmið anno 1525, praktiseraði 
hann og fór svo klóklega að , að hans dótturmaður Rafn 
Brandsson mætti verða lögmaður, hvað og skeði anno 1526. 
þar nú þessir tveir, biskup Jón og Rafn lögmaður, voru komnir 
í fullmakt sína í þenna máta, þá tóku þeir báðir til að brúka 
valdið og halda réttargáng eður hafa svælur uppá sagðan Teit 
f>orIeifsson. [>ar fyrir citeruðu þeir, og stefndi Rafn lögmann 
anno 1527 áður sögðum Teiti til þíngs á Seilu í Skagafirði 
næsta mánudag fyrir pálsmessu í Januario; þá gekk dómur, af 
sama lögmanni útnefndur og samþyktur, í hverjum Teitur dæmdist 
útlægur til kóngs myskunar, item tvöfaldar vígsbætur föður 
Árna heitins, sem drepinn \ar hjá Sveinstöðum og af mann- 
slagaranum Ix hdr., en af gózum Teits fyrir atvist og hernaðar 
uppreisn xxx hdr. Bessa, en kóngi þegngildi, góz Teits hálf 
fallin undir kóng, hálf undir erfíngia. f>ar um má lesa Seilu 
dóm, og það sem þar að lýtur, í öðrum stað. f>ann tíma var 
Ámi Eiríksson erfíngi Teits þorleifssonar , og heyrðu honum 
því til hálfar eigurnar eptir þessum Seilu dómi. Sá Arni var 
Teits f>orleifssonar föðurbróður son. Rafn lögmann sigldi sama 
ár 1527 fram fyrir kóng með coperaðan Sciludóm, og fékk 
þar uppá kónglega staðfestu fyrir meðalgaungu höfuðsmannsins 
Jóhanns Péturssonar, sem þá var hirðsljóri; þar með keypti 
hann helftina af gózinu, sem kóng Friðrik var dæmd, fyrir 
300 rsnsk gyllinigulden. Datum á slolinu Gotterup 1527. 

Anno 1528 kom Rafn lögmaður aptur híngað í landið með 
svo látandi kóngsbréf, sem áður er sagt; því varð Teitur að 
rýma norðan að og gánga af eignum sínum, hverjar Rafn lögmann, 
með styrk biskups Jóns, tók allar undir sig og lagði ekki erf- 



i) Teitur hafði veriö kosinn til lögmanns á alþíngi árið fyrir (1522), 
sem fyr var sagt. 

z) Teitur var lögmaður 1522 til 1525 ( fjögur ar). 

a) Jón Arason var kosinn til biskups á Hólum 1522, en 1521 var kosníng 
hans staðfest af erkibiskupi, en hann fór utan 1523, og var utan tvo vetur, 
en kom út 1525, cins og hér segir. 



Jón biskup Arason 



BISKOPA SÖGUR. 



435 



íngjum Teits neitt eptir, né gjörði nokkur lagaskipti á hans 
peníngum, hvað þó væri á móti hljóðan Seiludóms og lýsíng 
sjálfs kóngsbréfsins. þetta sama ár betalaði Rafn lögmaður þau 
300 gullgyllinl; kóngleg Majestat gaf honum þar uppá kvittun, 
og unnti og til setur meö sínu bréfi, að llafn og hans erfíngjar 
skyldu njóta, brúka og behalda það sama góz, sem kónglegri 
náð var til dæmt af Teits þorleifssonar peníngum eptir dómsins 
hljóðan; Datum 1528. En anno 1525 gjörði Teitur þorleifs- 
son kaup við biskup Ögmund í Skálhölti um nokkrar jarðir og 
garða, sem það kaupbréf útvísar. Nú uppá það, aö Teitur 
hefði frið og ró fyrir biskup Jóni og hans mági Rafni, þá fór 
hann norðan að 1528, og settist að Hvammi í llvammssveit, 
og þeim eignum, er biskup Ögmundur seldi honum fyrir Bjarna- 
nes og eignir þar eystra, en Rafn tók að sér allar eignir 
Teits fyrir norðan og svo lausagóz, hvað að verið heíir víst 
stór summa penínga, og svo sem sumir hafa til getið hérum 
xij hundruð hundraða. þetta var aldrei virt, uppreiknað né 
skriíað, og enn s/ður í sundar deilt milli kóngs og erf/ngja 
Teits, því fengu þeir ekki hið minnsta hér af. 

Anno 1529 yar sami Rafn lögmann í hel sleginn í Glaumbæ 
af sínum eiginn þénara. Síðan tók biskup Jón allt það góz 
undir sig, sem Rafn hafði tekiö frá Teiti, og af því sami bisk- 
up Jón hafði áður brjálað og fengið í burt dómkirkjunnar jarðir, 
bu3ði börnum sinum og öðrum sínum vinum, þá borgaði bisk- 
up nú aptur Ilóla kirkju með nokkrum jörðum afTéits eignum, 
sem var Glaumbær, Meðalheimur, Jelavogar, Vatnsskarð, Vatns- 
hlíð, Víkur partur, Uof í Dölum, Gil, þorljótstaðir ; liggjaþessar 
jarðir í Skagafirði, og er haldið að þær sé iij hundruð hundraða 
verðar; þar til með Asgeirsá og Krossanes, hverjar tvær jarðir að 
eru j hundrað hundraða og iiij hundruð belur. þær aðrar jarðir 
og eignir, sem bændur nú halda af Teits eignum, og Ral'ti 
lögmann tók að sér fyrir norðan land, burt seldi og brjálaði 
biskup Jón, meðan hann var á dögum, en þeir garðar og eignir, 
sem hann fékk aptur í staðinn , féllu síðan undir kóng, þann 
tíð biskup Jón og hans synir voru réttaðir. Svo heíir nú kóng- 
leg Majestat fengið af fyrskrifuðu Teits gózi fyrst þau 300 
riösk guilgylliui og svo allar fyrskrifaðar jarðir. þessa eptir 
skrifaða garða halda bændur nú af Teits eignum: Víðivelli, 



Vatn, Vallholt ytra, liggjandi í Skagafirði og Lækjamót í Húna- 
vatns þíngi , eru til samans eitt hundrað hundraða og lxxx 
hundruð. 

Eptir því sem áður er sagt varð Teitur þorleifsson , eptir 
það kónglegrar Majestatis bréf kom híngað í landið uppá Seilu 
dóm 1528, að rýma frá sínum eignum fyrir norðan, og kom 
þarfyrir vestur að búa í Hvammi, og svo bíhélt hann ennþá 
þessum eptirskrifuðum eignum alla þá stund hann lifði, inn til 
anno 1537 : Hvamm í Hvammssveit, það er nú beneficium, háifum 
Gleraskógum, liggja undir sama beneíkium, hálft Fjarðarhorn í 
Hrútafirði, [heyrir ogsvo undir kirkjuna 1 ; er til samans í 
verði lxxxvij hundruð. Item behélt hann sína lífstíð þessum 
eptir skrifuðum görðum og eignum, sem nú eru bænda eign: 

t 

Asgarðí L hundr., Magnússkógum xxiiij hundr., Blöndubakka xl 
hundr., Hvammi á Vatnsnesi xl hundr., Seljanesi xxiv hundr. ; 
summa ij hundruð hundraða Liiij hundruð. En summan á því 
gózi, sem kóngleg Majestat og klerisíið nú halda hér af fyrir 
norðan og vestan , eru iiij hundruð hundraða og xiv hundruð 
betur. Eptir það sálugi Tcitur deyði 1537 tók biskup Ögmund- 
ur í Skálholti nokkra deild á þeim jörðum, sem Teitur hafði 
haldið til síns dauðadags. J>að var Hvammur Ixhundruð, hálfir 
Gleraskógar xv hundruð, og hálft Fjarðarhorn xij hundruð, 
undir kirkjuna í Skálholti, segja þeir, og meinti sig svó vel 
hafa þar til réttugheit, sem sá annar týranni fyrir norðan, biskup 
Jón. Nokkra deild tók hann og í burtu, býtti til sinna frænda 
og vina, en réltir erfíngjar fengu engan hlut þar af, utan eina 
hálflendu, xx hundruð, sem Einar Oddsson klagaði aptur með 
lögum, svo sem Vallholts dómur útvísar, sem gekk 1558, og 
má hann þar um lesa. Var og tekinn í proventu af herra Olaíi 
Pétur Oddsson, sem átti Helgu Árnadóttur, og gaf hennar part 
og tilkall ofur, sem það góz áhrærði, er undir Hóla kirkju var 
runnið;* datum þess bréfs er 1556, á Róðugrund. — Síðan 
klagaði jþorvarður Ara-faðir uppá eigurnar, og höíðu þeirAxel 
Jull og Ghristolíor Trundsson tilsagt honum Ásgeirsá (hún 
heyrði þá til Hóla kirkju), eu hann slapp af henni, sem í þeirri 
skrá íinnst, sem [inn] er færð í dóm þann, sem gekk á Leiðar- 
hólmi 1619, og endíng gjörði á þessari arfs klögun, svo sem 



i) [b. v. 255. 



Jón biskup Arason 



BISKDPA SÖGDR. 



437 



nú stendur i dag, 1660. — Ari hafði áður kvitt gefið og frá 
sér lagt sín skjöl 1613 á alþíngi, og vildi ekki síðar meir þær 
kvittanir og sama halda, og klagaði sig fyrir kónglegrar Maje- 
statis Commissariis Friderieh Friis og Jurgen Wind anno 1 6 1 8, 
og eptir þeirra tilskipun og aðfylgi Gísla lögmanns Hákonar- 
sonar kom allt þetta arfsmál til dóms á Leiðarhólmi í Breiða- 
fjarðar dölum, sem áður greinir, og finnst sú dóms trakteran 
hjá örfum Árna sáluga Gíslasonar á Ylrahólmi. }>ar er vænzt 
hirðstjóra kvittun fyrir máli Teits anno 15...; item, að fram 
haG verið lagt innsiglað bréf, að biskup Ögmundur hafi haldið 
Pál Gunnlaugsson löglegan erfíngja Teits þorleifssonar , en 
Guðrúnu Gunnlaugsdótlur, systur Páls samborna, eptir hann, 
hver Guðrún að var amma Einars Teitssonar í Ásgarði, [afa 
síra Egils Helgasonar 1 . 

Rót og grundvöllur þeirrar klögunar, sem Ari þorvarðsson 
heíir haft uppá helftina Teits eigna, og hans forfeður höfðu 
fyrir hann, skal hér skrifast í stuttu máli. j>eir segja biskup 
Jón hafi verið sá fyrsti, sem vildi til friðs stilla þá Teits erf- 
íngja, sem honum þóttu sér nálægastir og hægastir við að eiga, 
og bauð þeim 1542 eina xx hundraða jörð , og þar til önnur 
xx hundruð í lausaíe fyrir hálfpartinn af því gózi, sem dóm- 
kirkjan þá haföi undir. En þessi xx hundruð komu síðar 
undir kóng, þegar biskup Jón var allífaður fyrir sína ógjörn- 
ínga, en erfíngjarnir fengu ekki par. þar næst klagaði uppá 
þetta góz Pétur Oddsson, sem átti Helgu Árnadóttur, og það er 
sá Árni, sem þeir héldu vera rétlan erfíngja Teits þorleifs- 
sonar þann tíð hann var dæmdur úllægur á Seilu 1527. Herra 
Olafur lljaltason gjörði síðan sama við þenna Pétur 1556, en 
sá sami varð til ónýtis , harm tók og ekki yfir nema það góz, 
sem Hóla dómkirkja heldur. Síðan klagaði þorvarður, áður- 
greinds Péturs son, Ara faðir. Honum var tilsagt af Axel 
Jull og Christoílor Trundssyni , þeim stríðsherrum sem fyrir 
norðan komu 1551, að hann behéldi og að sér læki Ásgeirsá; 
hún heyrði í þann tíma til Llóla dómkirkju. Herra Guðbrandur 
keypti hana síðan fyrir aöra jörð, Hvamm í Fljótum, en þor- 
varður varð að sleppa þeirri jörðu og rýma þar frá, hélzt þar 



i) [slcpp, 255. 



438 



BISKUPA SÖGUR 



Jí^ii biskup Arasan. 



að eins við í þrjár vikur; sami þorvarður fórst síðan í húngri 
og frosti, sem hans frændur lofa að hevísa. 

Fjórði, sem klagað hefir uppá greint góz, eður hálfpartinn 
af Teits gózi, í 558, var Einar Oddsson, sem hafði til ekta Ólöfu, 
systur áðurnefnds Ara J>orvarðssonar , og í'ékk þar uppá Vall- 
holts dóm og lögmanns úrskurð Orms Sturlasonar 1565; hefir 
sami Ari þorvarðsson árlega framflutt sama kiögumál sín og 
sinna meðarfa vegna frá anno 1556. Anno 1605 fékk hann 
þar uppá, fyrir aðstoð eriigs velborins Envoldt Krus, þann dóm 
á alþíngi, að Ari þorvarðsson væri réttur erfíngi til svo mikils 
af arfi Teits f>orleifssonar, sem hann kynni sig til að leiða 
með lögum 5 þar til að annar löglegri erfíngi reynist. Anno 
1606 kom Herluf Dá, og féll niður Ara klögun það ár. Anno 
1613 lét Ari frá sér sín skjöl við höfuðsmanninn Herluf Dá, 
og tók þá sama við þá sem hann ákærði; svo hafði hann og 
fyrr með vottum og innsiglum kvittan gefið síra Hannes Björns- 
son og alla hans arfa um allt tilkall fyrir sig og sína uppá 
Teits penínga, sem hann hafði að halda, datum 1602. 

Síðan klagar Ari þorvarðsson á ný, þá kónglegrar Maje- 
statis Commissarik komu í landið anno 1618, og ber þetla 
fyrir þá, Um síðir urðu allir sýslumenn, hver í sinni sýslu, 
þar sem þær eignir liggja, vegna strángrar befalníngar áður- 
greindra herra og aðfylgi Gísla Ilákonarsonar lögmanns, láta 
málið endilega til dóms koma, hvar fyrir Jón Magnússon eldri 
lét dóm gánga í Dala sýslu á Leiðarhólmi anno 1619. Hann 
er til, og það gjensvar og objectiones. sem Ara mótstandarar 
hafa í greindu máli [látiðj þar inn færa. Eptir þann dóm 
varð Ari blindur, og andaðist síðan, og er hans málstaður svo 
niður fallinn. 

f>eir dómar og gjörníngar, sem hér er vænzt, hafa allir 
til verið í einu lagi samanskrifaðir hjá erlíngjum Árna Gísla- 
sonar á Ytrahólmi. 



Jón biskup Arason. BISKUPA SÖGUtt. 439 

4. 

Um utanför og vígslu Jóns biskups Arasonar 

1523-1524. 

1 5 2 3 1 - Ekki kom biskup Jón út híngað það ár. f>að skip, 
(sem Jón Arason biskupsefni fór á utan) hafði ratað í hafinu 
vorkulda, og máske aðrar raunir. Urn siglíng sína þessa hafði 
biskup Jón Arason ort vísur, en [eg] kann þar ekkert af, nema 
þenna vísustuðul: 

Fokkan vor var freðin nokkuð, 

vær feildum hana og þýddum við eldinn, o. s. frv. 



1 524 2 . Jón biskupsefni mætti mótfalli biskttps ögmundar 
utanlands, og var Jón prestur Einarsson þar, og þótti betur 
lærður. Jón prestur Einarsson andaðist þar 3 , en Jón prestur 
Arason var vígður til biskups. Er svo mælt 5 að Ólafur Bjalta- 
son 4 , sem biskup varð eptir hann, hafi með honum verið, og 
svarað til spurnínga erkibiskups, því hann hafi verið í skóla um 
vj ár í Björgvin í Noregi. 

Svo er enn talað, þá biskup Jón var vígður og hann gekk 
frá erkibiskupinum , að af hans höfði hefði fallið mítrið eður 
vígslu-höfuðklæðið , hvert hans sveinar hafi með skyndi gripið 
ogmælt: u þaö fór illa, minn herra, að svo tókst til"; en hann 



1) eptir ágripi, sem Arngrímur prestur lærði er sagt hati ritað upp úr 
annál 1613; handrit i lto. — Aunállinn heimfærir þetta til ársins 1523, 
en upphafið sýnist þó benda til, að höíundurinn haíi átt við það sumar, 
scm Jón bisUup var utan (152-1). Líklegt er, að hér sé talað um hrakníng 
þann, sem bisliupserni varð rýrir þegar hann lét Fyrst út frá Kolbcinsár 
ósi, og komst til llúsavíkur cptir hálfs mánaðar útivist (sbr. bls. 320), 

2) Annálar Björns á Skarðsá (Hrappsey 1774, lto) I, 9(5, við árið 1521. 
Sama hcfir ættalölubók bókmcntafélagsins Nr. -16, tekið eptir Birni. 

3) þetta er mishcrmt, en hin sagan er rétt, sem segir, að síra Jón Ein- 
arsson hafi fengið Odda. 

4) það cr satt, að síra Ólafur Hjaltason var mcð Jóni biskupi , þcgar 
hann fór utan til vfgslu, og er hann ncfndur í bl'éfum Ögmundar biskups. 
l r inn. Joh. Hist. Eccí. Isl. IV, 218. 

II. B. • 29 



440 



BISKUPA SÖGUR. 



Ján Iriskup Arason. 



sagði svo mundi með skyndi falla og niður detta biskupstign 
sín; en þeir óskuðu, að það skyldi ei verða. 
Ekki kom biskup Jón út híngað það ár, — 

Um prentsmiðju á íslandi í tíð Jóns biskups. 

1543 1 . Um þann tíma heldur Jón prestur Matthíasson 
staðinn Breiðabólstað í Vesturhópi. — tlann var barnfæddur í 
Svíaríki og kenndur þar við, og kallaður Jón svenski. llann 
var skikkanlegur maður og vel siðaður. Ilann hafði híngað í 
iand fyrstur prentsmiðju, og hóf prentverk á Breiðabólstað á 
dögum biskups Jóns, prenlaði þar Mandbók presta, Sunnudaga 
guðspjöll og fleira annað. Jón svenski þótti nær yppurstum 
prestum norðanlands þann tíma. Hans sonur Jón, er prent- 
verks iðju lærði að föður sínum og prentsmiðju eptir hann 
erí'ði, og herra Guðbrandur biskup, er hann til stólsins kom 
og prentsmiðju lét á Hólum niður setja, let sagðan Jón bækur 
þrykkja, ásarnt því loflega prentverki biblíunnar, og var hann 
nefndur af allmörgum Jón prentari; hann þrykkti og bækur á 
INúpafelli, hverja jörð kóng Friderich veitti honum um hans 
lífstíö, þá hann biblíuna þrykkti. 



. . Hvad det islandske Bogtrykkeri til llolum angaaer, da 
har jeg . . . (ef'ter Thurah i Idea histor. Liter. Danor. S. 240) 
udgivet Biskop Gudbrandum Thorlacium for Fundator deraf, 
da han dog kun er ilestanrator , men den sidste kathoiske 
Bisp Jon Aresön Tundator. I INicol. Dalii Specirn. Biogr. de 
Antiquar. Sveciæ, sorn recenseres Bibl. Lubec. Vol. JI. 1725 
pag. 331, hedder det: 

Cum jam olim Svecos inter et Islandos, utut longe dissi- 
tos, commercilim quoddam Jiterarium obtinuerit, cujus insigne 



1) eptir ann/ílum Björns á Skarðsíi. I, 131. 

2) C. F. Wadskiær. Obscrvaliones oin Bogtrykkerkunsten i Danmark, 
í Nye Tidender om lærde og curicuse Sager 1740, Nr. 16 (21. April), 
bls. 214—255. 



Jón biskup Arasou. 



BISKUPA SÖGUK. 



441 



testimonium est officinæ typographicæ apud Islandos instauratio 
omniiim prima ab homine Sveco, Jona Matthiæ, qui tem- 
pore Jonæ Aronis, episcopi Holensis, typis propriis evulgavit 
Manuale Sacerdotum, Evangelia Dominicalia, alia- 
que, et cujus filius ac hæres Jonas Jonæ integram versionem 
sacrorum bibliorum Islandicam primus edidit. 

Om dette Trykkeri har jeg consuleret den lærde og i de 
islandske Antiqviteter meget kyndige IslænderMr. Jonam Olavium, 
Sal. Arnæ Magnæi Stipendiarium, som iblandt adskillige andre 
curieuse Skrifter arbeider paa en Hist. Litterar. Island., hvoraf 
han har meddeelt mig fölgende Efterretning : 

Bogtrykkeriet i Island har först indbragt i Landet den 
sidste catholske Biskop paa Holum Jon Aresen, og brugt dertil 
den svenske Præst Hr. Jon Mathiesen, hvilken han confererede 
det Præstekald Bredebolstad i Vesterhoop, og der har været den 
försle officina typographica i Island , af hvilken jeg har seet 
Hudera. Af de Böger, bemeldte Biskop har ladet Irykke, veed 
jeg ikke andre at navngive end Breviarium Niderosiense, som 
jeg in 4to har seet hos sal. Ass. Arn. Magnæus. (Jeg mener 
det maa være samme Bog, som Bibl. Lubec. kalder Manuale 
Saccrdotum). 

Tilulen er denne: Titulus libri. 

Breviaria að usum ritumqve sacrosancte Holensis Ecclesie, 
jam prius impressa, impensis ac mandalis insignibus reve- 
rendi in Christo patris et Domini, Domini Joannis Arneri 
ejusdem Ecclesie Episcopi felix faustumqve adepta sunt 
exordium. 

Finis libri: 

Opus istud impensis ac industria plurimum reverendi in 
Christo patris Dni Joannis Arneri Sacrosancte Holensis Ec- 
clesie episcopi faustum felicemqve sortitum est exitum 
finemqve optatum. In residentia sua impressum atqve adau- 
ctum Calendas Maji Anno salulis M D. xxx. 1111. 

Item skal han have ladet trykke et Calendarium Ro- 
roanum 



(29*) 



442 



BISKUPA SÖGUK. 



Jón biskup Arnson. 



^Typographia pedem vel sedem primo in Dania figit Aal- 
burgi anno domini 1493, sed in Islandia anno 1523 2 , anspiciis 
episcopi Johannis Aræ filii, ubi Rreviarium Nidarosiense pri- 
mum excussum fuit forma quarta, canlilenis latinis melodiarum 
pulcherrimarum, lemmatibus rubris distinclum, quod vidi. 

Rudera primæ officinæ typographiæ hujus, sed jam parum 
conspicua, conspiciuntur Hreiðabolstadi, austrum versus ad 
ædes juxta rivum ibi præterfiuentem , ut mihi aliisque ibidem 
aliquando monstravit 3 . . . , dixitque esse locum primum Ty- 
pographiæ primæ in Islandia. 

In Islandiam vero typographiam primum illatam fuisse a 
Johanne Arasonio, ultimo episcopo Hoiensium in numero Ca- 
tholicorum, testatur prima pagina Breviarii iNidarosiensis, editum 
Holis anno 1523 (rett. 1534) forma quarta. Ergo triginta annis 
serius in Islandia dignata est hospitari quam in Dania (o : 
1493), ibidemque boream versus ultimum sibi locum quietis 

elegit 4 . ■'>'■ biÍJ^tV \- n,Aúi}->Í^0 ' 'lif^l^^KVv 

6. 

Vísa Sigurðar blinda til Jóns biskups Arasonar. 

1547 5 . 

Jón biskup (Arason). . . . reið um haustiö austur í Hornafjörð 

* 

í) eplir Jóni Olafssyni frá Grunnavík í orðabók hans á Islenzku og La- 
tínu, Additam. Bibl. Univ. Harn. Nr. 36 í Fol. s. v. bók. — Frásögn Jóns 



Olaíssonar sýnist vera svo ad skilja, að hið l'orna prcntsmiðjustæði se að 
íinna á IJrciðabólslað í Vesturiiópi, sunnan til við bæinn, hjá læknum. 

2) Harboc setur ár 1530 eða 1531. 

3) nafnið slendur ekki ) líklega heíir það vcrið Páll lögmaður Vídal-n, 
cinsog Jón scgir frá á öðrum stöðum, að hann haíi sýnt sér og öðrum 
slíkar mcnjar. 

4) sbr. Arngr. Jónss. Crymogæa, ed. Hamb. 1609 Libr. III, pag. 154; 
Arngr. Jónss. Athanasia Gudbr. episcop. , p. 4. — Gunnar Pálsson, Hi- 
storia typograph. Islandicæ, rituð 1751, í tveim handritum í bókasal'ni 
konúngs, Gaml. kgl. Saml. Nr. 1851 a-b. — Daði Níelsson hefir og ritað 
prcntsmiðju sógu á Islandi. 

6) Visa þcssi cr tckin cplir Árbókum Kspólins (IV, 17) að þvi leyti, 

* 

sem hún er eignuð Sigurði blinda. I ílask. Nr. 52 bls. 44 og 88, og í 



Jón biskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 443 

á laun við Gizur biskup. og tók að sér Bjarnanes, og eignir þær. 
Sigurður blindi var á Austíjörðum, hann kvað þetta við biskup: 

JVIart snýst mjög fort, 

minnst tón, herra Jónl 

er svo lukkan ókyr 

um frón, herra Jón! 

vultu kóngar, varð hált, 

viss sjón, herra Jón, 

skilið svo mitt skýrt tal, 

skal bón, herra Jón! 

7. 

Spámæli Jóns Magnússonar á Svalbaröi 

við Jón biskup Arason. 

*Frásaga lítil um biskup Jón Arason. 

J>að er gamallra manna sögn, að einn tíma, sem biskup Jón 
reið norður um Vaðla og þíngeyjar sýslu, kom til samfundar 
við hann Jón bóndi frá Svalbarði á Svalbarðsströnd ; [hann] var 
höfðíngi mikill og vitur, og af mörgum haldinn sem nærgætinn 
og forspár. Kiskup spurði hann að: 4l hvaða dauða meini þér, 
Jón bóndi, eg muni fá?" — Jón þagði um stund, og mælti 
síðan svo: 44 Hcyrt hefi eg sagt, að áður en þér voruð fæddur 
haíi móður yðar dreymt einn draum 2 , svoleiðis, að henni 
þótti sem hún fæddi af sér eina örn; þá bar svo fyrir hana, 
sem sama örn flygi upp á bust kirkjunnar á Hrafnagili í Eyja- 



Annáls hnndriti að vcstan er sagt, að tl Böðvar prcstur" ha(i ort þessa 
vísu í mtíti þcirri vísu Jóns biskups: u Látína cr iist mæt", cg ælli þad 
að vcra 1522. Vísan sjálf cr tckin hér eptir því sem er í Uask. 52 og 
hjá Jóni Óíafssyni frá Gnmnavík i orðabók hans (s. v. ó). — Bjarnancss 
reið Jóns biskups hin fyrri varð 1515, en hin síðari 1517, og hefði þá 
vísa þessi helzt átt að vera kveðin (sbr. bls. 260 — 262). Espólín hcimfærir 
vísuna til ÍM4. 

eptir bók Jóns Eggcrtssonar frá Ökrum í Skagafirði, í bókasafni Svía 
konúngs í Stókkhólmi: Islandica chart. Fol. Nr. 64, C. bls. 166. 

2) annar draumur, scm sagt cr móður Jóns biskups haíi dreymt, stcndur 
1 sögnbmtinu hér á undan, bls. 421—422. 



444 



BISKUPA SÖGDB. 



Jóii biskup Arnson. 



firði, og settist þar; þá sýndist henni í svefni höfuð af þeirri 
örn fjúka af bolnum; og til landsuðurs áttar". 

Framar mælti téður Jón: „vaktið yður fyrir stórum um- 
reiðum, herra". Biskup skyldi hafa svarað : u þann dauða kýs 
eg mér, sem minn Patrón fékk, en engan kerlíngar dauða". 
Enduðu þeir svo sína ræðu. 

Sagt er biskup Jón hafi haldið fyrir sinn Patrón sancti 
Jóhann Baptista. 

8. 

Um vígis byggíng Jóns bisknps á Hólnm'. 

Með því fram í Danmörk tók að spyrjast stórræði biskups 
Jóns, og hversu hann mótféll þann Lutheraniska lærdóm , ci- 
teraði og kallaði kóngurinn hann fram, en biskup vildi nú ekki 
út sigla né koma fyrir kóng Christjan 2 , heldur tók nú til að 
eíla byggíng og vígi upp frá kirkjunni á Hólum, sem hann 
kallaði slot, og var þar gjörður gröftur djúpur og veitt að 
vatni, og skyldi þángað byssur og stykki færa, sem á einn 
skans, og [gaung á lopti af múrnum á kirkju 3 . Svo og hafði 
þá biskup Jón mikil skipti við Engelska og Uollenzka, og vilja 
menn halda hann hafl tilskrifað keisaranum í þýzkaland, að 
eignast landið, og veita sér styrk því að halda með sömu trúar- 
brögðum, hver bréf einn hollenzkur skyldi fram bera, en það 
hindraðist í þýzkalandi, og urðu svo bréfin síðar uppfýst. f>etta 
nefna dómendur í Oddeyrar dómi, að hann bafi viljað gjöra 
landið og landsins innbyggjara með sér fráfallna, og undir 
annarlega herra draga 4 . 



1) þctta cr tekið eptir handritinu í safoi Rasks, Nr. 52 í 4to, bls. 12, 
sbr. Annál. fljórns á Skarðsá 1519. I, 154. 

1) bréf Uonúngs er ritað 1548. 

a) [þann. 52 5 gaung á \. af múr og kirkju, Ann. Björns í orðamunj 
gánga af lopti á múr og kirkju, Ann. Björns \ textanum. 

4) sbr. sogu Magnúsar Björnssonar kap. 8, bls. 322. 



36n bisktip Arason. 



BISKUPA SÖGUR 



445 



9. 

Viöskipti Jóns biskups Arasonar 

við s/ra Ólaf Hjaltason 1 . 

Um þenna tíma hélt Ólafur prestur Hjaltason 2 Laufás stað, 
hvern biskup Jón hafði honum veitt. Hann haföi meðtekið 
utanlands Lutheri lærdóm, þá Ólafur var þar, því sá lærdómur 
var fyrst meðtekinn i Danmörk, síðan í Noregi og síðast hér. 
Biskup Jón vígði Ólaf til prests, og fékk honum Vesturhóps- 
hóla; þar var hann í tvö ár, og gekk honum þar lítt búskapur, 
því tók biskup hann heim til Hóla og var hann þar kirkju- 
prestur nokkur ár. Um þann tíma þorði ekki Ólafur prestur 
í frammi að hafa annarlega kenníng, heldur hélt hann við það 
forna, allt þar til hann fékk Laufás stað; þá gjörði hann sig 
augljósan í því, að fram fylgja hreinu og kláru guðs orði, og 
bannar að trúa á helga menn: Pétur, Fál, Maríu eður aðra, 
hverir sem eru. J>etta flýgur fyrir biskup Jón, verður hann þá 
ákaflega reiður og stefnir þíng í Eyjafirði, og boðar Ólaf prest 
þángað. þegar Ólafur prestur veit þetta, fær hann sér afsök- 
unarmenn, að bera sig undan þessu, og menn megi þá gömlu 
kenníng hafa fyrir honum, og kemur svo til stefnunnar. Sem 
biskup Jón fornemur Olaf saklausan fyrir þessu , tekur hann 
höfuðklæðið ofan og gjörir guði þakkir, að svoddan persóna 
hafl ei villt farið í sínum kenníngum; skildu síðan aldavinir 
og ríður svo hvor á sitt heimili. Að litlum tíma liðnum kemur 
enn kvittur fyrir biskup, að síra Ólafur sé sannur að sök, þess 
tjái ekki að þræta, hann fyrirbjóði að trúa á helga menn ; reiðist 
biskup þá enn miklu meir en fyr, og slefnir aptur þíng, og 
^ekk þá málið á Ólaf prest, og er hann þá harölega rekinn 
út af kirkjunni, svo hans fótur varð fastur i gáttinni og lestist 
illa, og bar hann það mein til dauðadags; flýr síra Ólafur þá 
á fjöll með annan mann suður, og bíður þar eptir þorleifi 
bónda Grímssyni frá ÍVlöðruvöllum, og n'ður með honum suður 
í Straum á Vatnsleysuströnd ; þar lá skip, og sigldi hann með 
því , kom svo fram í Danmörk og segir hvað tíðinda sé á Is- 



cplir handritinu í Hasks safni Nr. 52 í Ho, bls. 15$ sbr. Annál. 
"jörns á Skarosá 1550. I, 102—161. 
a) Hjalltalin, Björns annál., og er prcntvilla, scm nærri má gcta. 



44G 



BISKUPA SÖGUR. 



J(5n biskup Arason. 



landi: Marteinn biskup sé í haldi á Hólum hjá biskup Jóni, 
eður hjá syni hans Ara, en hann segist vera út rekinn frá sínu 
kennimannlegu embætti og þori ekki aö haldast viö í landinu, 
fyrir það hann vili hreinu guös orði fram fylgja, með öðru fleira, 
sem hann til íinnur. Veröur kóng Christjan reiður, sem bréf 
hans sýna, híngað í landið send; eru þá menn fengnir til og 
stríðsskip tiibúin, sem til ísiands skyidu sendast. 

10. 

Sauðafells reið Jóns biskups og sona hans. 

1550». 

({>að er sagt), þá biskup Jón hafði komið vestan frá Helgafelli og 
í Dali, hafi hann ekki ásett sér að finna Daða, né ríða heim til 
Sauðafells , en þá hann kom á eyrarnar fyrir neðan Sauðafell, 
haíi svo sem verið kippt í tauminn á hestinum hans, biskups- 
ins, og snúið hestinum heim að Sauðafclli, og það hafi hann 
virt og upp tekið svo sem omcn, að hann mundi heim til 
Sauðafells eiga að ríða, hvað hann þá og af sneri. [>essa mun 
autor síraOIafur, sonur Erlends prests Pálssonar 2 , hver Erlendur 
þá var með biskup Jóni, hans handgenginn maður, ráðvandur 
og sannorður, hélt Hreiðabólstað í Vesturhópi nú á mínum 
dögum , sem nú heldur síra Olafur sonur hans. Hann tóku 
þeir Axel Juul að sér, og komu honum, þeirn Erlendi, í skóla 
til Björgvin. — það hefir verið maius genius , sem þá kipti í 
tauminn á hestinum, þegar biskup ætlaði hjá að ríöa. 

Um Sauöafells reið 3 í ! 
Frá Hclgafelli ríður biskup Jón og synir hans tveir, sira 



1) cptir annáls ágrjpi síra Arngríms Jónssonar a Melstað , rittiðu I6á3, 
— Síra Arngrímur hclir cinnig þckkt IJiskupa-annála Jöns prcsts ligils- 
sonar, og kallav hann það rit Continualioncm (o: cont. Hún^urvöUu) 5 þar 
scgir hann ckki sc sagt frá því scin hcr stcndur ( <t quod scquitur, non 
habet Continuatio"). 

2) síra Erlcndur Pálsson, prestur á Breiöabolstao 1571 lil IGOl og cnda 



lengurj sonur hans og cptirmaður síra Olafur Erlendsson, næstur honum, 
f 1650. 

3) eptir handritinu í Rasks safni Nr. 52 í ito, bls. 17 — 20 5 sbr. Annál. 
Björns á Skarðsá 1550. I, 168—172. 



Jón bíslaip Arason. 



WSKUPA SÖGUR. 



447 



Björn og Ari, í Breiðafjarðardali til Sauðafells; þar hafði Daði 
Guðmundsson bú, en sat í Snóksdal; vildi biskup Jón gjöra 
búiö upptækt fyrir Daða, því hann væri í banni og eigi fjár 
síns ráðandi , fyr en úr því væri leystur af sér eður páfanum 
í Bóm. 

Svo er mælt, að Daði haíi riðið tii fundar við þá feðga 
að Sauðafelli með lxxx menn, og bauð biskup Jóni sættir, og 
eiga kvitta fjár upptekt að Hvammi og Sauðafelli, og svo vildi 
hann forðast mólgjörðir við biskupinn, ef þeir skildu þá vel. 
|>á mælti Björn prestur og prófastur: u "Nú er vel boðið, faðir 
minn!" — Biskup svaraði: u Ertu hræddur, Björn frændi?" — 
í4 Nei herra", kvað síra Björri, „en um fleira er að hugsa en 
ákeí'ð eina". — Daði sagði þá: {í Sé svo, ekki náist sættir, 
skulu þið sjá mig og pilta mína innan skamms hér á Sauða- 
í e 1 1 i * ' . Svo reið hann burt, og sópaði að sér mönnum, kom 
svo aptur með fjölmenni, og voru þar með skyttur nokkrar; 
er svo mælt, þeir haíi allir tvímennt neðan eptir dalnum, svo 
minna skyldi sýnast liðið, og haQ svo hálfu fleiri verið menn- 
irnir en hestarnir. Biskup og þeir í'eðgar voru þar fyrir, og 
var lið þeirra ekki mart að norðan, heldur var þar með þeim 
mannílokkur líorgfirðínga ; talaöi Ari við föður sinn , að ekki 
væri mart þeirra liö og eiginlegra manna, því vildi hann senda 
norður eptir iölki, ef hann vildi ei undan snúa; en biskup 
sagði : Borgflrðlagar sínir dygði lengi vel. Daði kom þá heim 
með lið sitt, og stigu af hestum sínum, en biskupsfólkið var 
í kirkjugarðinum. Daði sagði þá, að hann skyldi enga 
óhlutvendni eða árásir gjöra þeim sem frá gengi, og ekki 
fyllti þann flokk að ræna fé sínu og faungum, með fleirum 
orðum, er hann þar um talaði, að menn skyldu um þenkja 
hvað cptir kæmi eður koma mundi. Eptir þctta gengu 
Borgfjrðíngar úr kirkjugarðiQum og vildu taka ráð sitt, hvað 
bezt væri , og hugðu ei mundi árásin svo fljótt verða af 
flokki Daða. [>á bjóst flokkur Daða manna til áhlauiis, og 
var þá þunnskipað í garðinum kirkjunnar, en garðurinn næsta 
víöur og ekki vel hár sumstaðar. 

Mælt er með biskup Jóni bafi verið einn sá maðiir, er 
Gísli hét og var Finnbogason, karlmenni mikið, og heit hann 
á byssu, og sagði til biskups: Jlerra, skal eg skjóta til Daða? 
eg sé hann með rauða fjöbur í hatti, má vera eg geti hann 



448 



RLSKDPA SÖGDR. 



Jón bisknp Arason 



nú vel hitt". — tt Ekki skaltu skjóta", sagði biskup. — u f>á ber 
eg mig að láta þá vita það, eg hafi getað hitt hann", sagði 
Gísli, og skaut þá burt framan af' fjöðrinni. Gísli þessi var 
móður-móður-faðir herra þorláks Skúlasonar. 

Menn Daða hjuggu þá og lögðu til bisknps manna, en 
liðsmunur var mikill og bárust sár á norðan menn ; komust þá 
Daða menn í garðinn, hinir hrukku frá; fór biskup Jón þá í 
kirkjuna og innar að altari, þar voru breiddir fyrir hann þófar, 
því þá var skotið á framþilið, og margir menn fengu þá stóra 
áverka. jþá gáfu mcnn biskups upp vörnina, og gengu til 
griða með handsali við Daða; en Borgfirðíngar höfðu riðið í 
burt um þann tíma, og gáfu sig aldrei inn í garðinn aptur, þar 
slagið varð. Síðan var biskup Jón handtekinn og synir hans, 
síra Björn og Ari lögmaður, íluttir svo til Snóksdals og þar 
sterklega varðveitlir, en norðan menn riðu leið sína heim, hver 
eptir því sem fær var fyrir sára sakir. 

11. 

Um aftöku biskups Jóns og sona hans'. 

Eptir dóm Orms Sturlusonar hafði Christjan skriíari þá 
feðga þrjá með sér burt úr Snóksdal, riðu þeir suður um 
Borgaríjörð og fylgdi Daði Guðmundsson með, og þar rneð sá 
danski skrifari, og óttaðist hann þeirra mundi vitjað að norðan, 
lét þá því ei fara til Bessastaða, heldur færði hann þá í Skál- 
holt, og þá þar var talað um þeirra varðiiald, sagði hann, það 
öxin og gröfin geymdi þá bezt, og var mjög á því, þeir vœri 
strax líflátnir. J>etta ráðslag, hvað gjöra skyldi við biskup Jón 
og sonu hans, síra Djörn og Ara, var haldið í Skálholti um 
allra heilagra messu, og eru tvennar sagnir og meiníngar um 
það, hvort þar hafi gengið endilegur dauðadómur yfir þeim, 
áður líflátnir voru. . 



i) Eptir handritinu í saíni Rasks, Nr. 52, 4to, bls. 31 — 35 j sbr. Annál. 
Björns á Skarðsá, 1550. I, 17J. 

i) 52 setur hér inn {t SaUargiptir Christjans skrifara". Jiar eptir fyigir 
þessi athugagrein : ít Hér vantar um fángelsisins ásigkomulag sérhvcrs 
þeirra, því sinn var í hverju eyöihúsi innan staðar, og um sérhvers þeirra 
háttu, brcytni, bænagjörð og orð, hvað þó allt skal hafa vcrið markverðugt 



Jón biskup Arason 



BISKUPA SÖGUR. 



449 



Eptir þetta voru þeir biskup Jón og synir hans, Ari og 
síra Björn, af teknir í Skálholti. Ög er svo talað , þá biskup 
Jón var út leiddur hafi hann séð fyrir sér norðlenzkan mann, 
einn af þeirra mönnurn , og sagt til hans : 44 ]>ar eg skal nú 
bjóða góða nátt þessari veröldu, en kanna aðra, með öðrum 
helgum mönnum, þá ber þú norður kveðju mína vinum mínum 
og vandamönnum, sérdeilis síra Sigurði dóttur minni og j>ór- 
unni syni mínum"; — og með það gaf hann öllum orð með 
grátlegri rödd, krossaði sig og kraup á hné og sagði : 4t ln 
manus tuas etc"; tók af sér nátthúfuna og gaf hana Daða 
Guðmundssyni, sem þar var ei alllángt frá; en af hverju vina- 
hjarta biskup hafi þetta gjört, eða hvort Daða hafi batnað þar- 
við kvilli sinn, má hver til geta sem vill. Biskup bauð Daða 
að leysa hann úr banni; en Daði svaraði: u {ni sér ekki meira 
bann á mér en þér". 

1 Hestamaður Ara lögmanns skal hafa með fylgt, og fáir aðrir, 
allt í Skálholt, og er mælt Ari hafi komið boðum til hans, að 
hafa við hest sinn þá út vœri gengið, þegar þeir aflífast ættu, 
og svo gjörði maötirinn. Ari sá hestinn, því hann var auð- 
kendur fyrir vaxtar sakir og atgjörfi, og hljóp Ari úr ílokknum 
að hestinum og síðan á bak í einu kasti, hýddi hann þá fæti 
í hestinn, en hesturinn hnaus 2 þá áfram, því heptíngurinn var 
ekki af tekinn. 

þessa vísu skal biskup Jón hafa kveðið þá Ari stökk 
á bak: 



og frásagna vcrt". — tí Orðaskil þeirra fcðga hafa ei svo öllum borizt, þá 
þeir voru af tcknir, hver vér incinum þó allgóö vcriö hafa, cn þó ófcilin 
uppá karlmannlega vísu og hreysti", Ann. Björns, og hclir hann ekki aðrar 
frásögur um orö þeirra feöga, en svar Ara til Kristjáns skrifara. (Ann. 
I, 174. 176). 

í) Frásögn þessi sýnist vera blönduð málumj ef nokkuð tilhæli er til 
hcnnar, þá sýnist betur eiga við, að hún hafi oröið í BorgarfirAi þegar 
þeir voru fluttir suður fcðgar, og sumir hafa sögu áþekka þcssari um þaö 
(bls. 323). Vísan gæti þá verið ort. — f annáls-ágripi síra Arngríms á Mel- 
stað (1613) er saga þessi hérumbil cins orðuð, en visan er hvorki þar né 
hjá Birni á Skarðsá, og ekki ncma í 52 svo vér höíum fundið. 

2) hnaut, Arngr.5 hraut, Ann. 



450 



Eg held þann ríða úr hlaðinu bezt, 
sem harmar engir svæfa; 
hamíngjan fylgir honum á hest, 
heldr í tauminn gæfu. 



P.ISKUPA SÖGUR. 




Stökk þáAri af baki og aptur í veg til mannflokksins, og voru 
þeir þá komnir á leið nokkrir að vitja hans, og sagðist Ari 
hafa gjört það til sýnis, en ei það sig lángað hafi frá föður 
sínum og bróður; var þá gengið til aftökustaðarins. 



'Mælt er, Ari liafi á föstudags morguninn, þann er var 
hinn sjöundi Novembris rnánaðar . . . beðið íngibjörgu, konu 
Marteins biskups, að láta sig fá hreina skyrtu, en hún hafi 
synjað, og kallað, að hann hefði nú ei fyrir öðrum að skarta 



en moldinni. 



2 Á föstudaginn um sólar uppkomu var Ari fyrst út leiddur; 
þá hann gekk út úr prestastofunni, mælti hann : Jiéðan mun 
margur göfugur út gánga". það hefir þókzt rætast síðan. Og 
er hann gekk lengra fram , sagði hann : u Nauðugur gekk eg 
til þessa leiks, en þó skal eg nú viljugur út gánga, og vildi 
eg að kálfshjartað úr síra Sigurði bróður mínum væri komið 
í mig, en mitt hjarta í hann aptur '. J>á hann kom að högg- 
stokknum, sagði hann: ti Skal hér nú staðarnema, minn herra?'* 
u Já", sagði Christjan skrifari. — Ari mælti: w Svei þér, þinn 
prakkari, aldrei kallaði eg þig minn herra, heldur talaði eg til 
míns drottins 1 '. Sagt er, að honum hafi þá verið boðið líf, cf 
hann lofaði að hefna aldrei þessa, en því hafi hann eigi viljað 
lofa. Hann gekk til fyrirmannanna flestra, kvaddi þá og sagði: 
t4 gef mér til, Marteinn I" — £< gef mér til, Daði !" og við 
Jón llalTdórsson sagði hann, því þeir höfðu verið vinir: ^Eigi 
þenkti eg þú mundir sitja yflr höfuðsvörðum mínum". Jón 
kveðst þess nú eigi sjálfráður. 



1) Árbæk. Espól. IV, 70. 

2) Biskupa æflr síra Jóns Halldórssonar. 



•Tón biskup Arnson. 



BISKDPA SÖGUR. 



451 



12. 

Um hefndirnar eptir Jón biskup Arason 

og sonu hans 1 . 

það hefir fyrir satt haldið verið og svo sagt, að hustrúin 
þórunn, Jóns biskups Arasonar dóttir, hafi hel'nda leilað eptir 
föður sinn og bræður, og hafi hún keypt af úíróðrarmönnum 
norðlenzkum að gjöra upphlaup, og drepa XIV danska menn á 
Dessastöðum. 

það er og mælt, að hún þórunn sjálf hafi riðið um vetr- 
inn síðla suður, og setið uppyfir sjálf á nieðan þrælar tveir 
nudduðu eður söguðu höfuðið afChristjáni skrifara, með hland- 
kjaralds eðnr kopps botni, honum til svívirðíngar. — En heyrzt 
hefir, að Daði úr Snóksdal hafi eptir viðskipti og skilnað þeirra 
biskups Jóns Arasonar orðið fyrir þúngum og illum sjúkleika, 
svo hold hans hefði rotnað og dottið í stykkjum af honum 
lifandi. Sumir segja, að ormar lifandi hafi lifnað og kviknað 
í hans lífi, og í þeim eymdum hafi hann útaf dáið. 

13. 

Um vígið á Meyjasæti (?) við Hofmannaflöt. 

2 Mælt er, að Jón biskup Arason á Hólum hafi hælt vígi 
á stöplinum fyrir ofan Hofmannallöt, á nióts við Draugaháls, 
Goðaskarð og þríhamra, næst Ármannsfelli fyrir ofan alþíng. 
f>ar er nóg hnefagrjót uppi ? en ei vatn, nema í leirflagi. 

14. 

Vottur um píslarvætti Jóns biskups Arasonar og sona hans. 

3 {>egar að biskupinn Magister Jón Vigfússon var vígður í 
Skálholti af Magister Drynjólfi (1674), þá gjörði hann ágæta 
veizlu, og var af trúverðugum sagt, að biskup Jón hefði borið 



i) grein þessi cr í ágripi síra Arns;ríms (1613). 

i) grcin þessi cr eptir Jón Ólafsson frá Grunnavik, í Addit. Bibl. Un. 
Uafn. Nr. 14, bls. 83. 

a) eptir Annál GisJa |»orkelssonar á Setbergij handriti í konúngs bóka- 
snfni Thott. Nr. 9G5 í Fol. (cptir Oddi á Fitjum Eiríkssyni?). 



452 



BISKÍJPA SÖOUR. 



J<5n biskup Arason. 



út Ijós í döggu og stormi, hver ei sloknuðu, til að votta þar- 
með um píslarvætti Jóns biskups Arasonar og hans sona, sem 
af teknir voru í Skálholti. Svo var undir skilið, að ef Ijósin 
sloknuðu eigi, þá hefði biskupinn og synir hans saklausir líf- 
látnir verið ? og þetta gjörðist í fyrskrifaðri veizlu. 

15. 

Um tiltektir konúngsmanna eptir siðaskiptin. 

1 Virti sálugi Assessor Árni (Magnússon) svo þetta allt 
fargan þeirra Bessastaðamanna (að taka jarðagóz undir sig eða 
konúng eptir siðaskiptin), sem þeir hafi viljað stunda að taka 
allan kjark og þrótt úr þeirri íslenzku nation, til að gjöra þá 
að þrælum hinnar dönskti þjóðar, og maktarlausa tii að hrinda 
þeirra þrældóms oki af hálsi sér . . . 

}>að studdi og hvað einna mest landsins ógæfn, að eptir 
reformationstímana voru duglausir eða duglillir biskupar til að 
standa uppá rétt hinna andlegu: Gizur, og þó enn heldur Gísli 
og Marteinn . . . Oddur og hans sonur Gísli máttu þá þegja. 
En fyrir norðan Olafur Ujaltason var og ei minni heigull í 
þvílíku, því séð hefi eg bréf hans . . . og segirþaríað: í( post- 
ularnir hafi ei átt eina jarðarþúfu". En sá merkilegi biskup 
Guðbrandur . . . útverkaði það, að vissar jarðir voru lagðar 
til stóisins. 

16. 

Um göfugt afsprengi Jóns biskups Arasonar. 

2 Jón biskup átti öll börn sín með Helgu Sigurðardóttur. og 
varð hann mjög kynsæll. Hann hafði dreymt það í Skálholti, 
skömmu fyrir andlát sitt, að hann legði glófa sinn á altarið í 
Skálholts kirkju og skildi þar eptir. |>að réði prestur nokkur 
skynsamur þannig, að fimm biskupar mundu frá honum koma, 
eptir fíngratöiunni, og eigi ólíkt allir í Skálholti; eru og frá 



/ r 

í) Jón Olafsson frá Grunnavík í orðabók sinni á Isl. og Latínu (Addit. 
Nr. 40 í Fol.) við orð. klaustur. 

2) Espól. Árb. IV, 73 cptir síra Jóni Halldórssyni í æfi Jóns biskups, 
sbr. Rask 52, bls. 97^114. 



1 



lón biskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 453 

honum komnir þar: Gísli Oddsson og meistari Brynjólfur í 
fjórða lið, meistari f>órður í sjötta lið og meistari Jón Árnason 
í ömta lið, en doktor Hannes í áttunda lið; en þrír biskupar á 
Hólum , assessor Árni og margir lögmenn og annað stór- 
menni. 



*Margir herrar og höfðíngjar þessa lands hafa komið af 
Jóni biskupi Arasyni og hans afsprengi síðan, sérdeiiis biskupar 
þessa lands í Skálholti og á Hólum. 

Biskupinn herra Guðbrandur þorláksson, ásamt hans 
dóttursonur, biskup herra þorlákur Skúlason, voru komnir 
af Ballgrími Sveinbjarnarsyni, en bróðir Hallgrims, Sigurður, 
var i'aðir IJeJgu, kvinnu Jóns bískups. 

Biskupinn herra Oddur Einarsson í Skálholti var skyldur 
Jóni biskupi Arasyni; hann var kominn af ábóta Einari ísleifs- 
syni, en Jón biskup af systur Einars ábóta, þóru lsldfsdóttur. 
Herra Gísli biskup, sonur herra Odds, var kominn af syni 
biskups Jóns, sfra Birni. Biskupinn Mag. Brynjólfur Sveins- 
son af Ara lögmanni, syni Jóns biskups. llerra Gísli J>or- 
láksson, biskup á Hólum, og Mag. þórður J>orláksson, 
biskup í Skálholti, þeir eru komnir af Helgu Jónsdóttur, sem 
var dóttir biskups Jóns, hver eð eignaðist Eyjólf bónda Einars- 
son í Dal. Af sömu Helgu Jónsdóttur var og kominn Mag. 
Jón Vigfússon, biskup á Hólum. — Biskupinn Mag. Björn 
þorleifsson er kominn af síra Magnúsi á Grenjaðarstað, syni 
Jóns biskups Arasonar. 

Húsfrúr margra þessara biskupa cru og komnar af biskup 
Jóni og hans niðjum, og margt annað göfugt fólk hér á landi, 
sem og lögmenn þessa lands: herra Gísii Hákonarson, herra 
Árni Oddsson, herra Magnús Björnsson, og hans dóttursonur 
herra Magnús Jónsson, og margir fleiri. 



eptir handritinu í Rasks safni Nr. 52 í 4to, bls. 112—113. 



454 BISKDPA SÖGUK. Jóii Wsfcup Arason- 

^þessir feögar (biskup Jón, sírá Björn og Ari) vora 
merkilegir menn í mörgum greinum, og í öllum manndómlegnm 
háltum vel á sig komnir; er og margt afburðar fólk og göfugt 
hér á landi af þeim komið, bæði karla og kvenna. Biskup Jón 
hefir og verið hér hið bezta skáld á hans dögum. Ilann orti 
þann merkilega kveðlíng, er hann nefndi Píslargrát, um 
pínuna drottins vors Jesu Christi, og er það kvæði eptir 
ritníngunni rétt ómeingað, án allrar hjátrúar, er þeir segja 
biskup Jón haíi kveðið skamt fyrir sinn danða; item hefir hann 
kveðið það kvæði, er menn kalla Davíðsdikt, er í þeirri 
prentuðu vísnabók stendur; hann hefir og ort margar aðrar 
vísur, og er þetta ein, er hann mælti fram einn vetur, er menn 
komu til hans, og hann þóttist þá ei mjöð eður munngát hafa 
fyrir hendi, aí> veita sínum gestum: 

Til hefTeg tafl með spilum, 
tölur, sem leggi og völur, 
skák með sköfnum hrókum 
skjólt, og kolru hornótta; 
hörpu heldur snarpa 
hresta með girnis neistum, 
phón með fögrum sóni 
fengið til Jykla með strengjum. 

Ari hans son var höfðíngi mikill og mjög vitur maður til lög- 
máls Q ; hann átti Halldóru, dóttur J>orleifs Grímssonar áMöðru- 
völlum ; þau áttu tvær dætur, lielgu og J>óru. þóra giptist 
Jóni Sigurðssyni í Kristsnesi 3 , norður í Eyjafirði; ílelga Páli 
Jónssyni á Reykhólum, sýslumanni yfir Isafjarðar sýslu. þeirra 
börn : Pétur Pálsson að Staðarhóli, hans son Bjarni Pétursson; 



1) þcssi grein er með hcndi Árna Magnússonar í Nr. 236 í 'lto í safni 
hans, bls. 1 19 — I22j hann kallar hana Jnlcrpoleraðar rclationes' 1 (sst. 
123—121) og eru ann/ilar lijörns a Skarðsá undirstaða lil hennar (Ann. 
Björns I, 17(3—178), svo hún cr tekin nær orðrélt cptir Birni. 

2) þannig leiðrétt, sbr. Ann. Björns í atligr. j lögmanns, 23öj lögmanns 
kosinn, Ann. Björns í textanum. 

3) þannig 236 og Ann. Björns, en er þó líklcga rángt. í ættarlölubökum 
stendur (sbr. bls. 365) að bóndi J:>6ru hafi heitið Sigurður J)órðarson, aðrir 
segja Sigurður |>orbergsson Bessasonar). J>oibcrgur Béssason var sýslu- 
maður í Eyjaíirði 1518 - 1556) en sonur þeirra Jón í Kristnesi. 



Ján bisltup Arason. 



BISKUPA SÖGUR. 



455 



Elen Pálsdóttir átti Björn Benediktsson , þeirra son Magnús 
Björnsson lögmaðiir, en dœtur Sigríður og Guðrún. Ragneiður 
Pálsdóttir átti fyrst Gizur þorláksson, þeirra synir Jón og Magnús. 
Síðan giptist hún aptur síra Sveini Símonarsyni að Holti í 
Önundarfirði á Vestfjörðum ; þeirra synir síra Gizur á Álfta- 
mýri og Magister Brynjólfur Svcinsson, biskup í Skálholti. 
Fleiri syni og dœtur álti biskup Jón, sem göfugt fólk er 
útaf komið. 

Síra Björn var og mannval mikið, hann átti mörg börn 
eptir og voru þau úng. þeirra móðir var Steinunn, dóttir Jóns 
bónda frá Svalbarði, Magnússonar, þorkels sonar prcsts, Gnð- 
bjartssonar. Steinunn var kvennval mikið. feirra synir Jón, 
Magnús, Teitur, Árni og Bjarni; dætur Ragneiður 1 , llalldóra. 



V. 

H 

SAMTÍDA SKÝRSLUR OG FRÁSAGNIR 

\m ATHAFNIR JÓNS BISKUPS ARASONAR OG SONA HANS. 



1. Bríif frá sonum Jóns biskups, síra Birni og Ara, tii 
kansellera konúngsins Jóhanns Frijs, um framferðir mót- 
stöðumanna þeirra, Marte.in.s biskups og annara. Hólum á 
Laurentiusmessu 10. August 1 550* 2 . 

Náð og friður Jesu Christi sé með yður, herra Johann 
Frijs, míns náðugasta herra kóngsins Canziler. 



1) þann. leiðr., og svo hnfa Annál. Njó'rns (I, 178), sbr.bls.3G6j nafnið 
sannast og á þvi, að liona Jóns á Svalbaröi hét Ragneiður (Ragn- 
elður á rauðum sokkum)j Ragnhildur, 236 5 fcóra, b. v. 236, og cr drcgið 
ut aptur. j 'i ^ '. r ' -* 1 ; ' * " . K 

2) cptir handrítínu í safni Árna Magnússonar, Nr. 234 í 4to, bls. 495— 
498; sbr. Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. II, 739—742 (með latinskri 
útleggíngu). 



U. B. 



30 



456 



RISKUPA SÖGUR. 



Jrtn biskup Arason. 



Við viljuui yður vitanligt gjöra þá stóru tvídrægni og óvilja, 
sern bér heflr verið nú í íslandi, bvernig það kemur til, og 
það sem sannleikur skal með fundinn verða. 

í fyrslu höfum við með verið, þá fángaður var Marteinn 
Einarsson eptir dómi, fyrir sínar stóru ódygðir, sem hann gjörði 
hér í landið. 

Fyrst hljóp þessi Marteinn úr landinu með fölskum bréfum, 
sem hann lét skrifa uppá XXIV kennimenn, að hann væri kjör- 
inn að vera biskup í Skálholti, og þeir sem hann kjöru voru 
ekki meir en vj eða viij prestmenn, öllu Iandinu í móti og 
svo kóngsins rélti. Hér ofan á lét hann taka vort góz, og vildi 
forráða okkarn föður biskup Jón , og lét hann og alla hans 
dóma og gjörnínga ónýta gjöra. Hér til gaf hann Lafranz 
Múla penínga, að hann skyldi styrkja hann til svoddan vondra 
gjörnínga. " - ; ^ : ; ' ■'■■■' 

llem hefir sá hinn sami Lafrans Múli farið með órétti og 
lygum úr landinu, og inn aptur í landiö, og látið mikið órétt- 
ferðugt góz og penínga eptir í landinu, eptir þyí sem dómur 
hefir áður á hann fallið á álþítigi. Eg trúi að hann hefði 
alldrei með líflnu komizt af landinu, hefði hann ekki notib vors 
náðuga herra Christians Fridriehssonar. Svo og eru héðan 
hlaupnir nokkrir óærlegir menn með skipum af landinu, sem í 
íyrstu nefnist Pétur Einarsson, Brynjólfur Jónsson, Gunnlaugtir 
Árnason múnkur, Ólafur lljaltason. þessir allir hafa fyrir sín 
vond orð, þjófuað og guðlastan, hlaupið út af landinu. 

Nú höfurn við skrifað yður réttan sannleika hér af, svo 
sem við viljurn andsvara fyrir guði og mönnum; ogekki mundu 
þessir menn svo mörg köngsbréf inn flytja í landið frá voruni 
náðugasta herra kónginum, ef þér þekktuð þessa menn svo 
sem vér Isienzkir þekkjum þá; og vildu þér svo vel gjöra og 
senda híngað elnn mann, sem trur og forstandigur væri, sem 
með sannleika mætti undirvísa náðugasta herra kónginum og 
yður, hver falskleiki og óréttur að hér gengur í landinu, og 
nú allra mest, síðan Lafrans Múli skyldi fóveti vera, þvíað sá 
hinn sami Lassi Múli gjörir öngvan reikníngskap af mörgum 
eignum og gózum kóngsins, sem hér hafa kóngínum dæmdar 
verið, og margar þúngar sakir standa hér og hafa lánga tíma 



Jón blsluip Arnson. 



WSKOPA SÖGUR 



457 



staðið ódæmdar, og sá hinn sami Lafrans Múli tekur þar fyrir 
Jóachimsdaii uppá sína æru og trú, þar sem kóngurinn og þér 
lítið af vitið. 

J>ar fyrir biðjum vér yður fyrir guðs skyld, að kóngurinn 
og þér trúið ekki þessara manna dárlegum lygum, því þér 
finnið sannindin, sem vér segjum yður uppá okkar trú og æru, 
að biskupinn Jón, okkar faðir, og við viljum vera trúir og 
hollir þénarar náðugasta herra kóng Christjans Fridrichs sonar 
og svo hans únga syni 1 Friderich styrkja til náðugs herra, svo 
að vér mætlum hafa náð og frið, og svo viljum vér halda 
christilega trú og það helga evangelion, svo sem það hefir 
alla vega í Islandi prédikað verið síðan að sá náöugasti herra 
kóngurinn þar af skrifaði og skipaði. 

Item biðjum vér yður fyrir guðs skuld, að vér mættum 
íá eitt opið kóngsbréf svo hljóðanda, að lögmaðurinn og lands- 
höfðíngjarnir ineð öllum almúganum hér í landið- mælti sá 
biskup vera , að kjörinn yrði af öllu landsfólki, andlegum og 
veraldlegum, á alþíngi, og sverja þar kónginum trúan eið fyrir 
hans fóvita, og mættum með og eptir Norges lög ríki og rétti 
haldnir verða. J>ar fyrir viljum við borgun setja, að þetta bréf 
skal leyst verða með peníngum svo að yður skal það gleðja, 
og lúkast í hendur yðrum umboðsmanni, sem það bréfber og 
færir, og gjarnan viljum vér gjöra yðarn vilja, það þér viljeð 
okkurtil skrifa, og til hjálpar vera 3 , og öllum öðrum landhlaup- 
urum, sem fyrir yður hafa komið héðan af landinu, sem okkrum 
föður og oss eru mótfallnir. 

En guð geíi oss öllum christilegum að vera. 

Og að þér vilduð oss tiiskrifa eitt rétt andsvar með þeim 
hinum sama, sem yður þelta bréf færir, sem oss mætti til 
bjálpar og bata koma, sem við biðjum. 

Og til meiri vitnisburðar og sannleika hér um set eg 
Björn prestur Jónsson og Ari Jónsson okkar innsigli með biskups 
Jóns innsigli fyrir þetta bréf. 

Gjört með góðra ærlegra manna ráði á Oólum í Hjaltadal 
í íslandi, in die Laurentii anno 1550. 



1 — 3) a þcssum stöðum er án eía nokkud aíbakað eða úr fallid. 

30* 



458 



mSIUJPA SÖGUR 



.Tón biðkiip Arason. 



2. Dómur tólf manna ; samþykktur af Ormi lögmanbi 
Sturlusyni og Krisljáni skrifnra, umboðsmanni konúngs, að 
Jón biskup Arason og synir hans Björn og Ari sé rétti- 
lega fángaðir, og skuli mál þeirra gánga til næsta Oxarár- 
þíngs. Snóksdal fimtudaginn næsta fyrir Símons messu 
23. Oktobr. 1550 1 . 

Öllum þeira góðum mönnum, sem þetta bréf sjá eður 
heyra, sendum vær: þorleifur Einarsson, Oddur Tumásson, Guð- 
mundur Gíslason, Jón Grímsson, svarnir lögréttumenn, Brandur 
Emarsson, Steinþór Finnsson, Erlendur Jónsson, Jón Ólafsson, 
Egill .Tónsson, lllugi Sveinsson, þorvaldur Einarsson, f>orsleinn 
Oddsson, kveöju guðs og vora. 

Kunnugt gjörandi, að þá liðið var frá bíngaðburði vors 
herra Jesu Ghristi m. d. I. ár, vorum vér í dóm nefndir í Snóks- 
dal í Breiðafjarðardölum, á fimtudaginn næstan fyrir Símons- 
messu, af Ormi Sturlasyni, lögmanni norðan og veslan á ls- 
landi, sömuleiðis kóngsins umboðsmanni í þórness þíngi, til 
að skoða og rannsaka og fulinaðar dóms alkvæði á að leggja 
um þá menn, sem Daði bóndi Guðmundsson hafði til fánga 
tekið eptir kóngsins náðarbréfi og skipan, sem var biskup Jón 
Arason og hans synir Björn og Ari. 

í fyrstu grein kom þar fram fyrir oss, áðurgreinda dóms- 
menn , tvö kóngsins náðarbréf með heilum og ósköddum hans 
náðar innsiglum áþrykktum, er svo hljóðandi voru, að náðug- 
asti herra kóngurinn lýsti þessa menn útlæga og friðlausa fyrir 
öllum sínum trúlegum þénurum. 

Sömuleiðis kom þar og frarn kóngsins náðarbréfmeð hans 
náðar áþrykktu innsigli, og svo hljóðandi var, að hans náð og 
herradómur og kóngleg iMajestat tilskipaði Daða bónda Guð- 
mundssyni, undir sína hlýðni, að hann skyldi fánga fyrgreinda 
menn, livar bann kynni þeim að ná. 

í annari grein beiddist bóndinn Dnði þar dóms á, hvað 
hann skyldi af þessum áðurgreindum mönnum nú gjöra, 



i) cptir ar.skript mcð hcndi Arna Magnússonar í handritinu Nr. 236 
í 4to í safni hans, bls. .316— 352; í Finn. Joh. Hist. Ecci. Island. II, 
742 — 745 (með lalínskri útlcggíngu). 




MSKUPA SÖGClt. 



459 



eður |hverjum] í hendur fá til varðveizlu eður forsjónar til 
næsta öxarár þípga, 

Uér rneð vœndust þessir mcnn bréfum og kvittunum, að 
þeir sögðust fyrir sér hafa, út af kónglegu valdi útgeíin. 

Hér með buðu þeir sig og appelleruöu sín mál til al- 
þíngis, sakir þeirra kóngsins náðarbréfa, sem þeir þóttust fyrir 
sér hafa útaf kónglegu valdi. 

I>ví, að beilagS anda náð tillkallaðri og að svo prófuðu og 
fyrlr oss komnu, dæmdum vér fyrnefndir dómsmenn, með fullu 
dóms atkvæði, biskup Jón og hans syni Björn og Ara rétti- 
lega fángaða hafa verið eptir kóngsins bréfi og alþíngis dómi. 

Sömuleiðis þá dæmdum vér Daða Guðmundsson og hans 
meðfylgjara saklausa vera kóngdómsins vegna, og eptir kóngs- 
ins skipan og boði gjört hafa verið. 

liér með dæmdum vér Daða Guðmundsson við skildan 
með öllu við þessa menn héðan af. En Christjan, kóngsins 
umboðsmann, skyldugan við þeim að taka, og þá vel að varð- 

• • 

veita til næsta Oxarár þíngs , mcð styrk og trúlegum tillögum 
beggja lögmanna, Orms Sturlasonar og Erlends þorvarðssonar. 
I>ar með leizt oss og virtist dómkirkjan í Skálholti og hcnnar 
formann, herra Martein Einarsson, skyldugan til að styrkja, svo 
að optnefndir menn verði vel bívaraðir til næsta öxarár þíngs, 
utan kóngsins boð annað fyr til komi. 

Hér með dæmdum vér öll þeirra bréf og skilríki skyldug 
að koma til alþíngis að sumri, með þeirra forsvarsmönnum, 
og þá mcga eptir þeim skrifa opinberlcga, eptir sínum vilja, 
svo hvað annað þeirra próf og skilríki, sem þeim má til gagns 
og batu koma. 

En um þá menn, er til þess vildu sig hafa að veita nokk- 
urn hernað eður ólöglegar áreiðir út af INorðlendínga fjórðúngi 
híngað í stiktið, og í móti landsins lögum, og kóngsins vilja 
og hans náðar bréfum og kónganna réttarbótum: þá dæmdum 
vér þá alla landráðamenn , eptir því sem lögmálið útvísar, og 
laganna réttarbætur innihalda. 

Samþykkti þenna vorn dóm áðurgreindur Örmur lögmann 
og Christjan skrifari, kóngsins umboðsmann, og settu sín iun- 
sigli með vorum fyrgreindra manua innsiglum fyrir þetta dóms- 
bréf, hvert að skrifað var í sama stað, ári og degi sem fyr 
scgir. 



L 




460 



BISKUPA SÖGUK. 



Jón bisUnp Arason. 



3. Yfiklýsíng Obms Stuklusonar lögmanns, um framferðir 
Daða bónda Guðmundssonar á Sauðafelli, þegar Jón 
biskup Arason og synir hans, síra Björn og Ari, voru 
til fánga teknir. (1550) 1 . 

|>að meðkennunst eg Ormur Stullason, lögmann norðan og 
vestan á Islandi, sömuleiðis kóngs umboðsmann í þórness 
þíngi, að eg talaði svoddan orðum uppá míns náðuga herra 
kóngsins Majestatis vegna, og eptir minni skyldu, og þeim 
eiði, er eg hafði svarið mínum guði og herra kóngi: að eg 
skyldi halda og gjöra hverjum manni lög og rétt eptir minni 
skynsemi og beztu rnanna ráði og tillögu, sem að eg óverð- 
ugur lögsögu yfir hefði, og sín mál fyrir mér kœrði, hvað biskup 
Jón Arason, Björn og Ari, það fyrir mér kærðu og klöguðu, 
að Daði bóndi Guðmundsson hefði sig með ofurríki innsett í 
kirkjunnar vald, svo að þeir næði ekki lögum og rétti yflr hann 
komið (!) fyrir hans ofríki né óhlýðni, og fyrir það misti kirkjur 
og kóngurinn síns réttar. 

Ilér með lýstu þeir, að minn herra kóngurinn ætti alla 
hans hálfa penínga, en kirkja bálfa, fyrir þær opinberlegar 
sakir og brot, sem þeir sögðu að hann þar til hefði, og sá 
dómur dandumanna útvísar, sem hann sagðist hafa látið gánga 
í Uvamrni í Hvammssveit 2 , hvað þeir sögðu að hann vildi hann 
ekki halda, heldur sig enn nú upptakandi, og niður þrykkjandi 
kóngsins rétti og kirkjunnar, viljandi sig svo undan lögum og 
rétti skjótande sér (l). J>ví sögðu þeir biskup Jón, Ari og 
Björn mig áðurnefndan Orm þar til skylda og krefja uppá kóng- 
dómsins vegna, að láta hér lög og rétt á gánga, og setja þar 
þíng til, dag og stað á Sauöafelli í Breiðafjarðardölum, en þeir 
þá lofuðu rneð hönd og munn á Helgafelli, að þeir skyldu til 



1) eptir afskript Jdns Olafssonar frá Grunnavík, í skjalasafni, sem hann 
kallar u Hisloria Lutheranismi in Islandia ,> , handrit í Jto, bls. 114 — ilö; 
sú afskript var eptir lausu blaði, með bendi síra Torí'a Jónssonar í Gaul- 
verjabæ Skjal þetta cr prentað í latínskii útleggíng í l'inn. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 712 not. a., en Islenzkan er prentuð hér í fyrsla sinn. 

*) Hvammsdómur Jdns biskups, manud. næstan eptir Mikaclsmessu 
(= 1. Oktbr.) 1518 er snúinn a Latínu og prentaður í Finn. Joh. Hist, 
Eccl. Isl. II, 670, not. b. 



.Fón bisknp Arason. 



BISKUPA SÖGUR. 



461 



Sauðafells koma, þá eg þar þíng stefndi, og lögum fyrir sig 
svara, og þeim er þá vildi með lögum sækja. 

Eþlir lofun, bón og kröfu, þá lét eg upp skera boð og þíng 
stefna á Sauðaielli, og skyldi þar þá hvorutveggi koma ineð 
sitt próf og skjal, sem þeim og þeirra málum mætti til bata 
koma. 

En þá þeir og eg komum þar í nefndan stað og dag, en 
eg vildi þar þá þíng, Jög og rétt gjört hafa með fromustu 
manna ráði, híýddist mér það þá ekki lög og rétt að gjöra, því 
áðurnefndur Daði Guðmundsson afsagði það í allan máta, að 
eg skyldi þar þíng setja þann dag, og eptir þessi hans orð 
töluð gekk biskupinn lil mín, og sagðist leggja lög og dóm 
í'vrir sig og sína menn , og lýsti sig undir kóngsins náð og 
frið; síðan bað hann mig að gefa sér og sínum mönnum grið 
og frið uppá míns herra kóngsins vegna, inn til þess að lög 
gengi á þeirra mál, hvað eg þá svo gjörði, og svoddan orðum 
talandi, að eg sagðist lýsa hann, biskupinn, og hans menn 
undir rni'ns herra kóngsins frið og grið, eptir því fremsta eg 
mætti það með lögum gjöra. 

Uér með fyrirbauð eg öllum mönnum að vekja þar víg 
eður vandræði, hvað Daði Guðmundsson vildi það ekki líða, 
heldur skipaði mér burt frá kirkjudyrunum, þar eg vildi hafa 
stillt hans reiði, gángaridi með sínum hermanna fíokki að kirkj- 
unni, þar biskup Jón, Björn og Ari, með sínum mönnum voru, 
sér til náðar og friðar, sömuleiðis til griða, talaði þá svo og 
skipaði Daði Gvendsson sínum mönnum, að þeir skyldu slá, 
drepa, skjóta optnefnda menn, biskup Jón Arason og Djörn og 
Ara, og svo þeirra menn, og strax eptir þessi orð sló hann, 
og svo hans menn, hjuggu, skemdu og skntu optnefnda menn, 
svo svívirðilega brjótandi á þeim kirkjunnar frið og náðugasla 
herra kóngsins grið, í móti landsins lögum og rétti, þar þau 
svo segja, að hver hann kemst á kirkjunnar náðir, og leggur 
Iög og dóm fyrir sig, skal friðhelgur vera undir dóm. 

En hann mátti þá til fánga taka eptir náðugasta herra 
kóngsins bréfi án slags, þvi svo stóð í náöugasta herra kóngsins 
bréíi , að hans náð skipar að fánga hann , en hvorki slá né 
drepa, og eptir þetta iét Daði Gvendsson meðtaka það þeim 
til heyrði. 

Og hér eptir vil eg sverja. 



462 



BISKOTA BÖGÐB. 



Jón bísíuip Arnson- 



4. Skýksla tjm, hvað Chkistjan skrifari talaði og færði 
til saka móti þeini feðgum , Jóni biskupi Arasyni og 
sonum hans, síra Birni og Ara lögmanni, daginn áður 
en þeir voru líflátnir í Skálholti, einnig um dauða og 
greptran þeirra feðga. (6. og 7. Novembr. 1 550) 

Anno 1550 þá talaði Christjan umboðsmaður á Bessa- 
stöðum þessi orð ? öllu fólki áheyrandi í Skálholti, fimtudaginn 
fyrir Marteinsmessu 2 . 

J>ér dánumenn allir saman, sem hér eruð saman komnir, 
yður gjöri eg vinsamlega kunnugt vegna kóngsins Majestat, að 
eg er ekki hér kominn til nokkurs manns skaða eða fordjörf- 
unar í nokkurn máta, heldur til hjálpar, að hver mætti öðlast 
það sem lögin og réttindin útvíaa og krefja, þar fyrir girnist 
eg af yður öllum, bæði leikum og lærðum, sem hér nú eruð, 
að þér kóngsins majestatis vegna vilib unna mér hljóðs til 
nokkra orða, sem eg hefi hér að segja, og dánumenn vilja 
taka þar skilníng af, og gefa þau enu beztu andsvör, sem guð 
geíur náðina til, svo að allt mætti komast til eins gó?>s enda 
og friðar, og að það vald, sú makt og týrannaskapur, sem hér 
til hafa lánga tíma iðkað verið of mjög af landsins innbyggj- 
urum, af biskupiJóni og hans sonum, svo það mætti hér eptir 
afleegjast og mínkast, og að guðs heilaga orð og evangelium 
mætli hafa hér eptir sinn rétta framgáng, eptir því sem kóngs- 
ins Majestat og vors náðugasta Berra recess og ordinantian 
inniheldur. 

1. Svo vitið þér dánumenn flestir allir, að það kónglegrar 
Majestatis bréf, sem lesið var yfir biskup Jóni á alþíngi, anno 
J548, hvert eð sama bréfhér enn nú er sýnilegt og hljóðandi, 
að biskup Jón skyldi sjálfur persónulega finna hans náð, hvað 
hann ekki gjörði, heldur var hann hans náðar bréfi óhlýðinn, 
og vildi ekki finna hann, þó þann sama tíð hans náðar friðlegt, 



1) eptir handriti frá 1050 eða hérumbil, sem nú er í safui Árna Magnús- 
sonar Nr. 236 / 4to, bls. 103—175. Tölum við greinarnar er hér bætt 
við. 

2) þ. e. 6. Novbr, 1550, dagitin áður en þeir feðgar, Jdn biskup og 
synir hans, voru af teknir. 



Jón biakun Aroson. 



BISKUPA SÖGDK* 



463 



frjálst og náðarlegt leiðisbréP, að hann skyldi hafa komið frí 
og frjáls fram og aptur til síns stóls óhindraður, hann og hans 
fylgjarar. 

% Svo eð sama, kærir vinir, vitið þér og vel, að það 
kónglegrar Majestatis bréf, sem var lesið yíir biskup Jóni á 
alþíngi anno4í), hvert eð sama bréf hér enn nú er, og hljóðar, 
að kóngleg Majestat, vor náðugasti herra, gjörir biskup Jón 
friðlausan og útlægan, og alla friðlausa með biskup Jóni, sem 
honum eptir þenna dag hjálplegir eður meðfylgjandi eru í 
nokkurn máta, hvað eg trúi að margur fátækur maður hafi sett 
sig í móti þeirra kóngi og herra, fyrir ekki annað, en biskup 
Jón hefir lofað þeim það hann aldrei kunni að halda, og hefir 
fært svo margan fátækan mann í stóran skaða þar með, utan 
að kóngsins Majestat viii þá náða. 

3. Sömuleiðis, þér dánumenn, á þessu árinu, sem nú yfir 
oss er, anno l, sendi hann ogsvo hans náðarbréf hér í Jandið, 
hvert bréf hér ogsvo nú er, ef þess þörf gjörist, er svo hljóðar, 
að Daði Guðmundsson með síria vini og kónglegrar Majestatis 
trúa þénara tilstyrk skyldi grípa og fánga fyrnefndan biskup 
Jón og hans syni, og svo bívara þá, að þeir framar meir engan 
skaða gjöri eður fordjarfan í nokkurn máta. 

4. Svo og, kærir vinir, er yður öllum kunnugt, hversu að 
biskup Jón og hans synir hafa með ofurvaldi áfallið þann góða 
mann, herra Martein líinarsson, útvalinn biskup til Skálholts, á 
sínum eigin garði, og með váldi burtfært hann með sér, í móti 
sjálfs hans vilja, og haldið hann fángaðan ti daga miður en eitt 
ár, frá hans bífalníngu og embætti, sem konúngleg Majestat 
hafði honum bífalað og til trúað, hvað eg fyrir mig og minn 
part kann ekki annað til að segja, en vera drottins svik eptir 
þessum landslögum, fyrir utan allt aunað, sem þeir hafa tekið 
og rænt frá honum, bæði hesta og annað, í móti öllum rétti 
og skjalJegheitum. 

5. Og framar meir gjöri eg sérhverjum viturlegt, að 
þeir um hugsi, hvernig að biskup Jón og hans synir hafa 
haldið og enn nú halda kónglegrar Majestatis réttindi, bæði 
skatta og tíundir og skiptolki hjá sér, hartnær nú svosem í 



i) vantar við: u væri honutn vcitt ,, , eða þvílikt, þó eyðulaust. 



464 



BLSKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arason. 



þrjú ár í kríng, bæði af Ilúnavatns þíngs sýslu og Eyjafjarðar 
sýslu, Skagafjarðar sýslu, Norðsýslu og Flatey, sem vel er upp 
skrifað hvernig það hefir farið ár optir ár, og ei heldur kóng- 
legrar Majestatis fóeti Lafrans iVIule rnátti nú í surnar engan 
máta byggja þessar sýslur fyrir þeim , eður uokkru öðru að 
ráöstíjfa kónglegrar Majestatis vegna, og dramba og segja, að 
þeir hafi ekki með neinn danskan kóng að gjöra, hvert að eg 
ekki réttara veit fyrir guði, en að það reiknist níðíngsverk eð 
mesta, að ráða svo land og þegna undan þeirra réttum herra 
og kóngi. 

b\ Svo er og mörgum dánumönnurn viturlegt, hvernig að 
þeir biskup Jón og hans synir hafl skikkað sér í móti þessum 
landsins innfæddum börnum, sem hafa til kostað og vogað 
sjálfum sér yíir sjó og salt vatn, að sigla fyrir vorn náðugasta 
herra fyrir sín rétt erendi, og margir af þeim hafa fengið fyrir 
sína lánga reisu og ómak kónglegrar IVIajestatis bréf, sumir 
uppá klaustur, en sumir uppá kóngsins beneficia, hver enu sömu 
kóngiegrar Majestalis bréf ekki máttu lengur duga eður haldast 
við magt í nokkurn máta, en svo snart, sem þau komu hér í 
landið, hefir biskup Jón og hans synir hafa gjört kóngsins bréf 
ónýt og óhaldanda, og margur fátækur maður helir haft sína 
lánga reisu fyrir ekkert og forgefins. 

7. Og sömulciðis heíir biskup Jón og hans synir tekið 
undir sig kónglegrar Majestatis bífalníngar, klausturjarðir og 
önnur konúngleg beneficia, sérdeilis Bjarnanes, Odda stað, 
ÍJóla og svo Fjaröarhorn í Mrútaíirði, og sömuleiðis Fljótstúngu, 
sem þorsteinn þorsteinsson 1 braut af sér undir kónginn með 
sinni systur, er hann lá, með miklum öðrum kónglegrar Ma- 
jestatis réttindum, sem þeir ailtjafnt hafa undir sig dregið með 
rétt og órétt, svo að það er nú komið hartnær svo lángt, að 
hver maður sem helzt ríður eða ferðast í íslandi, og einn spyr 
annan að: Jiveráþá jörð þar liggur?" — JJiskup Jón, Biskup 
Jón! n — „Hver á þá jörð þar liggur?" — tt Ari Jónsson, Ari 
Jónsson!" — u Hver á þá jörð þar iiggur?" — 4t síra Björn 
Jónsson", — og ekki annað; haf(a) svo nær dregið allt hálft 
landið undir sig, bæði fyrir kirkju og kóngi, fyrir utan hvað 



i) rétt. fíórðarson. 



Jón biskup Arason. 



BISKVVA SÖQVU. 



465 



annað, sem þeir hafa plágað og þrykkt aðra landsins innbyggjara 
með rétt og órétt, svo að þeir eru orðnir ríkir, en margir fá- 
tækir þar í mót, og eru komnir á húsgáng bæði með bustrú 
og börn, svo að guð alrnáttugur má þeim myskun veita. Og 
margir skilvísir dánumenn vita vel í sannleika, bvernig að biskup 
Jón er kominn til biskupsdómsins, ef að þeir vilja og þora að 
segja bvernig þáö er. Svo og bvernig nú í sumar var við 
margan fátækan mann, bæði leikan og lærðan, að þeir neyðist 
til að fyrirláta bús og beimili, bustrú og börn, og sigla út af 
landinu , ekki fyrir annað en fyrir biskups Jóns og hans sona 
oíríki, og ekki þorðu að bíða hér í þeirra eigin móöurlandi, 
beldur urðu að sigla í önnur lönd, þeim til mikils skaða og 
fordjörfunar, sem bver dánumann kann vel að skilja, ckki fyrir 
annað en biskups Jóns og bans sona beitíngar og umsátur, 
svo sem þeir alltjal'nt [hafa] verið og ennú eru, ekkiannað: en 
það allt, sern kóngleg ftlajestat vildi hafa með frið , þar bafa 
biskup Jón og hans synir alltjafnt stundað aö vilja gjöra ófrið, 
sem opinbert er í einn og annan máta. þarfyrir er það ráð- 
legt hverjum manni, bœði leikum og lærðum, til að leggja eð 
bezta og inn(i)legasta, sem þeim mögulegt er, að svoddan 
týrannar og valdsmenn mœtti blífa straíl'aðir eptir lögum, sem 
svo ótilheyrilega skikka sér við ríka og fátæka, og engan óttast, 
hvorki kóng né kall , eða nokkurn yíirboðara, og hræðast 
hvorki guð né menn , sem opinbert er og augljóst. þar með 
ogsvo eru og bafa verið réttilegir mótstandarar guðs orða, svo 
að það kann aldrei aö fá sinn framgáng svo lengi sem þeir 
mega svo ráða og regera, hvað að er ekki að stríða í móti 
mönnum, heldur í mótí guði sjálfum, sem hver réttkristinn í 
sínum huga kann réttilega að hugsa. 

8. Framarmeir nú, síðan að biskup Jón og hans synir 
eru nú fángaðir og yfirkomnir eptir kónglegrar Majestatis bréli 
og bífalníng , þá er enn nú hver rnaður hræddur fyrir þeim, 
leikur og lærður, sem fyrir ijandanum í helvíti, helxt fyrir það, 
að þeir opinberlega með útþryktum orðum hafa sagt fyrirþeim 
i dánumanna náveru, að ef þeir verða lausir aptur, skuli þeir 
þar eptir vera og blífa nídublað verri, en þeir nokkurn tíma 
hafa verið úður, engum undanteknum , hvorki innlenzkum né 
útlenzkum; sem vel opiubert er nú í sumar, að biskup Jón með 



466 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Ava&un. 



sínum sönum skrifaði mér til, að eg og allir kónglegrar Ma- 
jestatis þénarar, danskir menn, sem hér þenna vetur í landinu 
eptir eru, skyldu straffast eptir Korigs lögum, hvar sem biskup 
Jón eða bans synir kynnu þeim ná; svo og hefir hann lofað og 
tilsagt þeim Hamborgar kaupmönnum, að hann og hans synir 
skyldi svo leika og spila við þá Danska, að hér skyldi ekki einn 
finnast eptir lifandi að vori komanda, hvað það kostaði. 

Fyrir svoddan spo^k orð þá skyldi hann víst og hans 
synir vera útlægir og friðlausir menn, eptir kóngsins bréfs 
úrskurð, þá skulu þeir gjöra og brúka svo mikið þartil, að hver 
manu má segja þeim, að þeir séu kóngsins friölausir menn 
fyrir sér og öllum sínum, eí þeir vilja og þora að segja sinn 
saunleik, hvernig það er, svo sem nú þegar allt til reiðu má 
sjá, að margir landsins innbyggjarar, bæði fátækir og ríkir, eru 
svo kúgaðir og þrengdir af þeim , og sérdeilis lögmenn og 
nefndarmenn, sem tilsettir eru af kónglegri Majestat að hjálpa 
hverjum til laga og réttar, fátækum sem ríkum, svo að enginn 
af þeim þorir bíkendur að vera sannleikans, eður satt að segja, 
fyrir þeirn og þeirra lýranní, sem þeir lángan tírna hér til 
dags brúkað og iðkað hafa. 

9. Sömuleiðis hafa þeir ogsvo sagt, að þau kóngl. Majest. 
bréf, sem híngað sendast í landið með Hans náðar befalníngs- 
mönnum, eru ékki kðngsins bréf samt, þó að hans náðar 
nafn og hann undirskrifaður er, heldur segja þeir þau að vera 
lygibréf, og þá stráka og landhlaupara, sem þau færir bíngað í 
landið, ekki fyrir annað, en þeir viija þar með upp vekja og 
upp egna almúgann í móti sínum herra og kóngi, og til ens 
sízta þeim sjálfum og öllum landsins innbyggjurum til ens versta 
skaða og fordjörfunar. Svo og heíir biskup Jón sagt opin- 
berlega, að hann skal með sinna sona ráð og samþykki svo til 
sjá og ráðstafa, hvað það kosta vill, að Lafranz Múli, kónglegrar 
Majestatis fóvíti og hana skuli ekki báðir vera landstjórnarmenn 
í íslandi að vori komanda. 

10. Sömuleiðis hefir hann og sagt (vottar og vitnisburðir 
eru nógir, ef þörf gjörisí), að biskup Jón og herra Marteinn, 
villumaður, sem hann hann alUjafnt kallar. skuli ekki báðir 
vera biskupar í íslandi að vori komanda, hvað það kostar, 
hvort það er kónglegri Majestat með eða mót. 



Jnn biskup Arason. 



BISKPPA SÖGUR. 



467 



11. Svo og á föstudnginn 1 nú seinast sagði biskup Jón 
opinberlega fyrir öllum þeim, sem vildu hlýða og hjá voru, að 
hvað sem hann lofaði nú, í þessari sinni neyð, skyldi hann 
aldrei halda lengur, en til þess að hann yrði 'laus aptur, heldur 
skyldi hann það gríðarlega hefna, svo þar skyldi ekki öll veröld 
biðja fyrir. 

12. Og yður dánumenn er vel vitanlegt, að eg í Snóks- 
dal girntist dóms kóngsins Majestatis vegna uppá þessa kóngs- 
ins landráðamenn, fyrir sakir kóngsins réttinda, sem þeir hafa 
tekið undir sig bæði í einn máta og annan fyrir utan kóngsins 
bífalníng: þá fékk eg ekkert annað svur kóngsins vegna, að 
hver sem einn skaut frá sér og til alþíngis að vori komanda, 
hvað að mér þykir að kóngleg Majestat ské ekki rélt, að enginn 
vill eða þorír að segja rétt yfir slíkum kóngsins friðlausum 
mönnum, samt þó að kóngsins bréf skipi sjálft þá friðlausa að 
vera fyrir sér 3 og öllum sínum trúum þénurnm. 

13. En sá dórnur sem dæmdur var, að þeir skyldu vera 
í minni varðveizlu og geymslu til vors komanda, með lögmann- 
anna og biskups hjálp og styrk, þá er mér það ekki mögulegt 
að geyma eða bívara svoddan kóngsins Majestatis stórbrota- 
menn, og eg þarfyrir skyldi gleyma kóngleg Majestat, sem mér 
bífalað er að gjöra bæði í einn og í annan máta. Svo kann 
og hver fornumstigur maður vel að skilja, að ef biskup Jón 
og hans synir verða lausir aptur, þá nást þeir aldrei aptur 
mannslagalaust, hvert að má ske öllu landsfólkinu til fordjörf- 
unar, og sannlega fyrir minn part þá trúi eg, að ef biskup 
Jón og hans synir Hfa, þá verður hér aldrei friður í íslandi. 

þar fyrir girnist eg nú af yður öllum, kóngdómsins vegna, 
góð ráð og skjallegt samþykki, fyrst að hér næst ekki lögmál 
yfir þessum mönnum, hvernig að yður sýnist hér skuli fara 
með þá, svo að það mætti koma til góðs samþykkis, og lands- 
ins innbyggjurum til sannlegs friðar, og guðs heilaga orði til 
frambúðar og framgángs, guði til lofs og heiðurs og oss öllum 
saman til sáluhjálpar. 



i) » 31. Oktohcr 1550. 



468 



BISKUPA SÖOCR. 



Jón biskup Arnson. 



Kóngsins majestatis réttindi, sem hiskup Jón og hans synir 
hafa haldið undir sér ár cptir ár, sem hér segir og cptir fylgir : 

Item var biskup Jón skyldugur anno 41 af Skagafjarðar 
sýslu tvo menn til vers. 

Og enn varð hiskup Jón skyldugur anno 48 ísleifs Sig- 
urðssonar vegna átta skatta vaðmáls, sem hann tók af kirkj- 
unni og seldi þýz.kum. 

Og enn varð biskup Jón skyldugur af samri sýslu anno 49: 
þrjátigi skatta vaðmáls og þrjá dali* 

Item var Ari Jónsson skyldugur af Norður sýslu anno48: 
tvo og tuttugu skatta vaðmáls og einn hest, sem hans bréf 
hljóðar. 

Og enn bleif Ari skyldugur af Húnavatns þíng sýslu anno 
49: fjörutigi skatta vaðmáls og einn frjálsan rnann með öllum 

f ær um . [ í ji' ;S -Hís'^H-^f t^ji «5ííÍ 
Og sama ár bleif Ari skyldugur af Norður sýslu fjóra og 

tuitugu skalla vaðmáls, og einn hest, og afFlatey sex dali, sem 

hans bréf hljóðar. 

Og enn bleif Ari skyldugur íimm hundruð fyrir kóngsins 

þegn, er hann upp bar afSteini Gíslasyni fyrir Philippus þórðar- 

sonar deyð. 

Allt það eg gjöri í þessu vil eg vera bíkendur fyrir mínum 
náðugasta Herra kóngi. 

Bið eg j>orleif Einarsson, Jón Grímsson og Brand Einars- 
son, að fara með mér til biskups Jóns, og heyra hvað eg tala 
við hann. 



Síðan var hverjum þeirra fenginn prestur, og voru þjón- 
ustaðir og þar eptir burt leiddir, fyrstAri, þá síra Björn, síðast 
biskupinn, og spurðir, hverjar afsakanir þeir hefðu um enu 
stærstu greinir, þær sem fyr skrifaðar eru, hverjar þeim virtust 
eigi afl hafa eður af miklu ráði, utan fyrir sjálfra sinna vilja og 
þótta. Var þá skipað öllum mönnum að vaka og vera á bænum 
þá nótt; vakti sinn prestur hjá hverjum þeirra, þeir sem bezt 
voru til fallnir, og gengu með þeim um morguninn eptir til 
lífiáts þar austur af túninu; hafði síra Björn fastlega beidt um 
kirkjuleg; voru þeir um kveldið grafnir mitt að kórbaki, nærri 
kirkjunni, þó að óvilja Dauskra; veitti þeim yfirsaung síra 



«11 biskup Arason. BISKDPA SÖGUR. 469 

Eyjólfur Gn'msson með öðrum kennimönnum og klerkum, sem 
til staðarins voru heim komnir. 



5. Sakakgiptir, sem Christjan skrifari, kónglegrar Ma- 
jestatis umboðsmaðnr í þann tíma, klagaði uppá kóngsins 
vegna yflr þeim biskup Jóni Arasyni og hans sonum, síra 
Bírni og Ara, fyrir þeim dómi sem gekk um þeirra aftöku 
í Sk&lbolti anno M. D. L. 1 

h Sú hin fyrsta sök, að biskup Jón Arason vildi ekki koma 
fyrir kónginn, eptir hans skipun og kristilegu leiðisbréfi, sýnandi 
sig svo í sannri óhlýðni. 

2. Item annað ár þar eptir komandi var hann gjörður út- 
lægur og friðiaus aí' kónginum sjálfum. 

3. I>að þriðja árið skipaði kóngurinn að grípa Jón Arason, 
og hans syni Ara og síra Björn, hvar þeir næðist, svo hann 
neyddist ekki sjálfur til að senda útlenzkan her bíngað í 
landið, þann sem ómildur mundi verða fátækum landsins 

almúga. •: -^. V " r * 

4. Item að Ari og Björn, synir biskups Jóns, hefði. að 
forlagi föður síns, sókt herra Martein Einarsson á hans beimili, 
brotið hús, barið og slegið menn , og rænt peníngum og 
flutt hann sjálfan í burtu, og í fángelsi haldið meir en í xij 
mánuði , frá því embætti sem kóngurinn hafði honum tiltrúað 
og hann var rettilega til kominn. 

5. Item að þeir hefði baldið kóngsins sýslum, sköttum 
og skileyri fyrir norðan á landinu, hartnær í þrjú ár, segjaudi, 
að þeir hefði ekki með danskan kóng, hvað hann reiknaði 
níðíngsverk. 



i) þessi afskiipt af u Sakargiptum" Christjans skrifara er í fyrstu cptir 
dómabók Gísla Árnasonar á Illíöai enda frá 1621, í handriti í safni Arna 
Magnússoiiar Nr. 231 i lto. bls. 190— J92, og þareptir eru þær ritaðar 
með hendi Árna sjálfs í Nr. 236 í Ito, bls. 155 — 162. j)að sem gelið er 
um u dóm" i Skálholti yfir þcim feðgum, er án efa mishermt af þcim, sem 
hefir ritað þctta í fyrstu, því það er bersvnilega ckki annað en ágrip af 
ræðu Christjans skrifara, sem hér er næst á undnn. 



470 



RISKUPA SÖGUH. 



Jíin biskup Arnson, 



6. Item að þeir hefði ónýtt þau veitíngarbréf, sem kóngur- 
inn hafði með sínum bréfum skipað. 

7. Iteni undir sig dregið Fjarðarhorn í llrútafirði og FJjóts- 
túngu í Borgarfirði, sem þorsteinn þórðarson forbraut við kóng 
og kirkju, með öðrum eignum og aðtektum. 

8. Itnm að Jón Arason og hans synir lofuðu því Handborg- 
urum nú í sumar, að þeir skyldu svo handtera, að öngvir Danskir 
væri hér eptir að vori komanda. 

9. Item að þeir hafi sagt, að þau bréf, sem kóngurinn 
sendir híngað í landið, séu lygabréf, jafnvel þó hann seti sitt 
nafn héruppá með eiginlegri handskript. 

10. Að þeir væri ekki utan landhlauparar og skálkar, sem 
þau hefði híngað. 

11. Item að Jón Arason hafl sagt, að með tilsjá sona 
sinna skyldi Laurits Mule, kóngsins hirðstjóri, og hann, ekki 
vera báðir stjórnarmenn á íslandi að vori komanda, hvað sem 
kostaði. 

12. Item að nú í sumar urðu margir dugandi menn að 
rýma sitt föðurland, forláta konur og börn og allt sitt, og vera 
ókendir með ókendum þjóðum , sakir áður sagðra feðga 
ofbeldis. 

13. Item að enn nú, þar þeir eru í fángelsi, óttast þá 
svo hver maður, að enginn þorir fulla einurð við að hafa satt 
að segja, eða neitt um þá að dæma. 

14. Item sögðu þeir í dugandi manna hjáveru, að ef þeir 
kæmist úr þessu, þá skyldu þeir vera [tvislíkir verri 1 en fyrri, 
hvorki undanteknum útiendum né innlendum. 

15. Item sagði Jón Arason undir vitni, að bann og herra 
Marteinn (hvern bann kallar ætíð villumann) skyldu ekki vera 
báðir biskupar að vori komandi, einn fyrir norðan en annar 
fyrir sunnan, hvað sern kostaði, hvort sem það væri kóngi 
með eður á mót. 

16. ltem lýsti Jón Arason því nú á föstudaginn næstan 
fyrirfarandi fyrir öllum, að hverju sem hann lofaði nú í sinni 
neyð, það skyldi hann aldrei halda þá hann væri laus, og hann 



i) þannig leiorótt; „tiu slik vcriö", 234; u liu slik verre" 236 j í ræðu 
Christjáns skrifara stendur u nídublafl verri , ^ 



•Mn hiskup Arnson. 



HISKUPA SÖGUR. 



471 



skyldi þess harðlega hefna, þó aö öll veröldin vildi annars 
biðja. 

17. Item að þessir menn hefði með öllu kappi staðið á 
móti guðs heilaga orði, og dœmdri kirkjunnar orðubók, seljandi 
sig svo berlega 1 á móli guöi sjálfum, sem öllum velskiljandi 
mönnum er ljóst að vita. 

Síðan spurði umboðsmaðurinn , hvort nokkur kynni á 

móti að tala þessum hans framburði. En það gat eng- 

inn gjört, eður þar í móti haft. 

þessar fyrskrifaðar greinir eru skrifaðar eptir dómabók 
Gísla Árnasonar anno 1624. 



Nú nægir það ekki, að samansetja þvílíkan framburð og 
sakargiþtír uppá nokkurn mann, heldur heimtast þar til lögleg 
próf, ransak og löglegar bívísíngar, eptir guðs lögum og manna. 
'þær komu hér ekki neinar fram, og [vér] höfum aldrei heyrt, að 
neitt af öllu þessu haQ verið svarið eður satt gjört. þó voru 
fyrnefridir feðgar af teknir í Skálholti seint um haustið, fyrir 
þessar óbívísaðar sakargiptir, svo sem þeir væri sannir að 
öllu þessu. 

[En þvl er miður, að mart er meir en satt a . 



0. FUAMBUUÐUR Og lýsíng DaÐA BÓNDA GUÐMUNDSSONAR í 

Snóksdal, um viðskipti hans við Jón biskup Arason og 
sonu hans (ritað 1 548 — 1 554) a . 

Svofelldan framburð og lýsíng hefl eg Daði Guðmunds- 
son [að framsegja] um áreiðir og fjáraðtektir, sem þeir biskup 
Jón og hans syriir gjörðu mér í haust, þá þeir ríðu heim 

1) lciörcitíng Áma i 23(5 utanmals; Hcilaga, 231. 

2) þcssi klausa frá [cr bœði í 23 J og 236, og hcfir hún því annaðhvort 
staðið í dómabók Gísla Arnasonar, eöa sá hefir bætt hcnni við, scm hefir 
skrifað eptir dómabókinni. 

3) prcntað cptir afskript með hendi Áma Magnússonar, sem cr í handrili 
í safni hans Nr. 238 i 4to, bls. 323—3525 til eru ekki allfáar aðrar af- 
skriptir hcr og hvar í handritum, SVOSOm í handriti i Stokkhólmi, Island. 
chart. Nr. (M i Fol., C. bls. 131 5 Rask 52 i lto, bls. 23-31 og vlðarj 
prcntað áður í Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. Ií, 715—751, mcð latínskri 
útlcggíngu neðanmáls. 

II. B. 31 ' * 



472 



BISKUPA SÖGDR. 



Jón biskup Arnson, 



í Ilvamm í Hvammssveit á laugárdaginn næstan fyrir Michaelis 
messu 1 Anno 1548. 

í fyrstu riðu þeir heim á mína þrjá garða , Sauðafell, 
Snóksdal og llvamm, með sitt fölfc tilrcidt með vopn og tygi, 
spyrjandi að , hvar Daði væri, með mörgum blótsorðum og 
brúkunarskap 2 , segjandi, að honum væri nú nær að vera heima 
og forsvara þær bannssakir, sem hiskup Jón mælti til hans tala, 
og hefir mér sagt verið, að hann hafi látið lesa stefnu uppá 
sínar sakargiptir. 

í annari grein klaga eg það til biskups Jóns og hans fólks, 
að um sumarið, áður en hann veitti mér heimsóknina, lét hann 
taka vj hesta fyrir mér, og það góz sem á þeim var, á fimtu- 
daginn næstan fyrirPéturs messu og Pál s 3 . Hér með lét hann 
slá mína menn, og handdraga af þeim verjur, og aöra þá pen- 
inga, sem eg hafði hugað mér til þingskostar. Svo og lét hann 
þá grípa fyrir mér vj voðir vaðmáls úr kirkjunni á þíngvelli, í 
engri minni heimild, hver vaðmál aö eg hefi enn ekki fengiö 
aptur. En þá biskup Jón reið beim á þrjá mína áðurskrifaða 
garða, var eg í engan þann stað staddur, þá biskup Jón og 
hans menn þar komu, óttuðu þeir míua konu og mitt fólk. 
Ilér með höfðu hans menn burt úr áðurskrifuðum llvammi ij 
bækur frá prestinum þar úr kirkjunni, síra Magnúsi Jónssyni, 
messubók og Davíðs psaltara, item brutu þeir upp birðu í kirkj- 
unni og kösttiöu henni fram í forkirkjuna , brutu hana sundur 
í ihoía'. Var mér sagl það héfði gjört Ari Jónsson. 

Item voru mér svoddan Ijárupptektir gjörðar á öðrum 
peníngum í sömu reisu: að upp vöru brotin iij hús inni í 
staðnum, höfð í burt eiu tunna skyrs, cn spilltur háll'ti meiri 
matur, og öllu rótað og úr lagi fært, sem kyrt átli að vera. 

Itern hafði mitt fólk hirt nokkra peníuga í hrískestinum, svo 
þeir höfðu sjálíir virt það vij hundruð, og það böfðu þeir mest 
með sér, sem þeim þótti penínga vert vera; höfðu þeir þaðan 
xij fjórðúnga smjörs, skóleöur og kiippínga, það sem til var, 
iiij færi og eilt skinnfæri firntugt, mæliskelil og fjórðúngsketil, 
xvj engli, undir x hesta járn eður lleiri, ný, svo mínir menn 



i) þ. c. Tl. Soptcmber. 
3) þ. e. 28. Juni 1548. 



2) brúkarxiskap, H. K. og hin. 



JÓn bÍBknp ArnsoM. 



r.ISKUPA 8ÖGUR. 



473 



sáu. Hér rtieð lél biskup Jón leggja eld í hrísk östinn þar, svo 
þéir sögðu hann mundi bann að koium brcnnt hafa, hefði góðir 
menn ekki sín ærleg orð tillagt. 

Item eptir þessar heimreiðir og fjár iiþptektir hefir mér 
sagt veriö, að þráttnefndur biskup Jón hafi sent sína presta, 
og marga aðra menn, híngaö í sveit og víðar annnrstaðar í 
Skálholts stikti, að lesa yfir mér og mínum mönnum forboð 
og bannsbrcf, svo og að sækja mig á mfn lögheimili og færa 
mig norður tii Bóla undir lausn og skriptir, hvaö eg veit ekki 
betur, hvorki fyrir guði né mönnum, en hann hafi engin amlleg 
né veraldleg ráð yfir mér hai't, hcr í Skálhblts stikti ; hefl eg 
[orðiðj uppá penínga og annan koslnað, sem eg liefi vorðið að 
hafa, að halda styrk á móti hans uppsátri 1 . 

Að öðru sumri komanda, þá datum var 1549, vildi biskup 
Jón ríða á niitt heimili um vorið eptir páska; hélt eg þá fram 
yfir fardága LX menn, stundum Lxxx eður fléiri. En þá hann 
vísbí það, sneri hann af suður í Borgárfjörð ,* reið þá héim á 
mína jörð Signýjarstaði og markaði þar fyrir mér ix málnytu 
kúgildi, og lýsti undir sinn lás og eign álla þá penínga, sem 
þar stóðu saman, svo þá, sem öðrum mönnum tilheyrðu. Eptir 
það, um haustið, sendi hann sína sonu, Hjörn og Ara, vestur 
fyrir Snæfellsjökul, og sóklu þángað herra Martein Einarsson, 
biskup af Skálholti, með hundrað hermenn eður fleiri; höfðu 
hann og svra Árna Arnórsson úr Híttxrdál héira tii Snóksdals 
til mín, seltu þar tjöld nærri túninu, skrifuðu mér til heim með 
hugmóð og hofmóðigheit 2 , að eg skyldi nú sækja þá upp yfir 
túnið, og þeim tógi nú meira á, en þá eg hefði verið fyrir 
hermanna flokki í Skálholti, og varið sínum föður biskup Jóni 
dómkirkjuna þar, svo hann hefði ekki mátt hreinsa hana af 
þeirri vondslegri saurgun og svívirðíng, sem henni hefði í lángan 
tíma gjörð verið ókristilega. Svo og hefði hann ekki til komizt 
að gjöra þar aðra biskuplega skyldu, sem væri kennimanna 
vígslur og krisma, barna fermíngar og annað fleira biskup- 
iegt embætti að veita. 

Item á þriðja ári, þá Datum var 1550, reið biskup Jón 
og hans synir heim á minn garð Sauðafell í Breiöaíjarðar- 



i) umsátri, B. E. z) hofferdagbeit, H. E. 

(31) 



t 



474 



BISKUPA SÖOUR. 



Jt'in biskup ArasoM. 



dölum mcð xc 1 menn, settust þnr á staðinn, gjörðu þá ráð 
ti), að taka að sér alla mína penínga, kvika og dauða , fasta 
og lausa; voru þar og þá með honum Björn og Ari; hafði 
Ari lýst sína eign Sauðafell. En þá eg spurbi það, að þeir 
voru þar komnir, reið eg úr Snóksdal og upp lil Sauðafells, 
og með mér mínir menn , þeir sem eg þenkti að mér mundi 
með trúfesti til slyrks vera, á fimtudaginn næstan eptir Michaelis 
messu Og þá eg kom svo nær slaönum, gengu þeir bræður 
Björn og Ari með sína menn og biskupsins móli oss, og þá 
þeir sáu aö vær mundurn heim riða, gengu þeir heim aptur, 
og stóðu þar við staðinn fyrir syðri staðardyrunum. En Ari 
og nokkrir menn með houum voru uppi á staðnum , og settu 
byssur á mig og mitt fólk; riðum vær heim á túnið, og tókum 
oss stööu á cinum hól á móts við þá. Var síra Björn þar hjá 
þeirra fólki , og sagði : ti þér er bezfc að fara heim aptur og 
binda inn nautin". J>á sagöa eg til síra Björns: „f>ér er bezt 
Björn, og biskup Jón, að hafa ykkur héðan, því eg vil fullkom- 
léga bafa minn stað, hús og heimili hér á Sauðafelii frjálslega 
fyrir mig og mitt fólk, hvað þaö kosta vill, um það úti er dagur- 
inn". J>á svaraði síra Björn mér svo : «Svei þér og farðu heim 
aptur Daði ! þvi ekki áttú Sauðaí'ell, og aldrei skaltu eigandi 
að því verða". |>á talaöi eg til Orms Sturlasonar svo : <{ Ef þú 
ert einn dándismann, svo sem þér byrjar að vera, Ormur Sturja- 
son, þá segðu nú uppá þín sannindi, hvort þú hefir nokkrum 
manni selt eður veðsett Sauðafell öðrum fyr en mér, eður hvort 
þú beflr nokkuð selt þessum ínönnum það". f>á sagði hann 
þar þvert nei fyrir, að hann hefði þeim selt það , en sagðist 
það kcnnast, sem okkart kaup og gjörníngur innihéldi. f>á 
svaraði síra Björn til í annað sinn, og sveiaði mér þá lieim 
aptur í þrjár reisur, og sagði eg skyldi u aldrei Sauðafells njót- 
andi verða, Qandans strákurinn", og spurði mig að, hvort eg 
vissi ekki hvernin eg væri getinn. f>á talaði Ari heitinn Jóns- 
son til mín: u þér cr bezt að fara heim aptur, Daði, því hér 
verða æfinlýr i dag, ef þú fer ekki heim aptur". — u \ður er 
bezt, Ari bóndi", sagða eg, u að hafa yður í burt af staðnum, 



1) Árni Magnússon getur Jþess, aö eitt handrit hafi Jx menn", sein se 
rangt, cn öll hin háfl xc. 

2) þ. e. 2. Oktbr. 1550. 



Jdli biíktip Arnsou. 



BISKUPA SÖGUK. 



475 



og þér skuluð mega fara frí og frjálsir og óhindraðir fyrir mér 
og mínum mönnum, hvort þér vilið, og svo þeir dándismcnn 
og dugandis sveinar, sem hér eru meö biskup Jóni og ykkur 
brœðrum, Birni og Ara, því fullkomlega ætla eg slaðinn að hafa 
áður en úti er dagurinn; svo og skal hvorki biskup Jón né 
síra ttjörn héðan fara óhindraðir, utan þeir vili gánga að þeim 
boðum sem eg býð þeim, að þeir fari hrott af staðnum vilj- 
anlega, og gefi mér og nu'num mönnum dag, og svo hvor 
öðrum, til alþíngis að sumri komanda, og eigunst vér þar þá 
rétt lög við um það, sem hvorir mega þar til annara tala". 
þetta bauð eg þeim í þrjár reisur, eður optar. J>á heyrða eg 
svar síra Bjarnar Jónssonar, en ekki biskupsins né Ara; sagði 
síra Hjörn þá: w svei þér Daði, óþokkastrákurinn, ekki ertu þess 
verður, að þér sé nokkur dagur geíinn' 1 . þá setti síra Gísli 
Finnbogason og fleiri menn aðrir á mig byssur, og mína menn; 
þá voru nokkrir af þeim, þeir sem með mér fóru, að hlaða 
garð undir þær byssurnar, sem mér til komu ; kallaði eg að 
þeim, að þeir skyldu flýta sér og vera snart búnir. f>á töluðu 
við mig nokkrir þeir dándismenn, sem voru í selskap með 
biskup Jóni; stóð eg þá tilbaka við mitt fólk á meðan. En 
þá eg kom heim aptur á hólinn, þá var mér sagt, að biskup 
Jón og hans ,synir væri komnir upp í kirkjuna, voru þá byss- 
urnar, þær sem biskupinum til komu og harfs mönnum, komnar 
upp á kirkjugarðinn og á litla tópt, sem þar er hjá; var þá 
síra Gísli Finnbogason og nokkrir menn aðrir þar hjá byssunum, 
og settu byssurnar uppá mig og mína menn. f>á talaði eg til 
eins þeirra og spurða eg hann að heiti, hann sagðist Gísli 
hcita. u Ertu þann sami Gísli Finnbogason", sagða eg, (< sem 
seturá mig byssurnar?" — ll Já n , sagði hann, u það gjöri eg að 
skipun míns húsbónda, biskups Jóns Arasonar, og ekki munu 
þér straffa mig þar fyrir". ti [>að er vel", sagða eg, u fyrst það 
er hans skipun". Stóðu þá biskupsins menn og þeirra bræðra 
rneð lagvopnum, uppdregin sverð og hanzka, og nokkrar byssur, 
í kirkjugarðinum l'yrir frarnan kirkjudyrnar. 1 fá talaði eg til 
minna manna: f< þér skuluð bíða hér hjá byssunum xxx eður 
xl, þeir sein ótýjaðir eru, en vær skulurn gánga heim í kirkju- 
garðinn, eg og þeir, sem mér vilja trúlega fylgjá". f>á gekk 
eg heim fyrir sunnau kirkjuna, og nokkrir mínir menn rneð 
mér, en sumir mínir menn gengu heim fyrir norðan kirkjuna; 



og þá er eg kom heim fyrir kirkjuveggjnn, þá setti Ari Jónsson 
á mig byssu, en einn minn maður sló neöan undir hana með 
lagvopni; þá lossaði hún fyrir ofan höfuðið á mér; þá skaut 
og annar þýzkur maður alla leið hjá kinninni á rnér. {>á sagða 
eg, að mínir menn skykiu gánga að þeim í fjandans nalni. þá 
sá eg síra Björn Jónsson í kirkjudyrunum með nakinn korða- 
hníf, og bað fjandann eiga mig, og sagði, að vœr skyldum fundnir 
en ekki skildir, og: u vær skulum bitta þig í annað sinn". Var 
þá Ara bónda hrundið inn í kirkjuna. Nokkrir menn aðrir 
tráðust þá inn í kirkjuna, og léiu hána aptur, og báru fyrir 
bana kistur og annað, það sem í henni var; fengu þá nokkrir 
norðlenzkir rnenn ákomur í kirkjugarðinum. Minnist eg þá 
ógjörla, hversu fram fór um vor skipti upp frá því, utan það 
minnist eg, að Jón Jónsson í Bœ kom að mér, og sagði, að 
sonur sinn Sturli væri í kirkjunni, og bað mig að hann skyldi 
ná honum burt þaðan; gekk bann þá að kirkjudyrunum og var 
þar lángan tíma, biðjandi að bann skyldi mega ná syni sínum 
i burt þaðan; var engin [gaum gefin 1 að bans svari ; kom 
bann þá enn til mín aptur, bað mig fyrir guðs skuld að sjá 
nokkuð ráð til, svo bann næði sínum syni óhiudruðnm í burtu. 
Var ein fjölin í btirt úr bjórnum framan á kirkjunni ; þá skip- 
aði eg að lála slá í burtu aðra , svo þessi dándismann fengi 
sína bón; þá for hans sonur þar út, og nokkrir menn aðrir, 
þeir sem eg vissi ekki af að í kirkjunni voru. Eptir það lét 
eg hafa bönd á biskup Jóni , bans sonum Birni og Ara, og 
nokkrum mönnum með þeim, lærðum og leikum. Uélt eg þá 
í varðhaldi til föstudagsins^ lét eg þá þeirra menn lausa; en 
optnefndan biskup Jón og hans syni Björn og Ara bafða eg í 
haldi iij vikur og ij daga betur 3 , og það þykist eg gjört hata 
uppá trú og hollustu við minn náðugasta berra kónginn, eptir 
þeirn bréfum , sem hans náð og herradómur hefir inn sent í 
landið í næstu íij sumur forliðin. Með það lét eg þessa iij 
menn lausa með xij manua dómi, tillagi og samþykki Örms 
Sturlasonar, sem segir sig lögmann vera; sagða eg þá úr 



i) [þann. 236 ; gaumur (rómur) gcOnn, hin. 
si) þ. e. til 3. Oktobers. 

3) {>. c. til 25. Oktbr., að þcini dcgi meðtöldum. 



Jdn Mékup Arason. BISKUPA SÖGUR. ( 477 

minni ábyrgð fyrir vottum. Eptir það tók Christjan skrifari, 
kóngsins umboðsmann, þá í sína vakt, eptir þ.eim dómi, sem 
þar var um gjörður, og aldrci komu þeir í mína varðveizlu, 
né minna manna, upp frá því þeir riðu úr blaðinu í Snóksdal, 
sem mörgum dándisrnönnum er vel kunnugt, og eg trúi að 
rnér muni vitni að verða ef þörf gjörist. 



7. BRÉF Daða rónda íIuðmundssonau til fylgðarmanna Jóns 
biskups og þeirra feðga við beimreiðina á Sauðafelli. 
Snóksdal [2. Oktbr. I550] 1 . 

Svo látandi bréfsorð senda eg Daði Guðmundsson þeim 
feðgum , áður en eg reið upp til Sauðafells: 

Guð geQ yðnr góða og krislilega staðfestu í öllum nauð- 
synjum, œrlegir dándimenn, lœrðir og leikir, sem nú til samans 
komnir eru á Sauðafelli { Breiðafjarðardölum , og beimilisfastir 
eru bér í Skálholts stikti. 

Yður vil eg kunnugt sé, að eg berst fyrir að ríða á mína 
eign Sauðafell nú í dag, að forfallalausu, með guðs tilsjá. f>ví 
er það mín bón og ráð, að þér sláið yður ekki inn til nokkurs 
fylgis eða liðsinnis með biskup Jóni Árasyni og bans með- 
fylgjörum, því lullkomlega skal eg þángað minna búsa og beim- 
ilis leita, með öllum þeim styrk og manndómi, sem minn skap- 
ari vill mér þar til veita; þurfi þér ekki bér í aö efast. 

Og fyrir það yður megi míu skráselt orð trúleg virðast, 
þá þrykki eg mitt signet á þetta pappírs blað, skrifað í Snóks- 
dal nú í morgun. 

Hór með yður undir guðs náð bííálandi. 



f 

i) lt Mcð rétlu er þessi seðill Daða ætlaður líorgtirðínguni til lcstrar, þcim 
I sein voru á Suuðafclli incð Jðni biskupp', atligr. Árna AJagnússonar í Nr. 

230 í ito, áseðli, scm cr bls. 313—31 J. lirclið sjálft cr mcð hcndi Árna 
| í sama handriti, bls. a 12 — 3 10 5 sbr. Finn. Joli. Ilist. Kccl. Tsland. U, 

j 753— 754, incð latínskri útleggingu. 



L 



478 



wskupa sögtjk. 



JÓn bislilip Arnson, 



VI. 

KVÆÐI UM JÓN BISKUP ARASON 

OG SONU HANS. 



1. 

Um heimreið biskups Jóns Arasonar í Skálholt 

orti Andrés Magnússon 

1. Frétt hefi' eg til fyrða, 
fríður gjörði' að ríöa 
norðan nýtur herra, 
náöugr þótli' í ráðum: 

í Skálbolt skyldi' og vildi 

skipta fólki giptu, 
stillir hugði' að stýra 
stól, sem norðr á Hóluni. 

% Gjörði göfugr herra 
gurnnum œtlun kunna, 
hvort skjöldúng skyldi halda 
skýr með sínu liði: 
suðr um land að sækja 
svinna menn að finna, 
rekka hreysli reyna 
og ráða þá frá láði. 



i) þetta kvæði er prcnlaö eptir afskript meö hendi Arna Magnússonar, 
í safni hans Nr. 236 í 4to, bis. 139—152, og hefiv hann rilað þa^, scm 
hann segir, eptir pappírs handrili ckki allúreiöanlegu ( u ex charta qoadani 
parum accurala"). — Annað kvæði um þessa SkálholtsfÖr Jöns hiskups, 
og setu hans á FornaslöMi, hcfir verið til, cptir síra Jön lljarnason, ráðs- 
mann í Skálholti; fyrir það kallaði Jón biskup hann Stöðlaskáld (Safn 
til sögu Isl. I, 9|)j þaö kvæði cr nú ekki til, svo kunnugt sé, cn síra 
Jón Egilsson heíir þekkt bæði kvæðin, það og þetta, hafa því bæði verið 
til snemma á seytjándu öld (Safn til sögu Isl. I, 89 — 90). Hann heira- 
færir þessa för til 1549, en hún varð 1518. Jón EspÓlín (ísl. Árb. IV, 
32) ber Andrés Magnússon fyrir því, að biskupsmenn hafi nauðgað konuj 
það er ekki hér í kvæðinu. 



Jón biskup Arnson 



BISKUPA SÖGUR. 



47<> 



3. J>eysti þófa liundi 
þjóö um dagana fjóra 
be'mt um brautir lángar 
brált kom dœgrið átta: 
keyrðu Kjalveg norðan 
kátir menn í máta, 

beint í Biskupstúngur 
bragnar béldu 1 að kveldi. 

4. Frétti' af ferðurn þeirra 
frlður reynir skíöa, 

sá eð slýrði slól fyrir sunnan, 
starfaði mart (il þarfa: 
gjörði garprinn snarpi, 
sá gáði' að hreystiráðúm, 
boð um bygðjr næstar, 
að brjótar yröi fljótir. 

5. FrestaðP enginn fyrða 
fljótt, þó að liðí' að hóttu, 
soltinn hrafn að seðja, 

né sverð í blóði' að herða: 
bjuggust beint með öllu 
beimar á staðnum heima, 
þrjú hundruð var þegnar 
þaklir stáli nöktu. 

6. Eigi mun duga' að dylja, 
drengir beiddu lengra 
efna óðinn selta': 

ef ýtar vildu nýtir 
segja' af svinnum jöfri, 
sótt bar dag sem nótlu 
fyrir auð, og ærnum seimi 
unna margir kunna. 

7. Kom með kappa marga, 
klerka' og þjóðir merkar 
suðr, og sagðist vilja 
seggjum gott ráð leggja; 



480 



KISKUPA 8ÖGUR. 



.T('n hiskup Arnsou. 



trúði eriginn tiggja, 
því tryggur hafðP ei fyrri 
ýtum eyðir spðnga 
áður verið á láði. 

8. Stefndi' að staðnum norðan 
stýrir grettis mýrar, 

halr með horska sveina 
heitaðist við að veita 
görpurn grimr.iar hefndir, 
ef gæfist til þess færi, 
fyrir mun biskop bíða 
á bauiu stól frá llólum. 

9. Höskvir af reiðar dvri 
rekkar stigu merkir 
heint með bræði mesta, 
búðuðn' af dýru skrúði: 
siðan settu víða 
sjónar tól frá llólum 
seggir á Stinnlendínga, 
þó sveitum ervitt veiti. 

10. Fló íyrir formann þeirra 
fréttir ekki léttar: 

að böldar hefði heima 
harðir á ríkum garði 
byssur og bogana stælta, 
brjótar þaklir spjótum, 
því var hugrinn horfinn 
harðan að kljúfa barða. 

11. Gjörði geymir hrínga 
garprinn hyggju snarpi 

boð, það bragnar vœri 
í banni hver sem annar: 
nema þeir vísi vildu 
veita gislíng teita, 
og þola þær þrautir allar 
þjóð sem hann kann bjóða. 



Wn biskup Arnson. 



BISKUPA SÖGUK. 



481 



12. J>egar að höldar heyrðu 
hót frá geira brjóti, 
var sem æstust ýtar 
óðir, og vildu bjóða 
geira hríð hinum gamla, 
og gæða engri fæðu ; 
fyr trúi' eg biskup bíði 
og borði fyrir garðinn norðan. 

1 3. Eptir eríndin fluttu 
ýtar i»engu nýtir 
burt, og bergðu engu, 
nema blunduðu augum stundum 
uppá ymsar sveitir, 
ótta slegnir og ílótta, 
bragnar að byssum þeirra 
blíðir 1 hugðu víða. 

14. Fundu félaga sína 
fríðir og inntu síðan 
göfugum gæti landa, 

og greina' af sK'unum heima; 
bauð þar enginn bragna 
bót, nema lag með spjótum, 
beint fyrir breytni ljóta, 
og byssur yðr að kyssa. 

15. J>á tók ríkr að reiðast, 
rekkar m&ttu' ei merkir 
orði ansa stilli, 

ýtar sáu það nýtir; 
báðum hleypti brúnum, 
brjótr fékk únauð skjóta, 
beint sem blóðið rauða 
var bragð, og lengi þagði. 

16. IlaG þér hugað að gjörla, 
hirðir svaraði virða, 
hversu' að gram mun gánga 
geira hríð, ef stríðir; 



i) lciðr. vegna bragarháttarins j ti blíöir ad b. þ. — bragnar h. y.", handr. 



482 



BISKUPA SÖGUR. 



sögðu siklíng engan 
Bigr í jeli vigra 
ráðinn vera, þó ræsir 

ríði heim til lýða. 

17. Margur niegni treystir 
mciðir hyggju leiðar, 
gripu sín vopn og gengu 

á garð þann tún skal varða ; 
sáu það Sunnlendíngar, 
seggi þurfti' ei að eggja, 
létu þeir ljóðar brúðir 
lóðin þegnum bjóða. 

18. Lysti engan lengra 
laufa þór enn stóra 
ferðum frarn að halda, 
nema flýðu allir lýðir, 
beint yfir brekku eina 

' borgaði lioltið stoltum, 
beygðu byssur margan 
þann er bráðr þótti í ráðum. 

4 

19. Niflúng nýtra bygöa 

nú var hryggr enn dyggvi, 
svo vist eðr vínið rnæta 
vi 1 cl ei halrinn gildi 
kenna' eður krásir dýrar, 
kreppan gjöröi' að breppa 
nauðuga Norðlendínga, 
náðu' ei ríku láði. 

20. Sögðu dýrir drengir, 
drótlin skalf af ótta: 
betra 1 er burt að halda 
og bíða' ei eptir stríði; 
böfum vær hclzt til lengi 
húngr og raunir þungar 
þolað með þýðum jöfri, 
þessu' er bezt að fresta. 



36n bisklip Arnson. 



BISKUPA SÖGUH. 



21. ílvað er í lieimi verra 

en hreppa svoddan kreppu, 
sem seggir sóktu þángað, 
sigrinn mislu hinn digra: 
fyr heflr aldri' í ferðum 
frómur stvrir sóma 
fengiö forsmán slíka; — 
fellir margan elli. 

22. f>egar að seggir sáu 

að svinnir mátlu' ei vinna 

s œ kj a S u n n 1 e n d (n g a , 

og sveitir voru þar teitar: 

allir gjörðu' að eggja 

ýtar fylkis nýtir, 

ríða' í burt, fyrst rekkar 

ráðum engum náöu. 

23. Dœgrin fimm að dvaklist 
drótt sú þángað sótti 
frarn á fornum stöðli, 
frfða trúi' eg um síöir 
vislir vœnar þrjóti, 

vín eðr drykkinn fína, 
liúngrið hélt hart að nárum, 
hljóðnaði þjóðin rjóða. 

24. Flcst vill fyrða þvínga; 
fengu ekki drengir 

víst nema vatn að drekka 
og vonda stundum blöndu, 
óbirgð allra handa 
erfðu þeir í ferðum, 
bragnar urðu' að brenna 
beinum 1 og þurrum steinum. 



i) beininn (bcinum?), handr, 



WSKUPA SÖGUK. 



25. Eplir gistíng greinda 
greiðir flakka leiðar 
biðr í burt að halda 
og búðum að svipta prúðum, 
illan liafa því ýtar 
orðróm þar fyrir norðan: 
að hermenn híngað hleyptu 
háðir að mínu ráði. 

2G. Sló þá ógn yfir alla, 
sem áður höl'ðu' í ráði 
rekka rýra 1 að vinna, 
og rœna þíngum vœnum ; 
spenntu sporana' að síðum, 
spjótum tóku' að blóta, 
höfðu handfátt næsta, 
heyrði lángt þeir keyrðu. 

27. Ei mun hægt að halda 
heiðrP og grimmri reiði 
ef hamíngjan hata vill dren^i 
og hirða ekki' um virða; 
oss hefir hafið á heimi 
hverskyns mekt og slektir; 
nú IrúP eg drambið digra 
drjúpi', og yerði 1 að krjúpa. 



Jón biskup Arason. IUSKCPA SflGíJR. 485 

2. 

Vísur um þá biskup Jón Arason og syni hans, 

sem kvaö Ólafur Tómasson, systurson þeirra biskupssona 1 . 

!. Margir hafa þá menta nægð 
menn í þessu landi : 
að kveða' um manna fyrri frægð, 
með fögru berlíngs blandi 
auka óðinn sinn ; 
en eg mundi annaö tjá 
ef orðin kynni' eg svinn: 
væri mér skyldast skötnum frá 
að skýra' um fóstra minn. 

2. llann var nefndur herra Jón, 
í hæsla biskups vaídi 
öllu stýrði' um ísa frón. 
svo engum komu' að gjaldi 
hans orð fyrir utan rétt ; 
en sem lögin lagði á, 
Iéfhann auði flett, 
vildi ekki víkja frá 
því vitrir menn hafa sett. 



i) Kvæði þetta er hér prentað eplir handritinu í Árna Magnússonar safni 
Nr. 236 í 4to, bls. 87—113, sem cr ritað cptir aTskript með hcndi s.ra 
Jöns Erlcndssonar í VillíngahoUi, með tilsettum ordamun með hendi Árna 
sjalfs cptir annari afskript, sem Arna þótti likjast hörid þorkels Guð- 
mundssonar frá jbíngeyrum, Hákonarsonar. Margar aðrar afskriptir eru 
til, svosem þessar: afskript frá 17. óld i pappjrshandriti i safni Kasks, 
Nr. 88 a í 8 bl. broli , bls. 216—2515 í Árna Magnússonar safni: Nr. 
716 L. í Ito, frá hérumbil 1600 coa fyr, nær fram í 2(3. erindi; Nr. 716 
M í 4to, nær fram i 26. crindi, og heíir þar að auki I visur úr niður-í 
laginu (ritaö eptir 716 L. ?); Nr. 1.55 í 8vo frá hérumbil 1680 ( fram 
34. erindi;; æltalölubókin Nr. 255 í Fol. bls. 75—705 handrit með hendi 
síra Magnúsar Snæbjarnarsonar á Söndum í safni Rasks , Nr. 52 í 4Í0, 
bls. 45-535 brot í sarni Árna Magnússonar Nr. 723 í 4to, bls. 69, og 
nnnað i Nr. 717 C. í lto, einnig í safni Árna. 



L 



4H6 



BISKUPA SÖQUR. 



36u biskuj) Arn80ii, 



3. Hann var einn með herrum þeim 
sem Hólum stýrðu lengi, 
eignaðisl bæði auð og seim 

og æðstu tign hjá mengi 

um alla (slands bygð; 

hann var bæði hýr og hægr, 

hlaðinn með allri dygð, 

á einn veg líka fróðr og frœgr, 

finnst það engin lygð. 

4. Klauslra reglu' og kirkju frið 
köppum skipaði' að halda, 
föstur að efla' og fagran sið; 
fyrða let hann gjalda 

ef héldu' ei helgan rétt, 
sætlegar messur sýngja bauð, 
meö sönnu hefl 1 eg það frétt, 
fátæka hann flrti nauð 
sem faðir himna' hefir sett. 

5. í mat og klæðum mildíng sá 
miðlaði drotlins sauðum, 
fimtán hundruð frétti' eg frá 
firti marga nauðum; 

hvert ár hélt hann það; 

á dögunum tveimur lil var sett 

trútt að veita bað : 

að auki tel eg það annað rétt, 

er var á JJóla stað. 

6. Veitt var jafnan veizta stór 
með virðing heima' á Bólum, 
þegar sveitin saung i kór 
sínar tíðir á jólum 

var stofan af fólki full ; 
hann réð skenkja herlegt öl 
hvcrjum vopna ull, 
á flestri var þar fæðu völ, 
írá eg það betra' en gull. 



bisluip Arnson 



HISKITA SÖGUK 



7. Gullkaleikinn gjöra lét hann 
með gæzku smíðið skýra, 
af því rísa rógrinn vann: 
ríkisl'ólkið dýra 

hann girntist gjarnan ia; 
merkur níti í metum stóð 
margur þetta sá; 
þau vóru' á llólum þíngin góð 
þegar hann féll frá. 

8. Skínandi var skrúðinn einn, 
sem skenkti hann heim til Böla, 
með nugeli > allur fagr og hreinn, 
ílúraðr í þeim skóla 

sem lángt í löndin er; 
aldrei horið heíir annaö slíkt 
enn fyrir sjónir mér, 
veit eg fátt svo l'ólkið ríkt 
að Bnni 1 hans líkann hér. 

9. Á ilólum er ein heiieg brík, 
sem híngað gjörði' að færa, 
engin finnst nú önnur slík: 
allir mega þar læra 

hvað droltins dýrðin vann: 
um híngaðburð og herrann Krist 
hversu 1 að píndist hann, 
flúruð öll með fagra list, 
hún fræðir margan inann. 

10. Hundruð sjö, eg herma skal, 
hafði' hann valdra þegna 

í sinni fylgð með seggja val, 

sínum óvinum gegna 

að svörum og sönnum rétt; 

í Skálholt reið þá skýrðarmann, 

skatnar hafa það frélt, 

héldu þeir sem herra hann 

hugðu honum þó prett. 

|L B. - . 



488 BISKDPA SÖODR. J<5n biskup Arason. 

II. 1 Til alþíngs reið svo aldrei enn 
íslendíngum meiri, 
að hefði ekki hundruð tvenn 
hölda húna geiri, 
slundum vóru þau þrjú; 
skrautlegan tel eg þann feðga flokk, 
ílrn það þætti nú: 
búin var öll með brynju rokk 
bragna sveitin sú. 

12. Átt hefir sér arfa sá 
við úngri silki nönnu, 
beint var öllum blóminn á, 
birti' eg það með sönnu 



þeir bæri' af brögnum hér: 
Björn og Ari bræður tveir, 
bert var það fyrir mér, 
veit eg að öngvir virðar meir 
vísdóm af þeim ber. 

13. Björn var mildur, menn hafa spurt, 
Melstað stýrði lengi, 

hélt hann sig með heiðri' og kurt, 

og hverskyns megtar gengi, 

mörgum manni kær; 

æ var hann við bragna blíðr 

bæði firr og nær; 

en í styrjöld styggr og stríðr 

ef sturlun nokkra fær. 

14. Enginn prestr á ísa láð 
átti slíku 7 að stýra, 

með fofnis valla fagra sáð 

fyrða marga dýra 

fékk hann í flokk til sín ; 

unnu honum því rnargir menn, 

þá mæddi engin pío, 

hann var að réttu höfðíngenn, 

það hermir vísan mín. 

i) Árb. III, 132; Finn. Joh. Hist. Eccí. II, 695, not. a. 



biskup Arason. BISKUPA SÖGUR. 

15. 1 Með hundrað manna halrinn víkr, 
höldar mega það frétta, 
til alþíngis rekkrinn ríkr, 
ræðP eg allt af létta 
um rausnar-þegninn þann, 
tygjað fólk í trausta ferð 
tel eg að hefði hann, 
hervopn góð, með hanzka' og sverð, 
hver sig prýddi' hans mann. 

16. Á Valnsnesi er vænlegt ból, 
að vísu gaf hann það einum, 
er að sönnu ekkert hól: 
öllum sínum sveinum 
gæddi' hann gjöfunum mest; 
hesta, klœði' og hervopn væn, 
sem höldum þótti bezt, 
aðrir fengu flesta bæn 
með furðu lítinn brest. 

17. Ari var lærður einna bezt 
af öllum leikum mönnum 
á Látínu og lögmál flest, 
lifði' í trúskap sönnum 
við \ ini' og vandamenn; 
ef leituðu nokkrir liðs til hans 
hann lagði' út ráðin þrenn, 
veitti jafnan virðum ans 
þó væri' ei tignarmenn. 

18. Með lýðum slóð í lögmanns stétt 
sá listarrnaðrinn frómi, 
sctti jafnan sakirnar rétt 
með sönnum laganna dómi, 
gekk þó gjöfunum frá; 
ráni' og stuldi refsa vann, 
sem rekkar mega sjá, 
gaf þau dýiieg dæmin hann, 
dróttin iæra má. 

i) Áib. III, 1.323 F. Joh. HJst Eccl. II, 695, not. a. 



490 BISKUPA SÖOUR. Jón hiskup Aiason. 

19. Dygð og einörö drjúgum bar 
af (lróltum landsins öllum, 
hægr, en þó í hjarta snar, 
hýr hjá görpum snjöllum, 

þá hann á þíngum stóð; 
veilti jafnan virðum þrátt 
vopn og klæðin góð, 
öngvan hafði undandrátt 
að efla sína þjóð. 

20. Árna nefni' eg ítran mann, 
örva þundum meiri, 

iiann einn gipta garprinn vann 
og gumna aðra fleiri, 
gaf hann þeim gózin stór: 
sextíu hundruðum sæma reð 
svinnan málma þór, 
herradæmi' og höfðíngs geð 
haföi hvar sem fór. 

2!. 1 Lugu þá af honum lögmanns naí'n 

landsins vondir þegnar, 
N sá var ei að sæmdum jafn 
er settr var lil að gegna 
lögunum landi í, 
útlenzk þjóðin allra mest 
ágirnd hafði' á því, 
svo reika skyldu' hans ráðin flest, 
reistu , upp klamarí. 

22. 2 Til alþíngis ennþá reið 
eyðir hlárra skjalda, 
í lögréttu lagði ieið, 
lézt þar mundi gjalda 



1) Árb. IV, 2. 

2) Árb. IV. 53; — F. Joh. Híst, Ecch II, 696 nol. 9. 



Jnn bi&kitp Arnsoii. 



BISKUPA SÖGUK 



491 



dalina danskri drótt: 
kastaði silfri kappinn dýr, 

þaö kom á nasir fljótt 
hirðstjórans 1 , en hrínga-týr 
hvergi fór þó ótt, 

2.3.2 Et þú það nú, örva þundr!" 
Ari nam hátt að greina, 
hinn réð skelfast hrínga lundr 
þó hefði marga sveina 
og héldi hnífum á; 
enginn þorði orðið eitt 
aptr aö greiða þá, 
eilegar hefði lííið leitt 
látið búknum frá. 

24. 3 Hundruð þrjú og hérineð hálft 
höldar 810011' í kransi 
á eyrinni íyrir ofan sjálft, 
öllum var búinn vansi 
Ara' óvinum þá: 
búnir allir björtum geir 
ef bryddi illu á, 
skyldu allir skatnar þeir 
skeinu' í hausion fá. 

25. Nú skal dróttin dæma rétt, 
hvort drengir finnast slíkir 
að metorðum og manndóms stétt, 
þó menn sé haldnir ríkir, 
að hörku' og höíðíngsdóm ; 
eg mun sjálfur svara mér til: 
þó sýnist öldin fróm 
enginn hirðir um annars spil, 
nema' ei sé taskan tóm. 



1) L. Harboe. Om Rcronnal. i Isl. í Vidcnsk. Selsk. Skr. VI, 61 not. — 
Harboe setur þetta 1550. 

2) Árb. IV, 53j F. Joh. Hist. Eccl. II, 696 not. a. 

3) Árb. IV, 53; F. Joh. Hist. Eccl. II, 6% not. a. 



492 



BISKUPA SÖGUtt. 



Jón bisluip Arason 



26. fessir feðgar, þér hafið spurt, 
þeir stýrðu' ísa láði, 

með herradómi, heiðr og kurt, 

og helzta góðu ráði, 

með hreinni hjartans dygð, 

svo yfirgáng skyldi enginn mann 

Isiands veita bygð, 

heldur mætti hver sem kann 

haldast vel í trygð. 

27. Fór nú enn semáður fyr 
afreksmönnum góðum: 
þeir sem veittu virðum styr 
og vörðu lönd sín þjóðum, 
öfundin falsið fær*, 

svíkja gjörði sveitin aum 
seggja dróttir þær, 
sem sátu opt með gleði' og glaum 
görpum harla nær. 

28. Alexander var einn af þeim, 
sem eitrið sterka kendi, 
Julius annar út í heim, 

sá öllum kóngum rendi, 
sá ei svikunum við ; 
Pompejus hinn þriði þegn 
þenkti uppá frið, 

af sjálfs síns manni með sverði' í gegn 
var særður í sinn kvið. 

« 

29. Ólaf nefni' eg öðlíng þann, 
er átti Noreg stýra, 

sjálfs hans fólkið svíkja vann : 

svo vill bókin skýra 

það harðar hefndir hlaut; 

fyrir Sveini kóngi seggir þeir 

af sínum eignum braut 

keyrðir vóru', en komu þó meir 

í kynja marga þraut. 



JÓji biskup Arason, 



BISKDPA SÖGUR. 



493 



30. Af Knúti helga heyrt hafið þér, 
hans menn svíptu lííi; 
Tómas biskup taldur er, 

tók við sára kífl, 

þá dauður drengrinn lá; 

cr því líkast efnið það 

sem áðan hvarf eg frá, 

hver þeirri sögunni hyggur að, 

hugsa mætti sá. 

31. Hér fór eins um herra þá 
sem höldum fyr eg skýrði: 
lymsku-þjóðin líQ frá 
iistar-mönnum stýrði 

með svikum og sönnum prett; 

öfunda gjörðu ýtar það: 

að þeir vildu rélt 

haldast láta í hverjum stað 

hvern í sinni stétt. 

32. 1 Pilta-Brynki og prestur einn, 
píndur öfundar stríði, 
þá var Pétur hinn þriði sveinn, 
þessir sigldu' um víði 
með ríkan róginn mest; 
eptir vóru' í annan stað 
þeir allra gjörðu verst, 
líQnu ræntu', og Ijóst var það, 
lymsku þjóðin fíest. 

33. Daða skal nefna darra rneið, 

dirfð bar slika' að hendi, 

til Sauðafells að seggrinn reið, 

sinni lukku rendi, 

þar sátu svinnir þá; 

tfutíu' hafði talsins menn, 

trútt vil eg segja frá, 

fús var allur flokkurenn 

að feðgum skyldi ná. 
— . . v 

i) Arb. IV, 21 heíir íyrra hclming. 



494 



BISKUPA SÖGUK. 



Jón bisknp Arason. 



34. Kennimenn meö kristinn sið 
kirkju heldu hreina, 

þeir hugðust mundu hafd þar grið, 

en há ei hiidi neina; 

hinn bar harðan móð. 

þrjátíu fylgðu feðgum enn, 

f'rækin norðlenzk þjóð, 

þó ekki gjörðu allir senn 

að auka benja ílóð. 

35. Svo var öldin illsku fús, 
eg mun verða' að skýra, 

þeir öktuðu' ekki herrans hús, 

himna kóngsins dýra, 

heldr en hesta rann, 

brutu niðr og böröu hátt; 

bcztur þóttist hann, 

sem allan sýndi illsku mátt 

og einhvern særði nmnn. 

36. Fángaði síðan iýrða sveit 
iVægan stýri dáða, 

haföi' í brott, sem hver mann veit, 

hann og hlýra báða 

heim í snóksins dal, 

breyttu verst, sem vildu þeir, 

við það þegna val, 

ekki hirði' eg inna meir 

um illskumanna tal. 

37. Síðan fluttu suðr um land 
sæmdum prýdda þegna, 
trúi 1 eg enginn tæki á hand 
að taka við þeim og gegna 
allt um alþíng fram, 
reislu' upp heidur ráðið það 
sem rétt var mesta 6kamm: 
Heimdalls fljóð þá halda bað 
hart i sínum hramm. 



Jóii bÍ8kup Atasoií. 



BISKUPA SÖGVH 



495 



38. Ekki hirðP eg inna það 
um afgáng þeirrá raanna, 
ýtum verður árigur að 

ef allt er greirit hið sanna 
hvað skeði SkálholtP í; 
hafi þér áður heyrt til sanns 
hvað hlauzt af efni því, 
vinir og frændur vildarmanns 
vóru þá sízt með fri. 

39. þessir íeðgar fóru heim 
til föður himnaríkja, 

virtu' ab öngvu veraldar seim, 
vildu heldur líkja 
drottins dýrðar sveit; 
herrann guð minn hafði þá 
í hœstan himná reit, 
gaf þeim alla gleðina þá 
gnödóms elskan heit. 

40. \y{i þessir slýrðu, það heíi' eg séð, 
þúsund var að greina, 

flmm liundruð þar fylgja með 
og í'ulla tuttugu' eina, 
þá hófst upp hölda prís, 
þrjátíu stýrðu árin enn, 
svo öll var lukkan vís, 
eptir það fóru allir senn 
inn í Paradfs. 

41. Bitt vil eg segja' af seggjum þeim, 
er svinna gjurðu > að fánga: 
fljótiega fóru til heljar heim, 

eða hrygð með ánauð lánga 
áttu' um aldur hér, 
annars heims eg ekki veit 
hvað ályktað er, 
brjótist þar við bragua sveit, 
byrgt er 'það fyrir mér. 



496 



WSKDPA SÖGDR. 



Jón foiskup Arason 



42. í Fíóla kirkju hvílist nú 
herrann prýddur dáðum, 
sæll og slerkr í sinni trú 
með sínum örfum báðum, 
allir í einum stað; 

sæmdar prestur Sigurður hét, 
sá réð vinna það, 
suðr í Skálholt sækja lét, 
svo sem faðir hans bað. 

43. Greindur stýrir faxa fróns, 
frægðarmaðrinn góði, 
hann var arfl herra Jóns 
af barðla dýru fljóði, 

sú flelga heita réð; 
af flestum kvinnum frægðir bar, 
fegurð og handnirð með, 
á ísa láð þá öngri var 
auðgrund meira léð. 

44. Herra Jón og Helga sú, 
heiðri prýdd og dáðum, 
tel eg að ætti tvisvar þrjú 
tigin börn i náðum, 

sagt hefi' eg synina þrjá; 
fjórði Magnús, fremstur einn, 
eg fékk hann ekkf að sjá, 
gleðina alla gæfi 7 honum hreinn 
greint var mér svo frá. 

45. f>enna prýddi, það hefi' eg frétt, 
þegninn ment og æra, 

heiður, prís og höfðíngs stétt 
hafði' hann numið að læra, 
helzt með liofmanns list, 
unnu honum því allir menn, 
elskaði Jesum Krist, 
á úngum fór sá aldri enn 
inn í himna vist. 




henni fylgði sómi, 

8Ú var suðr í Dal; 

ísleif sá eg og Eyjólf með, 

þœr áttu bænda val, 

mjög var þeim til manndóms léð 

margt, eg greina skal. 

47. Síðan fór á ríngulrey 
réttr á ísa landi, 

aldrei veit nær Oðius rney 

öll er drifin í sandi, 

svo hverfi góz, og gras 

lýðnum fyrir sín lymsku verk, 

lygar og orða mas; 

trauðlega finnst ein túngan merk, 

trygðin er eins og glas. 

48. JJerranna' er nú hugsun mest 
að haga svo sínu valdi: 

að komast megi' undir kónginn llest 

með klögun og sekta gjaldi 

eða kosta kroppsins pín, 

að útarma svo silt cigið land, 

ötlun cr það mín, 

svo eigi bafi það eptir grand 

af öllum peníngum sín. 

49. Sannur faðir með syninum nú 
og sínum heilaga' anda 

láti' oss halda helga trú, 
hvað sem á mót vill standa 
með hrygð í heimi hér; 
flytlu' oss alla, faðirinn dýrl 
í friðarins faðm á þér, 
sonr þinn Jesús sætr og hýr 
sjálfur gefi það mér. 



498 



BISKUPA SÖÖÖU. 



JÓji bifikup Arfisoii, 



50. Ekki' eg binda orðin kann 
í arnar klýju neina, 
heldur skili hver sá mann 
sem heíir til túngu hreina 
og auki óðinn við; 
f'rændur þeirra í'eðga nú 
eg i'orláta mér bið, 

verð eg að hugsa 7 um börn og bú 3 
því byrgi' eg mærðar hlið. 

51. llríngrinn dökkr og höfnin hrein, 
hverskyns gamanið í'ríða, 
lol'ðúngs eign og leiðíng ein, 
leit sá margan ríða, 

er gerði gelrnis sótt; 

• 

kæran ekki kallsi mig 
þó kvæðið sé ekki frótt, 
því yalda fjúkin feiknalig 
og frostin um bjarnar nótt. 



Jón biakttp Arason. 



BISKUPA SÖGUK. 



499 



3. 

Kvæði um Jón biskup Arason og sonu hans, 

sem orti Oddur Ilalldórsson handi. 

Biskups Jóns vísur 1 . 

1. Rögnis rósar minni 
rekkum aö eg inni ; 
beint af biskup einum 
bragsmíð að ver greinum; 
norðr á llólum náði 
nýtr að herrans ráði 
að stvra stoltu láði. 

2. 2 Kendi 1 bann kristni fríða, 
kirkjur reisti víða, 
fjölda barna fermdí, 
fólkiö mer það henndi, 
vaktaði vifcku palla, 

vígði klerka snjaila 
. með lestr og lof guðspjalla. 

3, Synir hans með sóma 
sannlega prýddir blóma 
stólinn studdu Iengi, 
stóö ))á villan engi; 



i) prentað eptir afskript með bendi frA hérumbil ÍGVO— 80 i safni 
Rasks Nr, 88 í 8vo, hl. 251— 259 (37 erindi); afskript mcð nendi Arna 

Magnússonar cptir annari, scm var mcð hcndi sira Jóns Erlcndssonar í 
Vitlfngaholti; afskript Árna er í safni hans Nr. 236 í 4to, bls. 125— I3G 
(28 crindi); í ættatölubókinni í safni Árna, Nr. 255 í Fol. bl. 79- 80, og 
er þar sagt, að u kveðið hefir Oddar handi Halldórsson, sem fyrst var 
prestur" (30 crindi); i handriti frá hcrumbil 1680 í Stokkbólmi, Island. 
chart. Nr. 64 i Fol., C. bls. UG 151 (28 crindi); í Rasks safni Nr. 52 
í 4lo, bls. 5.3—57 (.30 crinrii); í safni Árna MagnÚSSOnar Nr. 7IG R í 

áto, ( <t vísur um afgáng herra Jóns biskups og hans sonar Ara lögmanns"), 
gömul afskript fra xvij. öld, 34 erindi). Orðamunur er töluverður, cn 
hann cr ekki her tindur til, af pví það handrit scm prcntað cr eptlr bcr 
það mcð sér, að það cr framar öllum hinum. 

») bml v/sa er fclld úr í 23G, 255, GJ, 52. 



500 



BISKUPA SÖGUK. 

I 



Jón biskup Arnson. 



lögbrot urðu' í landi, 

sem lýðum koinir að grandi, 

því olli óhreinn andK 

4. 1 Á föstudaginn fyrðar, 
fréltir eru það styrðar, 
kátir kjötsins neyta, 
kappar illa breyta; 
seggja drótlin svinna 

á sunnudögum vill vinna, 
enginn má að því finna. 

5. 2 Maríu má bjá mengi 
maðrinn nefna engi; 
helga menn þeir hata, 

og hyggja sér slíkt til bata; 
gjöra garpar þetta, 
þeir gleyma veginum rétta, 
því púkinn vilí þá pretta. 

6. Bjó einn bóndi ríkur, 
burgeis var sá likur, 
bann vafði víf á armi 
í vondum sifja karmi; 
systrúngs barn var sæta, 
svo skal málsins gaeta, 
þess tjáir ekki' að þræta. 

7. 3 Um bjónaband hirðir hann ekki, 
heldur gjörir þvi hvekki, 

með penínga plógi röngurn 
plágar bann kotúnginn löngum; 
ýtar ánauð hljóta, 
ei gjörist mart til bóta, 
friðarins fáir njóta. 



1) þessi vísa cr felld ör í 236, 64, 52. 

2) þcssí visa cr fclld úr í 236; fjórar tyrslu hcndíngarnar rilaðar utan- 
máls i 71G, mcð annari hendi. 

3) þessi vísa er fclld úr i hiuum öllum. 



Jón biéliiip Arason. EISKUPA SÖGUR. 501 

8. Herrann bjóst á Hólum 
heiman nærri jólum, 
beint fyrir brcytni Ijóta 
banni yílr þá skjóta; 
reið með rekka fína, 
rausnin tók að dvína; 
döpur er dauðans pína. 

9. Virðar veizlu magna, 
voldugnm herra fagna, 
gera þeir orð úr gulli 
og gáfu þau vopna ulli, 
bjó þó annað í brjósti, 
bólgnir liörðum þjósti 
sem slórum steini Ijósti. 

10. 1 þágu þar þegnar náðir, 
þeir og synir hans báðir, 
tel eg nú trygðir varla 
traustar mega kalla; 
lýða lúðrinn gelli 
l&k á Sauðafelli 
með nægðar nógu svelli. 

11. Kappar í Dalina kómu 
og knúðu harða rómu, 
sveitin Sauðfellínga 
sóktu 9 að hQggva' og stínga; 
hroltann gjörðu' að hnýja, 
hvorugir vildu flýja, 
með panzara 1 og plátu nýja. 

12. 2 Diskup bar þann vilja, 
bragnar máttu skilja, 
mælti við mennina sína 
sem mun eg verða tína: 



i) þetta erindi cr l'ellt úr í binum ölluni. 

2j þetta erindi er fellt ór í 236, 255, 61, 52. 



502 



MSKUPA SÖGUH. 



lv þá ráðin er róman stránga 
ráðum til kirkju gánga, 
frið munum vér þar fánga." 

13. Skatnar skjótt að bragði 
skildu hvað biskup sagði, 
gengu garpar snjallir 
glaðir til kirkju allir, 
lagvopn lögðu niður 
lengi var það siður, 
þenktu þar mundi friður. 

14. Aðrir eptir lilaupa, 

ei má af slíku raupa, 
höggva hart og leggja, 
heiptin gjörir þá eggja; 
drepa vilja þeir drengi 
og dvelja ekki lengi, 
letr þá lýða mengi. 

15. Kotúngar kirkjuna brutu, 
kvalarar byssum skutu, 
þeir sem spjótin spenna 
spíkur láta kenna ; 
meiddu mennina marga, 
mun þá fátt til bjarga; 
ill eru álilaup varga. 

IG. Höldar herrann fánga 

hugar með ánauð stránga, 
og þá bræður báða 
beint til öngra náða: 
létu lýði hreina. 
í litlu stofu eina, 

þá var mart til meina. 

17. 1 Rekkar gjörðu' að ræna 
röskva drengi' og væna, 
höfuðbúníng og hnífa, 
hvar sem náði' að þrífa, 



i) þcssi visa er í Espöl, Árbókmn IV, 05. 



Jón bískup Arnsou. 



BISKUPA SÖGDR 



völdu' um vœnleg klæði, 
vopn og tygin bæði; 
það eru þúngleg gæði. 

18. Gull og gripina fríða, 
getið er þess svo víða, 
sessur og söðla breiða, 
sæmileg beizl og reiða, 
fcita' og fagra hesta 
fyrða þurfti' ei bresta; 
nú er naglhald versta. 

19. Einn var allra verstur, 

af ýtum nefndur prestur; 

seggir þenna senda 

suðr á burt að venda; 

fór hann ferð svo hraða 

fram til Bessastaða 

með bréf, sem bragna skaða. 

20. Danskir dvöldu' ei viður, 
-drengrinn þessa biður; 

ýtar með illsku pali 
æða vestr í Oali, 
þángað sem þýðir sitja 
þundar nöðru fitja 
grimmir gjörðu' að vitja. 

21. 1 Tvennir tíu vöktu, 

trúi' eg þeir víða ílöktu, 
nauða nærri fóru 
nýtum, þeim inni vóru; 
bæði börðu grjóti, 
byssum frá eg þeir skjóti 
í húsið með hörðu blóti. 

22 2 .J)á sonr hans sá nú þetta, 
seggir mega það frétta, 



1) þcssi visa cr fclld úr í 236, 255, 61, 52. 

2) þessi vísa er fclld úr í 236, 255, 64, 52. 

II. B. 



504 



BISKUPA SÖGUR. 



Jón biskup Arnson. 



hjálpaði herra sínum, 
hræddist öngva pínu: 
tók hann til og svipti, 
trúi' eg það miklu skipti, 
og öllu af þeim kippti. 

23. Virðar vestan búast, 
vilja til ferðar snúast, 
fræga með sér fluttu 
feðga' á lífi stuttu ; 
lýðir láta meidda 
ljótlega tilreidda 

hesta' af höndum greidda. 

24. Kiskup féll af baki, 
beinin trúi' eg það saki, 
kallaði kappa mengi 

og kváðu' hann bíða lengi, 
hótuðu hörðum dauða, 
horfist það til nauða; 
tjáir nú ekki að trauða. 

25. 1 Ari við ýta sagði, 

ekki' hann lengi þagði : 

kvaðst ei kvíða dauða 

þó kenndi sárra nauða: 

„herrann á himna pöllum 

hjálpi sálum öllum 

nær sem vér feðgar föllum". 

26. Skatnar í Skálholt ríða, 
skjólt mun tíminn líða, 
byrgðu bragna' í einni 
baðstofu, þeigi hreinni; 
var þá allt hið versta 
valið í húsið gesta; 
prúðir beiddust presta. 



i) þcssari vísu slcppa 236, 255, 6Í, 52. 



Jóti biskup Arason. BISKUPA SÖGUK. 



505 



27. Greiða játníng glöggva 
gjörðu', en ekki snöggva, 
lá&u' af lausnarans pínu 
lofið með vörum sínum; 
ýtar einkis neyta, 

ekki um það skeyta 
hvernig höldar breyta. 

28. Á föstudaginn fína, 

þá faðir vor lét sig pína: 
bragnar með bóndann Ara 
burt af staðnum fara; 
gekk með glöðu bragði, 
góða nótt öllum sagði, 
háls undir höggið lagði. 

29. Bart nam hrævar þundur 
hálsinn taka í sundur; 
ýtar annan sækja 

illsku fullir og klækja; 
seggir sverðin reiða, 
síra Björn þeir meiða, 
guð mun veginn hans greiða. 

30. f>á var sóktur hinn þriðje, 
þó þess enginn biðje; 
skatnar gjörðu , að skunda 
skjótt til biskups funda; 
lýðr ei laganna gætir, 

þeir leiddu' hann út um stræti, 
kvaddi' liann fólk með kæti. 

31. Hélt á helgum krossi 
herrann prýddur hnossi, 
fór með flýti og greizlu 
fagnandi sem til veizlu; 
biskup blessaði alia, 

en bragnar á kné falla, 
leit eg hans líkann varla. 



506 



BISKUPA SÖGUK. 



36n biskup Arason. 



32. In manus einatt sagði 5 
orðin fleiri til lagði, 

hann gaf sig guði með þetta 
og gjörði hálsinn rétta; 
þrisvar þrautir gisti 
af þeim sem öxina hristi, 
en lofðúng lífið misti. 

33. Einíng guðs tók Ara 
allvel segi' eg það fará, 
en heilög þrenníng herra, 
hvorgi náði að þverra; 
þeir er guðspjöllin gjörðu 
gæzkuna öngva spörðu, 
síra Björn sóktu' að jörðu. 



34. Vetrinn virðum líður, 
vorið kom ei að síður, 
bragnar búa til kistu, 

sem biskupinn sinn mistu: 
heimanferðina hófu, 
heldur lítið svófu 
fyr en þá feðga grófu. 

35. Skatnar í Skálholt fóru 
skjólt með ángri stóru, 
Ijúfir líkin þvógu 

og lérept yfir þá drógu; 
kappa 1 í kistur lögðu, 
commendationes 1 sögðu, 
þjóðir ekki þögðu. 

36. Fluttu' úr fornum skóla 
feðga norðr til Llóla; 
sálutíðir sýngja 

sumir, og klukkum hríngja; 



i) þ. e. bænir yfir framliðnum 



biskup Amson. BISKDPA SÖGUK. 

prúðir pelli skrýddu, 
prestar letrið þýddu. — 
þeir hafi þökk er hlýddu. 

37. Durnis dreggjar niinni 
dofnar fyrst að sinni; 
geymi guð oss alla 
og gleðje konur og karla! 
Ilér skal hróðri létta; 
hirði' enginn að frétta 
þó eg klifaði þetta. 



508 



IUSKUPA SÖGUK. 



Jón bisKup Arnson 



4. 

Vísur um Jón biskup Arason á Hólum. 

Vísur síra Jóns Arasonar 1 . 

1. Borgfirðíngar biskup Jón 
og bræður sviku íbrðum, 
biðu af því böl og tjón, 
blindaður var bugr og sjón 
að þeir trúðu tálslegum þeirra orðum. 



2. Kappar treystu' á kirkjufrið, 
það kunni lítið stoða; 

nú vissu þeir af nýjum sið 
nanm voru þar og lítil grið; — 
feigur enginn forðar sér við voða. 

3. Llöfðu feðgar hundruð þrjú 
í heimreið Sunnanmanna, 
en þeir héldu öngva trú, 
aptur heyktust við það nú 

að þeir heyrðu bóndann Daða banna. 



Blessaður sé hann biskup Jón 
bæði lífs og dauður, 
hann var þarfur herrans þjón 
þó heiminum virtist snauður. 



i) þessar VÍSUr hefir ort Biro Jón Arason í Votnsfiröi (1636—1673) og 
og eru þær tcknor eptir handritiim Nr. 88 í safni Rasks (frá 1670—1680), 
bl. '463. Nafn höfundarins er skammstafað undir vísunum. 



509 



VÍÐBÆTÍR. 

Rvæði Jóns biskups Arasonar. 



1. PÍSLAllGRÁTll 1 . 

1. Paðiv vor Kristr, í friðinum hæsta, 
form smíðandi allra tíða, 

sonr í dýrð að síðan í'ærði 
sanna elsfcu og hjálp til manna; 
heilagr andi á hvorri stundu 
hér ronnandi um heiminn þonna, 
blási hann oss í brjóstin þessi 
beztum ráðum guðdóms náða! 

2. Heilaga þrenníng hér megi finna 
hjörtun hrein í sögðum greinum, 

guðs almætti geíi með réttu 
grundvöll þonnan oss að kenna; 
skiptir hann til skilníngs mönnum 

') Kvæði þctta eigna allir rithöfundar samhljóða Jóni biskupi Arasyni. 
Björn á Skarðsá segir, að hann hafi ort kvæðið skömmu fyrir and- 
lát sitt; þetta getr þó ekki rétt verið, því á einni skinnbókinni, sem 
kvæði þetta er ritað í, stendr ártal 1549, og sum handritin eru lík- 
lega eldri. Kvæöiö niun því að líkindum ort vera heldr á ýngri 
árum Jóns biskups. Píslargrátr, sem einnig kallast „Krossgrátr" 
(A. M. G22 4to; Additam. 72. 4toj, finnst í fjölda handrita, bæði 
á skinni og pappír. Á skinni er helzt að geta handrita í safni 
Árna Magnússonar 622. 4to bls. 96—106, og 99 í 8vo. Ein skinn- 
bók var til frá 1580—90, sem var eign Magnúsar Markússonar, 
rektors í Skálholti, en er nú undir lok liöin, nema eitt blað, sem 
Árni geymdi til sýnis (Á. Magn. 720. 4to). Pappírshandrit, sem 
kvæðiö er á, þykir oss ekki þörf að tilgreina. það af þeim, sem 
einna bczt er vandaö, er í safni Bókmentafelagsins Nr. 105 í 4 
bl. broti, ritaö á Vatnshorni í Haukadal. í vísnabókinni, sem prent- 
uð er á Hólum 1612 í 4to (önnur útg. 1748. 4) pr kvæði þetta 
prentaö, en með nokkrum breytíngum ; þar eru felldir úr sjö vísu- 
helmíngar, en settir inn tveir, því öllu kvæðinn er skipt í vísuhelm- 
ínga. Ilcr er fylgt elztu handritunum, sein sjálfsagt er, einkum 
kvæöabókinni 622 í 4to í safni Árna, sem fyr var getiö, en þó ekki 

allr orðamunr talinn. 
Biskupa s. 11. 34 



510 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. P/slnrg.ntr. 

skýríng um sinn guðdóm dýran; 
cinn og þrenhur er hann að sönnu 
æfinlega, sem trúnni hæíir. 

3. Hreinast hold af mestri mildi 
mennilegt í heiminn þenna 
borið var eitt, sem bækurvátta, 
blómið allra helgra dóma; 
áður íýr og aldrei síðar 

annar með svo guðdóm sannan 

á jörðu fæddur ei hefir orðið 
. esú líkr að krapti og ríki. 

4. Meistarar haía með mörgum listum 
minnilega í ræðn sinni 

vandað maigt með vizku kcnda 
vcrsa smíð af Jesú þessum; 
enginn kann með orðum inna 
alla hans dýrð í letrum skýrða, 
þó að hann fengi þúsund túngur 
og þær allar á málið snjallar. 

5. Enn hefi' eg þessum öllum minna 
orða smíð og lærdóm fríðan, 

þó bið eg að þetta kvæði 

þjóðum verði allt til góða; 

á treystandi árnað beztan 

innilega í hugsun minni 

Jesús dygð til elsku nægðar 1 

upp hvcssandi túngu þcssa. 

6. Vilda eg, eptir vorri skyldu, 
vera mimmgr pínu þinnar, 
hversu þú þoldir í lieimi þessum 
harða nauð og sáran dauða; 
Jesús gjörði lýð út leysa 
lángminnugr og til sín vinna, 
græðari heimsins gefr oss síðan 
guðdóms blóðið kristnum þjóðum. 



P/slargrátr. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 511 

7. Á skírdags kveld, scm skriptir halda, 
skýr ritníngin þannig vitnar: 

gekk hann út í grasgarö nokkurn 
grandhroinastr og lærisveinar; 
sjálfr vissi og sagði þessum 
sína íyrir þá beisku pínu, 
holdið skalf á herra mildum 
hugsterkum við dauðans merki. 

8. í fyrstu grein hann féll til bænar 
Hóði sveitinn út með blóði 

niðr á jörð með neyð svo harða 
nú þenkjandi holdið krenkja; 
guðdóms listin gjörði hrausta 
græðarans önd í sorgar böndum, 
líkama sinn með ljúfu kaupi 
lagði hann lyrir sálir manna. 

9. Samtíðis komu, sendir af Júðum, 
sveitir þær að Jesú leita, 

búnir honura til bráðra meina, 
brynjað fólk mcð vopnum dynja; 
þegar þeir heyrðu eitt hans orðið 
allir hlutu á jörð að falla, 
sína magt í svoddan grcinum 
sýndi hann þeim í þessum heimi. 

10. Síðan Lét þá sjálfa ráða 
sínum verkum illsku sterka, 
því að hann vildi í þessu lioldi 
þola nauð og harðan dauða; 
en þeir neyttu orlof þetta 

að gángandi og Jesúm fánga, 
buiKÍinn drógu og börðu höndum. 
Blessaðr þagði hann við þessu. 

11. Lof og dýrð með lesníng orða 
lífi' og sál að beztu máli 
ættum vér með eisku rétta 



34* 



512 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAft. Pfalnr«níir 



innilega í hjarta að minnast. 

Yfirvoldugri allri mildi 

er skínandi Jesús pína, 

hún gefr bezt þeim henni treysta 

himneskt ráð til guðdóms náða. 

• 12. Inn leiöandi aumir Júðar 

í þá borg raeð ncyð og sorgum, 
bundinn Jesúm síðan sendu 
sínum herrum, búinn til pínu; 
krossfestíng og kvalirnar stærstu 
kalla þoir með dpi allir 
verðugan þann er vann á jörðu 
verkin bezt og nytsemd mesta. 

13. Annas hét, sá ci með sönnu 
ákæru réð fyrst að færa 
uppá Jesúm, allt með kappi, 
ógurlega með þeirra rógi; 
forsvar rétt að faðir vor drottinn 
fengið gat, því sök var engin; 
höggið eitt sem harðast mátti 
hann var sleginn í þessu ranni. 

14. þetta högg með þúngum hætti 
þvíngan kendi af stæltri hendi, 
lausnarans kinn að lamdist þannig 
leysti bein í höfði hreinu; 
marðist hold, en munnrinn mildi 
móðr og sár hann fylltist blóði, 
Jesús fékk í Annas luisi 

enga vægð til hvíldar nægða. 

15. Júðar harðir Jesúm færðu 
járnum bundinn, drdgu og hrundu, 
fyriv þann mann er Caiphas kennist 
og kirkjuvaldið hafði' að halda; 



PisJargríítr. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 513 

yfirgyðíngar allir þángað 
innan borgar komu að sinni, 
er áðr höfðu um drottins dauða 
diktað fund 1 á þeirri sturidu. 



16 2 . Allir þeir með ákcfð fulla 
enn kærandi á Jesúm þenna, 
háð og spott með hrákum leiðum, 
högg og bönd í þeirra höndum: 
þoldi hann með þögn og mildi 
þessa nótt, og allt til óttu, 
ángr og pín með ymsum greinum 
og enga náð af þeirra ráðum. 



17 3 . Hugarins rásum hjörtun vísi 
hrein að minnast þessar greinir, 
innilega og elská kunna 
allra mest hans pínur fiestar. 
Yfirvoldugri allri mildi 
er skínandi Jesús pina^ 
hún gefr bezt peim henni treysta 
himneskt ráð til guðdóms náða. 



18 4 . Gyðíngar þá með grimd og reiði 
gjarnan vildu að Jesús skyldi 
deyðast fyr en dragist til náða 
dygðir hans í þeirra bygðum; 
5 þeir færa hann mcð fiokki stdrum 
fyrir þann jall er Pílatus kallast, 



') þannig í surauiu handritum: 

u diktað og fundið", 622. 

2 ) þetta erindi er ekki í vísnab. og ekki í 105. — Mcð því að slcppa 
úr K). og 17. crindi og stefinu ícr allt kvæðið úr skorðuxn, og svo 
er það í vísnabókinni. 

3 ) þetta erindi er ekki í vísn'ab. og ekki í 105. 

4 ) fyrri heliníngr er ekki í visnab. og ekki í 105. 

r ') þessi vísuhelmíngr er 16. erindi í 105 og þar til sett sem síðari 
helmíngr aptari hluti af 19. erindi. 



514 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONA.R. PíslargrÁtr. 



kváðu hann skyldu að keisarans valdi 
kvelja þann, sem lögmál sannar. 

19 1 . Pílatus kallar einn frá öllum 
Jesús inn, og vildi finna 
sakanna hæð með settu ráði 
og sanna grein til slíkra meina; 
2 spurði hann þá með spéskaps orðum 
spektarlaust í heimsins trausti: 
ertu kóngur yfir því mengi 
er þig leiða híngað reiðir? 

20. Jesús svarar: jeg er að vísu 
jafnan kóngr og í því nafni 
býð eg rétt með beztum hætti; 
banna eg synclir hverjum manni. 
Ekki kom cg enn að dæma, 

ei ríkjandi' í manndóms líki, 
heldr er eg af hærra valdi 
híngað sendr, og sannleik kenda. 

21. Andsvar rðtt að jaiii þdtti 
Jesúshalda í sannleiks valdi, 
síðan gekk og sagði Júðum 
svoddan grein með orði einu: 
öngvar sakir að eg get fengið 
ásannaðar þessum manni. , 
En þeir reíðir og með æði ' 
illsku Ijdtir töluðu' á móti: 

22. Villir hann lýð og víkur öllu 
voru ráði sér til náða, 

gjörir hann tákn, með göldrum læknar, 
guðlastandi trúnni kastar; 



') fyrri hclmín^r vísu |>essarar er ekki í vísnabólrinni, og- ekki í 105. 
2 ) síðari helXDÍrigl er settr saman eöa nrest viö fyrra lielmíng í 14. 

erindi í vísnab., en við síöara helmíng 18. erindis í 105 (svo sem 

16b). 



P/sUrgráir KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 515 

kóng hefir hann sig kallað lengi, 
keisarans vill hann æru spilla, 
því ætti hann, og þó með sönnu, 
að þínum dómi á krossi pína. 



23. Orðin vond og illar gjörðir, 

ángr og hrygð af rógi og lygðum: 
þoldi hann með þagnar haldi 
þessar nauðir allt til dauða. 
Yfirvoldugri allri mildi 
er skínandi Jesús pína, 
hún gefr bezt peim henni treysta 
himneslU ráð til guðdóms náða. 

24. Jarlinn vondur Jesúm sendi, 
jafnan haldinn stóru valdi, 

kóngi þeim að kominn var þángað 
kenna bækur Heródes þenna; 
hann vildi með hyggju kalda 
heyra kunna af drottins munni 
tákn eðr nokkur tignar lækni 
torfengin, en fekk þó engin. 

25. Heyrast mátti að hélt fyrir dára 
Heródes illr í sinni villu, 

hvítu klæði hann reð skrýða, 
háð merkjandi í þessu verki; 
sendi aptr í samri stundu 
svá fyrir jall, sem Júðar kalla : 
krossfestu þann, að keisarann lastar 
og kóng sig heldur móti hans veldi. 

26. Pílatus vildi pínu halda, 
plága í neyð, en ekki deyða 
Jesúm, því að hafin vissi að vísu 
vcra kláran af lífsins fári; 

síðan lét með svipunum meiða 

svo flengjancii hart og lengi, 



516 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 

limirnir allir lamdir sullu, 
leysti hreinast hohl frá beinum. . 

27. Standa hlaut við stólpann bundinn 
styggilega með ásján hryggva, 
mátti hann varla af manndómshætti 
meiri pínur þola' eðr fleiri; 

kalla þeir, sem kvölunum ollu 
kaldráðir með stóru háði : 
krýnum hann, sem kóngi einum 
kann að þéna' í augsjón manna. 

28. Jpyrnikórónu þángað færa, 
þrengja og spenna' að Jesús enni 
broddar þeir, með beiskum göddum, 
bein og hold í gegnum skeina; 
enn leiðandi út fyrir Júða 

undum hlaðinn, en dreyrinn dunui, 
• sárin öll af sviðanum sullu: 
sé her mann! sem ritníng sannar. 

29. Lítum nú vorn lausnarann sæta, 
lífin hrein í sögðum greinum, 
sjáum það verð er hann gjalda gjörði 
grandalaus fyrir vorar andir. 

Yftrvoldugri allri mildi 

er skínandi Jesús pína, 

hún gefr bezt þeim henni treysta 

himneskt ráð til guðdóms náða. 

80. Jallinn sagði enn fyrir öllúin : 
eigi fann eg með þessum manni 
sakanna grein, að svoddan pína 
sé honum ei nóg, af yðrum rógi; 
Jesús vil eg nú láta lausan 
og lííi halda að mínu valdi, 
ellegar beri þðr ábyrgð fulla 
um alla hans nauð, sem písl og dauða. 



P./*]*rgrátr : . 



KVÆÐl .IÓNS BISKUPS ARASONAR. 



517 



31. Júðar svara með jöfnu æði: 
jarlinn muntu kunna varla 
landsins rétt með laganna hætti, 
þú lætur þenna villu kenna; 
kalla þeir með kappi öllu 

að keisarans ríki vili hann svíkja 
og máttú fyrir orðið þetta 
eigi haldast í þínu valdi. 

32. Jarlinn hræðist Júða reiði, 
jarðlégt valdið vill hann halda, 
dáðum horfinn dæmdi síðan 
dauðann þeim, er leysti nauðir; 
Jesúm leiddu Gyðíngar gladdir, 
grimmlcga hrundu, reipum bundinn, 
út af borg með ángri mörgu, 

enn hæðandi stórri mæðu. 

33. Krossinn þúngan kvalarar fengu 
Kristi að bera, með hörðum kvistum, 
særðust hans enu sælu herðar 

svo blæðandi hann féll af mæði; 
manndóms styrkur mátti ei orka 
meiri pínu á holdi sínu, 
því hann var lengi þreyttr af göngu 
og þorsta mæddr í stóru frosti. 

34. Síðan mætti 1 hann sinni móður, 

svo fallinn hún kendi hann varla, 

sverð hins gamla Simeons orða 
sárlega snart þá hennar lijarta; 
guðdóms styrkr gaf henni orku 
grát að stilla vel í máta, 
höfuðdúk sínuna hún réð sveipa 
harmi vend um sonarins lendar. 

35. Sonarins neyð og sorgir móður, 
samblandað í hugarins landi, 
ættum vér með elsku rétta 
innilega í hjarta 1 að minnast. 



518 



KVvEÐl JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



Pi'slargrálr. 



Yfirvoldugri allri mildi 

er skínandi Jesús pina, 

hún gefr bezt peim henni treysta 

himnesht ráÖ til guÖdóms náða. 

36. Færði Jesús fólkið harða 
fram á leið, og gjörði reiðu 
krossins pín í kvöhmum þessum, 
kvíðir hold, en undir svíða; 
gadda stóra grimmum broddum 
gegnum slóu Jesús lófa, 

svo festandi sýnu 1 hastir 
sigurmerkið á trénu sterka. 

* 

37. I fætur slóu, sem fastast gátu, 
fiéini líkan nagla einum, 
keyrðu hann með hamri hörðum 
hans í ristr og gegnum nísta; 
undum gjörði opt um venda, 
a^ðum tók þá fast að blæða, 
sinarnar togna, en sárin magnast, 
sviði og mein í holdi 1 og beinum. 



38. Móðir hans og margir lýðir 
mjög ángraðir kornu þángað, 
sorgir hennar sýndust margar, 
sonarins nauð og harður dauði: 
Jón postuli evangelista, 
oss kennandi, fylgdi henni, 
bæði þau með beztu ráði 
blóði rignd við krossinn stóðu. 



39. Vín og sýru vondir færa 
varla klárt og blandað galli 
að munni Jesús, meinga þannig, 
mátti' hann okki af slíku drekka; 



') sinnu, 105 Vb. 



Plslargrátr. 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



519 



þorstinn gjörði að þvínga brjóstið 
þrauta mest og pínur flestar, 
og því mátti ei fyrir þetta 
öndin halda líkams valdi. 

40. Lífsins styrkr og líkams orku 
linaðist magn, en sálin fagnar, 
öndin Jesús út því sendist 
ogrönduð frá líkams böndum 1 . 
Sýngjum allir sætum túngum 
samhljóðandi vilja góðum 
hæsta lof, mcð heiðri mcstum, 
haldist dýrð í guðdóms valdi. 

41. Hold og líf með himna valdi 
hann hefir nú fyrir dýrðir sannar, 
sonarins þrenníng svo má inna 
samblandað með föður og anda. 

Yfírvoldugri allri mildi 

er skínandi Jesús pína, 

hún gefr bezt þeim henni treysta 

himneskt ráÖ til gubdóms náða. 



') hér er skofcið imi í 622 og í flcinmi handritum og vísnabókinni 
þessum tveimr vísuhelmíngum : 

ÍOb. Satíctus faðir í sonarins blóði, 
sanctus Jesús píndr í móði, 
sanctus andi sendr hinn góðí, 
svo hefir kennt oss mcistarinn fróÖi. 

41. Líf og andinn lesi og ljóÖi, 

lof ])itt allri skepnu bjóði, 

hugarins rásir hörmum 1 rjóði 

Ihuggist hjörtun 2 tára fióði; 

sýngjum allir o. s. frv. 
En her cr hæði breytt hætti, og stefjamáliö gjört einni vísu lengra 
en hinj sýnir það hvorttveggja, að svo hafi ekki verið í kvæðinu 
uppbaflega og se þeim bætt inní. 

*) hjörtun, 105. 

a ) og huggist rettu, 105. 



520 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



Pi'slargrálr. 



42. Vissu Júðar varla af þessu, 
vildu þeir að Jesús skyldi 
deyðast eptir dæmdu ráði; 
dásöm undr á þeirri stundu 
urðu þá yfir allri jörðu: 
ógna myrkr, cn sólin styrkva 
geymdi sína geisla hreina 
guði líkjandi' í himnaríki. 

43. Blindi riddarinn, búinn til vonda, 
bragða fljótur lagði spjóti 

á síðu Jesús sett með ráði, 
svo það snart í gegnum hjartað: 
blóð og vatn af búknum dauðum 
blessað rann, og veitti þessum 
skæra sýn og skilníng hreinan, 
skýrandi yfir kristni dýra. 

44. Undan fellr í orða spjalli 
allmörg grein af Jesús meinum, 

því at fundíngum þori' eg ei blanda 
þetta mál, eða fræða táli ; 
heldur vilda eg hafa það skyldast 
heiðra' og treysta þeim er oss leysti; 
íennum hug með röddu' og munni 
yfir ræðu þessa og lítið kvæði. 

45. því gjörða eg íslenzk orðin 
óglósuð í máli Ijósu, 

að greiðara hugða eg gefast til náða 
góðviljugum, það allir skilja; 
en þér baíri að offra tárum, 
öndin mín, fyrir Jesús pínu. 
Píslargrátur plagi að heita 1 
prentað 2 vess um dýrðir þessar. 



1 plaga eg héiti, 72. 

2 ) )»entað, Vb., 105; pntaö, 72. 



P/slnrgrrfip. KVÆÐI JÓNS BTSKUPS ARASONAR. 521 

46. Biðjum vær þann bezt mun heyra: 
blessaðr gefi að pínan þessi 
ávallt renni oss til minnis 

og styrki frá synda myrkri ; 
hcnnar 1 minníng hún fær unnið 
hvcrskyns nauð og andar dauðá, 
þá að freistarinn fjúki lasta 
Bjdtur kastar oss á móti. 

47. Jesús lífið lýða leysi, 
Jesús öndin eyði gröndum, 
Jesús pínan oss gjöri hrcina, 
Jesús dauðinn frelsi nauðir! 
Megnist ást þó að málið þagni 
minn drottinn, á pínu þinni! 
grátrinn fellr, en gef eg oss alla 
guði' í vald um aldir alda. 



') vÍ8iiheliníng]mm 46 b. cr sleppt í Vb. 



522 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR 



Ljóinur 



2. LJÓMUR 1 . 

I. Hæstur heilagr andi, 
himna kóngrinn sterki, 
loflegr Uttu' á mig! 
signaðr á sjó og landi; 
sannr í vilja og verki, 
heyrðu, eg heiti- á þig! 
forða þú mér fjandans pínu díki, 
svo feikna kvölunum öllum frá mér víki, 
mér veittú það, Maríu sonrinn ríki! 
að mæla kynni 1 eg nokkuð, svo þör líki. 



') Kvœði þetta, sem áf öllura er eignað Jóni biskupi Arasyni, er prentað 
eptir skinnbók í Avna Magnússonar safni 713 í dto.bls. (36—71. Onnur 
skinnbók cr í Lundúnuni, í Jiritish Museum, eh er ýngri (frá hérum- 
bil 1583). Afskript af kvæðinu eptir henni höftim ver baft frá herra 
Eiríki Magnússyni, bókaverði háskólans í Kambryggju, fyrir góðvild 
lians. Kvæðið finnst og í fjölda pappírs-handrita, bæði eldri 
og ýngri, og eru helzt einkehnileg tvö handrit frá hérumhil 1690, 
annað 716hí4to í safni Árna Magnússonar, annað 104 í8vo í sama 
safni. það er markvert í sögukvœðis þessa, að það hefir veriðlengi 
kunnugt á Færeyjum, og kornizt þángað sncmma, því Debes prestr 
getr þess í lýsíng sinni á Færeyjum 1673, að )>að var orðið þá al- 
kunnugt á eyjunum. Færcyíngar höfðu rnætr á þessu kvæði, og 
trúðu því, að illíiskar fældist cf það væri kvcðið á sjó, og kölluðu það 
„hvalvcrs 1 ', cn þar voru J>ær viðlögur, að cnginn raætti hafa þaö allt 
yfir í cinu, heldr yrði hann að halda cptirað minnsta kosti einuerindi; 
annars mundi hann u §jólátast" (verða sjódauðr). Fyrir þessa sök 
voru |>að brot cin aí* kvæoinu, scm gengu manna á milli á Færc}j- 
um og hver lærði af öðrura, því ætíð varð að leifa vers, en þó hefir 
að síðustu fengizt mestallt kvæðið, með tilstyrk afskripta frá Is- 
landi, og cr komið á prent í árriti hins konúnglcga norræna forn- 
fræðafclags (Aarb. for nord. Oldkyndighed 1869, bls. 311—338). 
Nafn kvæðisins hjá Færeyínguni cr einkcnnilcgt, það Jieitir þar 
Lieumunar (Liömunar), þ. c. M Ljómurnar", og er þar af auðsætt, að það 
er misskilníngr þegar það er kallað u Ljómr" eins og karlkennt orð, í 
stað þess að kalla |>að ^Ljómur" (kvennkennt í fleirtölu). petta 
sama má og ráða af' kva^ðinu sjálfu í 37. erindi. En merkíng nafns- 
ins er eptir rnynd orðsins öidúngis einstaklcg, og getr ekki verið 
dregin af ljómi, sania scm hljómi, heldr af Ijórna, sem sé guðdóm- 
legri geisla-birr.u af þeim dásemdum, sera kvæðið skyrir frá. 



Ljóinnr. KVÆÐI JÓNS BI8KUPS ARASONAR. 523 

2. Á dögunum sex hinn dýri 
drottinn minn! þú skaptir 
allan heiminn hör; 

mjög sem Móyses skýrir, 

af mjúkum dýrðar krapti, 

svo var sagt fyrir mer: 

skírði loptvið skaparinn allra kinda, 

skjallega kunni hvað frá öðru hrinda, 

tempraði síðan túngl og sól og vinda 

tígulega sá allt kann leysa 1 og binda. 

3. Alda-föður 1 vorn fyrsta 

frá eg hann skapti af moídu 

hér sem hver mann veit; 

let sig þar til lysta 

að lífga þann á foldu 

mcð sönnum sólar reit; 

nú vi! ég gjörla nöfnin þeirra inna, 

nær sem in:etti sorglim vorum linna: 

Adam het, og Évá tiátið lis.tar-kyinná, 

æðri varla mátti tvö hjón íínna. 

4. |>eim var lagt það leni: 
að lifa með allri blíðu 
svo prútt í Paradís, 
veitti þeim Mnn vðnif 
vist án allrar kvíðu, 

sú var sælan vís: 

bannaði þcim að bíta einn eplis kjarna, 
blessaðr kveðst þeim einkis annars varna, 
þetta birti hin bjarta sjáfar stjarna 3 
bar hún í heiminn hjálparann Adams barna. 



l ) Adam föður v. f., 713; en naf'niÖ or síðar í vísunni 
) þ. e. væni. 

3 ) sjáfar stjarna, stella niaris, kenníng Maríu. 



524 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAK. 



Ljómur 



5. Fjandinn unir við illa 
yndi þeirra og sælu, 
vöxt og vænlegt skraut; 
hann sitr um að svíkja og villa, 
og sárlega þau að tæla 
og leiða af líknar braut: 
í ormi einum orðin frá eg hann innti, 
aldrei frá og liann þessu fyrri linnti, 
beit hún epli, en boðorðum ekki sinnti, 
af bönnuðu tre, og þar til Adam ginnti. 

0. Refsíng með rettum dómi 
ríkur herjann veitti, 
mjög sem maklegt var, 
það var sár ósómi, 
sælu vorri neitti 
og lángt af lögunum bar: 
hann rak þau bæði burt í heiminn þenna, 
beiska neyð og ángist urðu að kenna, 
. ávöxtur nam upp af þeim að renna, 
allir hlutu' í kvölum og píslum brenna. 

7. Leið svo lángar stundir 
um ljóta ánauð stránga, 
tvo heims aldra traust, 
bölvaðr bruggar undir 
börnin þeirra að fánga 
með öllu efunarlaust; 

voldugr herra vill ei lengur bíða 
að venda þegar eptir oss að stríða, 
honum mun blóð úr breiðum undum svíða 
að blessaði* vildi letta vorum kvíða. 

8. Dýrri dóttur Önnu 
drottinn minn að sendi 
einn af englum sín; 
sagði henni að sönnu 
og sætum orðum vendi: 
hrein er holdgan þín! 



Ijjriinur. 



KVÆDI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



ver )m niig, þó villan yfir mig drífi, 
sem vænn og sterkur brynjaðr her í kífi, 
lieilagr andi skrýddist skæru vífi, 
skapari minn var htddur hennar lífi. 

9. Níu mánuði næstu 

nú, sem spámcnn játta, 

oss í fagran frið, 

bjartr í Bedleem hæstu 

borinn, sem guðspjöll vátta, 

af hennar holgum kvið. 

Einn hðt Bajtazar, offrar gull með höndum, 

annar Melchior, mildr af ráðum vöndum, 

Caspar 1 einn mcð reykclsi í höndum, 2 

austan kvómu kóngar þrír úr löndum. 

10. prjú og þqátigi ára 
þengill himins og landa 
lifði í hoimi hér; 
öfundin öx hin sára 

■ 

Jesús mínum að granda 

grimmum Gyðínga her; 

Júdas Skarjot cinn var nefndr hinn fyrsti, 

orðin tálaði þau sem fjandann lysti, 

falsið óx, cn flærðin illsku bysti: 

flýiið yðr og fángið þánn eg kysti! 

11. J?á kom ögn með dtta 
upp af Gyðínga munni, 
hver tók hlífa ser; 
flestir hcldu 1 á ilótta, 
íiúði hver sem kunni 
blessaðr í burt frá þcr: 

nema þáu María mild og Jóhannes bæði, 
miMl var þeirra sorg og hjartans mæði, 



! ) Jasparius, 713. 

2 ) öll bandritin og eins Fær. bafa tvisvar nböndum". 
Bisknpa 8. II. 35 



526 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



Ljómur. 



óttast hvorki ógn né neina bræði, 
undir krossi frá eg þau fastast stæði. 

12. jprengd. var þér að enni 
sem þyrnkórónan væri 
reyrð með rauðan við; 
holdið skarst fyrir henni, 
hrönjar litrinn skæri, 
dreyrinn dundi niðr. 

Agætt lof þér cnglar fagrir súngu, 
allir skyldu lofa með sinni túngu, 
býsn voru mikil, 1 björg í sundur sprúngu, 
bifaðist jörð, or naglar 2 guðs son stúngu. 

13. Nöni sjalfu nærri 
nifiúng himins og landa 
hann let sitt líf á kross; 
rómar röddu skærri, 
ríkur gaf sinn anda 

hér til hjálpar oss. 

u Eaðir, vorn anda fel eg á hendi þinni!" 
frá eg hann talaði svofelld orð, sem eg inni, 
hörmulegt er að heyra' og leggja' í minni: 
héimrinn allur tapaði birtu sinni. 

14. Nú vill hilmir herja 
að hjálpa fólki sínu 

enn með ágætt lið ; ! 

fjandur vilja verja 

og veita oss lengri pínu, 

bölvaðir bjuggust við: 

lokurnar brustu, hann leysti fjandans ánga, 

læknaði hann svo Evu aðferð ránga, 

armt helvíti opnast tók hið lánga, 

inn réð hann mcð sínu valdi gánga. 



] ) þá, b. v., í handr. 
a ) gaddar. handr. 



Lj<W. KVÆÐI JÓNS BJSKUPS ARASONAR. 527 

15. f á var óp og ótti, 
að illi fjandi kvíddi, 
hann sá lielgan kross, 
sæniilega til sótti 
sjálfr guð minn stríddi 
og náði öllum oss; 

föður vorn Adam fyrst í burtu leiddi, 
frá eg hann gjörði allt sem Iýðrinn beiddi, 
ára fjandans alla píndi' og meiddi, 
Jesús Christus götuna vora greiddi. 

16. Allt helyíti hann eyddi, 

enn sem segir í versi, 
Jesús Christus hreinn, 
og svo snöggt hann sneyddi, 
í snarpri herför þessi, 
þó var eptir einn; 

batt hann þann með blessuðum orðum vöndum, 
bæði má það fregija 1 á sjó og löndum, 
fjötrin liggja á fótum hans og höndum, 
fjandinn svartur kremst í þessum böndum. 

17. fessi fylgdin fríða 

fór með drottni rnínum, 
signuðum Jesúm Christ, 
ei mun um aldur líða, 
öllum lettir pínum 1 , 
sætleg sælu vist; 

súngið lof þer sætt af hverri dróttu, 
sjálfan guð ver lofum dag og nóttu, 
fögnuð þann er fríðir vinir hans sóttu, 
írá eg hann reis upp páskadaginn í óttu. 

18 2 . Kristr með kærleik dvaldist, 
sem kantelena]! váttar, 



J ) kvíða, handr. 

2 ) þetta erindi hefir í sumum liandritunum víxlazt á við hið eptirfylgj- 
anda. 



35* 



528 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR 



með hjálp og huggar þjdð; 

trú' eg það svo taldist 

tíu og þrjátíu nátta 

meðan hátíð heimsins stóð; 

orð og verlrin allt vær til hans köllum, 

vér unnum þessum höfuðkóngi snjöllum, 

hann ste upp af jarðarinnar pöllum, 

ásjáándi sínum postulum öllum. 

19. I 3 ar mun í sælu sitja 
sólar kóngrinn frómi 
með alla engla makt, 
hann kemr víst að vitja 
vor á efsta dómi, 

svo heíir Davíð sagt; 
koma þá undr og ógnir vorra lasta, 
éldar brenna sólar plázið 1 fasta, 
ínílur teíjást meir en þúsund vasta, 
mun þá jörðin búkum úr sér kasta. 

20. Opnast allir himnar 
af einu klukku hljóði 
skýrt sem skaparinn tér; 
dauðleg duptin lifna 2 

af dýru holdi og blóði 

því vær liöfðum hér; 

talar hann þá með tignar orðum sínum 

trú-eg þér sé vafin í synda línu, ' 

eg var fús að frelsa yðr úr pínu, 

fátt þér gjörðúð 8 eptir vilja mínum. 

21. Vænn í veldis hríngi 
vísu kveðr hann snjalla 
settr með sárum móð, 
liann ber á breiðu þíngi 



') í skirmbókinni 713 er ritað placeö. 

2 ) limna? 

3 ) gjörðu þer, handr. 



Ljóumr. KVÆÐI JÓNS BISKUPS AHASONAR. 529 

bljóö.ugan krossiim allan 

og sýnir sinni þjóð; 

Jesús talar við auma lýði og svarta: 

alllítt hafið þör stöðvað synda parta, 

og er því líkt að líta hans ásjón bjarta 

sein loganda sverð hans fljúgi' af munni og hjarta. 

22. Hvar er sú fríða fæða? 
faðir vor Kristur spurði 
hinn lasna 1 lýðinn sinn; 
eða þó helzt til klæða 
rneð hreinum hjálpar burði 
höfðuð þer til inín. 
Fátæka þér fyrirnámust að rækja, 
. virtuð þeim til allra illsku ldækja; 
með göfugu valdi gjörði eg yðr að sækja, 
þer girntust aptr í Qandans villu að krækja. 

23 2 . pjáður var cg í þorsta, 
þrengdur alls kyns mæði, 
kvalinn og klæddr lítt; 
]ét eg lííið kosia 
að leggja út benja flæði 
og frelsti svo fólkið mitt; 
enga vilið unibun mér fyrir veita, 
hver vill öðrum illskuverkin þreyta, 
íljótlega mumið þér Ktnga pínu heita 
sem fyrri gjörðuð mínum boðoiðum neita. 

24. Plágáðr var eg með pústrum, 
píndr og hæddur löngum 
mest fyrir yðra skyld, 
lamdur þyrni og þústum 
þar með svipum og stöngum, 
sárin sviðanum syld, 



') auma, handr. 

þetta crindi cr ckki í annari skinnbókiniii (713) og ckki í suinum 
öðrum hundritunnm. 



stórlega barðr og stcyptur þiingu grjóti, 
strengdur fast, og vægt 1 með engu hdti, — 
hvar er það gott þér gjörðuð hér á móti ? — 
í gegnum lagður síðu mína spjóti. 

25. Fóruð með fals og blygðir, 
fögnuð engum æmtuð 
og aldrei létuð af, 
svo með Ijótar lygðir 
lýði mína ræntuð 
og allt það eg áður gaf; 
hötuðuð mig sjálfan, hörmuleg var sú sneypa, 
hver vill öðrum niðr í fjandann steypa, 
dæmi þér, hvað dýrt mundi' eg yður keypa, 
dauðann þolda eg með píníng greypa. 

26 2 . Hvar er það dreizið digra, 
dramb eða hvers kyns læti, 
er þér höfðuð hér? 
létust lýði sigra 
litlu vildu bæta, 
guð fyrirgef þú mér! 

hvar er nú heiptar hugrinn yðar hinn kaldi, 
er höfðuð þér, með stóru penínga gjaldi, 
eða sá styrkr af stóru sveina haldi? 
stendr sálin 'nökt í í]andans valdi. 

27. Trúi^ eg í tvenna flokka 

tiginn guðs son skiptir, 

sem segir í sönnum óð, 

ber svo blíðan þokka, 
■ bragrinn pínu sviptir, 

vist er væn og góð ; 

til valdra manna víkr hann svo með blíða: 
verðkaup skal eg gjalda yðr liið fríða, 



') ægt, handr. 

2 ) ()etta crindi er ckki í Færcyja útgáfunni. 



KVAÍÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



531 



sitið með föður, og sviptir öllum kvíða, 
sæla' og dýrð mun aldri um aldur líða. 

28. Enn til aumra manna 

í annan stað ræðr víkja, 

Ijóst scm letrið tér : 

þér munuð kvalirnar kanna 

segir kóngur himnaríkja 

og skiljast skjótt frá mér; 

dökkvir miuiu' yður djöflar Ulir granda 

dæmdir í burt frá öllum guðdóms anda, 

það mun út um allar aldir standa 

að eilífu bronnið þér bjá leiðum fjanda. 

29. Blessuð brúðrin tiggja 
biðr í þessum váða: 
háleitr, heyr þú mig ! 
lofa mér lýð að þiggja, 
láttu mig því ráða 

svo hjálpist hver um sig; 

eg veit það víst, þú villt mér einkis neita 

vogsamlegur, ef eg ^il eptir leita, 

það er mitt traust, að allt munir þú mér veita, 

minn einga son, fyrir þína ástúð heita. 

30. í>ar næst biðr hinn bjarti 
blessaðr Jóliannes skæri, 
hans er hjálpin þýð, 
fagr með^ frómu Skarti 
frá eg hann standa næri, 
tiginn talar fyrir lýð: 

voldugr herra ! virtu það vær tínum, 
vegsamlegr hlýð þú orðum mínum, 
eg var fúss að fylgja yör í pínu, 
ilúða eg aldri undan krossi þínum. 

31. Mildur svarar af mæði, 
mjúkr í veldis höllu: 

að vísu veiti eg þér; 



532 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS AKASONAR. 



Jjjómur. 



þið skuluð þiggja bæði 

það þið vilið, með öllu, 

svo fagurlcga fylgduð mer, 

verði vili þinn, voldug hjartans móðir! 

vcgsamlegr, og svo þinn Jóhannes bróðir! 

heyri' eg, þið vilið hjálpist allar þjóðir, 

hvort það cr heldtir vondir menn eða góðir. 

32. £au frá eg þetta þágu, 
þýð, og Jóhannes bæði, 
mildust María frú, 
fólk frá fyrri plágu 
af feikna 1 grimd og æði 
að leiða á líknar brú; 

þeirra líkn 8 mun lengst um heiminn gánga, 
þau linuðu þannig vora ánauð stránga, 
síðan gjörir oss fjandinn aldrei að fánga, 
fastr 3 í ánauð allá æíi lánga. 

33 4 . Æztar engla sveitir 

og ýta 5 fjöld um heima 

lofar þig, lausnari minn! 6 

og allt það eitthvað heitir 

innan lands eða geima 

sýngur sætleik þinn; 

leystu oss frá löngum synda hnúti, 

lifandi guðs son! bæði inni og úti, 

svo að ver hljótum skjól af skírnar kíúti 

skepnan gjörvöll hcrra 7 sínum lúti. 

■ 

34. Öfund og aliar syndir 
eg heii gjört með vilja, 



') mikilli, liandr. 2 ) bón, handr. 3 ) bann sitr, h.mdr. 

4 ) í þessari vísu er \'yrn\ hlutanum sléppt í sumum handritunuin og 
síðari hluti settr viö næsta erindi á eptir. 

5 ) lýða, handr. G ) lausnarinn lireinn, Jiandr. 7 ) skapara, liandr. 



Ljómur 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS AHASONAR. 



533 



og brotið svo boðskap þinn ; 

það eru þúngar myndir, 

þess má eg 1 eigi dylja, 

harðr er hagrinn minn ; 

stórlega hefir eg stefnt til þúngra nauða 

og steypt mér svo í fjandans villu snauða; 

þú lagðir út þitt líf og blóðið rauða, 

lát mig njóta, frelsari 2 minn! þíns dauða. 3 

35. J>að eru mínar myndir, 
má eg þess ekki þræta, 
sem Kristi kunnugt er; 
eyk eg einatt syndir 
all-lítt vil eg mig bæta, 
guð, fyrirgef þú mer! 

aumlega hefir mig illsku broddrinn stángað, 
* ávallt hefir mig þó til Jesús lángað, 

það er mitt traust, að hjálpast muni eg þángað, 
það má heita, að köllus 4 hafi mig fángað. 5 

') eg má þess, handr. 
2 ) drottinn, handr. 

:l ) handr. 104. 8vo setr hér inn þctta erindi (sbr. 33. er.). 

Heyrðu mig dyggust drósa, 

dáðum hlaöin og prýöi 

íyrir hæstan engla kór, 

fögur sem fegursta rósa 

fram yfir aðra lýði, 

liæsta huggun vór, 

leystu oss frá ljótum synda hnúti, 

lifandi Jcsús! bæöi inni og úti, 

svo ver hljótum skjól af skírnar klúti, 

skapari minn! þér skcpnan gjörvöll lúti. 
4 ) köllus, þ. c. köllski. 

ft ) þessu crindi er skotiö inn í sumum handritunum eptir 35. er. (71(3 h 
og 104). 

Höllin heilags anda, 
himna kóngsins móðir, 
María mín mild og skær! 
leystu lýö frá vanda 
svo lífgist allar þjóöir, 
sú er þér nauösyn nær, 



534 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. Ljó 

36. Peginn og fús eg beiðist: 
forða þú mér pínu, 
sern vænn og veglegr er, 
að 1 þú eigi reiðist 
orðum þessum mínum, 
víst er eg valda þer; 
hugr kýs ömbun 2 hverju verka sinna; 
himna dýrð mun aldri um aldr linna, 
lát mig njóta Jesús orða minna, 
svo yðrar náðir mætti sálin finna. 



37. Æðar og sinar allar, 
önd og sál með búki, 
guð minn! gef eg þér; 

þá herrann héðan mig kallar 
hjálp, svo eigi púki 
vinni 3 vald á mér. 

Dugi þú mér þá, drottinn himna halla ! 4 
að dauðinn kemr á enda lífsins palla. 
J>essar vísur þiggja nafnið valla, 
þó vilda eg þær Ljómur láta kalla. 5 



38. Hér má skýr orð skilja, 
skatnar þenki fieira: 
þú ert þrennr og einn, 
þar með vitið og vilja 



syndir hafa sárt að hjarta mínu 
samrlega vafizt fast í lasta línu, 
liíandi Jesús ! lina þú ángri niínu, 
láttu mig vcra' undir verndarskauti þínu! 

') svo, handr. 

T ) sbr. skipanir Magnús biskupa Gizurarsonar í Skálholti (1224), Diplom. 
Island. I, 436. 

9 ) ekki púki eigi, handr. 4 ) hallar, handr. 

5 ) í handriti frá Magnúsi Jónssyni í Vigur, frá herumbil 1700, eru sett 
hér inn nokkur erindi, sein eíiaust munu vera síðar ort af öðrum, 
en ekki liafa upphaflega verið í kvæðinu: 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR 



vilda eg hafa til meira 
að lofa þig, Iausnarinn hreinn! 
Leystu oss frá ljótu synda æði, 
lifandi drottinn! og þið María bæði. 
Orðgnótt fellur, úti er þetta fræði, 
Amen amen! endir verðr á kvæði. 



Hljómur skal það því heita 

svo hljómi og hárómist 

hróðrinn, herra! þinn; 

það hljómi um hjartans reita 

með hljómhvellasta rómi 

svo vakni við íyðurinn ; 

það veki' upp þann, sem sefr í synda grómi 

svo gœti hann að sér strax í náðar tómi, 

vekist hann upp aí' drottins orða ómi 

svo vakna þurfi hann eigi fyrst í dómi. 

Láttu mig, faðirinn frómi, 

fyrir sonar þíns blóðið rauða 

hitta náð þér hjá, 

í þínum dýröar dómi 

drag mig til þinna sauða 

en hrektu mig ei þér frá. 

Haltu þá, Jesús, hjá þér sálu minni 

haltu henni Jiér í viðurkenníng þinni, 

blóðið þitt, sem biæddi í kvölinni 

blœði á mig, svo blessun sálin íinni. 

Hróp, kallz og háreysti 
heiðnir og Gyðíngar 
höfðu hjá krossi þín. 
meður gremjan geistri 
þeir guðlausu heimskíngjar 
þeir sinntu' ei vitjan sín. 
Fyrir það hróp í frekju kvala þinna, 
•fríaðu mig við hróp fordæmíngarinnar! 
láttu hrópið synda illskt! minnar 
aldrei hljóma fyrir eyrum sálarinnar. 



53(5 



KVÆDl JÓNS BISKUl'S rAKASONAK 



Dav/fts <1 i K l r . 



3. DAVÍBS DIKTK 1 . 

Heyr 2 mig hiinna stýrir, 
herrann allra greina, 
göfgust guðdóms magt! 
allir englar skýrir 
um þitt ríkið hreina 
súngið fái og sagt: 



') J>etta kvæði er eignaö Jóni biskupi Arasyni einum, og engum öðr- 
um, svo ver vitum; það er ort útaf 51. sálmi Davíðs, sem í kat- 
ólskri öld var hafðr við guðsþjónustuna, og lesinn á hverjum 
sunnudegi, eptir því sem skyrt er irá í „Ágripi um gömlu sioina" 
rett á undan siðaskiptunuin (Bisk. s. II, 248). Eptir siðaskiptin var 
þessi sálmr Davíðs snúinn á íslenzku optar en einu sinni, og prent- 
aðr fyrst í sálmakveri Marteins biskups í Khöfn 1555, 97—98 scm 
líksálmr, með upphafi : u Nú bið eg guð þú náðir mig", 8 vers. Sá sálmr 
er síðan lítið breyttr í gröllurum, og nokkrum liinum cldri sálmabók- 
um, svo sem Guðbrauds bískups 1589 og 1619, Davíðs saltara 1062 
og sálmabókinni 1742, sem suinir kalla „Prcstavillu". í þessari út- 
leggíngu var sálmr þessi ætlaðr íyrir messu-upphaf á öllum „brcna- 
og samkomu-dögum", og prentaör þannig í öllum gröllurum. þrjár 
aðrar útleggíngar eru í hinum eldri sálmabókum, ein í sálmabók 
Gísla biskups Jónssonar (Khöfn 1558. 8), og tvær (auk þessarar) 
í sálmabók Guðbrands biskups, sem fyr var nefnd. í katólsk- 
um söfnuðum er sálmr þessi alkendr og kallaör Miserere, því 
hann er nafnfrægr eptir upphafs-oröunum (Miserere mei Deus 
o. s. frv.). þegar maðr ber saman kvæöiö viö sálmana, og viö 
biblíuny, þá er kvæðið miklu lengra og oröflcira en Davíðs sálmar, 
því fyrstu sjö erindin eru sett framan viö, og sfimuleiöis 4 hin 
seinustu aukin við, en allr miökaflinn (8.-26. erindi) fylgir svo ná- 
kvæmlega Davíös sálmi, jiö rckja má hvert erindi eptir honum. I 
handritum veröurn ver ekki varir við neinar afskriptir, og er þess 
vegna prentaö hér beint eptir Vísnabók Guöbrands biskups (Hólum 
1612 4to, bls. 269—273); fyrir því höfum vér grun á, að hér og 
hvar muni breytt vcra, þó vcr gctum nú ckki vísað á hvar það sc. 

u ) í Vísnabókinni er þcssi fyrirsögn: tl þetta er kuæðeð sem kallast 
Dauiðs dyctur, vt af Psalmenuin Misererc, Lag scm Liomur, Bysk- 
. up Jon". , ]'&''■'- 'H 



Davífts iliktr. 



KVÆÐI JÓNS BiSKUPS AKASONAR. 



537 



æfirilegá og andir hélgía manna 
auki jafnan þína lofgjörð sanna, 

hjörtun vor bið eg helgan anda kánha, 
hverskyhs syndir burtú drífa 1 og banna. 

2. Sendir sínar náðir 
sjálfúr faðirinn alda, 
scm eihn og þrenhúr er; 

gefi oss guðdóms sáði 

í grunni hjartans lialda, 

á himni og heimi hér: 

orðiö Jesú og fyrir helgan anda 

oss láttú í þinni þjónkan stahda, 

og loysi allan lýða voða' og vanda, 

svo lífl 1 og sálu mogi það okki granda. 

3. Loílcgí. Ijósið hreiná 
lýðiun Híngáð senði 

af hæst.ri hcilla 1 dygð, 

ást og eýðíng moina 

í önd og líkam kcndi 

að hafa um hcimsins bygð; 

hvcr mann skyldi huganum til þcss ronna 

helga trú og guðdóms skilníng þcnna, 

lífsins veginn lærá' og öðrum kenna, 

löstu' og synd með ást og iðran brcnna. 

4. Lausnarinn Jesús leiði 
líf kristinna manna 

á skýra skilníngs grein, 

vorar vizkur grciði 

að verka trúna sanna 

fyrir utan ángr og mein; 

með sannri ást og sætlcik orða þinna 

svo má þcnna kærleiks grundvöll íinna, 

öll þín verk að elska' og á að minna 

og öðrum jafnán guðdóms dýrð að inna. 



l ) hiclla, Vb. 



538 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS AHASONAR. n„v/ös diktr 



5. Heimsins skepnur haldi 
himna Jjósi skæru 

sér í sinnis bygð, 

gæzku verkin gjaldi 

guði með heiöri' og æru 

af hreinni hjartans dygð, 

á Jesús-nafnið jafnan skulum vér kalla, 

jeg er biðjandi kristna lýði alla: 

að orðin hans megi aldrei úr minni falla 

og sannleikur helgra guðdóms spjalla. 

6. Kongrinn Davíð kendi 
með kærleiks dýrum anda 
mönnum mjúka bæn: 

sig frá syndum vendi 
scttir af öllum vanda, 
vizku verkin væn; 

síðan megum vér sálminn þcnna kunna 
sem spámannsins orðin akta' og unna, 
vísar hann oss um væna skilníngs runna 
vegsam]ega , á klára mælsku brunna. 

7. Biðjum vér það bezta 
blcssað himna veldi 
með allri ást og trú, 

að gefV oss miskunn mesta 
í manndóras skírslu elcli 
hér í heimi nú: 

svo fyrir máttkan mildloik þinnar stærðar 
mætti vorar bænir drottni færðar, 
andirnar í ást og náðum nærðar, 
með iðran synda guðdóms gæzku hrærðar. 

8. Fyrir 1 margar mildir þínar 
og myskunsemdar náðir 
oss veitandi er: 

afmá þú illskur mínar 



') í 8 til 2G. má rekja í hverju erindi vers úr sálmi Davíös í röð. 



Davfos diktr. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



539 



sem óvin minn hefir skráðar 
og mjög eru- á móti mér; 
eg vil nú af öllura syndum vonda 
að eg fái réttu trúna kenda, 
verkin gdð og vizku prðin senda 
í valdi drottins lifa fyr utan enda. 

9. Breiði 1 út mínar bænir 
með betran góðra verka 
og hreina Jiugarins luml, 
veit mér vizkur vænar 
að vernda fcrúna storka 
stöðuga hverja stund; 
þvo mig drottinn þinni myskun meiri 
af þvíngan holds og ljótum lasta leiri, 
iðrun temprist orði' og hyggjan fleiri, 
öndin klárist eins sem gull af eiri. 

10. Veit ög vonzkur mínar 
vera mcð mörgum hætti, 
sem eg kann ekki 1 að sjá, 
lén mér líknir þfnar 

af lcyfðum guðdóms mætti 

og skil mig skemdum frá; 

þúngar syndir mér í móti standa, 

því er eg jafnan staddr í stórum vanda ; 

bið eg herrann himins og allra landa 

að hörmúng þessi megi 1 ei sálu granda. 

11. Almáttugum þér einum 
eg hefi gjört á móti 
marga og mikla synd, 
aumr í illsku greinura 
og hinn lasta-ljóti 
genginn frá góðri mynd; 

þitt réttlætið ræður þínar sæmir, 
ráð og valdið vizku með sér tæmir, 
kraptur drottins kærleiks náðum næmir, 
konst réð vinna, því hann í myskun dæmir. 



540 KVÆÐI JÓNS BISKUPS AliASONAK. Dnvíös dihtr. 

12. Svo í synda formi 
sannlega er eg með vilja 
getinn í girndar lyst, 

í þessum þrauta stormi 

þykjumst 1 eg kunna að skilja, 

að mig bar móðirin fyrst; 

eg hefi síðan aukið saurgan mína 

aumlega lifað í holdsins lasta línu,- 

bið eg þig drottinn! fyrir blessaða myskun þína 

að brjdstið mitt þú lát með iðran skína. 

13. Svo elskaði hiiin æðsti 
alls rettlætis veldi 
sannlega sinni náð, 
þrællinn þinn enn lægsti 
þúngar syndir seldi, 

þú gafst honum guðlogt ráð; 

að læra 1 og kenna' af leyndri vizku þinni 

lífsins veginn í hjartans dygða inni, 

gæzku þessa gef þú öndu minni 

guðs kærleikrinn hugárins rásir íinni. 

14. Yfir mig dreifi 1 ýsðptí 

með ást og kærleiks náðum, 
drottinn, dýrðin þín! 
forkláraðr og fegri snjó • 
eg fari af guðdóms ráðum 
eyddur allri pín; 

síðan gjöri 1 eg þer sannlegt lof í hjarta, 
svo með verk og orðaskýríng bjarta, 
að megi 1 eg með það um mína æfi skarta 
meir en sól um alla heimsins parta. 

15. Minni heyrn gef þú marga 
og mikla glcði að skilja 
með fögnuð friðarins nú, 
það mun þjóðum bjarga, 



l ) þikunst, Vb. 



1 



k„. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 541 

þeim sem gimast vilja 
að vizku veitir þú; 

bein raín öll þau blíðki drottins raddir, 
rneð blessan þinni kristinn lýð þú kvaddir, 
korni þér allir kærleiks náðum saddir, 
sem kennast vera í guðdóms miskun staddir. 

16. Sjá ei syndir mínar 
sætt réttlætis veldi, 

fyrir myskun má það ske, 

mer nægast náðir þínar 

með nokkrum skírslu eldi 

eða plágu píndur sé; 

svo öll ránglætin afraáist mínu lííi, 

að eg varist að vera í synda kífí, 

og þó neyðin yfir miún líkam drífi 

öndu minni bið eg að drottinn hlífi. 

17. Skapa þú skýrlegt hjarta 
með skilníngs nýjan anda 
í mína brjóstsins bygð; 
veit mér vizku bjarta 

í verki þínu að standa 

með allri ást og dygð; 

helgan þína hugarins rásir finni 

rétta trú að tala með túngu minni, 

hverja stund af mildri miskun þinni, 

svo kærleikurinn aldrei um aldir linni. 



18. Ei kast mér frá enn frómi 
fríðri ásján þinni • 
svo injög sern maklegt er, 
mör í miklum dómi 
myskun bið eg að finni 
og haii í heirni hér; 
andi heilagr aldrei frá mér vendi, 
eg mitt traust til guðdóms náða sendi, 
hann stýri mér með styrkri veldis hendi 
frá stríði synda áðr en lífið endi. 

Bi.sk npa s. II. 36 



542 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. p*W»s dik.tr, 

19. Heilsan þinni 1 að halda 
íneð hjartans gleðina mosta 

- mér í minni tíð: 
þig bið eg að gefa' og gjalda 
guðddms ráðið bozta 
í friðnum fyr og síð; 
höfðíngloga því hoilags anda spektir 
um heiminn sonda sannar vizku mektir, 
en fyrir trfina eyðast vorar sektir 
og fyrir myskun frelsast- aUar slektir. 

20. Vegana þína eg vildi 
víslega öðrum kenna, 
þeim sem þurfa nú, 

að vondir venda skyldi 

með vilja' og til þín rcnna 

með allri ást og trú ; 

myskun þín er mönnum vís til náða, 

margkunnig að oyða illsku bráða, 

og kærleikurinn kristilegra sáða 

kcmr meö hjálp og a veldi guðdöms ráða. 

21. Leys mig burt af blóðum 
og bræði harðra nauða 
dýrlcgr 4 drottinn minn! 

að ei megi á illsku glóðum 

andann líkaminn deyða 

fyrir vondan viljann sinn; 

heilsu minnar hroinsa þú túngu mína, 

hcf þú upp að tala um mildi þína, 

rettlæti og ráðin með vizku sína 

röksamlega í guðdóms myskun skína. 



') þinnn, Vb. 

2 ) freslast, Vb. 

3 ) og hjálp, Vb. 

4 ) dyrlenuri Vl>. 



D« v /ðs diktr. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAE. 543 



22. Drottinn, dýrðir þínar 1 
dragi mig burt úr vanda, 
leysi líf og sál, 
veiti að varir mínar 
víst með hclgum anda 
út geii allt gott mál; 
og minn munnur ætíð lof þitt ræði, 
og kunngjöri það guðdóms vizku sæði, 
hversu mikil og margföld andar gæði, 
mannsins líf fyrir 2 iðran öðlast næði. 



23. Ef að þú vildir unna 
að auka heilsan þína 
mer fyrir mál og trú, 
þá munda' eg þiggja kunria 
þig fyrir nauðsyn mína 
að héyrá í heimi nú; 
ei muntú í offrum lystast neinum, 
utan það gjörist 3 af hjartans vilja hreinum 4 , 
komi það með Krists kenníngum einum 
með kærleiks vitni, kvitt af öllum meinum. 



24. Helgun þfna 1 að halda 
holdið má með anda 
ást og iðran fá, 
og þer offrið gjalda 
orðin og viljánn vanda 
og vizku verk sem má; 
ei ö fyrirlítr 6 þú ángrað mannsins hjarta, 
ásján drottins sendir geisla bjai'ta, 
lífgar andir og lýsir myrkrið svarta 
og leiðir í burtu vora villu parta. 



25. Góðgjarnlega gjörði 

guð minn sannr að vilja 



') dýrðar þinnar; Vb. 2 ) áat oo-, b. v. (ófaukið) Vb. 

a ) ^iörast, Vb. 4 ) lirimnn, Vb. 

*) eigi, Vb. 6 ) fryorlijtur, Vb. 



544 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. DaWð 



við kristni kæra þér 1 , 

láttu' oss lífs á jörðu 

lýð þinn heyra' og skilja 

hvað kæfir hokli hér, 

þó að ei þurfi þar til þjónkan mína, 

því bið og drottinn veiti myskun sína 

upp að byggja borgar múra þína 

með blessan guðs, að aldrei nái' að dvína. 

26. I?ú meðtekur mesta 
manna helgun skæra 
af allri ást og trú, 
er það iðran bezta 
offrið þér að færa 
hér í heimi nú; 

altari drottins auðmjúkt mannsins hjarta 
upp 2 setjandi tólf trúarinnar parta, 
þá má kalla kærleiks-kálfa bjarta 
klárt eyðandi saurgun synda parta. 

27. Davíðs dikt má kalla, 
djörfúng mína sýna 

í íslenzku' orðin sett, 

eg er þess verðugr valla 

versa smíði mína 3 

að auka né yrkja rétt; 

því mun eg biðja þá, sem vilja læra, 

þetta mál til betra efnis færa, 

að orðin góð megi andar lífið næra, 

iðran synda gjörir menn Kristi kæra. 

28. Á ljósar glósur lýði 
leiði og greiði mína 
eina og hreina art, 
bænir vænar bíði 



') þir, Vb. 

2 ) fyrir, Vb. 

3 ) neina, Vb. 



Dav/As dlktr. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



545 



í blossan þess, er sína 

í sælu velur skart ; 

þjóðir fróðar þessar vísur finni 

þýði og prýði mjúkri mælsku sinni, 

orðin gjörð að allir lialdi 1 í minni, 

ent og kennt í dyggu hyggju inni. 

29. Dýr og skýr sá drottnar 
dæmum sæmir allar 
túngur og tigna Iist, 
hann er þann ei þrotnar, 
þjóðir góðir kallar 

í helga himna vist; 
Jesú vísa oss fyrir krossins pínu 
inni að finna með ráði ríki þínu, 
mætti og ætti meira í máli mínu 
minníng inna ætíð nafni þínu. 

30. Endann víst eg vildi 
vinna og finna hinn bézta 
á minni mála grein, 
skýra og dýra eg skyldi 
skærum færa hið mesta, 
væri mín vizkan hrein; 

eyðisfc sneyðisfc orða siniðjan kalda, 
inni og minni má því ráða og valda, 
lát oss, drottinn, lífsins trúna halda, 
lofið sé þer um allar aldir alda! 



546 KVÆÐÍ JÓNS JBISKUPS ARASONAR. NiOrsti 

4. NIÐRSTIGS VÍSUR. 1 

1. Djaríleg er mér diktan, 

drottinn minn! um sjálfan þig, 

þar sem æpa og ikta 

alla vega í kríngum mig 

glæpa fjöldi og gleymíng boðoröa þinna; 

maklegan ángist mætti eg fá 

ef minntist á 

sárleik synda minna. 

2. 2 pegar eg hyggst að hefja, 
háleit brúðrin! kvæðið þitt, 
taka vondir að vefja 
viilimyrkrum hjartað mitt; 
valda slíku vélráð forna fjanda, 
ncma þú dugir mér dýrust drós 
og dags brún ljós, 
höliin heilags anda! 



■) þetta kvæði eigna 511 handrit Jóni biskupi Arasyni , og er það í 
fjölda handrita bæði á skinni og pappír, því kvæðið hefir verið mjög í 
aflialdi, og það eigi miður á síðari tímum, svosem á átjándu öld, heldr 
en fyrri. Nafnið er ýmist í handritunum u Niðurstigs (-stígs) vísur ,1 
(716 e. f. g., 720. 4to, 104. 8vo) eða u Niðrstigníngar vísur", eða 
„Niðrstígnings vísur" (713). það er prcntað bér eptir skinnhók 
í Árna Ma^nússonar safni, Nr. 713 í 4to bls. 63— 6(3, 
sem er hið helzta haudritið-, önnur skinnhók er í sama Bftfhi 
714 í 4to (723 b); hin þriðja er í sama safni 720 í 4to. 
Hclztu handritin á pappir eru í safni Ama 716 e. og f. í 4to, og 
104 í 8vo, þau eru frá síðara hluta seytjándu aldar og skjóta inn 
nokkrum erindum, svo sem getið er her á sumum stöðum. Röð 
erindanna er og breytt liarla víða í snmum handritunum, en sjaldnar 
til bóta, svo hér er að eins á stöku stað gefinn gaumr að þeim 
breytíngum, þar sem f'ull nauðsyn þótti, því ski'inbókin 713 ei' 
sýnilega ekki sem áreiðanlegust, hvorki að röð erindanna né orða- 
mun ; ekki cr heldr getið hér orðamunar , að því leyti sem oss 
virðist honum ekki gaumr gefandi. þessar tilbreytíngar eru líklega 
komnar af því, að kvæðið er í sumum afskriptunum ritað eptir 
minni, en ekki eptir bókum. 

2 ) í 716d í safni Arna er þessu erindi skotið inn, ng er það annað 
erindi kvæðisins: 

það helzt er hér í heimi 
hefir ekki að þýða neitt, 



ZViörstigs v/sur. KVÆDl JONS BISKUPS ARASONAB. 547 

3. I daþran dauðans skugga 
dáloga hafa mig syndir fært, 
fátt mun hjartað hugga 
hörmulega var pínt og sært, 
nema þú dugir mér, drottins vítið mæta, 
eilífs herrans erfcu b\6m 
fyrir júngfrúdóm; 
lofa mér löstu að bæta! 1 

• 4. Lofa mér lausnarinn sæti! 

að ]esi , eg af þér fræðið eitt, 

þú hefir svo margskyns mæfci 

manneskjunni gefið og veitt; 

skepnan öll er skyidug yðr að krjúpa, 

virtist sjálfr að viija vór 

fyrir verkin stór, 

í dauðans gröf svo djúpa. 2 



mctnast raargr af seimi 

mannlegt lán ef honmn er veitt; 

meðan vær lifum látum ohs ekki liræöa; 

hvar er þá vort dreiss og dramb 

eði dárlegt ramb, 

þá andir í eldi mæöast. 
') þessu erindi er skotið inn, og er hið sjötta, í 716. f: 

Áví, Jesús móðir, 

engla brúðrin fögr og 1)1 íð, 

umfram allar þjóðir 

crtu blcssuð fyrir þitt líf. 

Gratia plena! guðs engillinn sagði, 

heilagr andi þer hvílist nær, 

mín helgust mær! 

fyrir brjósti þínu að bragði. 
2 ) fessu erindi er skotið inn sem hinu fimmta í 71 6 e. í 4to og 104 í 8vo: 

Æðsti engla herra! 

œ þig lofi hver sem má, 

löst minn Iát.tu þverra, 

leið mig öllu vondu frá; 

þú ert heill og hjartans beztá yndi, 

voidugastur veittu mér 

að vera hjá þer, 

frið þinn svo eg fyndi. 



KVÆÐI JÓNS BLSKUPS ARASONAR. Niðrstigs vísur. 



5. 1 Af lifandi líknar æði 

lézt þú berast í þenna heim, 

fyrir utan ángr og mæði 

júngfrú gleðst af burði þeim; 

þeirrar brjóstin þinum sæta munni 

móður þinnar, Maríu frú, 

að mylktir þú 

og fyrir allt fram unnir. 

6. Yfir því helga húsi 

háleit stjarnan skein svo glatt, 
kóngrinn frægðar fusi 
fæðast lét af meydóms krapt; 
austan komu kóngar þrír úr löndurn 
með reykelsi, myrru og gull, 
og mætin full 
brúðar barni völdu. 

7. Hart fyrir Heródes æði 
hlaut Jósep að íiýja land, 
og mætust mæðgin bæði, 
mörgum vann hann sveini grand; 
fórtu sjálfr í fátækt heims og pínu, 
kvinnan kom til Egipts ein 

með úngan svein, 

er bar hún á brjósti sínu. 

8. Brátt til borgar einnar 
brúðrin sig með Jósep fór, 
fékk sér fæðu hrcinnar, 
fljóði veittist myskun stór, 



Á. Magn. 104. 8vo. cr þessu skotiö inn og er þar sjöunda erindi. 

Jóachiins barn og Önnu 
j 5f urs drottníngin þýÖust þess, 
íljótt tekk hún að s<>nnu 
Eðgnnð þann af Christi eg les: 
meö henni var mánuði fímna og ijóva, 
út spratt síöan éðla blóni 
af jómíVúrdóm, 
fekk því frægð svo stóra. 



Niðrstigs v/sur. KVÆÐI JQNS BISKUPS ARASONAR. 549 

nú skal vakt til vista þeirra leggja, 

júngfrú María eptir var 

moð eykinn þar, 

og geymdi barna beggja. 

9. Sveinn tdk sárt að gráta, 

sinnar heíir hann mdður mist, 

hann vill huggast láta 

hjálpin sú, sem fæddi Christ ; 

lagði á brjdst sér barn hins auma svanna, 

þessi fékk svo prúðan prís: 

í Paradís 

fdr hann fyrstur manna. 

10. 1 Hér í heimi dvaldist, 

húngur þoldi og meinin sár, 

tiginn guðs son taldist 

tuttugu vetr og þrettán ár; 

grimmur tdk þá gyðínga iiokkrinn leiði 

á dýran girnast dreyra þinn, 

þú drottinn minn! 

fullir af falsi og roiði. 

11. Nichodemus náði 
nefnilegr að greina ljdst, 
dýr sem drottinn spáði 

Davíð kdngs fyrir munn og brjdst: 
með prdphetum og prúðum engla kdris 
græðarans pínu að gldsa tök 
og gjörði af bdk, 
gesta salvatoris.? 

12. I grasgarðinn hreina 

gekk hann sjálfur skírdags ndtt, 

ljúfr með lærisveina, 

liðsmenn kvdmu Gyðínga iijdtt; 



') þessi vísa cr í 713 hin sjötta, en á aö vcra síöav í kvæöinu, 

herumbil svo sein her cr sett. 
a ) Nikodemus evangeliuni, bók, sem köllud var u gésta salvatoris' 
(gjörníngabók lausnarans). 



550 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ABASONAR. Niðrsti 



Jiidas Skariot, cinn af selskap þínum, 
gekk að þeim, er græddi oss, 
og gaf honum koss, 
mjúkum nieistara sínum. 

13. Jesús sagði öldum, 

Júdas kenndi hann heilsa sig, 

og með kossi köldum 

komtu vinr! að selja mig; 

þetta signum 1 setr hann þeira hið fysta: 

farið í stað að falsarinn bað 

og íiýtið þér að, 

og fángið þann eg kysta. 

14. Einn af Jesú sveinum 
innangarðs að sverði brá, 
öldúngs þræli einum 
eyrað sneyddi höfði frá; 

Jesús aptur eyrað við hausinn græddi: 
u geym þitt sverð í góða slíðr", 
guðs son blíðr 

við postulann Petrum ræddi. 

15. Gripinn af Gyðínga höndum 
guðs son bæði skær og hreinn, 
barður berr með vöndum 

og bundinn þar við stólpann einn, 

þeir lemja hann síðan, leiðir hrækja og öpýta, 

fram fyrir Kaífam kennimann, 

þeir kalla á hann, 

lögbrots mann til lýta. 

16. pitt blessaða andlit byrgðu, 
börðu knefum og skældu að því, 
konur og karlar syrgðu, 

Kristi fylgðu garðinn í; 

guðs postular grátnir héldu 1 á ilótta, 

sögðu guði sætu náð, 

svo var spáð, 

merki mannlegan ótta. 



]>. e. teikn. 



Niðwtigs vísur. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ABASONAR. 551 

17. Lausnara vorn hinn Ijúfa 
ieíddu fram fyrir Pílatus kné, 
ei má ritníng rjúfa, 
réttarinn frá eg að þetta sé; 

látum, herra ! lögmál yfir hami gánga, 

þessi kallast kóngur einn 

og Kristur hreinn, 

og- vekr svo villa ránga. 

18. Honum bauð hörmúng nauða, 
hjartað laust en ótrú gild, 
drottinn vorn til dauða 
dæmdf hann eptir Gyðínga vild, 
kalla þeir á krossinn skuli hánn festá, 
annað fólk fyrir föður vorn sté 

og féll á kné, 

þeir gjörðu' að gabbið mesfca. 

19. Allan dag frá óttu 

ángist beiðstu, drottinn minn! 

fyr þig með falsi sóttu 

og fýsast vildu' á dreyrann þinn; 

barður vartu berr í grimdar frosti, 

í purpura möttul prúðan færðr, 

píndr og særðr, 

þig mæddi mein og þosti. 

20. 1 f rengd var þér að enni 

þyrnkórónan hvöss og bitr, 

holdið skarst fyrir henni, 

hrörna tók þinn skæri litr; 

skóku höfuð og skelfdu að þér sverðum; 

lofaðr drottinn! leystu oss, 

fyrir Ijúfan kross, 

er þú bart þér á herðuin, 

21. Dýrstur vildi deyja 

drottinn minn fyrir Adams ætt, 

sá það signuð meyja, 

sjálfan guð hefir getið og fætt; 



l ) þetta erindi er elcki í 714 (72313). 



552 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR, Niðrstigs v/s 



Jón postuli, einn af lærisveinum, 
beiskan harminn báru þau 
í brjósti tvau 
Krists hjá krossi hreinum. 

22. Píndr á Pílatus dómi, 
pústra fékk og hálsins slag, 
vor var faðirinn frómi 

fcstr á kross um miðjan dag; 

sólina gjörði svarta' en björgin sprúngu, 

urðu myrkr af ógnum þeim 

um allan heim, 

er gaddar guðs son stúngu. 

23. Nóni sjálfu nærri 

nógan ángist veröldin fékk, 

með róma röddu skærri 

ríkur guð á krossi hékk: 

u faðir, minn anda fel eg á náðir þínar!" 

friðarins blóm að formast hör 

og fullgjört er 

rétt um rásir mínar. 

24. Nú skal sannlega segja 
hvað Satan gamli hafðist að, 
víst ei vill hann þegja 

vítis árinn þegar í stað: 

vær höfum litið Jesús fánga og pína, 

Kristr var negldr á krossinn hátt, 

hann kemur brátt 

undir ánauð mína. 

25. Ekki er oss um þenna, 
allir djöíiar svöruðu þá, 
megu vær mátt hans kenna, 
mun það nokkuð Jesús sá? 

Lazarum burtu leiða frá eg hann þorði, — 
íjóra dagana fékk hann pín 
í fjötrum mín, — 
með einu sínu orði. 



Niðrstigs v/ s «r. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 553 

26. Lítt mun liann leita oss nauða, 

ef lýk eg upp gólfum vísdóms míns, 

hann frá eg hrœðast dauða 

og hyggja mikið til andláts síns; 

á loga og frosti látum vær hann kenna, 

hefi' cg svo allan heiminn her 

f hendi mðr, 

fengi' eg fángað þenna. 

27. Varð að drekanum dökkva 

djöfla faðirinn éptír það, 

liugði honum að sökkva 

og hann að gleypa þegar í stað, 

dauðans ángist drottinn þolir hinn mildi, 

uppá krossinn ormrinn skreið 

og andláts beið, 

sálina svelgja vildi. 

28. Sá það svikarinn ljóti 
síða drottins opnast hrein, 
graíin í gegn með spjóti, 
guðdómr út af líkama skein ; 

þá nam steypast stýri Babylonis, 
tjaldið góða teygðist fast 
og í tvenníng brast, 
í templum Salomonis 1 . 

29. Hann hlaut heim að skríða 
í helvíti og pínu brátt, 
segist með sorg og kvíða 
sigraðr vera af Jesús mátt: 
réttlega eru nú ritníngarnar skýrðar, 
biðr að læsa borgar hlið 

og búast við, 

því her kemr kóngur dýrðar. 



! ) þ. e. í Salomons musteri í Jerusalem. 



554 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. NJðwtiga v/sur. 

30. Árar æptu og þustu, 

endast mun þeim kvalanna vist, 

lömdu hann og lustu: 

þú lokkaðir híngað Jesúm Krist; 

þeir drógu hann út af djöfla porti þröngu, 

bínn enn gamli Belzebuþp 

að beljar upp, 

og vildi verða að öngu. 

31. Bdma raddir skýrðar 
ræði' eg nú sem diktað er, 
nú mun drottinn dýrðar 
draga' að oss svo mikinn her: 

hann er svo stdr og stoltuglegr að herja 
og svo sterkr, að stökkva' upp hlið 
þó staðið sé við, 
öngum vinnr að verja. 

32. Kemr upp kallið mesta, 
kóngr himnanna stigur niðr, 

borgir fjandans bresta 

bál og eisa sloknar viðr; 

dökkva treðr hann djöfla fótum undir, 

skaparinn huggar með skærri vörn 

sín skepnu börn, 

þar urðu fagna fundir. 

33. Adams ættir einar 

allar stóðu saman í krans, 

]ásu lofspár hreinar, 

lángar mjög til kvomu hans: 

minntust á hvað mælt var í bókum hreinum, 

dýrðar vers að drottinn bað 

og Davíð kvað; 

það segir í sálmi einum. 

34. Engla kórus kallar 
kappsamlega' á vítis lið, 
lokur og lása alla 

lúkið upp, og dvelið ei við; 



Niðrstiga Wsur. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR 



5o5 



Nú er sá kominn, að Satan gjörir að fánga, 
dýrðar faðirinn drottinn vár, 
fyrir dauðans sár 
inn og út vill gánga. 

35. Jesús á Adam kallar, 

Eva greip um bóndann sinn, 

þar með þjóðir allar: 

þiggið nú lausn fyrir dreyrann minn! 

dýrleg frá eg að drottins höndin hægri 

leysti alla lýði sín 

frá logandi pín, 

för var engin frægri. 

86. frengdr í þcssari reisu 
þríhöfðaður Belzebupp, 
byrgðr í báli og eisu 
bólnar þar af píslum upp; 
fjötraðr var liann af fögrum guðdóms höndum, 
um aílar aldir, Jesús bað 
í Adams stað, 

brenn þú í þessum böndum! 1 



') þetta er innskots erindi, og cr á ymsum BtaÖ í röðinni: í 716 e. 42. 
er.; í 71 6 f. 44. er.; í 716£. 36. erindi: 

A föstudaginn lánga 
allir ættu að fella tár, 
á berum fótum gánga, 

minnast á Jesú písíar sár; 
heimrinn allnr hrapaði' í sáran dauða 
breið þú yfir oss möttnl |>inn 
Jesú minnl 
ríka og svo snauða. 
En 104. hefir það þánnig breytt (43. erindi í röðinni): 
þann dag þrauta lánga 
þjóðin skyldi fella tár, 
bljúg og berfætt gánga, 
bJessuð guðs á minnast sár; 
lieimrinn reð svo hrapa í sáran dauða, 
keypti oss aptur Kristur minn, 
fyrir kraptinn sinn, 
með blessuðu blóði rauða. 



556 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. Niörsti«s v/sur. 

37. Páska frjádag 1 með prýði 
pindr var guð á hclgan kross, 
þú leystir aila lýði 

og lokkaðir burtu fjötur af oss; 

til helvítis þú herjaðir styrkura anda, 

einvaldskóngrinn ætlar þá 

með aíla 1 að fá 

fólk sitt allt frá fjaiida. 

38. Hóf sig upp til himna 
herra guð með (lokkiim sinn, 
englar súngu ymna 

allir lofa þig drottinn minn! 
reistu af dauða ríkr í páska óttu, 
gafst þcim sómi og gleðinnar náð 
er grétu áðr, 
fegnir á fund þinn sóttu. 

39. Myskun þína mjúka, 
Maríu son! cg beiði nú, 
með samvizku sjúka 
syndir vorar mýkir þú! 

lát oss burt frá lasta djúpi venda, 
svo allir megum vær iðran fá 
og öðlast þá 
gleði og góðan enda. 

40. Láttu' ei ljótar syndir 
lokka, drottinn! oss frá þer, 
þeirra þúngar myndir 
þrengja önd af líkama mer; 

mikið hefir þú til mannsins kristna unnið, 

þá um kross þitt blessaða blóð 

úr benjum stóð, 

af öllum æðum runnið. 



J ) Páskanátt, 713; föstudag, 71 6 e. 



Niörstigs v/sur. KYÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 

41. Hjálp mér lierrann mæti, 

sem hékkst á krossinum upp fyrir mig, 

svo að eg syndir bæti 

og sjái' eg ekki reiðan þig; 

einkum bið eg þig, Jesús minn! í kvæði: 

óhreins anda illsku spé 

að aldri sé 

þar formast þetta fræði. 

42. Oss á efsta dómi 

öllum hjálpa þú, drottinn minn! 

María, meyjanna blómi! 

að megum vér komast í ílokkinn þinn, 

svo öndin nái þeim öllum krapti að halda, 

sem glósað íinnst um gleðina skýrð, 

og guðdóms dýrð, 

um allar aldir alda! 



Biskupu s. 11 



558 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAll. Krossvísnr. 

■ 

5. KROSSVÍSUR 1 . 

1. Dýrðarfullur drottinn minn! 
dýrka vilda eg þig, 
hæöstur guð a himnum skínn 
hefir þú leystan mig; 
júngfrúin innilig! 

í holdi þínu, helgust mær, 
^huldi guðs son sig. 

2. María 2 drottníng mild og skær! 
meyjanna ertu blóm, 
höfuðcngillinn, háleit mær, 
þinn heiðrar júngfrúrdóm, 



') í snmum handritum er kallað u Krosskvæöi". Handrit þau, sem 
kvæði þetta er prentað hér eptir, hefir kyn sitt að rekja til fjögra 
handrita á skinni, allra frá sextándu öld. Elzt þcirra, scm ver 
höfum nú, or Nr. 713 í 4to í safni Árna Magnússonar (bls. 107 — 
110) og er prentaö her eptir því. J>að var seinast í eigu sira Ólafs 
Gíslasonar á Hofi í Vopnafirði (1675 og þar eptir), komst síöan í 
tveini hrotum til Jóns biskups Vídalíns og til prófastsins á þíng- 
völlum sira Árna þorvarðssonar, og frá þeim til Árna Magnússonar. 
Önnur skinnbók kom vcstan úr Önundarfirði, og keypti Árni Magnús- 
son hana 1708; en hún var komin í OnundarfjörÖ frá J>orkötlu 
Snæbjarnardóttur í Lokinhömrum í Arnarfirðí. priðja skinnbókin 
var norðan úr landi, og sýnist hún muni vera hin sama, sem nú er 
í handritasafni 13reta í Lundúnum. Hún er frá herumbil 1583. 
það er mark á kvæðinu þar, aö 30. er. er bætt við að rnestum hluta, 
og tveim erindum þar á eptir; þar af má ráða, að sú bók, sem 
Lundúnabókin er rituð eptir, hefir verið búin að missa blöð 1583 
eða fyrri, og hefir það sern vantaði veriö fyllt þár út, annaðhvort 
þegar bókin var rituð eða nokkru fyr, en sú bókin sem vantaði í, 
eða afskript eptir henni, hefir verið til þegar Peringskjöld lét prenta 
kvæðið og önnur fleiri í riti nokkru, sem hann kallaöi Fragmcntum 
runico-papisticum (Stockh. 1721. Fol.) og er það prentað þar eptir 
þessari bók eða afskript af henni. [>ar er kvæðí þctta kallað 
4l Krossvísur gamlar. autor Hcrra Jón biskup Arason", og er þess 
getið, að u Ljósarvatns (Ljósavatns) fólk", það er án efa Ljósvctn- 
íngar, scin þá voru uppi, hafi mjög elskað og iökað þetta kvæöi. 
þcss má geta, að tt Krossvísur" heita einnig annað kvæði, sem lítr 
út til að vera ort skömmu eptir siðaskiptin og er prentað í Vísna- 
bók Guðbrands biskups (1612, bls. 2G2-2G1). 

2 ) Kvæðíð byrjar á þcssu crindi í suinum haudritum. 



Krossvísur. 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAÍt. 



559 



Ave! fögur og fróm, 
gratia plcna, guð er með þér, 
Gabríel talar með róm. 

Semja vilda eg sónar hljóð 
um þá sætu náð, 
er lifandi drottinn leysti þjóð, 
líknar gaf til ráð, 
með allri dygð og dáð, 
því að guðdómrinn gjörðist maðr 
og gekk um heimsins láð. 

Djarfleg er mer diktan sú 
um dýrðar efnið frítt, 
glæpa svellið grimma nú 
gengur að svo strítt, 
það fær eigi þídt; 
þúsundsinnum það hefir skeð 
og þvíngað hjartað mitt. 

5. Lifandi drottinn líkna mér 
fyrir þá líkams neyð, 

er grimmir Júðar gjörðu þér 
og girntust á þinn deyð, 
öllum syndum eyð! 
sjálfviljandi særðr vartú, 
signuð rósin reyð! 

6. j?ú vart bæði barðr og ilengdr 
og bundinn stólpa við, 
Kristur upp á krossinn hengdr 
keypti oss í fríö: 

allt það Adams lið 

svartur púkinn sæmdar snauðr 

sveik frá himna smið. 

7. Hjálp mer Kristur, fyrir þann kross 
og fyrir þá krönku pín, 

og fyrir þann dýra dreyra foss 
er dundi af sárum þín, 

37* 



3. 



4. 



560 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



Krossvísur 



blessað benja vín, 

þú ert að vísu, voldugr guð, 

von og heilsa mín. 

8. Breiddi út sínar báðar hcndr 
blessaör herrann mætr, 

í gegnum lófa gaddrinn stendr 

og göfga báða fætr, 

áðr en lífið lætr; 

heimskir Júðar hræktu' á þig 

himna kóngrinn sætr! 

9. Herra minn, þú hjálpa mig 
fyrir þá helgti und, 

og fyrir þá nagla, er nístu þig, 

• 

og fyrir þá nauða stund; 
hristist himin og grund; 
gyðínga á millum grátið stóð 
guðs hið fagra sprund. 

10. Móðir Krists hjá krossi stóð 
og kvölina sára leit, 
hjartans rann hið heita blóð, 
hrygð' á júngfrú beit; 

engi mann það veit, 

hversu að sorgin hyggju past 

harðlega sundur sleit. 

11. Fyrir þá sorg, hið sæta víf, j 
af syninum fekktu þá 

frelsa mitt hið ljóta líf, 
þar liggur maktin á; 
mætust Maríá, 
líknar æðr og lífsins brunnr 
láti oss miskun fá. 

12. Petrus flýr og postula lið 
plóman stendur mæt, 
Jóhannes á aðra hlið 

og Jesús móðir sæt, 



Krossvísur 



KVÆÐI JÓNS BISKTJPS ARASONAR 



561 



júngfrúin, öllura bæt 
hrygð og ángur, harða kvöl 
af hjartans grunni ræt. 

13. Kristur talar á krossi fínn 
við það kærasta víf, 
þér fel eg á hendi, frændi rainn, 
hið fegursta móður líf, 
hún skal vera þín hlíf; 
sonrinn hlýtr að sæfast hér' 
synda fyrir það kíf. 

Fyrir þyrnkrúnu og þúnglegfc fár 
og þína helgu önd, 
fyrir nagla sporin og síðu sár 
sálanna þú leystir grönd, 
skulfu legir og lönd, 
úr axlar liðinum önnur gekk 
þín elskulegasta hönd. 

15. Drottins míns hið helga hold 
hörraulega var sært, 

úr bcnjum niðr á breiða fold 
blóðið rann svo skært, 
fórn var fyrir oss fært; 
lambið helga lángafrjádag 
lýðum sé það kært. 

16. Fyrir þá döpru dauðans pín 
drottinn! hjálp þú mér, 

og fyrir þau sætu sárin þín, 
er seggir veittu þér; 
bókin brögnum tér: 
að fyrir þegna þýður guð 
þoldi dauða' á sér. 

17. Jesús talar með elsku ráð, 
Jórsala syrgir land: 

nú er það fyllt, er fyrir var spáð, 
fel eg því mína and 



14. 



■ 



562 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. KrossviW 



föðurs í fríða hand, 
sjálfum þeim er sendi mig 
að sigra heimsins grand. 

18. Kristur gaf sinn andann út 
á því helga tré, 

köJlus frá eg kryppan lút 
að krossi stilli og sté, 
spyr: hvar syndir sé; 
ætlar sá Sem Adam sveik 
Jesúm koma á hné. 

19. Fjandinn varð að flýja þá 
fagnaðarlaus á braut, 
knepptur undir krossi lá, 
Kristur sigrinn hlaut, 
honum til heljar skaut, 
vítis árinn veinar upp 
og vildi komast úr þraut. 

Guðs líkámi var grafinn í jörð 
en Gyðíngar héldu vakt, 
ramma höfðu ráðagjörð, 
sem ritníng hefir það sagt, 
og opt til orða lagt: 
að drottinn rísi af dauða upp 
með dýrðarfullri magt. 

Fjandur tóku að fregna það 
á fróni gjörðist drótt, 
kóngur dýrðar kemr í stað 
og knýr á þessa nótt 
hurðir harðla fljótt, 
á lið sitt kallar Lucifer: 
þér læsið portin skjótt! 

22. I helvíti var harkið mest, 
hurðum slegið á gátt, 
herra Jesúm hræddist flest: 
hann mun koma hér brátt! 



20. 



21. 



Krossv/sur. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 563 



fjandur hrópa hátt, 

hver mun döglíng dýrðar sá 

er djöfla sigrar niátt. 

23. Satan hefir þú sent oss mann, 
svo er þinn orðinn kraptr, 
Lazarum burtu leiddi hann, 
logandi vítis kjaptr! 

aldri fær þú hann aptr, 
í upphafi vartu engill guðs 
öllum fegri skaptr. 

24. Við þengil liimna þarftu ei 
að þreyta nokkuð sfcríð, 
Belzibupp! þér verði vei 
vesall á hverri tíð, 

bæði árJa og síð; 
Adam tók og Evu með 
Jesús höndin fríð. 

25. Bundinn liggr og brotin lilið 
bölvaður púkinn þar, 

Adam ieystr og alit hans lið 
það eigi fordæmt var, 
íjötra sundur skar ; 
andir þeirra allar senn 
upp til liimna bar. 

26. Hreinum guði skal halda jól, 
hefi eg sett í brag, 

reis af dauða er roðin var sól 
ríkr á páskadag; 
prestar hafa það plag: 
sýngja þá með sætan tón 
söngs liið bezta lag. 

27. María fékk þá lifandi lyst, 
linaði sárum þjóst, 

því að guðdómrinn gladdi íyrst 
geðlegt hennar brjóst, 



564 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. KrossvW 



og hann til himna bjóst, 
móður sína mcktar guð, 
mönnum er það Ijóst. 

28. Hátíð kemr að höndum ný 
harðla mikil og stór, 

leið hann upp yfir lopt og ský 
Ijós á himna kór, 
með önd og líkama fór, 
hans lærisveinar litu á það 
hvar líknarbrautin var vór. 

29. Síðan frá cg hann sendi þeim 
sjöfalds anda gipt, 

túngur allar tala um heim, 
tigin segir það skript, 
þjóð var þrautum svipt; 
lýð að kenna ljósa trú 
til landa var þeim skipt, 

30. Aptur kemr í annað sinn 
Jesús herrann frómr! 1 
kraptafullur krossinn þinn, 
þá kemr hínn efsti dómr, 
lágr er lýða rómr, 
hræddur er þá hver um sig 
halrinn gæzku tómr. 

l ) Hér endar kvæðið í Peringskjölds útgáfu, með þeim viðbæti, að niðr- 
lagið vanti („finis deest"). En í Lundúnabókinni er sett inn niðrlag 
þessa erindis og tvö að auki, og beíir þetta verið ort aptanvið kvæðið: 

30. [Aptur kemr í annað sinn 
Jesús herrann frómur], 
rettan balda reiknínginn 
raskast ei sá dómur, 
skelfir bans skyri rómur, 
óguðlegra og djöíla dans 
dáðlaus heyrist ómur. 

31. Himins skæra blómið bezt, 
blessnð María góð, 

liðs þíns njóta lát mig mest, 
þú líknar aumri þjóð, 



Krossvisur. 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



565 



31. Hefir sá guð, cr heiðrum vær, 
heimi öllum stýrt 

svo elskulcga' að enginn fær 
með orðum sínum skýrt, 
allt er annað hýrt, 
himnum ræðr og helvíti, 
hans er valdið dýrt. 

32. Hjálp mér guðs hin helga frú! 
heims frá ljótri lygð, 

himna drottníng heitir þú, 
hlaðin af allri dygð, 
glæsta guðdóms frygð, 
sættu oss við son þinn Krist 
sjöfalds anda bygð. 

33. Syndgazt hefi eg síð og ár 
sjálfum guði á mót, 
Jesús móðir júngfrú klár 
elskuleg hjartans rót, 
veittu vegleg snót, 
mildleg æður, María frú! 

á mínu ráði bót. 

34. Drottins míns hinn dýra kross 
dýrkar gjörvöll þjóð, 

hann er með sigri sendúr oss 
að sigra karl og fljóð, 



bittó (bið þú) þitt blíða jóö: 

úr hrcinsunareldsins kvala kveini 

komi fyrir sitt blóð. 

32. Sanctus skal eg þá sýngja þér 
svo sem bezt eg má, 
og prísa þig, scm hjálpar hcr 
hverskyns nauðum írá; 
meö herranum Jiimnum á, 
föður, anda og syni sé 
súngin gloríá 



566 



JCVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAK. Krossv/sur. 



ýngismenn og jóð, 

því eplið bannað át af tré 

Adams húsfrú rjóð. 

35. Stóð með blóma burðug eik, 
bannað epli á hékk, 
ormrinn bjúgi Evu sveik 

og Adam teygðan fékk, 
af boðorðum guðs hann gekk; 
veraldar lýðrinn verri en dauðr 
varð fyrir synda íiekk. 

36. Bannað tré var bölvan vífs 
og beiskum harmi spent, 

nú er það orðið lignuro lífs 1 
lýðum öllum kennt, 
um með æru vent, 
hjálparinn sjálfur hékk á því 
sem hefir oss lífið sent. 

37. Lífið hékk á lífsins tré 
er lífgar vora sál, 

dauðinn þar yfir dauðann sté, 
dauðans hverfur tál, 
sloknar bruni og bál, 
lifir og ríkir Ijós og hreinn 
sá lífið gefr og mál. 

38. Drottníng lieíir það Saba séð, 
er sem eg um fræða spil, 
Salamon kóngur sæti réð 

á siðunum lcunni hann skil; 
auðgrund ansar til: 
þér gángið ofaná göfgast tre 
gulls kvað hrínga bil. 



J ) lignum lífs, þ. e. lífsins fcré, 



KroBsv/sur. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAII. 



567 



39. Harðla rnikil var miskun sú, 
er mönnum var þá veitt, 
sjálfur guð hefir Satan nú 
svo með brögðum beitt, 
hann vissi eigi til neitt: 

að sonar guðs mundi signað hold 
fyrir syndir vorar meidt. 

40. J>ann sæti viðr og signað blóm, 
sem merkir Jesúm Krist 
sonar persónan fögr og fróm 
fjórum nöglum níst, 

uppá eðla kvist; 

herra guð fyrir helgast tre 

himna gefr oss vist. 

41. Voldugr drottinn veiti náð 
vísur þeim er fann, 

svo æíinlega með allri dáð 
aldrei týnist hann; 
sýngi upp sá sem kann, 
brag skal eiga blessaðr kross; 
býrgi' eg hljóða rann. 

42. Yrkja réð eg fræðið fast 
. íjóra tigi í vetr, 

enga trú' eg á það brast, 
einni mun þó betr, 
mæðist mærðár setr; 
brögnum vil eg nú bjóða það 
og birta þar með letr. 



') þar sem her eru talin 41 erindi í kvæðinu, en cru rcyndar 42, þá 
má koma því svo heim, að her sé ekki talið með þetta hið sein- 
asta erindi. 



568 KVÆÐI JÓNS BISRUPS ARASONAR. Lausavfcur. 



6. LAUSAVÍSUR, SMÁKVÆÐI OG STÖKUR. 

Jpcssar lausavísur og tækifærisvísur , sem hér eptir fylgja, 
eru eignaðar Jóni biskupi Arasyni, og finnast í ymsum hand- 
ritum og nokkrum prentuðum bókum, svoscm í Kirkjusögu 
Finns biskups, Annálum Björns á Skarðsá, Árbókum Espólíns 
og fieirum. 

I. (um 1500). JónArason var fæddr á Grýtu 1 hjá Múnka- 
f>verá í Éjrjafirði, hann kvað þetta um hana 2 : 

Ýtar buðu Grund við Grýtu 

Gnúpufell og Möðruvelli, 

en ábótinn vill ekki láta 

aðalból, nema fylgi Hólar. 
Jarðirnar Grund, Gnúpufell og Möðruvellir voru helztu 
höfuðból í Eyjafirði af bændaeignum á dögum Jóns Arasonar ; 
Hólar hafa menn haldið væri Hólar í Hjaltadal, en það gæti 
og verið Hólar í Eyjafirði, því allar hinar jarðirnar eru bænda- 
eignir. 

II. (um 1500). I>egar Jón Arason var í uppvexti, hitti 
hann einusinni bónda, sem Jón hét; hann átti góðan hest, 
móalóttan. Jón Arason falaði hestinn að nafna sínum, en hann 
svaraði, að hann mætti eiga hestinn ef hann gæti kveðið vísu 
meðan hann gengi í kríngum hann einusinni, og nefna Móalíng 
í öðruhvorju vísuorði. Jón Arason kvað þá þessa vísu meðan 
hann gekk í kríngum hestinn: 

Mín er lyst í ferðum fyrst 
að fara í kríngum Móalíng, 
finna þann hirin fróma mann, 
er fær mér slíngan Móalíng; 
átt hef eg í aurum fátt 
annað þíng sem Móalíng, 
því er mín bón að bóndinn Jón 
bríngi mér sinn Móalíng. 
Síðan eignaðist liann hcstinn. 

') Grýta er enn Múnkaþvcrár klausturs jörö (Johns. Jarðatal. ByjaQ. 
sýsl. Nr. 406, í Aun^uLstaða hrepp) 20 hdr. að dýrleika; í Nýju 
jarðabókinni cr Grýta óbreytt að dýrleika, og talin í Eyjafjarðar 
sýslu, Aungulstaða hr. Nr. 24. 

3 ) sbr. að framan bls. 339. 



Límsftv/sur 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



569 



III. (fyrir 1520?). Annálsgrein eptir sira Arngrím læröa 
á Melstað: Anno 1521 siglir Ögmundr biskupsefni, en Norð- 
lendíngar voru í umráðum að kjósa til biskups Jón prest Arason 
frá Hrafnagili í Eyjafirði, er biskup Gottskálk hafði vígt og 
þá var prdfastr í Eyjalirði. Hann var höfðíngi mikill og mönn- 
um vel geðþekkr, málfærismaðr góðr og mikið skáldmenni, en 
ekki á Latínu lærðr. 

Hann hafði kastað fram stöku einn tíma við Böðvar nokk- 
urn, animi gratia 1 : 

Látína er list mæt, 
lögsnar Böðvar, 
í henni eg kann 
ekki par, Böðvar; 
þætti mer þó rett 
þitt svar, Böðvar, 
ef míns væri móðurlands 2 
málfar, Böðvar 3 . 
Ekki sigldi Jón prestr á því ári. 

IV. (1524). Ólafr prestr Gilsson sendr af Ögmundi 
bískupi með bréf; hann staðnæmdist í Víðinesi, en fór ekki 
heim að Hólum, og gjörði boð Jóni Arasyni, að koma þángað 
að hitta sig. Jón sendi þorstein Gunnason. Hann sá ráð 
fyrir bréfi Ögmundar biskups, svo Jón Arason sá það aldrei, 
en hann ritaði Ögmundi biskupi afsökunarbréf og vísu fyrir 
neðan, og er þetta upphaf að: 

Vasaði í Víðines 
valinn til að bera skjal. 

en þetta er niðrlag: 

Setti niður sinn hatt 

þá sveininn fann hann Jwstein 4 . 



') þ. e. aö gamni sínu. þar cr |)á vísan ekki beinlínis" tengd við 
biskupstignina, og er þaö líklegra, því það er harðla ólíklegt, aö 
Jón Anison, gainall prestr og prófastr, haíi ekkert kunnaö í Latínu 
á þeim tíma sem hann varö biskup. 

2 ) sira Arngrímr lieíir: M þótti mér" og „mekta eg móðurlegt", sem 
viröist afbakað. 

3 ) vísa þessi er með nokkurri breytíngu her fyrír framan, bls. 341. 

4 ) sbr. aö framan 318 og 328. 



570 



KVÆDI JÓNS BISKUPS ARASONAR 



Lnusav/sur. 



v. (1524). Jón biskup Arason orfci kvæöi um utanferð 
sína til biskupsvígslu og sjóhraknínga þá, sem hann varð fyrir 
á þeirri férð. llr því kvæði er þessi staka, og er hrynjandi: 

Fokkan vor var freðin nokkuð, 

vær felldum hana og þíddum við eldihn 1 . 

vi. (um 1530). Jón biskup kvað þetfca um skáld, er þá 
voru bezt uppi (sbr. 8,x). 

Ki 

Old segir afbragð skákla 
Einár prest 2 fyrir vestan ; 
Halls son 8 hróðrar snilli 
heíir kunnað fyr sunnan; 
Blind 4 hafa bragnar fundið 
bragtraustan fyr austan 



'j sbr. bls. 320 að framau. 

,J ) Einar Snorrason var ])restr að SfcaÖ á Ölduhrygg (Staöastaö) og 
kallaðr ölduhrýggjar-skáld, hann var faöir Martcins biskups og var 
officialis Skálholts biskups milli Botnsár og Gilsfjarðar, þaÖ er yfir 
Borgarfjarðar, Mýra, Snæfellsness og Dala syslum. Hann var á lífi 
1532 eða allfc að 1538. Ekkerfc af kvæöum hans er nú kunnugfc. 

:i j Jón Hallsson bjó ausfcr í Rángár þíhgij í Næfrholfci og síðar í 
Eyvindarmúla, og hafði þar sýslu um tímabilið 1521 til 1537. 
Hann hafði orð af Hólmfriði Iírlendsdótfcur, konu Einars Eyjólfssonar 
í Stóradal undir Eyjaíjöllum (Safn til sögu íslands II, 93) og átti 
hana síðar. Jón Hallsson hefir ort Ellikvæði, og er prentað nokkuð 
úr því í kvæðabók Guöbrands biskups 1612. Ekki eru oss kunnug 
fleiri kvæöi hans. 

') Blindr, sem her er ncfndr, halda menn se Sigurðr blindi, sem 
hefir veriö talinn með elztu og frægustu ríinnaskáldum á íslandi. 
Jón GuÖmundsson lærðí segir í u Tíösfordrír', að hann hafi verið í 
Fagradal í Dala sýslu, en í sögunni um íijarnanesreiö Jóns bisk- 
ups Arasonar er sagt svo frá, aö hann væri fyrir austan í leiö Jóns 
biskups (1547) og orti þar vísu til biskups og varaði hann við 
fallvelti gæfulánsins (sbr. her að framan bls. 443). það var mælt, 
að hann yrði blindr af því, að hann formælti sólinni einusinni, er 
hann kom út. Á hverju sumri cr sagt, aö Sigurðr blindi færi til 
alþíngis og færöi Jóni biskupi þángað tólf rímur í hvert sinn. 
Margar af rímuin þeim, sem honum cru cignaðar, eru til enn, svo- 
sem þessar: 

Andra rímur gömlu (Ondrur). 13 að tölu. Aðrir cigna þær Herg- 
steini blinda, sem átti einnig að vera samtíða Jóni Arasyni og 



Lnusav/sur. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



571 



Gunna 1 got eg að sönnu 
greiðorðr se fyr norðan. 

vii. (um 1530 sbr. bls. 454 að frarnan). Jón biskup 

hafa seinast verið á Hóli í þverárhlíð. Rímur þessar eru taldar 
24, en það er iíklega dregið af hinum nýjari Andra rímum, sem 
eru 24, en hinar íbrnu eru annaðhvort 9, 11 eða 13. 

Áns rímur bogsveigis, 8. Skáldið télst vera gamall maðr. 

Brönu rímur, 15. Sá segist vera hlindr, sem kvaö. Páll Vídalín 
eignar þær Rögnvaldi hlinda; hann er sagt veriö haíi almúgamaðr, 
og hefir ort rímur af Skógar-Kristi, þar sem hann nafngreinir sig 
mcð þessum orOum: 4l Rekkar taki nú rímur tvær, Rögvaldr 
kefir yrktar þær'\ o. s. frv. 

Hektors rímur og kappa hans, síðari hluti er talinn Sigurði, eptir að 
Jón biskup Arason hafi hætt (4 rímur, 13 — 16). 

Hrómundar rímur Gripssonar (Griplur), 6. 

Mábils rímnr, 9 íbrnar, 10 í handriti frá I7du öld í Stokkhólrni 
Nr. 21. 8vo., ná þó ekki til enda sögunnar. Sá telst vera blindr, 
sem kvað, og eigna sumir þær rímur BérgSteini hlinda. 

Ölafs rímur Tryggvasonar, 8 (um Jtadriða ilbreið 3, Svoldar rímur 5). 

Philpó rímur hins fagra, 8. 

Reinalls rímur og Rósu, 12; sumir eigna þær Hergsteini blinda. 
Svoldar rímur í Ólafs rímum fyr tölduin. Sira Magnús Olafsson í 

Laufási (um 1600) eignar Sigurði blinda rímur þessar. 
Viktors rímur og J31áus, 8. 

Fleiri höfum ver ekki seð honum eignaöar, af þeim sem til eru. 
Flestar af rímum þessum eru í Staðarhólsbók á skinni (A. Magn. 
Nr. 604. 4to.), og er sú bók varla rituð síðar en ár 1500. Ef aö 
Sigurðr blindi hefir verið á lííi 1547, þá hcíir hann ort rímur sínar 
snemma og orðið gamall maör, sem auðráðiö er af ]>ví, að rímur 
hans mega hafa verið komiiar út meðal alþýðu um eða fyrir 1500, 
sem af handritunum má ráða 
l ) Gunni er nefndr prestr og ráðsmaðr á Hólum, og stundum kallaðr 
Hólaskáld. þess er gctið, að hann væri níöskældinn og hefði fengið 
af því þá óvirðíng, að hann hefði ekki veriö talinn í skáldatölu, þó 
hann hefði ort mart, og ort vel. Gunna er sumstaðar eignað kvœði 
um Ólaf konúng helga og hans jarteiknir, sem víða önnst í hand- 
ritum og byrjar svo: u Hcrra kóng Olaf, hjálpin Norcgs landa" o. s. 
frv. Jón Ólafsson frá Grunnavík vilí láta nafniö ^Qlinni M eiga aö 
|)ýóa Jón biskup sjálfan. Sonr sira Gunna var þorsteinn prestr 
Gunnason, sem Jón biskup nefnir í vísunni 1524. Hann var á 
Hólum og var skáld, og er honum eignað sumstaöar kvæöiö um 
Ólaf konúng, sem fyr var nefnt. Hann andaöist 1580, en hvenær 
Gunni faöir bans dó, viia menn ekki. 



572 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAll. 



Lausav/sur 



Arason hofir ort margar vísur, og er þetta ein, er hann rnælti 
fram einn vetr er menn komu til hans og hann þóttist ei 
mjöð eðr mungát fyrir hendi hafa, sínum gestum að veita: 

Til hefT cg tafl með spilum, 

tölur, sem leggi og völur, 

skák með sköfnum hrókum 

skjótt og kotru hornótta, 

hörpu heldur snarpa 

hreysta með girnis neistum, 

fón 2 með fögrum sóni 

fengið til lykla og strengi. 
vm. (1539). sbr. 8, xm. Missætti varð með þýzkum 
mönnum og Alexíus ábóta í Viðey, og komu þeir þángað þá 
síðar að óvöru og ræntu klaustrið, en hröktu þá menn, er fyrir 
yildu standa. þetta frétti biskup Jón norðr. Aumkaði hann 
þetta mjög, að engi vörn væri fyrir á landinu eðr um kríng 
landið, og kvað þá vísu: 

Sunnan að segja mcnn 

sum klaustr haldi laust 3 , 

þýzkir gjöra þar rask 

þeygi gott í Viðey; 

öldin hefir ómild 

Ala bruggað vont kál; 

undr er ef Island 

eigi réttir hans stétt. 
IX. (hérumbil 1540). Tófakvæði segir hinn nafnkunni 
fræðimaðr sira Eyjólfr Jónsson á Völlum í Svarfaðardal (1705) 4 
að Jón biskup Arason hafi ort. J>að var háðkvæði um Tófa 
nokkurn, og er kallað skrýtið kvæði og mörgum kunnugt á 
þeim tímurn (faceta et multis nota cantilcna) ; þar var þetta stef í : 

Til fylgdar hefir hann fengið 
prestinn sira Björn, 
og svo bóndann Ara, 
það eru engin börn. 



') sbr. að í'raman bls. 454. 

2 ) þ. e. symfón. 

3 ) sumir hafa Sundklaustr, sbr. Viöcy með Sundum. 

4 ) Ritgjörð sira Eyjólfs á Völlum (óprentuð), um orðið Bóndi, kölluð 
u Schediasma de voce bóndi". 



Lausavisur. KYÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 573 

fað viröist vera vafalaust, að kvæði þetta hafi verið 
alkunnugt í Svarfaðardal og þar um kríng á fyrra hluta átjándu 
aldar, og muni vera ort um það leyti, sem þoir feðgar fóru að 
ríða með liokka um héruð. 

x. (1545). þessi vísa er líklega ort um það leyti, sem Jón 
biskup reið í fyrra sinni til Bjarnaness, og lionum þótti Gizur 
biskup brogðast sér; hún gæti og verið ort síðar (1549 eða 
1550), þegar biskup sá að ekki var öruggt fylgi að fá, til að 
halda fram katólskri trú. Fyrirsögn vísunnar er: a Um ósóma 
aldar sinnar". 

Hnigna tekr hcims magn, 
hvar finnur vin sinn? 
fær margur falsbjörg, 
forsómar manndóm ; 
trygðin er trýlld sögð, 
trúan gjörist vcik nú, 
drepinn held eg drcngskap, 
dygð cr rekin í óbygð. 

XI. (1546). þetta orti Jón biskup í Vatnsfjarðar-reið (sbr. 
hér síðar 8, ix). 

Virðist mér Vatnsfjörðr 
vera svo sem sagðr er, 
hoiðarlega Iiúsaðr, 
horfinn um með grænt torf; 
Kristín hefir byggt bezt 
og búið hér vel frú, 
hann kalla eg heppinn 
er hlotið fengi slíkt kot. 

Xii. 1547 var Bjarnanes reið. Um heimkomu sína úr 
þeirri reið kvað hann 1 : 



! ) Jón Espólín heimfærir þessa vísu til sumarsins 1550, þegar Jón 
Arason og þeir feðgar riðu vestr í fyrra sinnið, áðr en synir hans 
rituðu cance]leranum (í August — vísan væri þá kveðin í Juli eða 
snemma í August 1550). Vísa þessi gæti og verið niðrlag af 
bragnum!549, þegar Marteinn var tek inn. 



Biskupa s. II. 



38 



574 KVÆÐI JÓNS BISKUPS AllASONATl 



L.msnv'sur. 



Nú er hann kominn til Hóla heim 
hægr í sínu sinni, 

Ui : r&'n&&}^>l eg inni ; : |^P^ >; -^ ^ 

orðinn er hann af elli mædðr 
aldrei trúi' eg hann verði hræddr 

þó ljóðin linni. 

' xiii. 1548. var Jón biskup Arason í Skálholti, og bauðst 
til að fremja þjónlistu og önnur embættisvork þav í suðrstiptinu. 
Á þeirri ferð halda menn hann hafi' kveðið vísu þessa 

u Um róðukrossinn í Rettarholti". 

(Eptir Vísnabók frá Magnúsi í Vjgr, í safni Árna Magnússonar Nr. 148. 

t0P^i 8vo. bl. 22)/ v:" : «'' :t vit{,., ^va};'" \}}} 

Krossinn ber þú Ghristum dýra, 
kallast máttu hjálpin her, 
veitt hofir guð þer valdi' að stýra, 
var hann sjálfur píndr á þer; 
má það engmn maðrinn skýra, 
moktar blóm hvert krossinn or. 

xiv. 1549. Jón biskup Arason scndi sira þorlák Hall- 
grímsson og xv menn mcð honum vestr til Skarðs, máske að 
taka þorleif lögmann, en síra J>prlákr fór þá ferð meir af yíir- 
varpi en til stórræða, eðr að brjóta lög á mönnum, og riðu 
aptr svo búnir, svo sem þau erindi biskups Jóns hljóða, or 
hann fram hreytti um þeirra ferð: 

Sendir voru sextán menn, 

sagan er þessi uppi enn, 

riðu þeir heim á ríkan garð, 

rausnarlítið erindið varð, 

höldar segja höfuðból þetta heiti Skarð 1 . 

Enn fór heiman elliraumr 
augnaveikr, á gjaldi naumr, 
aldrei var hann í orustu frægr, 
ýtum þótti ráðaslægr, 

sókt heíir jafnan sína vild í svörunum liægr. 



*) sbr. her að franian bls. 343. 



Lmis.TVi'sur. 



KVÆÐI JÓNS BÍSKUPS ARASONAR. 



575 



byssur voru á bænum þrjár, 

brögnum þótti kátlegt fár, 

karlmaðr enginn kom þar út, sem kvæðið gár. 



oddvitinn var ekki frekr, 
engi þeirra gjörðist sekr. 
Hægt er þeim, sem heilum vagni heim að ekr 1 . 

XV. (1549). Svo er sagt, að Jón biskup hafi kveðið þessi 
erindi, þegar búið var að taka Martcin biskup og setja í varð- 
hald, en þó getr þess Björn á Skarðsá, að bragr þessi hafi 
verið lengri. 

Bóndi nokkur bar sig að 
biskups veldi stýra 

því dýra; 
en honum f<Sr illa það, 
öllu var honum betra á Stað 2 

heima að hýra. 



1 ) þorlcifr á Skarði kvað um varnarlið sitt, og taldi fyrsta konu sína, 
Steinunni Eiríksdóttur: 

Steinunn heitir stoltar kvinna, 
stóra tel eg ekki þóru. 
björgin þórs og báðar Siggur, a) 
bendir vísan tveirnur Dísum; 
Gunnur fimm eg greini að sönnu,b) 
gefið er mér aö telja Ólöfu; 
puríöi man eg en þorlaugu varla, 
þagna bað mig píkan Bagna. 
þar eru alls sextán, eins og noröanmcnn voru. 

2 ) Marteinn biskup haföi verið prestr á ^taðarstaö áör en hann varð 
biskup. ' v.''. "*\V/ 



a) þ. e. I^orbjörg og tvær Sigríðar. 

b) ]). e. fimm Guörúnar. 



38* 



576 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONATt. 



Lnusnv/sur 



Bóndinn Skálholts 1 bar sig að 
biskups stólnum stýra 

þeim dýra; 
villu marga og vantrú bauð, 
vex honum af því sárleg nauð, 

sem skáldin skýra. 

Skírnar oleum skipar hann af, 
og skaparans móður að biðja; 

það þriðja: 
vatnið bannar vígt að sé, 
verður því að spotti og spé 

hans aumleg iðja. 

Stendr á móti stafkarl einn, 
stirðr í öllum hætti 

og mætti, 
sendi hann sína synina tvo, 
að sækja hann og fáuga svo, 

nema bóndinn bætti. 

xvi. (1549). Annálsgreiö cptir Arngrím prcst Jónsson á 
Melstað: J> á biskup Marteinn sat fánginn að Hólum, var maðr 
fenginn til að gæta hans, sá er Stcinn hét, en eitt sinn komst 
Marteinn út og í burt, og gekk af stað yfir um Hjaltadalsá, 
og stefndi upp þann dal, er heitir Vindárdalr, og vildi svo 
komast í Skagafjörð, en það vannst ekki; var þegar riðið og 
runnið eptirhonum, og náðist í dalnum, varþá lítt til reika að 
fótabúníngi; var hann þá hafðr heim aptr í sterkara varðhald. 
Biskup Jón kastaði þegar fram stöku: 

Biskup Marteinn brá sitt tal: 

burt hljóp hann frá Steini, 

vasaði fram á Vindárdal, 

varð honum það að meini. 
Á þeim sama Vindárdal faldi sig lengi Helga Sigurðardóttir, 
barnamóðir biskups Jóns, með sínu hyski litlu síðar, þá Danir 
komu til Hóla eptir biskup ,<ón og leituðu hennar, hefir hana 
þá og aðra minnt þess, að biskup Marteinn fannst í þeim sama 



') hann kallar Martein biskup bónda í Skálholti. 



Lausnv/sur. KYÆÐI JÓ]SS BISRUPS AllASONAR. 577 

stað á sínum ilótta. — Nokkru síðar var Marteinn biskup 
látinn norðr til Möðrufells, til Ara biskupssonar. — Til er 
bréf Marteins biskups, útgefið 1. Januar 1550, þar sem hann 
afsalar sér kröfu sína uppá Bjarnancs ; hann var þá í Möðrufelli. 

xvii. (1550). Annálsgrein sira Arngrhns á Melstað: 
Sira Arni Arnórsson úr Hítardal var á Hólum í haldi; þá voru 
kallaðir sarnan prestar að bannfæra Daða í Snóksdal, og er 
svo frá sagt, að biskup Jóni hafi þótt einn prest vanta til þess 
embættis og bafi viliað sira Árni væri einn með þeim að þessu, 
cn Árni vildi ekki. J>á var bannsúnginn Daði Guðmundsson í 
Snóksdal heima á Hólum, á binn átta dag jóla [1550] fyrir 
messu, og lýst síðan hans banni víða um lsland. 

Eptir þetta er talað, biskup hafi látið herða veitíng og 
varðhald við Arna prest úr Hítardal, og hafði verið byrgðr niðr 
undir einn smjörpall í búri, svosem erindi biskups Jóns sjálfs 
hljóðar og hermir: 

Hann 1 var síðan haldinn miðr, 
heldr tók að kárna 

fyrir Árna, 
þrengdr fast í þverpall niðr, % 
þá nam bæði brjóst og kviðr 

með síðum sárna. 

Jiptir það kom kona sira Árna, og fékk hann lausan og 
lagði fram ótæpt af silfri, er hún hafði mcð sér; en Árni prestr 
lofaði trygðum, að vera ekki í mótfalli við Jón biskup. 

xviii. (1550). Jón biskup ríðrþetta sumar með fjölmenni 
til alþíngis og þaðan í Skálholt, og setr hanri þá þar niðr alla 
þá gömlu siðu og ríðr suðr til Viðeyjar, til ábóta Alexius, og 
skikkar þar skuli allt haldast sem fyrr var, á dögum Ögmundar 
biskups. Vestr þaðan ríðr biskup Jón allt til- Helgafells 
klaustrs ; þar hafði ei ábóti verið síðan það var veitt Claus von 
Mervitz, og deyddr var fyrir hans ofbeldi, rán og manndráp. J>ar 
setr biskup niðr gamlan ábóta, sem Narfi hét. Hann hafði 
þar fyr verið, og skipar að halda það gamla. Um sína alþíngis- 
reið kvað Jón biskup þessa vísu: 



l ) sbr. her að framan bls. 344, 



578 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. Lauaavisur. 

J>essi karl á þíngið reið 
J)á með marga þegna 

svo gegna; 
öllum þótti hann ellidjarfr, 
íslandi næsta þarfr 

og mikið megna. 

Víkr 1 hann sér í Viðeyjar klaustr, 
víða trúi' eg hann svamli 

hinn gamli, 
við Danska var hann djarfr og hraustr 
dreifði hann þeim á flæðar flaustr 

með brauki' og bramli. 

Frá Helgafelli ríðr biskup Jón og synir hans tveir, síra 

Björn og Ari lögmaðr, í Breiðafjarðardali að Sauðafolli 

xix. (1550.) Jón biskup reið að norðan nær Mikjáls- 
messu, og synir hans Ari og Björn með honum; þeir höfðu xc 
manna. — Helga fylgikona hans afréði honum þeirri för, kvað 
hann enga hamíngju sækja mundi vestr þángað að því sinni, 
en hann lét sem hann heyrði eigi slíkt, og treysti afla sínum. 
Hann kvað um þá ferð og sneiddi til Daða og fylgikonu hans: 

Geita hvanna 2 grönn rót 

galar hátt í Snóksdal, 

heyrðust hennar heimsk orð 

hörð allt í Eyjafjörð; 

firnin þessi falsgjörn 

fjöllin gjörðu skelfd öll, 

drjiigum mest varð digr raust 

og dvergmál í Breiðuskál. 3 



! ) sbr. Safa. til s. ísl. L, 93. 

2 ) gcita [hvönn (geitnahvönn) cr og kölluð u snóka hvönn", og cr þaÖ 
tekið sein sneið til fylgikonu Daða í Snóksdal, íngvildar Árna- 
dóttur, sem var fyrir búi hans á Sauðafelli; sbr. Espól. Ættartölu- 

bók, 5318. " 'þíþf^^^ ' . f}, ^ %| ' % I V^i 

3 ) sumstaðar er síðari vísuhclmíngr þannig: 

þoldu eigi þegnár vel 

þetta lirópið Dalaglóp, 

fóru af staðnuin íeögar þrír 

og fengu með sér margan drcng. 



Lamav/snr. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



579 



Snöggr reið í Sndks bygð, 
snjallr fór hciman karl, 
lagði' á þessi lóms brögð 
lakast var það viðtak : 
byrgði liann inni búnjörð, 
börðust niðr hljóð hörð, 
þá var sú þraut gjör 
að þagnaði Dalaraagn. 

XX. 1550. Eptir að ályktað var í Skálholti, að taka 
skyldi af Jón biskup Arason og sonu hans, var þeim feðgum 
sagt, hvað af var ráðið, en þángaðtil voru þeir lengi góðrar 
vonar, að þeir mundu lausir látnir, og mælti Jón biskup það 
opt: u á jólum verðum vér á Hólum"; — en nú tók hann að 
kannast við, hve lángt hann hafði farið í slíkum stórræðura, 
og kvað þetta: 1 

Vondslega hefir oss veröldin blekkt, 
vélað og tælt oss nógu frekt: 
ef eg skal dæmdr af danskri slekt, 
og deyja svo fyrir kóngsins mekt. 

xxi. (1550). Á síðustu dögum Jóns biskups, optir að 
þeim feðgum var boðað, að þeir mundu líflátnir verða, er sagt 
hann hafi ort þessa vísu: 

J>essa liefi' eg snöruna snarpa 

snúið að fótum mér, 

hent hefir áður gilda garpa 

að gæta lítt að sér. 

Svaði 2 lét seraja gröf, 

sízt hann hafði töf, 

en hann sjálfur í hana féll 

og allmörg þoldi köf, 

hann hreppti harða pinii 

af handaverkum sínum. 



') sbr. her að framan bls. 353. 

,J ) um Svaða á Svaðastöðum í Skagafirði sjá Ölafs s. Tryggvas. í Fornm. 
. S. II., 222. > 



580 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. yfomteli 6yi 



7. LJÓÐMÆLI VAFASÖM EÐA ÓVISS. 

Nokkur ljoðmæli eru eignuð Jóni biskupi Arasyni af 
sumum rithöfundum, en þó eigi með þeirri vissu eða sam- 
hljóðan, að vér þorum að fullyrða, að þau sé af honum ort; 
sum vitum vér með rökum, að eru ort af öðrum. Frásagnir 
um þessi ljóðmæli eru helzt upprunnar frá rithöfimdura úr 
Skagafírði: Jóni Eggertssyni, Hálfdani Einarssyni og Einari 
á Mælifelli Bjarnasyni. J>að er þá fyrst Jón Eggertsson frá 
Okrum, sem lifði á síðara hluta seytjándu aldar, og var nafn- 
kendr fyrir málaferli sín og deilur við Gísla biskup þorláksson, 
og svo fyrir rit sitt um íslenzk mál og landstjórn, sem kallað 
var u viðleitni'\ og metið sem hinn mesti rógr, borinn uppá 
íslenzka embættismenn; varð hann fyrir það sem útlagr og 
kom sér þá í kynni við Svía, og gaf þángað handrit sín, sem 
eru enn geymd í bókhlöðu konúngs í Stokkhólmi. Skömmu 
síðar andaðisthann, ogvar þá nýlega orðinn borgmeistari í Málmey, 
1689, en útför hans var gjör á kostnað Svía konúngs. 1 Sura 
af handritum þeim, sem Jón lét eptir sig, eru rituð með hendi 
hans sjálfs, því hann var fróðr raaðr og víðlesinn, en sum af 
öðrum. Pappírshandrit Nr. 64 í arkarbroti er mikið safn ýmis- 
legs efnis af ritum, sem eru komin frá Jóni Eggertssyni, og 
þar í meðal annars safn af möigum kvæðum andlegs efnis, 
frá katólskri öld, sem ritað heíir Helgi Ólafsson, er var einu- 
sinni um hríð í Svíþjóð, en varð síðan prestr að Stað í Hrúta- 
firði (1689—1707). f>ar eru ritaðar fyrstar meðal kvæðanna 
Maríuvísur þrennar. 

1. u Maríuvísur" eða u Maríuljóð" 2 , sem eru 6 erindi, og 
erumeð lagi latínusálms: u Personent hodie". Af því oss þykir 
mest líkindi til að Jón biskup hafi ort þetta kvæði, þá tökum 
vér það hér allt í heild sinni, og er það þannig: 



') Specimen biographicum de antiquariis Sveciæ, in quo . . . Islan- 
dorurn curæ enarrantur. auct. Nicol. Dal. Stockli. 1724. 4to. bls. 

2 ) J>etta nafn heíir eitt handrít í saíni Bókmentafelagsíns Nr. 37. 8vo. 
bls. 68—78 sjá Skýrslu um handritasafn I^mf. bls. 115.ii. en 
kvæðið sjálft er þar nokkuð afbakað. 



Ljóðmœli óviss. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



581 



1. María meyjan skæra! 
minníng þín og æra, 
verðugt væri að færa 
vegsemd þér og sóma, 
svoddan sólar Jjóma. 

:|: þú vart ein, ein, ein :|: 

þú vart ein svo helg og hrein, 
hæstum vafin blóma. 

2. Gleðina fékktu forðum 

af fögrum Gabríels orðum, 
ber þú af bauga skorðum 
sem blóðrautt gull af eiri 
eða sól af svöi tum leiri, 
:|: þúsund sinn, sinn, sinn :|: 
þúsundsinnum það vil eg tjá 
þín er sæmdin meiri. 

3. Með ave 1 engill kvaddi 
það ágæta mey gladdi, 
sætt ave þá saddi 

þig signuð gratiosa, 2 
ber ein blómann drósa; 
:|: fanntu náð, náð, náð, :|: 
fanntu náð yfir lopt og láð, 
lifandi drottins rósa! 

4. Blessuð meðal manna, 
matrona 3 englanna, 
fæddi frelsarann sanna 
fríð gemma polorum, 4 
gloria sanctorum 5 ; 



') Katólskir rnenn hafa )>etta ávarp engilsins, „Ave Maria", jafn- 
framt og Faðirvor, í daglegum bænum. I Nyja Testamentinu er 
þaö útlagt: (l Heil sértu náöarfulla! drottinn er meö þer! blessuö 
ertu á meðal kvenna!" (Heil vertú, sem nýtr náðar guös, þú liin 
sælasta allra kvenna!) 

2 ) þ. e. náðarfulla. 

3 ) þ. e. höfuðfrú. 

4 ) þ. e. gimsteinn heimskautanna (himnanna), ein at' kenníngum Maríu 
meðal katólskra manna. 

5 ) það er dýrð heilagra, kcnníng Maríu. 



582 KVÆÐI JÓNS BISKUPS AHASONAK. Ljóðmæli óviss. 

:|: þú ert blórn, blóra, blóm, :|: 
þú ert blóm með blíðan dóm 
og björgin miserorum 1 . 

5. Himins drottníng lireina! 

þá heyrir þú nokkurn kveina 
seggja til sinna meina, 
sjá nauð mortuorum, 2 
mætt exemplar morum 3 ; 
:|: leið þú þá, þá, þá, :|: 

leið þú þá mcð líkn og náð 
í ljósið beatorum. 4 

6. Mest skal virðíng vanda 
vííinu allra landa, 
helgri mey til handa 
sem heitir porta celi 5 
tutamen íideli 6 ; 

:]: María ein, ein, ein, :|: 

María ein svo mild og hrein, 
móðir sönn að Elí. 

Kvæði þetta fmnst í allmörgum handritum (A. Magn. 
717 e, 717 h, í 4to. 150. 8vo) sem ckki tilgreina höl'undinn, 
en á einum stað í handritinu í Stokkliólmi (E. bls. 61—62) 
er kvæðið eignað fortakslaust Jóni biskupi Arasyni, ásamt tvenn- 
um öðrum Maríuvísum, sem hér eru síðar taldar. — 1 kvæða- 
safni siraGunnars Pálssonarí British Museum(Addit. mss. 11,192 
frá Bjarna Pálssyni, eða ineð lians hendi) eru Bogavísur eptir 
hann ( u Margur bendir bogann") taldar að vera með u Maríu- 
vísna lagi Jóns biskups Arasonar", og er það vottr um, að 
Jóni biskupi hafa verið eignaðar Maríuvísur, annaðhvort þessar, 
eða aðrár með sama laginu. Finnr biskup í Kirkjusögu sinni 
sýnist og að hafa eignað Jóni biskupi Maríuvísur (Hist. Eccl. 



') þ. e. hinna aumstödclu. 
*) þ. e. binna dauðu. 

3 ) ]). e. siöferðis fyrirmynd. 

4 ) þ. e. hinna sæJu, sáluliól])nu. 

) þ. e. himinsius port (eða dyr), kenníng Maríu. 
) þ. e. vernd bine trúaða (trúfasta), kenníng Maríu. 



■ 



LjftmiBtÍ 6vi8s. KYÆÐl .IÓNS BISKUPS ARASONAR. 



583 



II;, 394), og sömuleiðis Harbó biskup í Siðaskipta-sögu sinni, 
Hálfdan Einarsson og íieiri. Harbó licfir vefengt, að Jón 
biskup haíi ort kvæðið, með því, að faann kveðst efast um, að 
Jón biskup hafi kunnað svo mikið í Latínu, sem þar er. í 
handriti í safni Árna Magnússonar Nr. 719c í 4to er kvæði 
þetta eignað u Jóni Maríuskáldi, föður Finnboga lögmanns", þ. e. 
sira Jóni Pálssyni, presti á Grenjaðarstað á fyrra hluta fjórt- 
ándu aldar (Finns Histor. Eccl. II., 391). — Síðar í Stokk- 
hólins-handritinu, í sama kaila, eru ritaðar þessar sömu Maríu 
vísur, og eignaðar Brynjólfi biskupi Sveinssyni í Skálholti. fað 
virðist oss helzt benda til þess, að Brynjólfr biskup haíi haft 
mætur á þessum vísum og eignað þær Jóni biskupi. 

2. u Maríuvísur" hcita annað kvæði, og er það 22 erindi, 
og þetta fremst: 

María móðirin skæra, 
meyja blóm og æra, 
feginn skal þér færa 
fagurt lof til handa 
og virðíngu vanda, 
:|: þú ert sú, sú, sú, ;]: 
þú ert sú hin fríða frú 
föstnuð heilögum anda. 

I handriti Jóns Eggertssonar í Stokkhólmi, sem fyr er 
talið (E. bls. 62- 65), er kvæði þetta eignað fortakslaust Jóni 
biskupi Arasyni, en síðar í bókinui kemr það fyrir í annað 
sinn, og þar er það eignað Lopti bónda GUittormssyni hinum 
ríka. Harbó eignar það fortaksláust sira Jóni Pálssyni Maríu- 
skáldi. 1 í þessu kvæði er mikið af latínuglósum ; í handrit- 
um finnst það á nokkrum stöðum, svosem í safni Árna Magnús- 
sonar Nr. 717 h. í 4to og í safni Bókmentafelagsins Nr. 37 í 
8vo (bls. 61—66). 

3. þriðja kvæöiö heitir einnig a Maríuvísur" , og eru 9 
crindi, og þetta upphaf: 



') Videnskab. Sclsk. Skrifter V, 290. 



584 



KVÆÐl JÓNS BISKUPS AKASONAR. Ljóðinæli óvi 



María heyr mig, háleitt vífl 

hróðrinn vil eg þér færa; 

María vertu vor vernd og hlíf, 

voldug himna kæra ! 

María öðlast allt mitfc líf 

að aumar syndir hræra. 

María' er heiðruð um heimsins bygð 

háleit sæmd og skaparans frygð, 

hjálp mér heiðr og æra! 

í>etta kvæði kemr fyrir á tveim stöðum í Stokkhólms bók 
Jóns Eggertssonar, á fyrra staðnum í kaílanum E, bls. 65—66 
og eignað fortakslaust Jóni biskupi Arasyni, á síðara staðnum 
í sama kafla, bls. 99 — 101, og eignað þar eins fortakslaust 
Lopti bónda Guttormssyni hinum ríka á Möðruvöllum. ]?að 
er og ritað í fleirum handritum íslenzkum, svosem í safni 
Arna Magnússonar Nr. 713 í 4to á skinni, aptan á Ormseddu 
242 í arkarbroti (úng afski'ipt), og á pappírshandritum í safni 
Árna 711 A. 4to, 711 B og 717 h í 4to, einnig í Bókmenta- 
félagsins handriti Nr. 37. 8vo bls. 66 — 68. Kvæfcið er þar 
stundum 4 erindi, stundum 8 og stundum 9. 

Með þessum þrennum Maríuvísum, sem hér voru taldar, er 
þetta ritað í Stokkhólmsbókinni (bls. 61- 66): ^Framanskriíiiðar 
Maríuvísur þrennar er haldið að ort hafi biskup Jón Arason, 
og eptir því áðr er um hann skrifað til auðsjáanlegs merkis 
um hans trú, og hefir hann verið mjög vandlætíngasamr og 
nidkiær um sín trúarbrögð, eptir sem hann var þarvið upp- 
fæddr; haldið er og hann ort haíi Krosskvæði. Aðrir í hans 
tíð hinar vísurnar". J>að sem hér er nefnt u Krosskvæði", ætlum 
vér sé kvæði það, sem hér er áðr prentað hið limmta í ruðinni, 
fremri hlutínn, og hjá Peringskjöld (Fragm. Eunico-papistícum 
Stockh. 1721, Fol. p. 16—20); því það er þar eignað Jóni 
Arasyni. En til er annað a Krosskvæði", sem íinnst í mörgum 
handritum, og að vorri hyggju eldra og af öðrum ort en Jóni 
Arasyni, og er því þessvegna hér sleppt. 1 



') Kvæði þetta licfir ýmist 30 crindi („Hlýði allir ýtar snjallir óði mín- 
um" t. d. í Additam. 72. í 4to), cöa 46 er. (Á. Magn. 7Í7 A. 4to. 
150. 8vo); ýmist 42 erindi ( u Guð himnanna, græðarinn manna, geymí 



Ljóðmnli óvíss. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 585 

I sögubrotinu um Jón Arason frá tíð Odds biskups, sem 
er prentað hér að framan í þessu bindi (bls. 426) er 
talað um, að hann hafi ort tvö kvæði, sem eru kölluð, annað 
u Historia passionis Dominicæ", en annað ít cantio de lacrymis 
beatæ virginis". far er enginn eíi á, að hið fyrra á að þýða 
u Píslargrát", en hið síðara u Maríugrát". Píslargrátr teljum vér 
víst að sé það kvæði, sem hér er prentað fyrst í röðinni, en 
Maríugrátr er hvergi annarstaðar talinn með kvæðum Jóns 
biskups; þorum vér því ekki að eigna honum það kvæði, þó 
það hafi nokkur líkindi til kveðskapar þess, sem kemr í Ijós í 
kvæðum eptir hann. Upphafið á kvæði þessu er: 

Blómstrið brúða og kvenna o. s. frv. 
þar eru einnig mörg hin sömu orðatiltæki einsog í Maríuvísum, 
svosem til dæmis í 3. erindi: 

Já þú vart hafin til himna 
júngfrú innilig, 
englar súngu ymna, 

allir lofuðu þig; 
syninum þínum saztu hjá, 
veglegr Jóliannes var þar næst 
mín voldug Maríá! 

alls er kvæði þctta 17 erindi, og finnst ritað í kvæðabókum 
eldri og ýngri. |>að er og í kvæðabókinni í British museum 
frá 1583, sem áðr er getið. 

Finnv biskup telr meðal kvæða Jóns biskups nokkur Lof- 
kvæði um Maríu ( u quædam Encomiastica Mariæ"); mun hann 
því hafa talið Jóni biskupi að minnsta kosti þær þrennar Maríu- 
vísur, sem fyr voru nefndar. J>ar að auki telr Finnr biskup 
og aðrir eptir honum (Hist. Eccl. Island II., 394) með kvæðum 
Jóns biskups yms andleg og veraldleg kvæði ( u alia poemata 
sacra et profana") sem prentuð sé í vísnabókunum frá Hólum 
1612 og 1748; en þetta er mjög óvíst, því engin kvæði, sem 
þar eru prentuð, eru eignuð Jóni biskupi, hvorki í vísnabók- 
inni né annarstaðar, nema Píslargrátr og Davíðs diktr. 



oss alla", Á. Magn. 713 í 4to o. fl.)j ýmist 43 er. (Heill heilagr 
kross, guð hjálpi oss meö himneskri dýrð), Á. Magn. 717 h., og er 
kallað ýmist Krosskvæöi eða Krossvísur gömlu. 



586 KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. Ljóðmælí <Wiss. 

I Bókmentasögu íslands (Sciagraphia Historiæ Litcrariæ 
Islandicæ) eptir Hálfdan Einarsson (Hafn. 1778. 8. bls. 45) 
eru talin upp kvæði þau, sem eignuð eru Jóni biskupi Ara- 
syni. far er talið Ljómur, Davíðs diktr og Niðrstigs- 
vísur af kvæðum þeim, sem hér eru með vissu eignuð Jóni 
biskupi; þar að auki er talin Píslarminníng , sem að rettu lagi 
mun vera Píslargrátr, því hann er ekki talinn, og er það án 
efa rángminni höfundarins. Kvæðið Pislarminníng er að rettu 
lagi éptir Arngrím hinn lærða á Melstað og prentað í Vísnabók 
Guðbrands biskups, 1 en Jón Arason hefir ekkert kvæði ort 
sem svo heitir, það menn vita; héðan er það þó líklega komið, 
að ymsir höfundar hafa síðan talið Jóni Arasyni Píslarminníng 
sira Arngríms. — J>á telr Hálfdan enn mcð kvæðum Jóns 
biskups Gimstein, en segir, að sumir eigni það kvæði bróður 
Eysteini Ásgrímssyni, scm orti Lilju. Hvorki Jón biskup ne 
bróðir Eysteinn hafa ort íl Gimstein ,, , en það kvæði er ort af 
Halli presti Ögmundarsyni, scm mun hafa verið á lífi um eða 
eptír 1400, og hefir ort þar að auki Nikulásdrápu, Michaels- 
jlokk, Maríuvísur og máskc llcira, sem allt cr tíl enn í safni 
Árna Magnússonar og víðar, og cr allt vel ort. Hálfdan 
Einarsson ncfnir og þann Hall prest og kvæði eptír hann lt de 
s. cruce" (bls. 44); það er án efa Krossdrápa eða Gimsteinn, 
en skýrt frá því eins og það se annað kvæði. 2 

í Fræðamannatali Einars Bjarnasonar á Mælifclli, sem cr 
til í handritum frá 1836 og 1839, eru talin þessi kvæði Jóns 
biskups: Daviðs diktr, Hljómur (þ. e. Ljómur), Píslarminníng 
(Arngríms) , Píslargrátr , Mðrstigníngarvísur , Utskýríng yíir 
Davíðs sálm 57da (án cfa sama og Davíðs diktr), Maríuvísur 



') Mcr er í hug að minnast 

mildi Jesú píslar þín, o. s. frv. 
Vísnabók 1612, bls. 265— 2G9, 62 erindi með sama bragarhætti og 
Niðrstigsvísur. — Annað kvæði með naíninu u Píslarminníng ,, , íitaf 
sjö orðum Krists á krossinum, er í Vatnshornsbók í safni ttókmenta- 
félagsins Nr. 105 í 4to (40 erindi). 

2 ) Kvæði sem heitir u Náð", drápa með stefjum, er til (Arna Magn. 
Nr. 622. 4to) og er ort af Halli nokkrum, en hvort það sé sá sami 
Hallr prestr, er óvíst. Sveinbjörn Egilsson (Lex. Poíit. við orðiö 
edda) lætr Hall prest vera sama mann og Hall ábóta á Múnka- 
þverá 1385—1393. 



Ljrfö.n.di óxiss. KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAK. 



587 



og Gimsteinn svo sem óviss. Af því, seni áðr er sagt, má 
sjá, hvað Jóni biskupi muni vera hér óréttilega eignað. 

Nokkrar rímur hafa vcrið eignaðar Jóni biskupi Arasyni. 
það er líklega gömul frásögn, sem Hálfdan Einarsson ncfnir 
og margir síðan, að hann hafi ort fyrra hlutann af rímum af 
Hcktori og köppum hans, en Sigurðr blindi, sem Jón biskup 
tclr skáld fyrir austan, hafi ort síðara hlutann. Rímur þessar 
eru tólf að fornu, og eru ellofu af þeim í rímnabókinni í bóka- • 
safni Brúnsvíkur-hertoga í Wolfenblittel ( ti Próðra er það fyrða 
plag fovnar bækr að kauna" o. s. frv. bls. 66— 79 b). £að 
hahdrit er á skinni, og sýnist vera ritað í kríngum ár 1500; 
lík að aldri er rímnabókin frá Staðarhóli (Á. Magn. 604. 4to), 
sem hefir brot af rímum þessum , og hafa verið þar tólf ; en 
nokkru ýngri sýnist vcra rímnabókin í Stokkhólmi, scm cr 
Nr. 22 í 4to. Pappírsafskriptir frá 17du öld eru til að vísu 
þrjár í brotum, en ein heil. þar eru komnar til fjórar rímur, 
svo rímurnar eru þá orðnar alls 16, og mun það vera svo að 
skilja, sem hinar soinustu fjórar sé eptir Sigurð blinda. En 
þessi frásögn öll er mjög óviss, og cptir aldri handritanna yrði 
rímur þessar svo gamlar , að Jón biskup gæti tæplega hafa 
ort þær, nema hann hefði þá verið mjög úngr, svoscm 12 — 16 
vetra, sem þykir ólíklegt. Vcr tcljum það því með munninæla 
sögum, að Jón Arason hafi ort nokkuð af hinum fornu Hektors 
rímum, og svo hitt, að það haíi verið samníngr milli Jóns 
biskups Arasonar og Sigurðar blinda, að Sigurðr skyldi færa 
biskupi tólf rímur á hverju ári á alþíng. Saga sú, að Jón 
biskup hcfði ort Hektors rímuv, væri þó merkilcg að því leyti, 
að hún væri nokkur sönnun fyrir því, sem hör var áðr sagt, 
að Jón biskup hefði lært Latínu og kunnað nokkuð í hcnni, 
því í Hektors rímum er (xi. ríma, mansöngr) talað um man- 
söngva Ovidius skálds, og mælt fram með að lesa þá og iðka, 
ef maðr vili lcggja hug á konu. 1 



') Til eru aðrar ýngri rímnr af Hcktori og köppum hans; ver höfum 
seð taldar tvennar: 1) ortar af ölafi Jónssyni á þverbrekku í Oxna- 
dal 1756, 18 að tölu, nppli. 4t Geöjast mer um grcina lóð" o. s. frv. 
í safni Bókmentafélagsins Nr. 298. 8vo. — 2) ortar af Árna Sigurös- 
syni á Skútnm í Eyjafirði; hann var á lífi 1838. þær eru til 
í handritasafni sira Eggerts Briems á Höskulclstöðum , og munu 
vera 14 að tölu. 



588 KYÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. Ljdðmæli <5viss. 

|>ess er enn getið, að Jón biskup Arason hafi ort Grím- 
alds rímur að nokkrum hluta, en annan hluta þeirra Sigurðr 
blindi. |>etta er blandað málum, og er það að réttu lagi sira 
Jón Arason prófastr í Vatnsfirði (f 1674) sem hefir ort 
Grímalds rlmur 1649 („Hér skal lítinn hefja brag" o. s. frv. 
Á. Magn. 611. 4to og 211. 8vo), en Sigurðr blindi hefir for- 
takslaust engan þátt átt í þeim, því hann var þá dáinn fyrir 
rúmum hundrað árum áðr, og rímur þessar eru þar að auki 
einúngis þrjár að tölu, svo þær eru naumast til tvískiptanna. 
Engin rök eru til þess, að Grímalds rímur hafi verið til aðrar 
en þessar einu. 



viss lausftvísur. KVÆÐI JONS BISRUPS AHASONAR. 589 



8. ÓVISSAlt LAUSAVÍSUR. 

Á skinnbókinni í bókhlöðú konúngs í Stökkhólmi Nr. 22 
var þess hér fyr getiö, að ritaðar væri meðal annars Hektors 
rímur og kappa hans. þær eru þar tólf, og eru ritaðar á 
blöðunum 72 til 90 í skinnbókinni, en eru þó ekki fullkomnar. 
í öðrum handritum eru rímurnar sextán, og kemr það saman við 
það, sem sagt er, að Sigurðr blindi hafi bætt við fjórum nýjum. 
£að virðist mjög efasamt, hvort Jón biskup Arason liaíi ort 
þessar Hektors rímur, og rímurnar sjálfar bæði ófullgjörvar og 
ekki atkvæðamiklar ; vér höfum þessvegna ekki prentað þær hér, 
en það er merkilegt, að neðanmáls í skinnbókinni, þar sem einmitt 
rímur þessar eru ritaðar, eru nokkrar lausavísur, og þar á meðal 
þrjár af þeim, sem allir eigná Jóni biskupi Arasyni, og hér eru 
prentaðar áðr með nokkrum orðamun (ix, x og xni). Hér- 
umbil hclmíngr vísnanna er einskonar flokkr, eða sýnist hafa 
samfellt efni (vísurnar v-vm, xi-xii, xiv, xvi-xvii) og sýnast 
vera svipaðar skáldskaparbrag Jdns Arasonar. I>essvegna sýndist 
vel fallið að taka hér vísur þessar, sem annars mundu eíga 
örðugt að komast til rúms, en þötti þó vert að halda á lppti. 
Tvær seinustu vísurnar eru ekki. á skinnbókinni, en þær eru 
eignaðar Jóni biskupi í ritum, sem cru miklu nýjari, og er 
þó vafasamt hvort þær sö eptir hann. 

I. Stokkhólmsbók Nr. 22, 4to. bl. 19 b., neðanmáls við 
Böðvars rímur bjarka: 

Um Krók vil eg kvæði byrja, 

kappann Trítil með, 

Lómr sem lýðir spyrja, 

Ijúf er Budda' í geð; 

Víngull er vakr og snar, 

vinnr ei Sn ati par; 

Fundr er grimmr og firtinn mjög, 

fljóðum gefr ei svar; 

svo skal lykta ljóðum, 

lofa' eg hann cigi þjóðum. 

n. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 29 b., neðanmáls við 
Bragða-Mágus rímur. 

Biskupa s. II. 39 



590 



KVÆDl JÓXS BISKUPS AUASONAR. Óviss. hiUHvhur 



Borðaði baugskorð 
blíðlega' á einni tíð, 
hoskust brúðr hafði ask 
hðldum voru kerin völd; 
setti fram fyrir seggi rétt 
seima bil og bauð til, 
lypti loki ljós nipt: 
lýðir brostu að því. 

m. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 46 a neðanmáls við 
Rollants rímur. 

Heinrek hér vil eg greina: 
hann er gildastr manna, 
rekkr er roskinn nokkuð 
raupar mikið í kaupum ; 
ærist 1 opt og tíðum 
æðikollr meö bræði, 
þegnar berja þenna 
þrjót með hörðu grjóti. 

IV. Stokkliólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 72 b neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Hvíla gjörði hlaðsól, 
hvatr er eg að skera mat; 
nauð er í að baka brauð 
byljum lystr í Sundhyl 2 ; 
fögur er hún Fljótshlíð 3 , 
fjöllin eru driíin mjöll, 
sunnan fara sumir menn, 
seldu aptur mér feld! 

V. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl 73 a neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Mánuð liefí eg menskorð 
mjög girnzt að sjá þíg 



1 ) æðist? 

2 ) Sundhylr í á í Rángárvalla sýslu ? 

3 ) skrifað í skinnbókinníi flioðz iilijo. 



Óviss lauwWaur. KVÆÐT JÓNS BISívUPS AKASONAtt 



591 



iysir mig þó falds fríð 

að íinna þig eitthvert sinn; 

— — auðskorð 

óttast bæði dag og nótt, 
þó eg hveríi þaðan frá 
þitt er þó skapið rnitt. 

vi. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 73 b neðanináls við 
Hektors rímur. 

Ekki er til, mín auðhlökk, 
öngvan kann eg mansöng; 
fer eg sem eitt daprt dýr 
dreginn út af gleðiveg; 
særir mig hið sama íar 
svíðandi hvern tíð, 
settr er eg því þrátt 
þrútínn af gleði íit. 

vii. Stokkhóhnsbók Nr. 22. 4to. bl. 74 neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Eeikaði 1 cg fyiir baugs brík, 

bölvi spentr og harms kvöl 
úti, þá eð öll mæt 
inni' er skipaðr dansinn. 
Ytar höfðu 1 um orð: 
eg er sagðr kynlegr; 
mer er kunnigt mitt far: 
eg má þar ekki koma frá. 

Vlli. Stokkhólmsbók Nf. 22. 4to. bl. 74 b neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Ýtra man eg enn snót 
að mig lysti þín fyrst, 
að binda við bjart sprund 
blíðu leik á einni tíð: 
þessi var hríngs Hnoss 
hyggin og vel dygg; 
bæði voru við börn úng, 
bav hún lángt af öllum þar> 



') gerðu ? 



592 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. Óviss. lausavísur 



ix. Stokkhólmsbdk Nr. 22. 4to. bl. 75 b neðanmáls við 
Hcktors rímur. 

Virðist mer Vatnsfjörðr 
vera svo sem sagt er: 
heiðarlega húsaðr 
og horíinn með grænt torf; 
Ólöf hefir byggfc bezt, 
sem búið hefir hér nú, 
heita má sá heppinn 
sem hlotið hefir það kot. 

X. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 76 a neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Á öldu kvcð eg afbragð skálda 
Einar prost fyrir vestan; 
Halls son með hróðrar snilli 
hann er kunnr fyrir sunnan; 
blindan hafa bragnar fundið 
bragar traustan fyrir austan; 
Gunna get eg að« sönnu 
greiðorðan fyrir norðan. 

i 

XI. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. fol. 76 b við Hektors 
rímur ncðanmáls. 

Nenni 1 eg ekki, nýt snót ! 

Norðra semja dreka borð, 

virðum færa vant smíð : 

viljann heii' eg borið til; 

höllumst eg harmsfullr 

af hróðri fæ eg illt mót: 

temparaðr mun tregi vondr 

taka mer um allt bak. 

xii. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. fol. 77 a neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Ýtrust vildi öll orð 
efna við mig hlaðs gefn 



Óviss lausavfcur. RVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR. 



593 



ágæt og auðmjúk; 

jókst mér stríð, en ekki tókst ; 

frænclr vildu gulls grund 

gefa fyrir utan ef, 

ristils faðir (með) ráð klók 

ripti af mér hlaðs nipt. 

xiii. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. fol. 78 b neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Sunnan segja menn 

sum klaustr haldin laust: 

þýzkir g'jörðu þar rask 

þeygi gott í Viðey; • 

öldin er ómild, 

Ála bruggar vont kál, 

undarlegt er Island 

ef enginn réttir þess stétt. 

xiv. Stokkhólmsbók Nr. 22, 4to. fol. 79 a neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Mansöngs orð um menja skorð 
mun eg enn tjá af bauga ná, 
fiæða borð er (eðr?) Fjölnis storð 
fljóðið þá ef vildi fá; 
munda eg sprundum, motra hrund, 
mærðir binda' af brúði hér, 
hróðrar blund skal heíja' um stund 
hrínga lindin trúði mér. 

XV. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 79 b ncðanmáls við 
Hektors rímur. 

Skipið heitir Öðlíngur, 
cr heíi þig upp á sett. 
pú ert mikill villíngur, 
. leikur mörgum prett, 
nema þú stýrir strákskapnum stafrétt. 



594 



KVÆÐI JÓNS BISKUPS ARASONAR, Óviss. laúsaVísnt 



xvi. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 80 neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Eg yil blanda BoðnafrJ vín, 
bauga grund, fyrir elsku þín; 
kann eg varla 1 , kyrtla lín, 
kveða sem er um æru þín, 
með orðin mín; 
lifandi er sú lindin fín, 
leiptrar víða' og af henni skín. 

Ber hún af íiestum blíðu' og makt, 
brögnum mun þar mest af sagt, 
hamíngjan hefir að henni lagt ; 
drósin hcfir sig dygðum þakt 
með dýrri agt, 
vizkan prýðir vífið spakt, 
veraldar fékk hún nóga makt. 

xvii. Stokkhólmsbók Nr. 22. 4to. bl. 83 b neðanmáls við 
Hektors rímur. 

Byrja eg brag um brúðar hag: 
baugskorð rjóð er vitr og fróð; 
hróðrar lag að hefja í dag, 
hrindi móði önnur fijóð; 
siklíng þeim er á söltum geim, 

að rjóða fal, 

sem leiðir heim í lönd með seim 
— — eg aptr — - — 

xvin. I u Fræðimanna tali" Einars Bjarnasonar á Mæli- 
felli er rittið vísa þessi, og sýnist vera eignuð Jóni biskupi 
Arasyni, on mun þó heldr vera ýngri: 

Nú cr kæla, nokkuð frýs, 
norðan gustur giánar; 
á morgun batnar, bráðhar ís, 
blíðkast veður, hláuar. 



[) kuæöu, b. v. í skinnb., llklega ofjiukið. 



Óviss Inusav/sur. KVÆÐI JÓNS BTSKUPS ARASOXAR. 595 

xix. possi vísa er höfð eptir Jóni biskupi Arasyni, að 
hann hafi ort þegar Ari iögmaðr sonr hans stökk á hest sinn 
í Skálholti (aðrir segja í Borgarfirði), eptir að þeir feðgar voru 
komnir í hald. 

Eg held þann ríða úr hlaðinu bezt, 
sem harmar engir svæfa; 
hamíngjan fylgir honum á hest, 
heldr í tauminn gæfa 1 . 



l ) Biskupa s. II., 450 (lier að framan). 



ÞATTDR OG ÆTTARTALA 

GIZURAR BISKUPS EINARSSONAR 

í SKÁLHOLTL 



þÁTTUR m\ GIZUR BISKOP EINARSSON 1 . 



1. Um herra Gizur Einarsson og hans ætt. 

1. Sigvaldi, kallaður lángalíf, var vostan að úr lsafirði. 
Hann hefir. siníðað kirkjuna í Vatnsfirði. Hún er með spón- 
þaki, og er sagt mynd lians sé á dyrastafnum, og nái nú hæstu 
menn henni undir höku. Sigvalui skamtaði ser sjálfur smíðalaun. 

Börn Sigvalda: Einar Sigvaldason. — Halldóra Sig- 
valdadóttir, abbadís austur á Kirkjubæjar-klaustri. Hún var 
kvenna hæst. — Guðmundur Sigvaldason; var austur á Síðu. 
Hans son Halldór Guðmundsson í Ásgarði í Landbroti. |>uríður 
hans dóttir, móðir Guðmundar Jónssonar í Ölvarsholti. 2 — 
Geirþrúður Sigvaldadóttir. — Helga Sigvaldadóttir. — Gunnar 
Sigvaldason; hans dóttir Guðrún Gunnarsdóttir ; hennar dóttir 
Guðrún Amundadóttir í Stafholti. Sigvaldi Gunnarsson var 
faðir Vilborgar, sem síra Jporíákur Einarsson átti. 

2. Börn Einars Sigvaldasonar og Gunnhildar af 
fátækum stigum: 

Herra Gizun, biskup í Skálholti. Hann var kjörinn til 
biskups af sjálfum biskup Ögmundi, að honum lifanda, og 
samþykktur af öllum prestum í Skálholts biskupsdæmi. Hann 
kom til stiktisins anno 1541, og reð fyrir Skálholíi í 7 ár. 
Hann var sá fyrsti evangeliski biskup á íslandi. 

Eysteinn þórðarson 3 , prestur í Skálholti, kallaður Eysteinn 
stevki, hann komst yfir festavkonu hevva Gizuvav Einavssonav 

') Ættartölubókanna í íáafni Arna Magnússonar Nr. 254 og 255 í 
arkarbr. er getiö II, 317, og 338 (neöanmáls) og víöar. Eptil binni 
fyrnefndu (254), bl. 24(i— 282, eru prentaðar ritgjörðirnar uni Gizur 
biskup Einarsson og ættbálk hans, og um biskupana Martein Einars- 
son, Gísla Jónsson og Odd Kinavsson, en bornar saman viö Nr. 
255, bls. 20—45; og þaöan er inn í þær tekiö til fyllíugar og leiö- 
rettíngar. Enn fremur er mart tekiö inn frá ýmsum öörum stöðum 
í Nr. 254, sem til er vísaö, og þar sem lengra er taliö, eöa nánar 
greint um suma menn. KapitulátÖlimni er bætt við. 

2 ) þann. báöar bækurnar. 

3 ; báöar bækurnar: „Brandsson", rángt. sbr. II., 249—250. 



000 . BISKUPA SÖGUR. Vm Qizur Einarsso» 

meðan hann var utanlands, og var fyrir það skemmdur af bræðr- 
um biskupsins. Hún hét Gruðrún Gottskálksdóttir, systir Odds 
Gottskálkssonar lögmanns; og var biskupi þó til sinnis að eiga 
hana, sem áður, en Oddurlögmaður afreð honum það, sakir hneyxlis. 

Kvinna herra Gizurar var Katrín Hannesdóttir , systir 
Eggerts Hannessonar *, og var þeirra brúðkaup haldið heima í 
Skálholti um veturinn anno 1543 eður 44. Hann andaðist 
heima í Skálholti um veturinn anno 1548; því þá var herra 
Marteinn útvalinn. Herra Gizur og Katrín áttu tvær barna- 
skepnur, bæði vansköpuð. 

Síra Jón einarsson, sem helt síðast 2 Keykholt. Hans 
kvinna var Guðríður Jónsdóttir 3 af ætt Slítandistaðamanna 4 í 
Staðarsveit. Hún hafði verið búrkona í Skálholti, og átti þar 
barn við síra Jóni — síra Böðvar Jónsson — og giptist hon- 
um síðan í Görðum á Akranesi; því síra Jón helt þann stað 
fyrst. — f>Örður lögmaður hafði haldið Roykholt eptir Odd 
Gottskálksson. Eptir hann fékk Reykholt síra Einar Mar- 
teinsson, síðan Jón Einarsson. Börn síra Jóns og Guðríðar voru: 

Síra Böð.var, Halldóra, Guðrún og Margrét. 

3. Síra Böðvar Jónsson hélt Reykholt síðar, eptír 
föður sinn, og var prófastur í Borgaríirði fyrir sunnan Hvítá. 
Hans fyrsta kvinna var Asta, dóttir síra Pantaleons Ólafssonar. 
Ólafur var Eiríksson, bróðir Sæmundar Eiríkssonar í Ási austur. 
Brigiða Jónsdóttir var móðir síra Panta. Síra Böðvar hélt 
Stað í Grunnavík í 8 ár 6 eptir síra Panta; því hann gaf upp 
staðinn við mág sinn síra Böðvar; og áttu þau síra Böðvar og 
Ásta 10 börn saman, sem hún andaðist í Reykholti af meini. 
— Jpeirra börn, sem á fætur komust, voru þessi: 

Síra Jón, Vigfús, J>órður, Steinvör, Sigríður. ' 

Síra Jón Böðvarsson eldri var fyrst á Húsafelli. Hann 

*) þ. e. lögmanns, eða u Hannessonar, Eggertssonar gamla, riddaia og 

lögmanns í Víkinni í Noregi", sem segir á öðrum stað í 254. 
2 ) þann. 255; síðan helt 254. 

8 ) síðar (í u Móðurætt síra Böðvars", 9. kap.) er hún í báðum bókunum 
kölluð „döttir Sigurðar þorbjarnarsonar austan". Á ööruni stað 
framar í 254 (bl.. 154, og síðar í 255 bls. 195) er síra Böðvar 
kallaður son u sira Jóns Einarssonar og Guðríðar Jónsdóttur." 

4 ) Slítandi-, þann 254; Slítanda-, 255. 

5 ) þann. 255; x ár 254. 



Um Gizur Einarsson. 



BTSKUPA SÖGUR. 



601 



fekk til ektakvinnu fyrst þórunni, dóttur síra Sveins Símonar- 
sonar og þórunnar Björnsdóttur, Hannessonar. þeirra börn: 
Einar, Pantaleon, Astríður. — Eiuar Jónsson giptist Guðrúnu, 
dóttur Jóns láiúnsmiðs Halldórssonar og Helgu þorleifsdóttur. 
— feirra börn: Jón, Halldór, þrjár Guðrúnar. — Pantaleon 
sigldi í Danmörk og víðar fyrir bátsmann; giptist í Hollandi 
1646. — Ástríður átti forlák Bjarnason 1 í Rifi. 

Síra Jón Böðvarsson eldri giptist aptur Guðrúnu Jóns- 
dóttur (Jóns dándukalls), bróðurdóttur Jóns þúfuleggs. — þeirra 
börn: Bjarni, lngibjörg. — Bjarni Jónsson sigldi í Danmörk, 
en er giptur í Hollandi 1645. — íngibjörg átti £>orkel Jónsson, 
Benediktssonar og Elenar J>oike]sdóttur'; bjuggu á Miðfelli. 

J> órður Böðvarsson á Hurðarbaki átti Guðrúnu, dóttur Teits 
í Asgarði cg Katrínar Petursdóttur. 2 þeirra börn : Vigfús, 
Halldór, Katrín, Geirlaug. Vigfús þórðarson átti Steinríöi 
Vigfúsdóttur, Eiríkssonar fni Ási og Guðlaugar Björgúlfsdóttur. 
feirra börn: pórður, forsteinn, Vigfús og Sigurður, Guð- 
laug, Setselja og Sigríður. 3 — Halldór Jwðarson sigldi með 
Kiríki Teitssyni, 4 móðurbróður sínum, í Holland; kom liér undir 

land anno og heíir það spurzt, að hann hafi gipzt í Hol- 

landi, en drukknað undir Englandi anno 1647. 5 — Eatrín þórðar- 
dóttir átti Jón Hallsteinsbróður , launson Jóns Sigurðarsonar í 
Einarsnesi. [peirra börn: Jón, Halldór, Guðrún. 6 Geirlaug þórðar- 



') þann. 255, aö því sýnist; cn skrifarinn heíír fyrst skrifað „Bjarna", 
sem 254, og bætt „Jporlák" síðan við fyrir framan ntanmáls, en 
u Bjarna" er her fremsta orðiö í línunni. Um leiö hcfir bann svo 
sett u son" aptan viö „Bjarna", en fyrir ofan línuna, og vísað þar 
niöur. Reyndar stendur sínkilmyndaö merki milli oröanna og framan 
við línuna, en |>aö merki stendur ekki innanmáls, eöa fyrir framan 
u son" (svo aö lesa mætti Bjarna þorláksson ), og viröist því sctt til 
að sýna, að orðið „pórlák" (sem stendur nokkuð frá) eigi beima á 
þessum stað. 

2 ) þ. e. Peturs Einarssonar, bróður Marteins biskups, og íngiríðar, systur 
Daða í Snóksdal. 

3 ) b. v. 255, eptir síra H. B. S. 

4 ) um hann segir í öörum stað: JE. Teitsson sigldi í Holland, og 
varö þar innbyggjari. Hann sigldi lengi fyrir stýrimann og skip- 
herra hingaö til lslands, Spanien, Frankaríki etc. Hans kvinna 
hét Gielt." 

B ) b. v. 255 , en hér í ógáti 1547 f. 1647. 
B ) b. v. 255, cptir píra H. B. S. 



602 



BISKUPA SÖGUR 



Um Gizur Einnrsson 



dóttir giptist Pétri Björnssyni, Ólafssonar, og Kolíinnu Bone- 
diktsdóttur. [þeirra börn: þorður, Björn, Sveinn, Pétur, Steinunn, 
tvær Margrétar, Gróa. 1 

Vigfús Böðvarsson var sveinn hjá Jóni bónda (sýslumanni) 
Magnússyni eldra. Hann rcið með sínum liúsbónda frá Ólafs- 
vík; og er hann hafði eptirskilið dómabók Jóns, þar þeir höfðu frá 
riðið, fór hann heim eptir henni, en Jón og hans fylgdarmenn 
biðu lians á meðan og sátu á hestbaki við Forsá fyrir neðan 
Forsárdal. En þá þeir litu við, var Fúsi á fjórum fótuin grufl- 
andi í ánni Forsá, millum Höfða og Ennis, en þeir sáu, að 
hann stökk á bak sínum hesti og svo ríðu þeir af stað, er 
þeir sáu hann á hcstbak kominn. En þá þeir litu við aptur, 
þá var hann horfinn og fannst dauður í ánni við sjóinn. 

Steinvör Böðvarsdóttir giptist Torfa, syni Ögmundar flalls- 
sonar og Arndísar J>orsteinsdóttur, og var hans seinni kvinna. 
feirra börn: Vigí'ús, Ögmundur, Orný, Arndís. — 

Vigfús Torfason giptist íngibjörgu, dóttur IJluga Fúsasonar 
og Setselju Árnadóttur á Kalastöðum. 2 J>au bjuggu á Hlíðar- 
fæti. Ipeirrabörn: þórður, Setsclja. :i — Sira Ögmundur Torfa- 
son var fyrst þíngaprestur á Barðaströnd og giptist Gróu 
Gvöndardóttur [frá Hrafnseyri. 4 þeirra einberni Toríi Ög- 
mundarson á Ski'iðnafell mcst allt, og býr þar. Hann giptist 
Halldóru, dóttur Jóns Ozurarsonar norðlcnzka oglngveldar Gunn- 
laugsdóttur, sem voru ráðsmcnn Eggerts Björnssonar fyrir hans 
búi á Bæjarstað 5 um 8 ár. — Síra Ögmundur giptist aptur 
Guðrúnu Olafsdóttur, Hannessonar. 6 J>. b. : Magnús, Gróa 
Ögmundsdóttir (átti Eyjúlf Jónsson, lögréttumanns , porláks- 
sonar), Steinvör, Halldóra. Orný Torfadóttir giptist Pétri, 
syni Olafs Péturssonar í Gröf í Miklaholtshrepp. Hans móöir 
var Guðrún Narfadóttir. — Arndís Torfadóttir giptist Einari 
Iilugasyni. 7 



1 ) b. v. 255, eptir síra H. B. S. 

2 ) sbr. ritg. ttm Gísla biskup Jónsson 8. kap. ( u Sctselja Árnadóttir"). 
a ) [b v. 255, eptir síra Hannesi Hjurnssyni. 

4 ) b. v. 255, sem les rangt: Hrafnseyju; sbr. annars kap. 10. 
B ) BflB á Rauöasandi. 

6 ) lijörnssonar og- ])órunnar Daðadóttur í Snóksdal. 

7 ) sjá ritg. urn Gísla bisk. JÓUBSÓfJ kap.. 8 (uSetsclja Arnadóttir"), 



13 iii Gizur F.inarsson. 



UISKUPA SÖGUR. 



G03 



Sigríður Böðvarsdóttir giptist fyrst Guðmundi Einarssyni, 
syni Einars Ásmundssonar söðlasmiös. j?áu áttu ekkert barn. 
Sigríður giptist aþtur Petri þórðarsyni, Brandssonar frá Fells- 
cnda, og var háns seinni kvinna. 1 þeirra börn: Guðmundur 
Petursson, Evfcmía Pétursdóttir, giptist Steinþóri, syni Jóns 
eldra Gvöndssonar og íngunnar Jónsdóttur. 

4. Önnur kvinna síra Böðvars Jónssonar var Guðrún J>or- 
leifsdóttir, systir Bjarna þorleifssonar á Mýrum í Dýraiirði. 
Sá |>orleifur var Bjarnason, bróðir Björns Bjarnasonar í Dal. 2 
Móðir Guðrúnav hét Kristín. Síra Böðvav og Guðrún áttu tvö 
börn saman á þremur árum, sem þau til samans lifðu, pilt og 
stúlku. Var síra Böðvar þá kominn í Reykholt, því faðir hans, 
síra Jón Einarsson, veiktist og haíði gjört honum boð aö fá 
staðaskipti. Eór þá síra Böðvar til Reykholts, en síra förlákur 
tók við Grunnavíkurstað, en síra Tomás Pálsson eptir hann. 

Asta Böðvarsdóttir og Guðrúnar giptlót Vilhjálmi Vigfús- 
syni. Hann átti Geldíngaá, og seldi liana síra Gísla Oddssyni, 
sem síðar varð biskup í Skálholti. feirra börn: þórður, Finnur, 
Fúsi, Ámundi, Ásta, Guðrún, 3 Vigdís og Kristín. — J>órður 
Vilhjálmsson sigldi í England og giptist þar, |og er sagður 
látinn nú. 4 Finnur átti Helgu [Einarsdóttur, Halldórssonar. 5 
Ámundi átti Örnýju Narfadóttur. Ásta átti Jón Jónsson, son 
síra Jóns undir Staðarhrauni. 6 — Guðrún átti Halldór Marteins- 
son 7 frá Álptanesi. — Vigdís [átti Björn Jónsson af Kjalar- 
nesi, umkomulítinn. 8 — Kristín. 

5. þriðja kvinna síra Böðvars var Steinunn Jónsdóttir, 
dóttir Jóns Sigurðarsonal• frá Búðardal og Margrétar Eiríks- 
dóttur. Hún hafði áður átt Finn Steindórsson á Ökrum í 



') sbr. H, 378. 

2 ) Ðjarni íaðir þeirra var son Narfa ábóta á Helgaíblli, en móðir þeirra 
var Sigríöur BjÖrns&ótfcir, Guönasonar (sýslumanns í Dalasýslu 1 192). 

3 ) þessu hefir síöar verið breytt í 255 í: u Guðrúnar tvær". 
A ) [b. v. 255. 

r ') [þannig- 255, eptir síra H. B. S.; Halldórsdóttur 254. 

c ) Um síra Jón stendur á öðrum stað: u varð 113 ára gamall; saung 

]>ó, skrifaði og las til síns síöasta árs". Aí' sonum hans betu þrír 

Jónar, en bóndi Astu var hinn ýngsti. 
7 bróöur síra Halldórs Marteinssonar í Hítarnesi. 
N ) [b. v. 255 á aukablaði með hendi Árna Magnússonar eptir síra H. li. S. 



604 



BLSKUPA SÖGUR. 



IJin Gízur Einarsson 



Hraunhrepp og við honum rnörg börn: síra Sigurð, síra Jón, 
Steinþór og Eirík. Börn síra Böðvars og Steinunnar: 
Síra Jón, Finnur, Solveig. 

Síra Jtfii fngú J3öðvarsson hélfc Reykkolt eptir föður sinn. 
Hans kvinna Setselja, dóttir síra Torfa forsteinssonar og Mar- 
grétar 1 Aradóttur frá GiLsbakka. Hún sálaðist 1649. |>eirra 
börn: síra Toríi, síra Halldór, Olafur, Halldór annar, Margret, 
Steinunn. — Síra Torfi var fyrst kirkjuprestur í Skálholti, síðan 
kapellán hjá föður sínura í hans veikleika. [Hann andaðist á 
Saurbæ á Hvalíjarðarströnd (1668, œtatis 45.); var þar eitt ár 
prestur ; ógiptur. 2 — Síra Halldór eldri sigJdi og fekk attest- 
atiu og síðan staðinn eptir föður sinn fyrir þá skuld, að síra 
Toríi hafði ekki siglt; hcldu þó báðir saman búskap bróður- 
lega — rarum caritatis et fraternitatis exemplum — Og svo, 

að annar sagði ekki nei, sem annar sagði já, og voru svo lengi 
báðir ógiptir. Síra HaMór giptist Hólmfríði dóttur Hannesar 
Hclgasonar og Bagnbildar Daðadóttur. 3 peirra börn: Jón, 
[Hannes, Toríi, Jón, Setseljur tvær, Guðrún, Katrín. 4 Síra 
Halldór var prófastur í Borgarfiröi fyrir sunnan Hvítá. — Ólafur 
sigldi líka og var locator í Skálholti 1660 og 6 ár þar eptir; 
síðan skólameistari. Hann giptist 1680. [Hans kvinna Hólm- 
fríður, dóttir síra Sigurðar Oddssonar og Guðrúnar Jónsdóttur 
í Stafholti. £eirra börn: Sigurður, Vigfús. 5 — Halldór ýngri 
lærði líka í skóla; var fyrst Skálholtsstaðar ráðsmaður, síðan 
prestur á Stað í Grunnavík. Hans kvinna: Elen, dóttir Jóns 
Magnússonar og Jórunnar Magnúsdóttur frá Eeykhólum. — 
Margret giptist Guðmundi, syni Arna Guðmundssonar frá 
Hjarðarholti 7 og þorgerðar Tyrfíngsdóttur. feirra börn: Árni, 
[Anna, Margret, Setsclja, kvinna Peturs Pálssonar, sýslumanns 



1 ) ýngri b. v. 255. 

2 ) [b. v. '255, á aukablaði með hondi Árna Magnússonar, eptir Siguröi 
Bj(')rnssyni og síra H. B. S. 

3 ) Jónssonar, Ólafssonar, próíasts (Guðinundssonar) í Hjarðarliolti. 

4 ) (b. v. 255 á aukablaði með hendi Árna Magnússonar, eptir S. B. S. 

5 ) [b. v. 255 á aukabhiði meö hendi Árna Mngn. epfcir S. B. S.; sbr. 
ritgjörð um Odcl b. Einarsson 6. kap. ( u Síra Sigurður Oddsson 1, ). 

«) sbr. II, 363. 

7 ) Deildartúngu 255. 



Um Gizur Einarsson 



BISKUPA SÖGUR. 



605 



í Stranda sýslu. 1 — Steinunn giptist síra Hannesi Björnssyni 
frá Bæ. 2 Hann hélt fyrst Borgarþíng. [J>eirra börn: Björn, 



Jón, Torfi, Setselja, furíður, J>órunn, Ingibjörg. J>essi öll á 
lífi anno 1686. 3 

Finnur Böðvarsson stúderaði utanlands, vellœrður inaður, 
andaðist þar barnlaus. 

Solveig Böðvarsdóttir giptist [Jóni ýngra, syni Vigfúsar 
Jónssonar og Ragnhildar Jpórðardóttur , löginanns, frá Kala- 
stöðum. 4 þeirra börn: síra Finnur, Jón, Böðvar og Guðrún. 
— Síra Finnur stúderaði utanlands, fékk attestatíu og var 
fyrst kirkjuprestur í Skálholti; síðan fékk hann Vallanes-stað 
íýrir austan og dó þar strax eptir, ógiptur og barnlaus. — Jón 
Jónsson skán; hans kvinna Guðrún, dóttir Hinriks Gíslasonar 
og Guðrúnar Magnúsdóttur frá Innra-Hóhni. J>au áttu ekki börn. 
Hans seinni kvinna Helga, dóttir Björns heitins Asgrímssonar. 5 
Böðvar Jónsson; [hans kvinna Helga, dóttir síra Halldórs á 
Staðarhrauni og Guðrúnar Tyrííngsdóttur frá Hjörsey. J>eirra 
börn: Kinar, Jón, Finnur, Guðrúnar tvær. 6 — - Guðrún Jónsdóttir, 
[kona þorvarðar Hallssonar af Akranesi 7 . 

6. Halldóra Jónsdóttir, systir síra Böðvars, giptist 
og átti ekkert barn við sínum fyrra manni. Síðan fékk hennar 
Styr J> orvaldsson, Styrs sonar frá Varmalæk og Sigríðar Jóns- 
dóttur. feirra börn: tveir Jónar, Erlendur, Einar, |>orlákur; 
hann drukknaði í Selá, er hann fór á Strandir með föður sín- 
um; reið ofan á hesti, sem bar sái, og náði vatnsstraumurinn 
sánum og féll þar inn; snaraðist svo af hestinum. Sá Styr 
alleina hér uppá og gat ei að gjört. Hinir fjórir synir Styrs 



') [b. v. 255, á aukablaði með hendi Árna Magn. 

2 ) þ. e. Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. það er þessi síra Hannes Björns- 
son, sem vitnað er til í 255 (utanmáls eða neðan og með ýmsum 
höndum) með skammstöfuninni Síra H. 13. S. 

3 ) [b. v. 255, á aukablaði af Árna Magnússyni. Framar í 254 eru börnin 
talin, en þar vantar Torfa og íngibjörgu. 

4 ) [255 hefir fyrir þetta: u Jóni Vigfússyni, sem átti Öskholt, og seldi 
það fyrir Indriðastaði. 

6 ) [b. v. 255, utanmáls eptir Sigurði Björnssyni, með hendi Árnu 
Magnússonar. 

6 ) [b. v. 255, utanmáls af Árna Magn. eptir S. Björnss. 

7 ) [b. v. 255, neðanmáls af Árna Magn. eptir S. lijörnss. 

Uiskupa s. II. 40 



606 



BISKUPA SÖGUR 



Uin Gizur Einarsson 



drukknuðu af skipi í Borgarfirði með sviplegum atburð í hvirfil- 
vindi allir í einu. 

Dætur Styrs vorufjórar: Sigríður, Orný, Guðríður, Guðrún. 

Sigríður Styrsdóttir giptist Torfa, syni Helga Torfasonar 
og Setselju Aradóttur. jpeirra börn þessi : síra Jón Torfason, giptist 
Margrétu Fúsadóttur, þeirra börn fjögur. — Styr Torfason; 
giptist eystra. — forvaldur Torfason [giptist pórdísi Gamaliels- 
dóttur úr Biskupstúngum ; þeirr börn: Styr, Halldór, Gróa 1 . — 
Markús Torfason. — Jón annar Torfason. — Setselja Torfa- 
dóttir; lét fallerast. Hún giptist Magnúsi Erlendssyni. — Sol- 
veig Torfadóttir, giptist Skíða Jónssyni í Laugardalshólum. 
Jpeirra börn: Guðrún, Solveig, Guðríður. 

Orný Styrsdóttir átti fyrst Eyjúlf, son Jóns Pálssonar og 
fórdísar Jónsdóttur. 2 Eyjúlfur var góður látúnssmiður. J>au 
bjuggu á Giysstöðum. J>eirra börn: Styr, Valgerður. — Styr 
Eyjúlfsson; hans kvinna Margrét, dóttir Guðmundar Jónssonar 
á Fróðá og Jpórunnar Steindórsdóttur. 3 — Valgerður Eyjúlfs- 
dóttir; hennar maður Steindór Daðason á Vatnabúðum [og Set- 
selju Skúladóttur. 4 — Orný giptist aptur Jóni, syni J>órðar 
Jónssonar og Guðrúnar Gunnlaugsdóttur. Jpeirra börn: Eyjúlfur, 
Asmundur. — Eyjólfur Jónsson giptist 

Guðríður Styrsdóttir átti Arnbjörn, son Sæmundar 

og Ingibjargar f>eirra börn: |>órður, Guðrún. 

Guðrún Styrsdóttir giptist Jóni eldra forsteinssyni í Eyrar- 
sveit, og andaðist af barnsför, þó barnlaus, mædd í mótgángi 
og sinnisveiki. 

7. Guðrún, sýstir síra Böðvars, giptist síra Rafni J>or- 
valdssyni, sem hélt Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. J>eirra börn: 
f>orvaldur, Halldór, Vigdís, Arnfríður, Guðríður. 



') [b. v. 255, neðanmáls af Árna Magnúss., eptir síra Hannesi Björns- 
syni. 

2 ) systur síra Högna Jónssonar á Stafafelli. 

3 ) þ. e. Steindórs Finnssonar, sýslumanns, í tl Snœfellssýslu parti; bjó 
fyrst í Ormsbæ og Miðgörðum, cn lengst af á íngjaldshóli" (framar 
í 254); sbr. ritg. um Martein biskup Einarsson 2. kap. 

4 ) [b. v. 255; Daði var Arnórsson, Helgasonar og Guðrúnar, systur 
Daða í Snóksdal. 



t 



Uin UUur Einarsson. BISKUPA SÖGUR. 607 

í>orvaldur Rafnsson giptist Önnu, laundóttur Setselju Magnús- 
dóttur,er hún átti við Sigurði presti austíirzka. Jpeirra börn: Sigurður, 
tvær Guðrúnar, Vigdís, fórdís, J>óra, Margrét, Elen. — Sigurður 
þorvaldsson. — Guðrún Jporvaldsdóttir (eldri) átti Sigurð Jónsson 
í Höfn. 1 — Guðrún önnur Jwvaldsdóttir. — Vigdís þorvalds- 
dóttir átti Gunnar Bjarnason 1649. [J>cirra börn: Helgi, Kristín, 
Guðríður, Halldóra, Hallfríður, Skapti. 2 — þórdís J>orvalds- 
dóttir. — J>óra forvaldsdóttir var síðari kvinna síra Jóns 

9 m 

Olafssonar í Hvammi 8 . — Margrét átti Bjarna Amundason; 
dó barnlaus. — Elen var þjónustustúlka á Leirárgörðum hjá 
Elenu Magnúsdóttur 1666. 

Síra Halldór Rafnsson var prestur á Skarðsströnd og and- 
aðist barnlaus. 

Vigdís Rafnsdóttir andaðist í bólunni barnlaus. 

Arnfríður Rafnsdóttir átti Teit Helgason í Höfn. £>eirra 
son Halldór andaðist barnlaus. 

Guðríður Rafnsdóttir eignaðist fyrst Björn J>órðarson frá 
Hjarðarholtsstað. 4 feirra son Björn. — Guðríður giptist síðar 
síra Ólafi, syni Böðvars Einarssonar eyfirzka, bróður Björns 
bryta og Unnar, sem var skólaþjónusta í Skálholti. J>eirra 
börn: síra Rafn Ólafsson; [hann raissti embættið fyrir bæna- 
dagabrot; og Helga, sem átti Pál Ellendsson; Guðrún ógipt 
og barnlaus. 

8. Margrét systir síra Böðvars giptist Jóni Pálssyni norð- 
lenzka. .^r'h^.J ^&iip ^,/i[ } ^í:h 'p0^Mr^ 

feirra börn: Snorri á Geldíngaá (eg meina Lataleifa, öðru 
nafni vegabætir, hans bróður), sem á Guðríði, dóttur Jóns Kol- 
beinssonar á Heynesi og Svanhildar Hallvarðsdóttur. peirra 
börn: Jón, Kollbeinn — hann varð bráðkvaddur — , Böðvar, 
Margrét, Guðrún, [Agnes, Ólafur 6 , Orny. 



*) [b. v. 255, eptir S. B. S. 

2 ) ]b. v. 255, eptir síra H. B. S. 

3 ) Jónssonar (og Guörúnar, laundóttur Árna Gíslasonar á Hlíðarenda), 
Ólafssonar prófasts (Guðmundssonar) í Hjarðarholti í Laxárdal. 

4 ) þó báðar bækurnar hafi þetta um fyrri giptíngu Guðríðar, er það 
víst rángt, og 254 bendir til utanmáis, að þaö komi ekki saman 
viö þaö sem áður hcfir verið sagt um giptíngar ]>órðar Brandssonar. 

5 ) [b. v. 255." 

6 ) [b. v. 255, eptir síra H. B. S. , 

40* 



608 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Gizur Einarsson. 



Margrét (Jónsdóttir ^) giptist síra Jóni Jporsteinssyni, syni 
forsteins Sighvatssonar og Ástu Eiríksdóttur. Hún var her- 
tekin af Tyrkjum, en hann í hel sleginn anno 1628 í Vest- 
mannaeyjum. Einnin voru hertekin tvö þoirra börn, Jón, Mar- 
grét. Jón Jónsson, skólagenginu, var lengi í Tyrkiríinu og kom 
til Danmerkur 1645; [nefndur Jón Vestmann. 2 Margrét ýngri 
var leyst frá Tyrkjum af frönskum manni; giptist hún honum, 
en hann yíirgaf hana síðan. — [Síra Jón Jónsson á Melum, 
prófastur, vel látinn maður og veltalandi, sem hafði siglt og 
stúderað vel. Hann eignaðist Margrétu Daðadóttur, dóttur 
Daða Árnasonar frá Eyrarlandi og Kristínar Jónsdóttur. þeirra 
börn: Daði, ]?orieifur prestur, Helgi, Jón, Halldóra, Margrét, 
Guðrún. — Síra forsteinn Jónsson að Holti undir Eyjafjöllum; 
átti Solveigu, dóttur Isleifs Eyjúlfssonar í Saurbæ og Setselju 
Magnúsdóttur. jpeirra börn: fórður, Margrét, Hildur. J>órður, 
skólagenginn, andaðist barnlaus. Margrét kvinna síra f>orkels 
Arngrímssonar íGörðum; þeirra börn: I>órður, Jón, Arngrímur, 
og Guðrún, kvinnasíra Arnafórvarðssonar 3 á fíngvöllum. Hildur, 
kvinna síra Odds Eyjúlfssonar (forðum skólameistara) , prests í 
Holti undir Eyjafjöllum; þeirra börn: forsteinn, fórður, J>or- 
kell, Jakob. 4 

MÓÐURÆTT SÍRA BÖÐVARS. 

9. Guðríður, móðir síra Böðvars, var dóttir Sigurðar for- 
bjarnarsonar austan. 5 — Bróðir Guðríðar hét forbjörn. Hans 
son Snorri, ómagi síra Böðvars og síra Jóns í Reykholti, varð 
xi tuga ára gamall. — Guðrún sem átti Jón smið á Fellsöxl; 
þeirra son Bjarni skáldi. — Laundætur Guðrúnar við J>or- 
steini Sigvatssyni var Sigurborg, sem Jón Grímsson í Kalmans- 
túngu átti. þeirra son síra Grímur; hans synir Jón og síra 
Helgi á Húsafelli. -— Helga forsteinsdóttir ; hennar maður Hildi- 
brandur; þeirra börn: þórhallur, Guðrún, £>órdís, Helga. 



l ) sbr. II. 371. 254 hefir hér: u eg meina Snorradóttir", en hún hefir 

verið systir Snorra Jónssonar. 
*) [bi.-Y. 255. \ ' I 

3 ) báður bœkurnar þórðarsonar; víst ráugt. 

4 ) b. v. 255, um börn síra þorsteins með annari hencli og á innfest- 
nm miða. 

5 ) í mótsögn við það, sem áður er sagt 2. kap. 



Um Gizur Einarssou. 



BISKUPA SÖGUR, 



609 



10. Síra Halldór Einarsson, annar brtíöir herra Gizurs, 
hann hélt Selárdalsstað og átti Margrétu, dóttur Hannesar 
Eggertssonar norska 1 og Guðrúnar Björnsdóttur, Guðnasonar, 
þeirra börn: síra Bjarni, Halldóra. 

Síra Bjarni Halldórsson hélt Selárdal, og var pró- 
fastur í Barðastrandarsýslu. Hann var haldinn einn af þeim 
lærðustu klerkum um hans daga, og mikið höfðíngsmenni í 
geðsmunum til veitínga og útláta og annara manndómsatvika. 
Svo hefir þeim þótt, er þessa vísu kveðið hefir: 

í Selárdal vestur situr prestur, sveigir hrínga, 
eg ætla hann sé til allra þínga 
afbragð þeirra Vestfirðínga. 

Kvinna síra Bjarna var Helga, dóttir Einars Gíslasonar í 
Hvestu og Sigríðar, dóttur Jóns Einarssonar á Melgraseyri og 
Margrétar Björnsdóttur, forleifssonar, Björnssonar ríka. Jpeirra 
börn: Síra Halldór, Egill, forlákur, Dís, Sigríður, Margrét, 
Anna. — Einar Bjarnason dó ógiptur og barnlaus í bólunni. 

Síra Halldór var kapellán hjá föður sínum, og tvö ár síðan, 
eður þar um, hjá síra Páli Björnssyni, er Selárdalsstað fékk 
eptir síra Bjarna. Síra Halldór dó ókvæntur og barnlaus, og 
erfðu hann bræður hans, forlákur og EgilL 

Egill Bjarnason ; hans kvinna Jórunn Ólafsdóttir, [Jóns- 
sonar og íngibjargar Fúsadóttur frá Svarfhóli 2 , þeirra börn : 
Einar, Bjarni, Finnbogi, Helga; Ingibjörg og Anna dóu. — 
Einar Egilsson giptist Gyríði, dóttur Sturla Gottskálkssonar; 
búa á Geirseyri í Patriksfirði. Jpeirra börn: Jónar tveir, 
Agatha, íngibjörg, Maria 3 . — Bjarni Egilsson. — Helga Egils- 
dóttir giptist Gunnlaugi Pálssyni. — Finnbogi Egilsson drukkn- 
aði ógiptur og barnlaus í mannskaðabylnum 1665 fyrir Hænuvík. 

forlákur Bjarnason giptist anno 1625 Guðleifu, dóttur 
síra Sígurðar austfirzka og Setzelju Magnúsdóttur. Hún var 
uppalin af ömmu sinni sálugu, Eagnhciði Eggertsdóttur í Sauð- 
lauksdal, og af henni heiman gefin. Hún gaf henní 6 hundruð 
í Botni í Tálknafirði og þar til 4 hundruð í lausafé. Einninn 
gáfu frændur Guðleifar henni penínga, og hún sjálf átti 5 



*) þann. 255, og 254 á öðrum stöðum, en hefir hér: u danska". 
a ) [b. v. 255. . : \ . 'r'' Ai 

3 ) skrifað: Mario. 



610 



BISKUPA SÖGUR 



Um Gizur Einarssou 



hundruð, til samans 26 hundruð. J>au bjuggu allan sinn 
búskap í Túngu í TálknaSrði; voru saman 35 ár. jpeirra börn: 
Einar, Helgi Sigríður, Helga, ( uðrún, Ragnheiður, Valgerður ; 
önnur 7 sáluðust úng. — Einar J>orláksson fékk 6 hundruð í 
Botni og 4 hundruð í Gljúfurá, er þoriákur erfði eptir síra 
Halldór bróður sinn. |>etta hvorttveggja seldi hann Magnúsi 
Magnússyni. Kona Einars hét Guðrún, dóttir Ara Tumássonar. 
Einar andaðist örfátækur, volaður og veikur 1679 sjálfan 

nýjársdag. Börn Einars og Guðrúnar: Jón — Helgi 

forláksson giptist Ingveldi, dóttur Jóns Gottskálkssonar 1 og 
Gunnhildar Olafsdóttur 2 . |>eirra börn: forlákur, Jón, Páll, 
Gísli, fórólfur, Sigríður. — Sigríður foiiáksdóttir lét fallerast, 
og fór illa, því Oddur Tumásson, er hún kenndi, gekk í móti. 
Hún fór eptir það norður í Grunnavík til föðursystur sinnar 
Margrétar, og giptist þar fátækum manni. — Helga, ógipt 
gaf próventu sína Helga bróður sínum. — Guðrún Jporláks- 
dóttir giptist Jóni eldra Ólafssyni, Ásbjömssonar , og Höllu 
Jónsdóttur norðlenzkrar 3 . Guðrún átti 6 hundruð í Bakka í 
Tálknafirði, hver hún seldi Eggert Björnssyni fyrir önnur ónefnd 
6 hundruð. Jón og Guðrún voru saman hérum 19 ár. Hann 
drukknaði í Bæjarós 1678, 17. aþr. með syni sínum Ásbirni 
18 vetra gömlam, ásamt öðrum hásetum, er til vers ætluðu. 
Börn Jóns og Guðrúnar: Ásbjörn, er drukknaði, Setselja, upp- 
fÓ3truð af móðursystur sinni Eagnheiði, Guðrún, Ingibjörg, 
foiiákur; forvaldur, Olafur, Halla önduðust úng. — Bagn- 
heiður J> orláksdóttir giptist síra Jóni ýngra Ólafssyni, bróður 
þess, er Guðrún systir hennar átti. Hann var í Hólaskóla um 
8 vetr, fyrir tilhlutan og meðgjöf að miklum parti herra hirð- 
stjóra Eggerts Björnssonar 4 ; þjónaði honum síðan um 7 ár á 
Skarði, og prestvígðist í Skálholti 3. dag hvítasunnu, sem var 
1. júni 1669, af Mag. Brynjúlfi Sveinssyni til Rauðasandsþínga, 
að uppgefnum síra porbirni Einarssyni. Ragnheiður átti 6 



1 ) Sturlasonar, Eyjúlfssonar (á Hjalla) og Ásdísar Pálsdóttur (systur 
Ögmundar biskups). 

2 ) u laungetna, Djörnssonar, Eggertssonar lögrnanns; móðir Gunnhildar 
var íngveldur þorláksdóttir undan Niipi" (framar í 254); sjá 13. kap. 

3 ) sbr. II. 397. 

4 ) o: á Skarði. 



Um (riznr Kinarsson 



BLSKUPA SÖGUR. 



611 



hundruð í Túngu. J>eirra börn : Guðrún, Halla, Olafur, furíður. 

— Valgerður þorláksdóttir ógipt. 

Dís Bjarnadóttir átti fyrst síra Guðmund Skúlason. 
peirra börn: Magnús, Gróa, Sigríður og Anna. — Magnús 
Gvöndsson sigldi; var tinsmiður góður, bjó á Kúlu í Arnar- 
firði. Hans kvinna Kristín, dóttir síra forleifs Bjarnasonar á 
Söndum. J>eirra börn: Torfi. — Gróa Guðmundardóttir átti 
síra Ögmuiul Torfason í Oturárdal 1 og var hans fyrri kvinna. 

— Sigríður Guðmundsdóttir átti síra Hall 2 Arnason að austan, 
sem fyrst helt Skarðsþíng og sfðan Rafnseyri. feirra börn: 
Sigurður, Torfi. Sigurður Hallsson lærði í skóla og vígðist 

síðan til Hrafnseyrar eptir föður sinn. Hans kvinna 

dóttir síra Ásgeirs Einarssonar 3 . Torfl .... — Anna Guð- 
mundsdóttir átti Jón Egilsson af Skarðsströnd ; bjuggu lengst- 
um í Olafsdal, síðan á Krossi. J>eirra börn: Guðmundur 
Jónsson. Guðríður Jónsdóttir giptist svarta Arna eptir Asu 
heitna Sturladóttur ; þeirra börn: Ása. Guðríður giptist aptur 
Guðmundi Björnssyni. Jón Jónsson. — Dís Bjarnadóttir giptist 
síðar síra Sigurði Snorrasyni. [Hann hélt Hrafnseyri og 
andaðist þar 4 . 

Sigríður Bjarnadóttir giptist Jóni Ivarssyni 5 ; bjuggu lengst- 
um á Neðrabæ og björguðust vel. Jón Ivarsson drukknaði í 
fiskiróðri fyri Kópavík 1677 um vorið, og rak hann lángan veg 
óskertan norður á Sauðanes hjá Súgandisiirði, og fékk kirkjuleg 
við Staðarkirkju. J>eirra börn: Einar, Sigurður, Magnús, Ivar 
og Helga. — Einar Jónsson ; hans kvinna Guðrún Bjamadóttir 
(önnur) 6 ; búa á Bæjarkirkju jörð Pífustöðum. J>eirra börn 



1 ) Brjánslæk, 255 (á innfestum miða), sem líka er rétt; sbr. annars 
bls. 5. 

2 ) Haildór 255 (á innfestum miða); rángt. 

3 ) sbr. ritg. um Odd bisk. Einarsson kap. 9. („Marín Erasmusdóttir"). 

4 ) [b. v. 255, sbr. annars rifcg. nm Odd biskup 9. kap. ( u Marín 
Erasmusdóttir 1 '). 

- 5 ) EyjúJfssonar, Maguússonar, Eyjúlfssonar mókolls (hins ýngra) og 
Helgu þorleifsdóttur (lijörnssonar ríka). 
6 ) á Arngcrðareyri, Bjarnasonar á Melgraseyri og porgerðar Jónsdóttur 
(Einarssonar á Melgraseyri) ; móðir Guðrúnar Sigríður, dóttir Jóns 
þorleifssonar á Snæfjöllum. 



1 



þessi: Sveinn Einarsson, Guðný Einarsdóttir, kvinna þórðar 

Jónssonar í Laugardal, kvinna Jóns Guðmundssonar í 

Austmannsdal. — Sigurður Jónsson; hans kvinna furíður, 
laundóttir Gunnars Arngrímssonar 1 og Guðrúnar Özursdóttur. 
peirra barn: Gunnar. — Magnús Jónsson var nokkra stund í 
Skálholtsskóla ; hann drukknaði með föður sínum ókvæntur, 
barnlaus. — Ivar Jónsson var fyrsti maður þórunnar Ólafs- 
dóttur, Hannessonar. J>eirra börn: Ivar, Jón. — Helga Jóns- 
dóttir (ágæt kvinna) giptist f>órólfi á Vatneyri, syni Jóns 
Gottskálkssonar. 

Margrét Bjarnadóttir giptist fyrst síra Torfa Bjarnasyni 2 ; 
áttn ekki börn. Margrét giptist aptur síra Sigurði Gíslasyni 
er þann stað 3 hélt eptir síra Torfa. 

Anna Bjarnadóttir átti Pál Skúlason. Hún dó og barnlaus 4 . 

11. Halldóra Halldórsdóttir (systir síra Bjarna); 
hennar fyrsti maður var síra Guðmundur. — Hann hélt Gils- 
bakka í Borgaríirði. Hann drukknaði suður í Hafnarfirði; 
hafði áður misst máldaga kirkjunnar ofan í Hvítá; var fyrst 
skrifari Eggerts sál. Hannessonar. feirra barn Úlfur, sem átti 
Guðrúnu Lazadóttur (af þýzkri ætt). feirra börn: Diðrik, 
búandi á Eauðasandi. Item Jón Úlfsson, sem í galdramál 
kom, og á alþíngi var rcfsað 1671. — Item Gvöndur Ulfsson: 
sigldi í England. — Item Torfi Úlfsson ; átti dóttur síra Eyjúlfs 
Asmundssonar 5 . feirra börn: Jörundur, Guðmundur, Sigurður. 
— In.... Úlfsdóttir, móðir Jóns Sigurðssonar á Skarði, 
vinnumanns. 

Halldóra Halldórsdóttir giptist í annað sinn síra Jóni 
pormóðssyni látúnssmið. Hann misti embættið, er hann varð 
sár. J>eirra börn: .Guðmundur, hét eptir hennar fyrra manni. 
Item ein dóttir; fór vestur með foreldrum sínum. — Halldóra 
giptist í þriðja sinn síra Jóni Styrkárssyni. 

') lærða. 

2 ) sóknarpresti í u Kauðasandsþíngum" (síðar á Stað í Grunnavík), og 
bróður síra Brynjúlfs próí'asts í Hjarðarholti. 

3 ) þ. e. Stað í Grunnavík (ógreinilega orðað) ; sbr. annars ritg. um 
Odd biskup Einarsson 8. kap. 

4 ) þann. 254; og dó barnlaus 255. Af þessu ( u dóog") er að skilja, að 
Margrét hafi ekki heldur átt böm víð seínna manninum. 

B ) Guðrúnu ýngri (við hans fyrri konu, Brit). 



Um Gizur Einarssoji. 



BISKUPA SÖGUR. 



12. Síra Halldór Einarsson giptist aptur íngu, dóttur 
síra Jóns þorleifssonar í Gufudal. f>eirra börn: 
Teitur, Ingibjörg, Margrét. 

Síra Teitur í Gufudal átti fyrst J>óru, dóttur Torfa Jóns- 
sonar á Kirkjubóli í Lángadal 1 J>eirra börn: Síra Halldór 
Teitsson [í Gufudal, sem fyrst átti Helgu Sæmundardóttur, en 
síðan Guðrúnu Skúladóttur, systur lierra Jporláks biskups á 
Hólum 2 . Kristín Teitsdóttir átti fyrst forleif, son Bjarna 
Björnssonar og Setselju Sigurðardóttur; hann dó . barnlaus. 
Aptur giptist Kristín síra Jóni Sigurðssyni á Breiðabólstað 
austur. J>eirra dóttir Guðrún giptist Jóni Sigurðssyni lög- 
réttumanni 3 . — Aptur giptist síra Teitur Hildi J>orgrímsdóttur úr 
Lögmannshlíð. J>eirrabörn: J>orgrímur, dó barnlaus; item OYöf 
Teitsdóttir; giptist Hákoni forsteinssyni lögréttumanni fyrir 
austan og klausturhaldara, bróður Magnúsar. Hún dó barnlaus. 

Ingibjörg Halldórsdóttir giptist síra Asmundi J>órmóðssyni 
frá Hvarnmi í Norðurárdal. J>eirra börn: Halldór, Bárður — 
önduðust úngir — , Guðmundur, J>óra. — Guðmundur Asmunds- 
son átti Stóra-Holt, í Saurbæ, og bjó þar. Hans kvinna Guðrún, 
dóttir Jóns Magnússonar dans og Íngveldar Gvöndardóttur. 
peirra einberni Ólöf, sem giptist Magnúsi Magnússyni frá 
Haga á Barðaströnd 4 . þeirra börn: Jónar tveir, Ingibjörg. — 
J>óra Ásmundsdóttir giptist fyrst Pétri Pálssyni á Staðarhóli 6 ; 
áttu eigi börn saman. J>óra fökk eptir hann í tilgjöf sína 
Stóra-Holt og seldi það bróður sínum Guðmundi fyrir smájarðir. 
Hennar báðu eptir það margir góðir og göfugir menn. Síðaii 
giptist hún porsteini Jónssyni, ættuðum úr Rútaiirði. Hans 
móðirhét Sigríður Kráksdóttir, systir HelgaKrákssonar. porsteinn 
tók framhjá J>óru. 

Margrét Halldórsdóttir, systir síra Teits, átti Guðmund, 
son Árna Oddssonar og Dórótheu, útlenzkrar konu, í Hofgörðum 
í Staðarsveit 6 . Jpcirra dóttir Dóróthea, sem fyrst átti Gísla 



') [b. v. 255. 

2 ) [þctta tekið úr 255, cn sjá síðustu grcin kapítalans (úr 254). 

4 ) sýslumanni í IsafjarÖarsýslu. 

8 ) sjá H 361.v -' 

G ) sbr. II 370. 



614 



BJSKUPA SÖGUR. 



Um Gizur Einarsson. 



Magnússon í Drápuhlíð, og við honum . . . . Síðan giptist 
Dóróthea Jóni norðlíng, drengtötri. 

Síra Halldór Teitsson giptist Guðrúnu Skúladóttur. þeirra 
börn þessi*. Síra Teitur Halldórsson, sá síðari, í Guftidal; hans 
kvinna Margrét Eggertsdóttir. — Helga eldri Halldórsdóttir. 

— Kristín Halldórsdóttir. — þóra Halldórsdóttir, kvinna síra 
Hannesar Benediktssonar á Snæfjöllum. — þorgrímur Hall- 
dórsson. — Helga ýngri Halldórsdóttir. — Ólöf Halldórsdóttir. 

— Steinunn Halldórsdóttir. 

12. JpORLÁKUR bóndi Einarsson sat vestur á Núpi í 
Dýrafirði. Hans kvinna sú fyrri var Guðrún, dóttir Hannesar 
hirðstjóra Eggertssonar og Guðrúnar Björnsdóttur. feirra son 
Gizur, er átti Ragneiði dóttur Páls Jónssonar á Staðarhóli og 
Helgu Aradóttur 1 . peirra börn: 

Magnús, Jón. 

[Magnús Gizursson giptist forkötlu, dóttur síra Snæbjarnar 
og í>óru Jónsdóttur frá Kirkjnbóli; áttu ekki börn. Magnús 
var barskeri. 

Jón Gizursson bjó á Núpi í Dýrafirði. Hann átti J>óru, 
dóttur Ólafs Jónssonar frá Hjarðardal og íngibjargar Jónsdóttur 
frá Gufudal. J>eirra einberni er síra Torfi Jónsson; heldur 
Gaulverjabarjarstað, prófastur í Arnessýslu; hafði stúderað 
utanlands; eignaðist Sigríði, dóttur Halldórs lögmanns: þeirra 
börn: Jón, Halldór, Sveinn, Ragneiður, J>óra, Kannveig, Katrín, 
J>órunn. 2 — [Síra Jón, prestur á Breiðabólstað í Fljótshlíð. 
Hans kvinna Sigríður, dóttir Björn Pálssonar, Guðbrandssonar, 
J>orlákssonar. feirra barn: Björn. — Síra Halldór í Gaul- 
verjabæ. Hans kvinna fniríður, dóttir Eggerts Sæmundssonar 
af Vestfjörðum. Hún var áður kvinna Eggerts Jónssonar í 

Platey. — Sveinn Múkaþverár klausturhaldari ; eignaðist 

dóttur síra Magnúsar Sigurðssonar á Kvíabekk. — Ragneiður, 
kvinna Jóns Sigurðssonar í Einarsnesi, sýslumanns. I>eirra 
börn: Sigurður, Jón, Torfi, Magnús, f>óra, Margret, Kristín, 
Helga, Halldóra, Rannveig, Ragnhildur, Ragnheiður, Helga. — 
J>órunn, kvinna síra Högna Amundasonar á Hólum undir Eyja- 
Qöllum. — Rannveig, fyrri kvinna Vigfúsa Hannessonar, 



1 ) sbr. II, 360 og 364. 

2 ) [b. v. 255; sbr. II 364. 



Uin Gizur Einarsson. 



BISKUPA SÖGUR. 



615 



sýslumanns í Árnessýslu. J>eirra barn: Setzelja. — ]?óra, 
kvinna síra Einars Einarssonar í Görðum á Alptanesi. peirra 
börn: Brynjólfur, Margrét, Halldóra, Málfríður, Tngibjörg. — 
Katrín, ógipt 1700. 1 

13. J>orlákur giptist aptur Vígdísi, dóttur Jpórólfs Eyjúlfs- 
sonar og Margrétar Erlendsdóttur. — forlákur bóndi var sýslu- 
maður í Isafjarðar sýslu. — J>eirra börn: 

Jón, Ingveldur, Guðrún, Margrét, Gunnhildur. 

Jón porláksson bjó lengi í Kerlíngarfirði 2 ; var lögréttu- 
maður. Hans kvinna £>óra, dóttir Eyjúlfs Einarssonar á Ballará, 
sem átti Eagnhildi, laundóttur Páls Jónssonar á Staðarhóli. 
peirra börn: Eyjúlfur, Pétur, Ingibjörg, Vígdís, Halldóra; 
Daði andaðist, var alltíð veikur. — Eyjúlfur Jónsson giptist 
Gróu, dóttur síra Ögmundar Torfasonar í Oturárdal og Guð- 
rúnar Olafsdóttur, Hannessonar; voru saman fá ár. Andaðist 
hann úr sótt, en hún var með barni; hét Eyjúlfur. — Pétur 
enn nú ógiptur. — Ingibjörg giptist Ara Pálssyni úr Dýrafirði, 
sem nú er í galdramáli staddur. 

Vigdís fyrri kvinna Hannesar Einarssonar 3 á Kleifum. 
feirra börn: Einar, forleifur, Halldóra, Valgerður 4 . 

Halldóra átti Guðmund Einarsson, bróður Hannesar. 
|>eirra börn: Einar, Jón, Sigríður. 

Ingveldur í>orláksdóttir giptist Olafi, syni Björns Eggerts- 
sonar laungetnum. ]?au bjuggu á Suðureyri í Tálknafirði. 
Ingveldur hafði fyrst verið kvenna fríðust, krenktist síðan og 
varð sjónlaus. J>eirra börn : Olafur, Gunnhildur, [kvinna Jóns 
Gottskálkssonar frá Vatneyri 5 , þrúða (Jarþrúður). — [Ólafur 
Olafsson átti Vígdísi, dóttur Bjarna J>orleifssonar á Mýrum 6 . 

[Guðrún ]?orláksdóttir, kvinna Einars jporleifssonar undir Múla 
á Skálmarnesi. — - J>au áttu þrjá sonu: forleif, þorlák, J>órólf. 



') [b. v. 255 (á aukablaði — innfestum miða — og mcð annari hendi) 
eptir S. B. S. # * 

2 ) á Firði á Skálmarnesi 255. 

3 ) þ. v. síra Einars á Stað á Reykjanesi, Guðmundssonar. 

4 ) 255 nefnir að eins tvö börn : Einar og Jón, og villist þar líklega 
á sonum Hallclóru, en gctur annars ekki uin hennar börn. 

5,[b í; y. 255. . •; ; i .,; £p?$éi&$0' /<• 

6 ) lb. v. 255. 



616 BISKUPA SÖGUR. Um Gízur Binaríson 

— f>orleifur og forlákur, drukknuðu báðir og dóu barnlausir. — 
pórólfur, átti forkötlu dóttur Finns í Flatey. Hann drukknaði 
í fiskiróðri í Oddbjarnarskeri. feirra börn: Finnur, skóla- 
genginn á Hólum nokkur ár, og Einar, dóu ógiptir og úngir; 
item Eagnhildur, Ingibjörg. Ragnhildur giptist fyrst síra Erlendi 
Kinarssyni (Guðmundssonar) í Hjarðarholti; hann krenktist; 
áttu engin börn. Aptur giptist hún fórði Steindórssyni, 
Finnssonar á Ingjaldshóli og Guðlaugar þórðardóttur. í>eirra 
börn: Erlendur. Ingibjörg jpórólfsdóttir giptist síra Nikulási 
Guðmundssyni, sóknarpresti í Múla og Eyjaþíngum, ættuðum 
úr Borgarflrði. J>eirra börn: J>órólfur, forkatla, Guðrún. 

Margrét þorláksdóttir, kvinna Steinþórs, sonar Orms Jóns- 
sonar 1 og Kagnhildar Steinþórsdóttur frá Ökrum. J>eirra ein- 
borni Kagnhildur, sem Eggert Sæmundsson átti. Hann bjó á 
Sæbóli þá hann drukknaði, og átti eptir þessi börn: Sæmund, 
Sigríði, Helgu, Margrétu, J>óru. — Sæmundur Eggertsson 
giptist Jniríði Árnadóttur, Teitssonar. 2 — Sigríður Eggertsdótt- 
ir giptist Jporleifi bónda Magnússyni; sitja í Haga á Barða- 
strönd. feirra einberni Ástríður. — Helga Eggertsdóttir 
giptist Snæbirni Torfasyni 3 . — Margrét Eggertsdóttir giptist 
síra Teiti í Gufudal 4 . — J>óra Eggertsdóttir. 

Gunnhildur þorláksdóttir var önnur kvinna J>órðar í>or- 
lákssonar [á Marðarnúpi, 5 bróður herra Guðbrands. 

14. Síra Jón Einarsson annar, laungetinn. Hans son 
var síra Gizur á Stafafelli, sem átti Helgu Bjarnadóttur, systur 
Bergljótar á Kalfatjöin, kvinnu síra Orms Egilssonar. Dóttur 
síra Gizurs, Helgu, átti Páll Halldórsson, bróðir Marteins. 
Helga var kunnig Jóhann Bockholt og sængaði með hann 
opinberlega (so sem vísan hljóðar:) j 

Kvinnan úng fékk klúnk af júnk. 



! ) þ. e. síra Jóns þorleifssonar í Gufudal. 

2 ) sjá H 374. 

3 ) sjá II 369—70. 

4 ) sjá II 614. 

5 ) b. v. 255, sem svo hefir þetta: „þeirra son Hallgrímur, studiosus, 
dó af brennivíni barnlaus". En sjá þátt um Guðbrand biskup 15. kap. 



ÞÁTTUR OG ÆTTARTALA 

MARTEINS BI8KUPS EINARSSONAR 

í SKÁLHOLTI. 



þÁTTDR UM MARTEIN BISKUP EINARSSON. 



Om herra Martein Einarsson, 

biskup í Skálholti, og hans ættfólk fleira 1 . 

1. Herra Marteinn Einarsson var kjörinn til biskups 
eptir herra Gizur Einarsson anno 1547, stendur í annálum; 
sumir segja 1548. Herra Marteinn tók við Skálholti 1548, 
og réð fyrir stigtinu sex ár. Hann var einfaldur og hógvær 
maður. Hann var tekinn til fánga af biskups Jóns Arasonar 
sonum á Staðarstað og hafður í haldi fyrir norðan til þess 
þcir feðgar voru teknir á Sauðafelli anno 1550; og bæði 
þessara ofsókna vegna og þess annars, að það danska valdið 
þrengdi meir og meir að Skálholti, og höfuðsmenn vildu koma 
Nesjajörðum undan Skálholti (svo sem þeir gjörðu í tíð herra 
Gísla Jónssonar, sem þó þótti vera fótur undan staðnum). 
Afgjald af þeim Nesjajörðum hafði verið 16 vættir skreiðar 
annars hundraðs, mjöl og kúgildi að auki. Voru þessar land- 
skyldir íluttar til Garða, meðan síra Einar Ólafsson var staðar- 
ins ráðsmaður eða umboðsmaður. Hann bjó á Hólum í Ytra- 
Hrepp eptir það og var ráðsmaður Skálholts. þá supliceraði 
Berra Marteinn fyri kónginn, og vildi vera frí frá stiktinu, og 
fékk hann þar kóngsbréf uppá. Svo gaf herra Marteinn upp 
staðinn anno 1556, en herra Gísli Jónsson tók við. Sumir 
segja herra, Marteinn hafi suplicerað um fríunina 1555. £á var 
Knud Steinssou höfuðsmaður, og hann kom út með það leyfis- 
bréf 1556. A því sama sumri var síra Gísli Jónsson frá 
Selárdal kjörinn til biskups; og um haustið afhenti herra Mar- 
teinn staðinn og skildi sig við, og fór til Haukadals og var 
þar um veturinn. fetta var næsta ár eptir stórubóluna. 

Pétur Einarsson bróðir herra Marteins Einarssonar var 
þá Skálholts ráðsmaður; var hann þá enn ekki vígður, en 
áður höfðu prestar verið ráðsmenn, og var enginn lengur enn 
3 ár. Er sagt það hafi dæmt vorið fyrr meir, að engi prestur 



') sjá neðangrcinsmál II 599. 



skyldi synja þess að vera Skálholts ráðsmaður, hvern sem biskup 
vildi þar til nefna. Eptir það hafði herra Marteinn ekki par 
með stiktið, en sat að sínum eignum. Hans eiginkvinna hét 
íngibjörg. Hann hafði haldið Staðarstað, áður en hann varð 
biskup, og hafði alltjafnt ráð yfir honum, þángað til hann gaf 
hann upp við launson sinn síra Einaií, sem lengi hélt Staðar- 
stað. Hans móðir var Guðrún Jónsdóttir. En kvinna sira 
Einars var £>órunn, dtíttír síra Ólafs Gvöndssonar fiá Hjarðar- 
holti. |>eirra börn: fórður, Páll, Guðrún; Einar og Ólafur 
sigldu, dou utanlands báðir. 

2. pórður Einarsson var málari. Hann sigldi og andaðist 
utanlands. Hann átti hér eina laundóttur, sem het Guðlaug, 
kvinna Steinþórs Einnssonar á Ingjaldshóli. Móðir hennar var 
Olöf Bjarnadóttír, sem átti Jón Bárðarson 1 . Börn Steindórs 
og Guðlaugar: Finnur, Bjarni, Böðvar, Halldór, Guðmundur, 
J>órður, pórunn, Margret, tvær Guðrúnar. Bjarni Steíndórsson 
dó úr spítelsku. 

[Böðvar Stemþórsson, skólagenginn, drukknaði í Olvisá með 
Jóni frænda sínum Halldórssyni , Skálholts ráðsmanni, föstu- 
daginn eptir Kyndilmessu. Böðvar fannst ekki. Jón Halldórs- 
son var jarðaður í Skálholts kirkju laugardag annan í gói 1645 2 . 

Finnur Steindórsson sigldi eitt ár til lítils; eignaðist 
hálfan Vog, giptist fórunni Eggertsdóttur 3 . J>eirra barn: 
Margrét. Hann varð leprosus. 

Halldór Steindórsson krenktist sem bróðir hans. 

Guðmundur Steindórsson sigldi í Holland; var kramari 
Hollenzkra í Bjarneyjum; síðan um eitt ár eður tvö sýslumaður 
yfir hálfu Húnavatnsþíngi ; giptist umkomulausri krennsvift, 
[Ingibjörgu Guðmundsdóttur, norðlenzkri 4 . 

J>órður sigldi í Holland og England; bj<5 síðan á íngjalds- 
hóli eptir föður sínn, átti tvö börn víð Guðrúnu Jónsdóttur 5 , 



J ) u sem lengi bjó á Öxnakeldu og síðan í Keflavík, og andaðist þar í 
góðri elli" 255 (á öðrum stað). 

2 ) [b. v. 255. Sbr. annars II 367. 

3 ) Hannessonar í Snóksdal; sjá 5. kap. 

5 ) ]>. e. Jóns Ketilssonar á Heinabergi og Guðrúnar, dóttur síra þor- 
steins í Túngu. 



Um Mnrtein £iuarsson 



BISKUPA SÖGUR. 



021 



áður hann giptist Ragnhildi fórólfsdóttur, sem áður átti síra 
Erlend 1 . 

fórunn Steindórsdóttir giptist Guðmundi á Fróðá Jóns- 
syni, |>ormóðssonar og Ingveldar Vigfússdóttur. Hann átti 
Svefneyjar og seldi þær með hálfri Bcssatúngu fyrir Próðá. 
feirra börn: Margrét, Ingveldur, Steinunn, Sigurður. — Mar- 
grét Gvöndardóttir; hennar maður Styr, sonur Eyjúlfs Jóns- 
sonar og Ornýjar Styrsdóttur frá Glysstöðum 2 . 

Guðrún eldri Steindórsdóttir ; hennar maður Halldór Guð- 
mundsson, lögréttumaður í J> órnessþíngi ; bjó í Máfahlíð. Hann 
átti 8 hundruð í Glysstöðum. feirra barn: síra Sigurður 3 . 

Margrét Steindórsdóttir giptist Jóni Eggertssyni ýngra. 
bróður þórunnar, sem Finnur Steindórsson átti. Jón átti 
Hofstaði og bjó þar. Andaðist Margrét þar fyrir þrítugs aldur 
1644. £>eirra börn: Steinunn, J>órunn, Jón, Guðmundur, Hákon. 

Guðrún ýngri Steindórsdóttir giptisjt síra Eiríki Vigfússyni 
í Hjarðarholti. 

3. Páll Einarsson var mikið geðmenni. Hann hafði Stapans 
umboð og sýsluna. Hann drakk hjá þýzkum við Búðir og reið 
út í Búðarósa um flæði og drukknaði. Ekki var hann kvong- 
aður og engin börn lét hann eptir. Hann var góður silfur- 
smiður. Hann hafði dreymt um vorið fyrir og sagt fyrir dauða 
sinn, að hann mundi doyja í Búðarósum. Faðir hans síra 
Einar tók að sér það ár Stapaumboð. 

4. Guðrún Einarsdóttir giptist fyrst Jóni Jónssyni lög- 
manni. Hann átti tvö börn við henni, og komust eigi á legg; 
annað lifði þó föður sinn og erfði hann, en andaðist litlu síðar, 
og svo erfði Guðrún eignirnar, þó þeir bræðrasynir Jóns lög- 
manns léti illa yfir því; og svældi Ari Magnússon með það 
sama Silfrastaði af Guðrúnu, lézt hafa umboð hennar eitt ár; 
þó átti það að heita hans umboðskaup. Guðmundur Stefánsson, 
sem verið hafði sveinn, skrifari og ráðsmaður Jóns lögmanns, 
var og hennar ráðsmaður. Hann vildi feginn eiga hana, og 
var þeim vel til vina, svo hún var óryktuð af honum, en sór 
fyrir hann og alla menn aðra (utan Jón lögmann) kláran 



') Einarsson í Hjarðarholti. 

2 ) sbr. að í'raman þátt um Gizur biskup 6. kap. 

3 ) á íngjaldshóli. 

Biskupa s. 11. /| I 



022 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Martein Einarsson. 



bókareið. Jörð gaf hún Guðmundi í þjónustulaun. Eptir það 
giptist Guðrún Steindóri Gíslasyni, og var þeirra brullaup 
haldið á Laugarbrekku. Voru honum talin með Kneri 2 hundr- 
uð hundraða, og henni [var talið það hún átti 1 . Silfur hennar 
vó með fyrsta hálfvætt, og barnsins arfur önnur hálfvætt. fau 
bjuggu á Laugarbrekku, Kneri, Stóruborg, Arnarstapa. Stein- 
dór hafði allt Stapans umboð og Snæfellssýslu allt að Hítará 
um mörg ár, og hélt sig höfðínglega með vols og sveinahald 
mikið, en lagðist í drykkjuskap úr hófi, eyddi svo og spenti 
mestallri eign Guðrúnar, fastri og lausri, svo þau urðu um 
síðir að þiggja af öðrum, taka lán og fá þó varla; liðu svo 
um síðir neyð, þó Knör og fáeinar jarðir þeirra væri þá óseldar. 
Misti Steindór þá öll völd og störf. Eptir það andaðist Guðrún 
Einarsdóttir og er greptruð á Laugarbrekku ; en Steinþór var 
hjá ymsum náúngum sínum, imdi þó hvergi til lengdar að vera. 
Steindór andaðist í Hítardalsbrullaupi msr. Jóns Vigfússonar 
og Guðríðar þórðardóttur 1668. — þeirra einberni Jón, scm 
erfði móður sína. Hann átti Knör, Kirkjufell, Laugarbrekku 
og Oxnakeldu. Hann giptist Solveigu, dóttur síra Guðmundar 
Einarssonar [og Elenar Sigurðardóttur 2 á Staðarstað. feirra 
börn : 

Sigurður, Halldóra, Guðrún, Guðný. 

Sigurður, skólagenginn , giptist Ingibjörgu eldri, dóttur 
Björns Gíslasonar og fngibjargar Ormsdóttur 3 [frá Bæ í Borgar- 
firði. f>eirra börn: Björn, Guðmundur, J>órður, Guðlaug, Elín, 
Sæunn, Guðný, Olöf, Ingibjörg 4 . — Halldóra [giptist síra Jóni 
Guðmundssyni, sem hélt Staðarhraun, og Jórunnar Illugadóttur 
frá pæfusteini. feirra börn: síra Helgi, síra Guðmundur, 
Elín, Valgerður 5 . — Guðrún giptist Guðna Sigurðssyni, [Guðna- 
sonar; bjuggu á Kirkjufelli 6 . — Guðný átti síra Hallkel á 
Hvalsnesi, son síra Stefáns Hallkelssonar [í Nesi og Úlfhildar 
Jónsdóttur. J>eirra börn: síra Stefán, Tómas, Eyjólfur, Gunn- 



') [þann. 255 á öðrum stað; cn her er eyða í 254. 

2 ) (b. v. 255 (á öðrum stað). 

3 ) „Fúsasonar og Guðríðar Árnadóttur í Eyjum" (framar í 254). 

4 ) [eptir 255 (á öðrum stað), eptir S. B. S. 

5 ) fb. v. 255 (á öðrum stað), eptir S. B. S. 

6 ) [b. v. 255 (á öðrum stað). 



hildur. Síra Stefán, prestur á Stað í Grindavík, giptist 
Hólmfríði, dóttur síra J>órðar þórlákssonar og J>óru, dóttur 
Páls Gíslasonar, sem var á Hvanneyri 1 . 

5. Jón Marteinsson, skilgetinn sonur herra Marteins, 
átti þorbjörgu Erlendsdóttur lögmanns, forvarðssonar lögmanns, 
Erlendssonar. £eirra dóttir Solveig, kvinna Hákonar Björnssonar 
í Nesi. peirra börn þessi: 

Guðmundur Hákonarson, er hélt fíngeyraklaustur með 
loflegu mannorði; andaðist 1659 á |>íngeyrum laugardaginn 
fyrir hvítasunnu. Hans kvinna Halldóra Aradóttir 2 . f>eirra 
börn: forkell, Helga. — forkell Guðmundsson hélt klaustrið 
nokkur ár eptir föður sinn. Hans kvinna Solveig, dóttir 
Magnúsar lögmanns ;i . — Helgá uðmundsdóttir giptist Birni 
syni Magnúsar Björnssonar 4 . 

Sigurður Hákonarson. 

fórunn ýngri andaðist í bólunni 16.. 

Halldóra kvinna Eggerts Hannessonar. Halldóra andaðist 
fyrr en Eggort og var greptruð í Snóksdal anno 16 . . En 
Eggert var síðan til skiptis hjá börnum sínum. J>essi voru 
börn Eggerts og Halldóru: Jónar tveir, Hannes, Ragneiður, 
J>órunn. — Jón eldri Eggertsson átti Sandgerði og seldi þá jörð 
Guðmundi Hákonarsyni á J>íngeyrum móðurbróður sínura fyrir 

Jón var fáskiptinn og fyrirhafnarlítill , giptist ekki 

og gaf próventu sína Pálma Henrikssyni systurmanni sínum. — 
Jón ýngri Eggertsson eignaðist Hofstaði í Miklaholtshrepp, 
Breiðabólstað í Sökkólfsdal, 24 hundruð, og Ormsbæ við Hellna, 
4 hundruð. Hann giptist Margrétu, dóttur Steindórs Finns- 
sonar og Guðlaugar þórðardóttur. J>au bjuggu á Hofstöðum. 
Andaðist Margrét þar fyrir þrítugs aldur anno 1644. Jón lifði 
eigi lengi eptir hana; varð leprosus. J>eirra börn: Steinunn, 
J>órunn, Jón, Guðmundur, Hákon. — Hannes Eggertsson gipt- 
ist Jórunni, dóttur Jóns bónda Magnússonar og Astríðar Gísla- 
dóttur. J>au bjuggu í Snóksdal; átti Hannes þá jörð og fleiri 
í Dölum, en Jórunn Höfn á Fellsströnd. feirra börn: Jón, 



1 ) \h. v. (á öðrum stað) 255, eptir S. 13. S. 

2 ) Magnússonar í Ögri (sýslumanns). 

3 ) sbr. II 363. 

4 ) sbr. H 362. 

41* 



* 

624 



BISKUPA SÖGUR. Um Martein Eiunrsson 



fórður, Astríður. Hannes var lögréttumaður, skynsamur, og 
bæðiþauhjón fyrirsjónarsöm. Síra Jón Hannesson lærði í Hóla- 
skóla og dimitteraðist 1662; giptist Guðríði, dóttur Jóns Gísla- 
sonar, Björnssonar, og Sigríðar Jónsdóttur. — þórður Hannesson 
giptist Caritas, dóttur síra Jóns Ormssonar á Kvennabrekku 
og Jórunnar Gísladóttur. fórðtir erfði hálfan Snóksdal og bjó 
þar. — Astríður giptist síra Illuga Vigfússyni á Setbergi. — 
Ragneiður Eggertsdóttir átti Skörð og Hamraenda í Miðdölum, 
40 hundruð. Húfc giptist fyrst síra Sigurði, þíngapresti í 
Miðdölum, syni síra Olafs Brandssonar og Valgerðar Stefans- 
dóttttr. J>au átttt saman eina dóttur; hét Halldóra. Síra 
SigurOttr varð lítt meir en þrítugur, og sem hann var eitt sinn 
sóktur, anno 1643, til Hamraenda frá Snóksdal, að þjónusta 
vinnustúlku þar, og fór fylgdarlaust heim upp yfir hálsinn í 
snjó og útsynníngs élttm, lciddi hann hestinn svo lengi í 
villunni, að hann hrapaði ofan fyrir björgin fyrir vestan 
Hamraenda, 20 faðma hæð eður meira, og fannst að morgni 
dauðttr af leitunarmönnum; en hesturinn setti heim til Hamra- 
enda um kvöldið, en taumurinn var niðri. pótti Kagneiði og 
mörgum þetta vera ávirðíngu Hannesar að kenna, og var stór 
kæla þar í milli árið eptir, en þó settist það niður með góðri 
sætt anno 1646. — Aptur giptist Ragneiður Pálma lögréttu- 
manni, launsyni Hinriks Gíslasonar við Gróu Sæmundardóttur. 
pau bjuggu á Varnmlæk til anno 1649. liutfci Pálmi bygð sína 
til Kolbeinstaða, þaðan til Hofstaða, þaðan til Hjörseyjar,þá til Kross- 
holts, síðantilBreiðabólstaðarí Sökkólfsdal. feirrabörn: Sigtirður, 
Guðlaug. — Jpórunn Eggertsdóttir giptist fyrst Finni, syni 
Steindórs Fiunssonar og Gttðlaugar þórðardóttur; bjuggti á 
Hofstöðum anno 1648. þeirra barn: Margrét. Finnur varð 
leprosus. Aptur giptist pórunn J>orvarði Runólfssyni, vel 
kenndum manni frá Brennistöðum. Var haldið hann mundi 
ekki vel við hana búíð hafa. 

þórunn eldri átti barn við Gottskálk norðlenzka, en giptist 
þar eptir Kort formóðssyni. peirra börn: forleifur Kortsson; 
hélt síðast þíngeyraklaustur og lögmaður norðanogvestan. Hans 
kvinna íngibjörg Jónsdóttir 1 . — Magnús Kortsson, lögréttu- 

! ) Magnússonar sýslumanns í Dalasýslu. þorleifur var þriöi maður 
íngibjargar. Hún haföi áður átt Gunnar, son síra Arngríms (lærða) 
Jónssonar, og svo Jón, son Halldórs lögmanns; sbr. H. 366—307. 



Um Marlein Einarssoji. 



J3ISKUPA SÖGUR 



625 



maður. Hans kvinna furíður, dóttir Magnúsar I>orsteinssonar, 
lögréttumanns 1 . — Katrín Kortsdóttir, kvinna síra Jóns Daða- 
sonar í Arnarbæli. Hann keypti mikla fasta eign af Sigurði 
Hákonarsyni og Hákoni Bjarnasyni. |>eirra börn: íngvoldur, 
Solveig, Katrín, Hannes, Hákon. Ingveldur giptist Bergi 
Benediktssyni Bergur var lögréttumaður og bjó á Hjalla. 
í>eirra börn: Margrét, Setzelja. 

Björn Hákonarson á Bakka í Oxnadal. Hans kvinna 
þorkatla, dóttir Jóns Sigurðssonar í Kristsnesi. 

6. Guðrún, skilgetin dóttir herra Marteins, átti síra 
Einar fórðarson, sem hélt Melastað lengi 2 . J>eirra börn: 

Halldóra Einarsdóttir, kvinna síra Jóns Finnssonar. feirra 
börn: Finnar tveir, Jón og Sigríður. — Finnur Jónsson eldri; 
hans kvinna Elízabet, dóttir síra Jóns Jónssonar undir Staðar- 
hrauni og |>órdísar Jónsdóttur. Finnur átti 5 hundruð í Ökrum 
og seldi þau fyrir hálfa Gullberastaði, 12 hundruð, og þar til 
6 hundruS í lausafé, þeim bræðrum Finni og Sigurði Sig- 
urðssonum. feirra börn: Jón, Steinunn. — Finnur ýngri; 
hans kvinna Bóthildur, dóttir síra Nikulásar Narfasonar og 
Ingigerðar Guðnadóttur. Finnur þessi átti og 5 hundruð í Okrum, 
og seldi þau fyrir 12 hundruð í Kálfalæk, og þar til fékk hann 
í lausafé, sem hinn. feirra börn: Nikulás, Jón. — Jón Jóns- 
son var lengi ógiptur, sigldi í England og græddi mikla penínga, 
spaklátur maður. Hann átti þriðju 5 lmndruð í Ökrum og soldi þau 
fyrir hálfan Lækjarbug síra þórði Jónssyni í Hítardal, en síra 
í>órður seldi þau Finni Sigurðssyni fyrir hálfan Svarfhól í 
Breiðafjarðardölum. — Sigríður Jónsdóttir giptist Árna, syni 
síra Olafs Brandssonar frá Kvennabrekku og Valgerðar Stefáns- 
dóttur. Jpeirra barn: Jón. 

Snorri Helgason giptist eptir síra Jón Finnsson látinn 
Halldóru Einarsdóttur. J>eirra dætur: íngiríður Snorradóttir ; 
hennar maður Árni, sonur Jdns Ólafssonar, sem bjó í Lóni, 
og íngu Árnadóttur frá Narfeyri. — Guðrún Snorradóttir ; 
hennar maður Sigurður forsteinsson, síðari, frá Hlíð í Hörðu- 
daL 

x ) sjá ritg. um Gísla biskup Jónsson 8. kap. ( u Guðríður Árnadófctir 
önnur"). 

2 ) u hvern hann um síðir uppgaf síra Jóni Finnssyni, mági sínum, sem 
átti Halldóru Einarsdóttur 1 ', b. v. 255. 



■ 



Katrín Einarsdóttir, kvinna Brlends |>orvarðssonar. pau 
bjuggu á Suðurreykjum *. 

íngiríður, önnur dóttir herra Marteins, átti Ólaf Jónsson 
bagga. J>au áttu eitt barn; hlaut ekki skírn. 

7. Halldór Martcinsson, skilgetinn sonur Marteins 
biskups, giptist Herdísi Nikulásdóttur frá Seljalandi. 
J>au bjuggu á Álptanesi. þeirra börn: Marteinn, Einar, 
Guðlaug; item Arni — sem átti Dómhildi Ormsdóttur; þeirra 
einberni Guðrún Árnadóttir, kvinna Hannesar Árnasonar 2 — ; 
item Páll Halldórsson. 

íngunn, dóttir síra Jóns Egilssonar og Valgerðar Hall- 
dórsdóttur, giptist til Alptaness Marteini bónda Halldórssyni. 
J>au bjuggu þar. þeirra börn: síra Halldór, Einar, tveir Jónar, 
annar Halldór, Nikulás, Kristín, Ingibjörg, Valgerður, tvær 
Guðrúnar og kvennborgin pórdís Marteinsdóttir, Mýraskrípið 
(svo er fyrr skrifað). 

Síra Halldór Marteinsson átti 40 hundruð í Álptanesi. 
Hans kvinna J>órey, dóttir Jóns Kolbeinssonar undir Jökli og 
Ástu Guðmundsdóttur. þeirra börn: síra Jón Halldórsson, 
Guðlaug Halldórsdóttir, kvinna Jóns Eiríkssonar* — Jón Eiriks- 
son átti hálfan Lángárfoss; hann ólst upp í Hítardal hjá síra 
Jóni frœnda sínum og giptist þaðan Guðlaugu (o. s. frv. 4 ). 
J>eirra börn: síra Halldór, Eiríkur, Helga. — Síra Halldór 
Jónsson átti hálf Miðhús og fékk til ekta Guðrúnu, dóttur 
Tyrfíngs Asgeirssonar og f>órdísar Halldórsdóttur frá Hjörsey. 
J>eirra börn: Helga, Steinþór, Sigríður, Uandalín; hún þjónaði 
Matthías á Stapa. — Eiríkur Jónsson átti hálfan Lángárfoss 
og bjó þar. Hans kvinna var Steinunn, dóttir Sigurðar heitins 
Arngrímssonar, í Alptartúngu var, og SetzeljuEinarsdóttur. J>eirra 
börn: Ásgeir, Sigurður, Ari, Jón. — Helga Jónsdóttir 

Einar Marteinsson (nafnkunnugur) átti 20 hundruð í Hvassa- 
felli og bjó þar. Hann giptist fyrst furíði, laundóttur Jóns 
Sigurðssonar frá Einarsnesi og lngibjargar Bjarnadóttur. þeirra 



J ) sjá II 294-295. 

2 ) hér er sett við utanmáls í 255: u þeirra börn: Dómhildur, Árnc, 
Hákon, Árne". 

3 ) Steinþórssonar á Ökrum í Hraunhrepp. 

4 ) þetta er frá öðrum stað, sem vísað er til, 



Um Martein Einarsson. BISKUPA SÖGUR. 627 

börn : Sigmundur, Solveig, |>órður, dó 15 eður 16 vetra, svo og 
svo. — Aptur giptist Einar J>órunni Bjarnadóttur úr Króks- 
firði. |>eirra börn: Bjarni, andaðist úngur, og María; hana 
tóku Jón pórðarson á Glysstöðum og Orný Styrsdóttir 1 og ólu 
hana upp. — I=>riðja sinn giptist Einar Guðrúnu Einarsdóttur 
frá Jökli. feirra börn: Jón, Sigríður, Guðrún, 

Jón Marteinsson eldri átti hálfa Lambastaði. Hans kvinna 
Inga, dóttir stóra Brynjúlfs Jónssonar og Guðrúnar Kolbeins- 
dóttur frá Dagverðará. 

Halldór Marteinsson eldri gaf fyrst bróður sínum síra 
Halldóri 20 hundruð í Alptanesi í próventu með sér, og gekk 
svo aptur úr próventunni, en seldi föður sínum þá þessi 20 
hundruð; giptist síðan gamalli kerlíngu, Guðrúnu Hallbjarnar- 
dóttur, sem Gísli forvaldsson hafði áður átta. Svo misti hann 
hennar, en giptist aptur Guðrúnu ýngri, dóttur Vilhjálms 
Fúsasonar og Ástu Böðvarsdóttur, 

Jón Marteinsson ýngri ; hans kvinna Anna, dóttir Arngríms 
. . . — forbjörn Marteinsson; hans kvinna. ... — Nikulás 
Marteinsson gaf Jóni eldra bróður sínum próventu; giptist ei. 

— Kristín Marteinsdóttir giptist síra Halldóri á Ferjubakka; 
áttu ekki börn. — Ingibjörg Marteinsdóttir ; hennar fyrri 
maður Einar Guðmundsson frá Bláfelli. peirra son Guðmundur. 

/ * 

Ingibjörg giptist aptur norðlenzkum manni Guðmundi Arnasyni. 

— Guðrún Marteinsdóttir önnur giptist Guðmundi Björnssyni 
frá Stóra-Skógi, og var hans síðari kvinna. — Guðrún önnur 
ógipt. — Valgerður Marteinsdóttir ógipt. — |>órdís Marteins- 
dóttir ógipt. 



Seinni maður Herdísar var síra Högni Jónsson, sem hélt 
Stafafell í Lóni. £au áttu engin börn saman, en hann féll 
fram hjá henni og missti prest og stað; lííinu hætt; andaðist 
1648. Hans launsonur Bjarni. 



') sjá afí framan l»ls. II (506 (6. kap.). 



1 



9 




! ÞÁTTUR og ættartala 



GÍSLA BISKUPS JÓNSSONAR 



í SKÁLHOLTI. 



9 



* 




þÁTTUR UM GÍSLA RISKUP JÓNSSON. 



Um herra Gísla Jónsson bisknp í Skálholti', 

HANS MÁGAFÓLK, ÆTTMENN OG AFKOMENDUR. 

1. Er fyrst að telja síra Gísla, sem hélt Bæjarstað í Flóa. 
Hans synir voru síra Stefán, síra Felix, síra Jón. Sá síra Gísli 
var Arnbjarnarson, bróður Erlonds, föður Guðmundar, föður 
J>órðar lögmanns 2 . — Síra Stefán hélt Bæjarstað eptir föður 
sinn. — Síra Felix hafði Kjalarnessþíng. Hans dætur voru 
Kristín og Guðrún. 

Kristín átti Teit í Auðsholti. 

Guðrún átti Björn. J>eirra börn: J>óroddur Björnsson, 
barnlaus, og Guðmundur Björnsson, sem átti Sigríði eldri, 
dóttur Jóns Einarssonar á K. %f 

Síra Jón Gíslason átti Vilborgu þórðardóttur. Hann bjó 
fyrst með sinni kvinnu í Hraungerði í Flóa, og þar var herra 
Gísli sonur þeirra barnfæddur, og þar missti hann móður sína. 
Um þann tíma bjó ein ekkja á Úliljótsvatni í Grafníngi, og 
fór síra Jón Gíslason þángað frá Hraungerði og bjó þar margt 
ár með henni. f>á hélt síra Alcxíus Pálsson IMngvallastað, 
sem eptir það varð ábóti í Viðey, og kom síra Jón Gíslason 
þessum sínum syni til hans. Svo ólst Gísli Jónsson upp á 
|>íngvöllum, til þess hann var 15 eður 16 vetra. Eptir það 
kom fiiðir hans honum í Skálholt til biskups Ögmundar. 
I>essi síra Jón Gíslason fékk síðan Bæjarstað í Flóa og var 
þá Skálholts ráðsmaður yfir öllum Nesjajörðum. Hann andaðist 
þar í Bæ úr sótt um fardaga (1537 ?). Eptir það var Gísli Jónsson 
vígður af biskup Ögmundi og var í Skálholti kirkjuprestur um 
nokkur ár; og um það leyti var Skálholts kirkja í smíðum. 

Vilborg móðir herra Gísla átti áður annanmann, fyrr en hún 



J ) sjá neöanmálsgr. II 559. 

2 ) [b. v.'utanmáls 255 eptir Sig. Björnssyni. 

3 ) þann. báöar bækurnar; = Kalmanstjörn(?). 



632 



BISKUPA SÖGUR 



Um Gl'sla Jónssou. 



kom til Síra Jóns Gíslasonar. Sá bét jporleifur. þeirra son 
Guðmundur Jwleifsson bjó á Ragneiðarstöðum í Flóa, og því 
var hann hálfbróðir herra Gísla. 

Móðurbróðir herra Gísla hét íngimundur þórðarson. Hans 
son Erlendur Ingimundarson ; hans son síra Jón Erlendsson á 
Bafnseyri. jþórdís Erléndsdóttír , kvinna síra Jóns (kópsvatns 1 
kallaðs) á |>íngvöllum. Sólvör var og íngimundsdóttir, kona 
þorláks Hreiðarssonar, sem bjó á Loptsstöðum. þeirra dóttir 
Anna, kvinna síra Gvöndar Gíslasonar í Gaulverjabæ í Flóa. 
þeirra börn: Magnús og Sólvör. Sólvör átti Bjarna Sigurðsson 
á Stokkseyri 2 . 

Systir herra Gísla hét ValdíS JÓNSDÓTTIR, sem bjó ;í 
Kötlustöðum. Hennar maður het Ketill. J>eirra börn: 
Vilborg, Margrét. 

Vilborg Ketilsdóttir bjó á Járngerðarstöðum, og átti 
tvo menn. Sá fyrri hét Arnþór Guðmundsson — en Guðmundr 
Olafsson, [pórður Olafsson, lngibjörg Olafsdóttir, móðir síra 
Böðvars í Saurbæ; Páll Böðvarsson, Ólafur Pálsson og hans 
systkin ;{ . — þeirra barn síra Eyjúlfur í Görðum á Akranesi. 
Hans kvinna hét Ingibjörg Jónsdóttir frá Svarfhóli [í Laxárdal 4 . 
feirra börn: þorkell, Gróa, Anna, Úlfhildur 5 , Hallbera; Helga 
og Valgerður dóu úngar, barnlausar. 

I>orkell Eyjúlfsson, lærður í skóla til lítils; dó ógiptur, 
barnlaus. 

Gróa Eyjúlfsdóttir giptist fyrst norðlenzkum manni, Birni 
Ásgrímssyni (hún var áður kunnug herra Gísla Oddssyni). 
|>au bjuggu víða: á Brekku, Heynesi, Krossi, Reyni, og víðar, 
en blómguðust lítt. feirra börn: Ásgrímur, Guðmundur, 
Valgarður, Kagnhildur, Vilborg, Bryngerður. — Ásgrímur Björns- 
son var lánlítill, en lét þó mikið yfir sér í orði; vildi ekki svo 



*) lciðrcttíng; bœkurnar hafa: u kockvatnz ,, (254) og u kok7vatnz". 

2 ) sbr. II 381. 

3 ) [b. v. 255; hcr vísar 254 til annars staöar (157da blaðs) og bcndir 
á, að Arnór er þar sagður Ólafsson. Önnur villa á þeim stað er 
sú, að Vilborg móðir síra Eyjúlfs í Görðum er kölluö u systir herra 
Gísla Jónssonar bisk. í Skálholti". 

*) [b. v. 255. 

5 ) hér stendur „Vigfús" í 254; líkast ritvilla. 



Uin G/sIa Jónsson 



BISKUPA SÖGUR. 



633 



úr rokjast, þá á reyndi; tildraði uppá sig fjöðrum þeim, sem 

ei áttu hcima hjá honum. Hans kvinna Eagnhildur. 

Vilborg Björnsdóttir ; hennar maður Helgi Gunnlaugsson, norð- 
lenzkur; þeirra barn: Gunnlaugur. — Bryngerður Björnsdóttir ; 
honnar maður Halldór Svoinbjarnarson úr Lundareykjadal. — 
Gróa Eyjúlfsdóttir giptist aptur norðlenzkum manni, Guðmundi 
Eyjúlfssyni, og eiga þau eigi börn. 

Anna Eyjúlfsdóttir giptist Bjarna kamp, syni Jóns Guð- 
mundssonar ýngra og Kristínar, dóttur Einars Asmundssonar 
látúnsmiðs. J>eirra börn: Helga, Kristín, Valgerður, Guðrún, 
Guðraundur. Kampur fór illa með sína jörð Gullsmiðs-Reyki. 
Item þeirra hörn: Margret, Guðríður. — Helga Bjarnadóttir 
giptist heimsku drengtötri; hét Árni J>orlcifsson , en móðir 
hans Halldóra. — Kristín Bjarnadóttir giptist Guðmundi, syni 
Gísla Jónssonar og þóru Jónsdóttur, frá Öskholti. — Valgerður 
Bjarnadóttir giptist Torfa Bárðarsyni frá Laxholti. feirra 
börn: þorsteinn, Anna. — Guðrún Bjarnadóttur giptist Bjarna 
þorloifssyni úr Bæjarhrepp. 

Úlfhildur Eyjólfsdóttir átti Ásmund, son {wleifs Ásmunds- 
sonar og fórdísar Erasmusdóttur. Hún missti hann barnlaus, 
on fekk jarðarpart í sína tilgjöf. Svo giptist hún aptur barna- 
manni, Erlendi Bjarnasyni, bróðursyni síra Gunnlaugs frá Hruna. 

Hallbera Eyjúlfsdóttir giptist fyrst Jóni, syni Mkulásar 
Brandssonar. Jón var undirbryti í Skálholti nokkur ár. J>au 
áttu engin börn. Svo andaðist hann, en Hallbera giptist aptur 
porláki, syni síra Jóns Jónssonar frá Keykjadal. 

Vilborg Ketilsdóttir giptist aptur f>órði Jónssyni. 
í>eirra dóttir Guðlaug, sem átti Ólaf Brynjúlfsson úr Hörgárdal. 
J>eirra dóttir þórunn, sem seinast átti Helga 1 . 

3. Margrét Ketilsdóttir giptist Helga Véðinssyni, 
sem bjó í Grindavík 2 . Hans son Jakob Helgason á forkötlu- 
stöðum, sem átti Guðríði, dóttur Jóns undir Fjöllum austur, 
Jónssonar úr Holtshjáleigu. J>eirra börn: Árni [lögréttumaður, 

J ) her hefir 255 fyrst bætt við: u son Magnúsar Ólafssonar" cn síðar 

dregið unclir þessi orð og sett fyrir ofan: u ein (= einn — líklega: 

einn maður ])órunnar) er Magnús Ólafsson". 
3 ) framar í bókinni er sagt, að Helgi hafi átt Helgu dóttur síra 

Magnúsar Eyjúlfssonar í Selárdal, og hefir hún verið hans fyrri 

kona. 



BISKUPA SÖGUR. Uin G/sla Jónsson. 



sern býr á Stórahólmi í Garði 1 ; Arnbjörg átti Jón Egilsson |á 
Landi 2 ; Kristín, [sem á Jón Halldórsson í Norðvík, lögréttu- 
mann 3 . 

þorsteinn Helgason, bróðir Jakobs, átti Guðrúnu, dóttur 
síra Orms Egilssonar og Bergljótar Bjarnadótttir. feirra 
dóttir Orný, sem átti fyrst Lopt Gunnarsson írá Ferjunesi á 
Eyrarbakka; þeirra dóttir Sigríður. Orný átti síðar Jón, son 
þorsteins Péturssonar, skipasmiðs, og Katrínar .... feirra 
son Loptur. — Hallgerður þorsteinsdóttir átti Guðmund, son 

Narfa Magníissonar og Katrínar [þau bjuggu 4 á 

Skeiðum og áttu 4 börn 5 . — Halldóra forsteinsdóttir giptist 
norður í Skagafjörð Jóni Ivarssyni. 

Jón Helgason giptist aldri og dó barnlaus. 

Ketill Helgason átti þeirra barn Helgi í Grinda- 

vík, sem átti Guðnýju dóttur Jóns Guðnýjarsonar á Skúm- 

Hallgerður Helgadóttir giptist austur : hennar sonur Véðinn 
í Hvolhrepp. 

Helga Helgadóttir; liennar maður Einar Jónsson. J>au 
bjuggu í Vogum á Vatnsleysuströnd. J>eirra börn: Jón Einars- 
son. — Anna átti Björn Sturlason á Nesjum suður, skáld 
mikið og listamann. |>eirra barn Osk, hennar maður þorleifur, 
sem hengdur var. Hún íiæktist um Bersastaði. feirra barn 
Sigmundur. 

Gunnhildur Helgadóttir átti Erlend Erlendsson norðan úr 
Fljótum. J>eirra börn: Ásbjörn á Ófriðarstöðum , Héðinn á 
Ofriðarstöðum. Helgi giptist norður. 

4. Herra Gísli Jónsson var fyrst kirkjuprestur í Skálholti 
í tíð biskups Ögmundar, sem fyrr var sagt. J>á féllu til þau 



') [b. v. 255. . itih ip - . r 

2 ) [þann. 254 og við leiðrettíng eða breytíng 255, sem fyrst hefir 
skrifað: M í Haukholtum í Hreppum". 

3 ) [b. v. 255. í'- ^ 

4 ) her hefir 255: lt Sá Guðmundur var aftekinn á Alþíngi. Hann bjó". 
Síöar er þetta undirstrykaö og sett fyrir ofan: u þau búa". 

5 ) her hefir 255 (óskipulega): „Ólafur Arnþórsson var suður á Miðnesi; 
hans kvinna þorbjörg Guðnadóttir af Klofa œtt", bróðir síra Eyjólfs 
Arnórssonar í Görðum(?). 



Um (j/sla Jónsson. 



BISKUPA SÖ6UK 



G35 



stórmæli í Barðastrandarsýslu, að Gísli Eyjúlfsson, sonur Eyjúlfs 
mókolls ýngra Gíslasonar í Haga vestur og Helgu Jporloifs- 
dóttur, varð brotlegur með sínum tveimur systrum, Kristínu 
og I>órdísi, Eyjúlfsdætrum, og átti barn við Kristínu, sem hét 
Guðrún Gísladóttir. Hennar sonur síra Gísli Guðbrandsson, 
en hans faðir var almúgamaður. Síra Gísli hélt Hvamm í 
Hvammssveit, vel lærður maður, söng vel og málverksmaður. 
[Hans fyrri kvinna Ráðhildur dóttir Guðmundar Halldórssonar 
og Sigríðar Ormsdóttur. J>eirra börn: Sigurður Gíslason 
húsasmiður, sem átti Jórunni á Skarðshömrum, dóttur síra 
Jóns Jwmóðssonar og Ingvöldar Fúsadóttur. feirra börn: 
Gísli, Guðrún, dóu bæði barníaus og ógipt — . Kristín dóttir 
síra Gísla átti Einar Pétursson, Magnússonar, austur í Vík. 
þeirra börn: Gísli (sigldi og varð skólameistari í Skálholti. 
Síðan vígðist [hannj vestur til Helgafells), Ráðhildur, Gróa 
(giptist síra Árna Claussyni í Vestmannaeyjum). — Sigríði 
Gísladóttur átti Pétur Einarsson á Ballará. þeirra börn: 
Gísli, Steinunn \ Gísli Pétursson átti Guðrúnu, dóttur Brands 
í Stóraskógi; þeirra börn: Pétur, Sigríður, Guðrún. Stéinunn 
átti Daða þorvaldsson 2 . — Síra Gísli átti síðar Ragnhildi 
Egilsdóttur, sem áður hafði átt Halldór á Fróðá. 

5. þau systkin Gísli Eyjúlfsson, Kristín og fördís íiúðu 
öll til Skálholtskirkju, svo sem þá plagaðist; og af því það 
fólk var áður í góðri vingan við biskup Ögmund, tók hann 
yflr allt þetta, því hann var bæði biskup og hirðstjóri, og Oddur 
Eyjúlfsson bróðir þeirra var áður orðinn yiirbryti í Skálholti, 
og var þar í góðu yfirlæti og mikilli virðíng, en biskup fékk 
þar á móti hvað hann vildi. Kom biskup Gísla Eyjúlfssyni 
strax í skip, og er sagt, að hann haíi verið sleginn í hel utan- 
lands; en þær systur, Kristín og þórdís, voru í góðu haldi í 
Skálholti, og er ei þess getið, að þær hafi neitt straif fengið. 
Um þann tíma var síra Gísli Jónsson kirkjuprestur í Skálholti 
og fékk ástarþokka til Kristínar Eyjúlfsdóttur, en síra Magnús 
Eyjúlfsson bróðir honnar gaf upp Selárdal með ráði biskups, 



l ) b. v. 255: 254 hefir hérumbil það sama á öðrum staö; um Kristíuu 

Gíslad. sbr. II 373. 
a ) sbr. II 369. 



636 



BISKUPA SÖGUK 



Um (i/sla Jonsson. 



H 

og veitti biskup Ogmundur þann stað síra Gísla. Hafði hann 
þá vestur þángað með sér Kristínu Eyjúlfsdóttur, og sigldi 
[síðan hann var vestur kominn 1 , og fékk kvittun fyrir Kristínu 
og leyfi til að giptast henni. Svo er mælt, að kóngurinn og 
ríkisins ráð haíi eigi gjörla vitað af sakferli þeirra systkina, 
heldur meint, að því mundi svo varið, að einn vandalaus maður 
hefði fallið með þeim báðum systrum. 

Anno 1548, eður þar um bil, sendi biskup Jón Arason 
síra Gísla bannfæríngarbréf, sem áður getur 2 , og þar eptir 
skömmu lét hann dæma af honum stað, heiður og alla hans 
penínga, svo Kristín kvinna hans (hann var þá sigldur) varð 
að gánga með sín börn burt af staðnum. En síra Magnús 
bróðir hennar bjó þá í Haga á Barðaströnd og var eigandi 
garðsins. Hann tók við Kristínu systur sinni, og hafði hjá 
sér mcð börnunum til vorsins. Kom þá síra Gísli út aptur í 
Straumfirði með Otta Stígssyni höfuðsmanni, og voru þá orðin 
önnur umskipti. J>ví hefir síra Gísli siglt af landinu í þrjár 
eður fjórar reisur. Ekki hafði hann kunnað látínu, en var 
góður þýzkur. 

Halldór Ormsson, som seinna var hjá biskup Ogmundi: 
hann átti hina systurina, fórdísi Eyjúlfsdóttur , og við henni 
Eyjúlf Halldórsson í Saurbæ og Valgerði, kvinnu síra Jóns 
(Egilssonar) í Stafholti 3 . 

6. Anno 1556 kom Knút Steinsson með leyfisbréf kóngs, 
að herra Marteinn Einarsson mætti gefa sig frá staðnum eður 
stólnum og Skálholts biskupsdæmi. Á sumri því sama var 
síra Gísli í Selárdal, officialis fyrir vestan, kjörinn til biskups 
aptur ; en af því að þessi kosníng kom honum á óvart, þá gat 
hann ei siglt á Jþví ári, og reið vestur aptur af alþíngi, og 



') [þann. 254, og við leiðréttíng utanmáls 255, en hefir fyrst skrifað: 
u síðan, og var utanlands um veturinn". 

2 ) sbr. II 342-343; 255 hefir hér að mestu leyti, eða með litlum 
orðamun, það sama, sem þar stendur. 

8 ) 255 hefir hér á innfestum miða og með annari hendi eptir S. B. S. 
þetta: u Síra Halldór Tyrfíngsson, sem ábóti varð á Helgafelli, var 
síðar ábóti þar en Halldór Ormsson. Dóttir Halldórs Ormssonar 
hét Katrín, kvinna Einars þórólfssonar, föður Orms; sá Ormur átti 
Saurbæ á Kjalarnesi, og var drepinn í Viðey af Erlendi lögmanni á 
Strönd". 



Um G/sln J6nsson 



BISKUPA SÖGUK 



637 



sirax um haustiö vestan að aptur nieð sitt fólk, og tók þá við 
Skálholti, en herra Marteinn afhenti og skilaði strax öllu og 
fór til Haukadals. Er svo sagt, að sá reikníngur, sein nú er í 
Skálholti, haíi verið gjörður eptir því, sem þá reiknaðist á jól- 
uni, eptir alla haustaílógun og vanhald til áttadags, þá síra 
Gísli hafði fyrst við tekið. 

Anno 1557 sigldi síra Gísli Jónsson electus eptir biskups- 
dæminu, en hann kom út aptur 1558, þá var enn Knút Steins- 
son höfuðsmaður. Síra Snorri Hjálmsson, sem hélt Holt undir 
Eyjafjöllum, var officialis meðan herra Gísli var utanlands, og 
sat heima á staðnum Skálholti, svo lengi herra Gísli réð Skál- 
holti um 38 ár. — Eigi 1 er sagt, herra Gísli hafi útlagt utan 
Síraksbók. — Hann andaðist í Görðum á Alptanesi anno 1587, 
þá hann var í heimreið úr sinni visítatíu um haustið, og skeði 
hans afgángur kristilega. — A sama ári deyði Arni bóndi 
Gíslason á Hlíðarenda. — J>ann 29. Augusti kom herra Gísli 
til síra Jóns Krákssonar í Görðum, og var þá heill og ósjúkur 
eptir vana það kvöld (eptir því menn máttu á merkja). Lét 
hann þá fyrst, sem endrarnær, lesa fyrir sér guðsorð, og var 
það fyrsti Johannis pistill. Að endaðri bæninni í kirkjunni 
gekk hann til borðs og sat þar lengi um kvöldið, hafði gott og 
kristilegt samtal, til þess hann gekk til sængur. ]?etta var á 
þriðjudegi ; en miðvikudagsmorguninn , sem var 30. Augusti, 
vakti hann upp sína menn, og skipaði þeim að klæðast og standa 
upp. Og sem hann sjálfur var klæddur, las hann fyrst sinn 
catechismum, og síðan heilags anda tíðir, og krosstíðir, og síðan 
octonarium af Davíðs psaltara, svo sem hann var vanur, og 
síðan 1. capit. af Canticis Salomonis, og eina bæn Johannis 
Avenarii. Síðan lét hann sinn eigin prest, sem var síra Ás- 
mundur Jpormóðsson, skrifa tvö bréf, annað bréfið Pétri Tómás- 
syni á Bessastöðum, sem var einn Capitan og umboðsmaður 
hér á landi þann tíð, en annað herra Guðbrandi forlákssyni, 
sem þá var biskup á Hólum. Eptir það var gengið til kirkju, 
og lét liann þá lesa sör Páls pistil til Titum, og þar cptir var 
súngið venjulegt vers: u Heiðrum Guð föður himnum á" etc. I 
sama tíma var þar kominn einn sakamaður frá Bessastöðum, 
sem liét Guðlaugur, og leitaði til biskupsins góðra ráða; og 



') þann. 255. 

Biskupa s. II. 42 



638 



BISKUPA SÖGUK 



Um G/sla JU'nsson. 



þegar hann vissi mannsins crindi og heyrði hans orð og sá 
hans kvittunarbréf, gegndi hann honum með allri hógværð, og 
gjörði honurn áminníng til réttrar og alvarlegrar iðranar með 
svo nákvæmlegum orðum, að bæði þeim manni og öllum öðrum, 
sem þar voru við staddir, máttu vel vera minnisstæð. Eink- 
anlega talaði hann um þann rétta einasta veg til sáluhjálpar- 
innar, sem er réttlæti og forþönusta Jesú Christi. En sem 
ræðan tók til að lengjast fyrir honum, þá sáu menn, að honum 
var orðið við gust, því hann tók til að skjálfa af kulda, og 
hann var með öllu fastandi. En sem hann hafði úttalað við 
manninn, var honum fylgt inn í staðinn og í það sama hús, 
sem hann hafði setið um kvöldið fyrir. Og strax sem hann 
var þar koniinn, og skyldi taka til matar, varð hann mjög 
kránkur þar í bckknum við borðið, svo menn urðu að fylgja 
honum til sængur með stuðníngi. Hugðu menn fyrst, að þetta 
mundi ei vera nema nokkur lítilleiki, því honum hafði brugðið 
til hans fyrri um sumarið í þeirri seinustu visítatíureið. Lá 
hann nú svo um stund í sænginni í öllum sínum klæðum, en 
hans menn stóðu þar hjá. Heyrðu menn gjörla, að hann var 
altíð að ákalla guð með innilegri bæn. Og þá stund var liðin 
leit hann til sinna manna segjandi: „piltar mínir! som nú eruð 
hér standandi, fari þér heim í Skálholt og segið mína kæra 
kveðju minni kvinnu og mínum börnum og öllum mínum kunn- 
íngjum, og segið þeim öllum góða nótt fyrir mig; biðjið fyrir 
mér til guðs og fyrirgeíið mér!" En seinast talaði hann 
þessum orðum: J þínar hendur, drottinn! befala eg minn 
anda". Og eptir þessi orð gaf hann upp öndina. — Svo 
endaði hinn frómi mann, herra Gísli, sitt líf; og að svo í 
sannleika er, voru þar vitni til margir frómir menn, einkum 
þessir: síra Jón Kráksson, síra Teitur Helgason, síra Hákon 
Asgeirsson, síra Asmundur J>ormóðsson, fórarinn Stefánsson, 
f>óroddur Björnsson, Arnljótur Geirmundsson og forlákur 
Jónsson. 

7. Eiginkvinna herra Gísla Jónssonar var Kristín Eyjúlfs- 
dóttir (sú fyrri, cr getur). feirra börn: 

Síra Stefán, síra Arni, Helga, Vilborg, Guðrún. 

Síra Stefán Gíslason hélt Oddastad. Hans kvinna var 
forgerður, dóttir Odds prests Halldórssonar frá Bæjarstað í 
Flóa og þórdísar Jónsdóttur. feirra börn: 



Sigurður, síra Oddur, síra Snæbjörn, Kristín, furíður, 
Sólvör, Helga, Jónar tveir. 

Sigurður Stefánsson stúderaði vel utanlands, kunni og 
málverk, varð skólameistari í Skálholti, en drukknaði öndverð- 
lega vetrar í Brúará; reið drukkinn frá Mosfelli, en sofnaði við 
ána, og sveinn hans síra Ormur Narfason ; valt svo sofandi ofan 
í ána. Er sagt, síra Gísli Einarsson væri settur í hans stað 
til skólamcistara. Liðu kennslupiltar hann misjafnt, enbiskup- 
inn, herra Oddur, visiteraði opt skólann og sá til það bezta 
með honum. Síra Loptur veik burt. 

Síra Jón Stefánsson hélt Kálfholt. Hann átti pórdísi, 
dóttur Fúsa Hjaltasonar og Guðrúnar Ólafsdóttur. Sá Ólafur 
var Björnsson og bjó í Marteinstúngu. 

[En annar Jón Stefánsson veik[t]ist; hann átti Setselju, 
systur Erlends Asmundarsonar. Hún giptist aptur síðar moir 
Daða Jónssyni; þoirra börn: síra Jón Daðason í Arnarbæli í 
Ölvesi, og Kagnhildur Daðadóttir í Kolsholti (sem átti Hannes 
Helgason; þeirra börn: Vigfús, Hólmfríður) 1 . 

Síra Snæbjörn Stofánsson helt Oddastað eptir föður sinn. 
Hann átti fyrst Helgu, dóttur Eiríks Jakobssonar, danska, og 
Guðrúnar Björnsdóttur (Helga hafði áður látið fallerast, sem 
tíðum plagast). ]?au áttu saman eitt barn, sem erfði móður 
sína, en þó varð síra Snæbjörn að sloppa þeim fasta eignararíi 
við móðurafa-bræður barnsins, eður missa staðinn, því þeim 
þótti hann fyrr hafa samrekkt Helgu, en þau voru saman 
gefin. Hann náði þó dómi upp á hjónabandið. 

Síra Snæbjörn átti síðar Margrétu Markúsdóttur, Ólafssonar, 
í Stóradal norður. [Hennar móðir var Ragneiður Björnsdóttir, 
systir Jóns Björnssonar á Grund 2 . 

Síra Oddur Stefánsson var vellærður maður og hélt Gaul- 
verjabæ í Flóa. Hann var ofíicialis þegar Oddur Einarsson 
andaðist, en herra Gísli Oddsson var kosinn. Hans fyrri kvinna 
var íngibjörg, dóttir Eiríks Eyjúlfssonar frá Kirkjubæ og Ólafar 



') [b. v. 255; það sem er í sviganum, er undirstrykað; en hér er sumu 
breytt eptir á, og sýnir strykið, sem optar, hvar 255 hefir munað 
frá öðru riti. 

2 ) [b. v. 255; sbr. annars (og um börn þeirra síra Snæbjarnar) II 

382-384. ' ; ' y • ---- ^y^-^-tí- 

42* 



MSKUPA SÖGUR 



Vm (t/sJ/i Jónsson. 



Nikulásdóttur. þeirra börn þessi: Síra Sigurður Oddsson, vel- 
lærður maður, hölt Arnarbæli í Ölvesi og átti Brynhildi dóttur 
Ara Magnússonar, bróður Erlends Magnússonar, og Kagneiðar 
Hemíngsdóttur. f>eirra börn: Páll, Ingibjörg. — Síra Vigfús 
Oddsson helt Bæjarstað eptir föður sinn. Hann átti Katrínu, 
dóttur síra Gísla Bjarnasonar í Grindavík og Guðrúnar Páls- 
dófcfcur. f>eirra börn: Bjarni, skólagenginn, Arnór, lngibjörg, 
Guðlaug. [Arnór fátækur. Ingibjörg ekkja á Hvítanesi í Kjós 
átti áður Jón Átnundason; en Guðlaug er kvinna fórarins 
Ólafssonar á Káranesi í Kjós 1694 *. — Nikulás Oddsson, at- 
kvæðalaus, dó barnlaus. — Jwgerður Oddsdóttir giptist Jóni 
Arnórssyni, [syni laga-Nóra, sem átti Ondverðarnes 2 . 

Kristín Stefánsdóttir giptist síra Ólali Einarssyni skóla- 
meistara, bróður herra Odds, 1605. Hann helt síðast Kirkjubæ. 
peirra börn: síra Stefán, Margret, síra Eiríkur. — Margret 
Ólafsdóttir giptist Jóni skólameistara, syni síra Gizurs Gamla- 
sonar 3 . Hann helt Múlastað norður. Hann var 10 ár skóla- 
meistari í Skálholti og eitt eður tvö á Hólum. feirra börn 
Jón og Gísli voru báðir í Hólaskóla. — Síra Stefán Olafsson, 
vellærður studiosus, gott skáld, giptist Guðrúnu forvaldsdóttur 4 . 
— Síra Eiríkur Olafsson hélt Kirkjubæ optir föður sinn; átti 
Ólöfu dóttur Jóns Einarssonar [í Túngu 5 í Öxarfirði. þ. b. 
Ólafur.: ; < ' ( >; ri?f V ' í^jl^^psij,-- 

Jwíður Stefánsdóttir giptist í>orleiíi syni Arna Magnús- 
sonar og Sigríðar Árnadóttur anno 1604 6 . — þorleifur bjó í 
Mýrdal austur. 

Helga Stefánsdóttir giptist Eiríki, syni Jóns Gvöndssonar 
og Ólafar Nikulásdóttur á Kirkjulæk í Fljótshlíð. 

Sólvör Stefánsdóttir giptist fyrst Jóni skólameistara frá 
Hólum, syni Einars Eiríkssonar og Bergljótar Hallsdóttur. 



l ) [b. v. 255 utanmáls eptir S. 1». S. 

a ) [þann. 254, og breytt svo í hinni, cn hún hefir fyrst haft fyrir það: 
J Háfholti". 

3 ) sbr. ritg. um Guðbrancl biskup 1. kap. ( u Gizur Hallgríinsson"). 

4 ) sbr. H 369. 

B ) [Úr neðanmálsgrein á öðram start í 255, með hendi Arna Magmís- 

sonar. 
6 ) sbr. II 390. 



Uin G/sla Jónsson . 



BISKUPA SÖGUR. 



641 



Brúðkaup þeirra í Odda anno 1594. Áttu þau saman eitt 
barn, og erfði það afinn. 

Sólvör giptist síðan Erlendi Asmundssyni áHvoli. Erlend- 
ur átti Hvol. Hann var lögréttumaður og vel ríkur af lausum 
aurum. Hans ein dóttir skilgetin var Katrín Erlendsdóttir, 
kvinna Vigfúsar Gíslasonar sýslumanns, sem bjó síðan á Hvoli 
(Stórólfshvoli). J>eirra börn: Gísli, Jónar tveir, forbjörg, 
Sólvör. — Gísli Vigfússon sigldi og framaði sig vel; fékk 
meistara titil, var nokkur ár skólameistari á Hólum, giptist 
síðan Guðríði, dóttur síra Gunnars Björnssonar *. Áttu citt 
barn. — Jón Vigfússon eldri sigldi cinnig, fékk Árnessýslu og 
giptist Helgu, dóttur porláks Arasonar 2 og Málfríðar Gísla- 
dóttur. Hann sat að Stórólfshvoli eptir föður sinn. — Jón 
ýngri Vigfússon sigldi ogsvo; fékk Borgarfjarðarsýslu og hélt 
henni ei lcngi; giptist Guðríði, dóttur þórðar í Hítardal og 
Helgu Arnadóttur lögmanns, Odds biskups sonar; sigldi síðan 
aptur, og fékk gradum magisterii og vice-biskupsdæmi til 
Hólastiptis eptir herra Gísla forláksson, sat á Leirá. — Jpor- 
björg Vigfúsdóttir; honnar maður Gísli Sigurðsson, Oddssonar 
biskups, frá Stafholti. — Sólvör Vigfúsdóttir ; hennar maður 
síra Sæmundur Oddsson, prestur í Hítardal. 

8. Síra Arni Gíslason hélt Holtsstað undir Eyjaíjöllum. 
Hans kvinna var Hólmfríður, dóttir Árna Gíslasonar á Hlíðar- 
enda og Guðrúnar Sæmundardóttur. þeirra börn mörg; áttu 
saman 24 börn; Gíslar tveir, Olafur, Jwleifur, Eiríkur, Páll, 
Guðríðar tvær, Setselja, Kristín. 

OJafur Arnason giptist Sólveigu frá Teigi, dóttur Einars 
Grímssonar og frúðu Magnúsdóttur 3 . 

Síra Gísli Amason, giptist Margrétu, dóttur síra Sigurðar 
Einarssonar á Breiðabólstað. Hann drukknaði í Markarfijóti 
anno 1611, er hann hafði fengið Holtsstað fyrir 80 dali af 
Herluff Daa. feirra börn: Jón Gíslason á Velli í Hvolhrepp. 
Guðríður Gísladóttir, [giptist fyrst Jóni Pálssyni frá Túngu. 
Hann átti Nes í Selvogi og dó þar. I>eirra börn tvö: Jón og 
Guðrún. Jón er lögréttumaður ; býr á Nesi í Selvogi , sem á 



■) sbr. H 375. 

2 ) \ Súðavík, en Ari Magnússon í Ögri (sýshnnaöur). 
8 ) sbr. U 394. 



642 



BISKUPA SÖGUR. 



Um G/sla J<5nsson 



þá jörö, dgiptur 1694. Guðrúnu átti Símon son Árna Páls- 
sonar í Ölvesi. Seinni maður Guðríðar var Olafur, bróðir 
Bárðar Gíslasonar 1 . — Item önnur Guðríður. — Gísli, [giptist 
Guðrúnu dóttur Alfs Gíslasonar á Keykjum 2 . — þórarinn. 

Gísli annar Arnason andaðist barnlaus. 

Páll Arnason var hjárænuinaðiir , vífinn og vanvita; dó 
barnlaus. 

Eiríkur Árnason giptist anno 1611 Helgu Erasmusdóttur. 
Hann drukknaði í Hvítá á Kotferju. 

Guðríður Árnadóttir giptist Ormi Vigfússyni, Jónssonar. 
Hans móðir var Ragnhildur dóttir þórðar lögmanns. Ormur 
sat á Eyjum í Kjós. þeirra börn: Vigfús, þórður, Hákon, 
íngibjörg, Kristín, Jórunn, þrjár Guðrúnar, Ásta, Guðríður, 
Jmríður, Dómhildur. — Vigfús Ormsson giptist Ragnhildi, 
dóttur Gísla Björnssónar og J>ornnnar Hannesdóttur. |>eirra 
barn pórunn 8 , — pórður Ormsson giptist Ingibjörgu, dóttur 
Guðmundar Guðmundssonar og Sigríðar Jónsdóttur 4 . þeirra 
börn: [Halldór, Gvöndar tveir, síra Björn, Snorri , ísleifur. 
Helga, Ragneiður, Vigfús (andaður) 5 . — Hálcon var skólageng- 
inn, landsskrifari fyrir Tál Gíslason, síðan Skálholts ráðsmaður, 
og eptir á sýslumaður yíir Rangárvallasýslu, |fullmektugur 
síðast á Bessastöðum og hvílir þar í kór norðan(?) fram við 
legstein Mathís Söfrenssonar n ; andaðist ógiptur og barnlaus. 
— íngibjörg Ormsdóttir giptist Birni (vel látnum lögrettumanni) 
syni Gísla Björnssonar og pórunnar Hannesdóttur. f>au bjuggu 
á jörð sinni Vatnsenda og [ Bæ. þeirra börn: Hannes, Sig- 
urður, tvær Ingibjargar. Hannes Björnsson, skólagenginn og 
prestvígður, heldur Saurbæ á Hvalfjarðarströnd, giptist Stoin- 
unni dóttur síra Jóns Böðvarssonar og Setselju Torfadóttur frá 
Reykholti. feirra börn; Setsolja, Jniríður, þórunn, Björn, Jón. 











') [að mestu eptir 255, og u í Selvogi — 1694" 
2 ) [b. v. 255. 


utanmáls 


eptir S. B. S- 



: ') þann. 254 (frarnar í bókinni); þórunn, Illugi 255, utanmáls eptir 
S. B. S. 

4 ) þ. e. síra Jóns Egilssonar í Staf'holti (f'öður síra Högna á Stafafelli). 
• r> ) [þann. 255, eptir síra H. 13. S. ; á þéÍm stað, sem til er vísað í 

251 er svo talið: Jsleifur, Halldór, Guðmnndur, Helga, Snorri, Marín. 
8 ) [b. v. 255, ntanxnáls (ncma ovðin; ^síoast á Bcssnstöðum") , eptir 

£5. B. S. 



Um Gísln Jónsson 



BISKUVA SÖGUR. 



643 



Sigurður Björnsson, skólagenginn , var lengi sveinn hjá Sigurði 
lögmanni Jdnssyni í Einarsnesi, og síðan landskrifari cptir Pál 
Einarsson; þar eptir kosinn lögmaður sunnan og austan 1676; 
giptisfc sama haust Kagneiði, dóttur sál. Sigurðar lögmanns 
Jónssonar. Ingibjörg Björnsdóttir ; hennar maður Sigurður, 
sonur Jóns Steindórssonar frá Knör og Sólveigar, síra Guð- 
mundar Einarssonar dóttur. Ingibjörg ýngri giptist Sigurði 
Magnússyni, syni Magnúsar þorvarðssonar og fóru Sigurðar- 
dóttur frá Einarsnesi. — Kristín Ormsdóttir átti [Sigurð, son 
Guðmundar Guðmundssonar og Sigríðar Jónsdóttur. J>au 
bjuggu á Fossá og síðar á Brekku á Hvalfjarðarströnd 1 . J>eirra 
börn: Jón, þrír Guðmundar, fórunn, Sigríður. — Jórunn 
Ormsdóttir átti síra Jón Oddsson, sem bjó í Skrauthólum. 
{>eirra börn: Arni, [Gunnar, Alexius, Páll, Anna, Jórunn, 
Guðrúnar tvær, Hildur, Sigríður, Setsclja 2 . — Guðrún Orms- 
dóttir ein giptist Guðmundi Narfasyni á Hálsi í Kjós. þeirra 
börn mörg: [Narfi, Gísli, Jón, Vigfús, þóra, Sólvör, Hólmfríður, 
íngibjörg 8 . — Guðrún önnur Ormsdóttir átti síra Halldór 
Ketilsson, sera hélt [Kálfafell í Hornafirði 4 . J>eirra börn: 
Kotill, skólagenginn , Gísli, Hólmfríður, Ólöf 5 . — Guðrún 
þriðja Ormsdóttir giptist Asbirni Guðmundssyni frá Olafsvík 
1649. [Hans aldur þá 59 ár 6 ; dó barnlaus. — Asta Orms- 
dóttir giptist 1648 síra Guðmundi Bjarnasyni í Laugardælum. 
J>eirra börn: [pórunn, Svanborg. f>órunn kvinna síra Björns, 
prests í Hólum í Hreppum, sonar Jóns, nafnfrægs Skálholts- 



J ) [þann. 255; orðað nokkuð styttra ( w á Fossá og síðar" sleppt) í 254. 
a ) [b. v. utanmáls 255, eptir síra H. B. S. 

3 ) [b. v. 255 (utanvið) eptir síra H. B. S. 

4 ) [leiðrettíng utanmáls í 255 eptir S. B. S.; en báðar hafa u Valþjófs- 
stað austur". 

5 ) þrjú börn fleiri talin síðar eptir S. 13. S. (255) í ættartölu Odds 
biskups Einarssonar (11. kap.). Her nefnir 255 að eins tvö börnin, 
Ketil og Gísla, og er það utanmáls — einnig cptir S. B. S. — og 
bœtir svo þar við: „þessi síra Ketill (á Kálfafelli, faðir síra Hall- 
dórs) var sonur síra Ólafs Guðmundssonar á Sauðanesi. Börn síra 
Kefcils: Jón, Ólafar tveir, síra Eirekur, sem liolt Vallanes, Óluíj; 
hún eignaðist síra þorvarö Árnason á Klyppstað". 

B ) [þann. 255; 254 á öðrum staö: u þá var hann 60 ára": þar segir og, 
að Ásbjörn hafi gefið kóngi eignir sínar, 



644 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Gísln Jónsson 



bryta á Hömrum ; en Svanborg er kvinna síra Jóhanns í Laug- 
ardælum, sonar síra J>órðar sáluga Guðmundssonar á Kálfafelli 
á Síðu og Guðnýjar Pálsdóttur 1 . — Guðríður Ormsdóttir 
fgiptist ekki 2 . — furíður Ormsdóttir giptist fwvarði Magnús- 

/ 

syni 3 . Hún dó barnlaus. — Dómhildur Orms dóttir átti Arna 

m 

Halldórsson frá Alptanesi. Hans móðir var Herdís Nikulás- 
dóttir 4 . |>eirra dóttir Guðrún, kvinna Hannesar Arnasonar 
lögrettumanns. Dómhildur átti síðar Hjalta Pálsson 5 og við 
honum fórunni, sem giptist Sigurði, syni Páls Gíslasonar, en 
lét þó fallerast áður. 

i 

Guðríður Arnadóttir önnur giptist forsteini bónda Magn- 
ússyni, sýslumanni fyrir austan 1605. [Hann var einn af fjór- 
um commondantum, scm landið gerði út fyrir konung að 
semja niður danska taxtann anno 1619. Hans faðir var 
Magnús Arnason frá Stóradal í Eyjafirði, en Jniríður Sigurðar- 
d<5ttir móðir hans. feirra börn: Magnús, Hákon, Einar; voru 
allir lögréttumenn 1648. — Magnús Jwsteinsson átti fyrst 
Guðrúnu Teitsdóttur, Björnssonar (hún hafði látið fallerast 
áður við pórði Sturlasyni. það var sa fórður, sem hestur 
porláks þórðarsonar hreytti steini í augað, svo hann missti 
sjón á því). Jpeirra dóttir þuríður, kvinna Magnúsar Korts- 
sonar. Magnús giptist síðar Guðrúnu dóttur síra Jóns Sigurðs- 
sonar og Kristínar Teitsdóttur. — Hákon þorsteinsson átti 
Ólöfu Teitsdóttur frá Gufudal. Hún dó barnlaus. Aptur 
giptist Hákon Guðrúnu Einarsclóttur frá Hörgslandi. þoirra 
barn Sigurðtir. — Einar þorsteinsson átti Auðbjörgu Filippus- 
dóttur, Teitssonar. J>eirra börn: Ólafur, Gunnar, Sigurður, 

/ 

Jón, porleifur, Isleifur, porsteinn, Filippus 6 . 



') [b. v. utanniáls 255, cptir S. 15. S. 
[b. y$855. 

3 ) sbr. II 295. u Var bans öunur kvinna" b. v. 'J55 (íncö annari hendi 
og undirstrykað). 

4 ) sbr. n 626. 

5 ) sbr. n 394. ^ v i V ^ 

fi ) ||)ctta cptir 255 r scni hefir nokkuö meira (og sunit öðruvísi) cn hin, 
|)ó sanian sc tínt áf ymsuni stööuni. Utamnáls og nicö nýjari heridi 
eru tilgrcind börn Einars þorsteinssonar og barn bróöur hane, 
Hákonar. Sbr. annars II 374 og 394—395. 



Um Gísla Jónsson. BISKUPA SÖGUR. 645 

e 

Setselja Arnadóttir giptist Illuga Vigfiíssyni á Kalastöðuin 
lögréttumanni, bróður Orms í Eyjum. feirrabörn: síraVigfús, 
síra Einar, annar Einar, Jpórarinn, Jón og þrjár dætur; item 
Nikulás, fórður. — Síra Vigfús var kirkjuprestur í Skálholti 
anno 1630, og þar um bil; fékk síðan Setberg í Eyrarsveit. 
Hann giptist þar Bergljótu, dóttur síra Lopts Skaptasonar og 
Kristínar Odds biskups dóttur. |>eirra börn þessi: síra Illugi 
Vigfusson; fékk Setberg eptir föður sinn. Hans kvinna Ást- 
ríður Hannesdóttir frá Snóksdal. Hún sálaðist um veturinn 
1678. Síra Illugi giptist aptur Valgerði Eyjúlfsdóttur [frá 
Vatnabúðum 1 , hverja fyrr átti Steindór Daðason. Kristín Vig- 
fúsdóttir giptist síra Gísla Einarssyni á Helgafelli 2 . Karítas 
Vigfúsdóttir ; hún gipt síra Sigurði Halldórssyni á þæfusteini. 
Kagneiður Vigfúsdóttir giptist Teiti Hallssyni gullsmið a . — 
Síra Einar Illhugason hélt Reynivelli í Kjós, og giptist Guðríði 
|dóttur Einars Teitssonar í Asgarði og Höllu Sigurðardóttur. 
Jpeirra börn: síra Einar, síra Snæbjörn, Guðríður. Einar, 
skólagenginn, sigldi, varð í Skálholti biskupsskrifari, locator, 
kirkjuprestur; fékk Garða á Alptanesi og varð prófastur í 
Kjalarnesþíngi; giptist anno 1680 Jpóru Torfadóttur frá Gaul- 
verjabæ. Jpeirra börn: Brynjólfur, Margrét. Snæbjörn lærði, 
vígðist, fékk Keynivelli; giptist 1678 fórunni eídri Sigurðar- 
dóttur frá Esjubergi Narfasonar(?). Jpcirra börn: Sigríður 
Guðrún, Katrín. Guðríður varð seinni kvinna Odds á Fitjum, 
Eiríkssonar, Oddssonar biskups. |>eirra börn: Vigfús, Einar, 
Setselja 4 . — Einar Illhugason annar giptist Arndísi, dóttur 
Torfa Ögmundssonar og Steinvarar Böðvarsdóttur 5 . Qpeirra 
börn: Illhugi, Gróa, Guðríður 6 . — fórarinn Illhugason á Hvít- 
árvöllum, lögréttumaður, giptist [anno 1642 forbjörgu dóttur 
Gísla Björnssonar og fórunnar Hannesdóttur. I 3 orbjörg hafði 
látið fallerast og átt barn við forsteini Ingusyni (það dó). 



J ) [b. v. 255, utaumáls, eptir S. 13. S. 

2 ) sbr. H 393. 

3 ) sbr. II 384. Ufcanmáh cru börn síra Vigfúsar fcalia upp í röð í 255 
cptir S. 13. S., cn þar stcndur u Hallur" fyrir Ragnciður. 

') [b. v. 255, og skotið inn í cyðu íncð nýjari bendi cptir síra H. 13. S. 
5 ) sbr. II 502. 

fi ) [b. v. 255, eptir síra H. B. S. 



646 



MSKUPA SÖGUR. 



Uni Gisla Jóiisson 



í>eirra börn nú á lííi: Gísli, síra forstcinn, Björn, Árni, Gróa, 
Halldóra, Setselja 1 . — Jón Illhugason giptist Hallvöru, dóttur 
Jóns Gíslasonar á Brimilsvöllum og Holga Skaptadóttur. 
|>eirra börn: [Bjarni Jónsson, locator í Skálholti, Steinþór, 
Hólmfríður, Setselja 2 , Guðríður, Eagnhildur. — ' Nikulás Illhuga- 
son giptist Guðrúnu Nikulásdóttur, Asgeirssonar, og Guðlaugar 
Einarsdóttur frá Hvanneyri. J>eirra börn: Illhugi, [Jón, Sets- 
elja. Jón drukknaði síðan ógiptur barnlaus 3 . — fórður Illhuga- 
son [ógiptur, barnlaus 4 . — Jórunn Illhugadóttir átti síra 
Guðmund Jónsson á fæfusteini. Hans móðir var Kristín 
Einarsdóttir , Asmundssonar látúnsmiðs. J>eirra börn: Jón, 
Kristín, Rósa, Setselja. Síra Jón Guðmundsson var fyrst 
capellan á Helgafelli, síðan undir Staðarhrauni. — Guðríður 
Illhugadóttir giptist Guðmundi Jónssyni, sera var kallaður 
Hallsson. ]?au áttu lífs eitt barn, þá hún andaðist. Síðar 
átti Gvöndur Guðrúnu, dóttur síra Engilbrikts 5 á þíngvöllum. 
[Jpeirra börn: Jóliann, Ghiðríður, Halldóra; cn dóttir Guðríðar 
Illugadóttur og Guðmundar giptist síra Benedikt Peturssyni. 
J>eirra börn: Auðunn, Guðrún 6 . — íngibjörg Illhugadóttir 
giptist Vigfúsi Torfasyni 7 , [bróður Arndísar, sem Einar Illhuga- 
son átti. þeirra börn: J>órður, Setsclja 8 . 

Kristín Árnadóttir átti Magnús, son Eiríks Eyjúlfssonar í 
Múla og Ólafar Nikulásdóttur frá Kirkjulæk 9 . þeirra börn: 
Fúsi Magnússon, [sem átti Jórunni, dóttur Guðmundar Fúsa- 
sonar frá Mófellsstöðum og Guðrúnar Hannesdóttur. J>eirra 
börn: Magnús, Guðmundur, Olöf, Ragnhildur 10 . Item Hall- 
grímur Magnússon, sem átti dóttur Páls Magnússonar frá Heylæk. 



') [eptir 255; hin bókin segir á öðrum stað, að þorsteinn ínguson 
hafi veriö stjiipsonur síra Jóns Grímssonar (í GÖrðlim á Akranesi?). 
2 ) [b. v. 255, „Steinþór — Ragnhildur" eptir síra H. 13. S. 
8 ) [b. 255, eptir síra H. B. S. 

4 ) [bi j. 255.. : -"' : :..J :: ' '^M/ r ^ : - ; ■./■' ^y/ 1 -■."/' 

f> ) þann. („Engilbricktz") 254, og hin við leiðréttíng , en hefir fyrst 

haft „Engilbertz". 
r> ) [b. v. 255 eptir síra H. B. S. 

7 ) sbr. H 602. 

8 ) [b. v. 255, og börnin e])tir síra H. B. S. 

9 ) sbr. II 399. 

°) [b. v. 255; sbr. II 399. 



Uin G/sla Jdnssoii 



BISKUPA SÖGUR. 



647 



9. Helga Gí sladóttir átti síra Erasmus Vilhaðsson 
anno 1565. feirra brúðkaup haldið í Skálholti. Var herra 
Guðbrandur þá skólameistari. Hélt síra Erasmus þá Garðastað 
suður. Hann var útlenzkur maður. í hans brúðkaupi var 
höfuðsmaðurinn Páll Stígsson, hver eð andaðist vorið eptir á 
Bessastöðum 1566 um krossmessu, og liggur þar í kórnum 
undir úthöggnum marmarasteini kostulegum 1 . Eptir það fór 
síra Erasmus austur, og hafði Oddastað, síðan Breiðabólstað í 
Fljótshlíð, og var hann ofticialis, og afhenti staðarins penínga 
herra Oddi Einarssyni. peirra börn: 

Páll, Kristín, Helga, Gísli, Marín. 

Síra Páll Erasmusson hélt Hóla í Hrunamannahrepp; var 
seinast kirkjuprestur í Skálholti. Hann giptist Halldóru 
ýngri, dóttur Arna Magnússonar á Grýtubakka [og Sigríðar 
Árnadóttur. þeirra börn : síra Erasmus, síra Magnús, Guðlaug, 
Guðný, Katrín, Helga. — Síra Erasmus heldur Hóla. Hann 
á Guðrúnu, dóttur Magnúsar Guðmundssonar í Háfi. — Síra 
Magnús heldur Kálfholt; giptist Guðrúnu annari dóttur Magn- 
úsar Guðmundssonar í Háíi. — Hclga átti Torfa Eiríksson frá 
Keldum. Síðan giptist hún barnlaus (eptir Torfa liðinn) síra 
Gunnlaugi Sigurðssyni í Saufbé norður. — Guðlaug Pálsdóttir 
giptist síra Katli Jörundssyni, sem lengi var locator í Skálholti 
og hélt síðan Hvamm í Hvammsveit. f>eirra börn : síra Páll, 
Guðrún, Halldóra. — Guðný giptist síra þórði Guðmundssyni, 
syni Gvöndar Guðmundssonar í Bæ og Sigríðar Jónsdóttur. 
Hann hélt Kálfafellstað fyrir austan. pcirrabörn: síraJóhann, 
Guðmundur; síra Páll dó barnlaus. — Katrín giptist Gunn- 
laugi Filippussyni á Ferjubakka 2 . 

Gísli Erasmusson giptist Katrínu, dóttur Ásmundar J>or- 
leifssonar á Hvoli. feirra dóttir Katrín, kvinna Nikulásar 
Jpormóðssonar á Kirkjubæjarklaustri. þ. b. Björn; sigldi í 
England, kvinna Björns Jónssonar 3 . 

Marín Erasmusdóttir hafði látið fallerast. Hún giptist 
Snorra Ásgeirssyni, og andaðist af sængurför í Vatnsdal anno 



l ) 255 hcíir her utanmáls (cptir S. B. S.) latínska vcrsið á gteininum. 
[eptir 255; cn sbr. II 390 og 391. 

3 ) Brynjúlfssonar, prófasts í Hjaröarholti; á öðrum stað framar, |rar 
scm talaö er um Björn, er kona hans eigi heldur ncfnd. 



648 



BLSKUPA SÖGUR. 



Um Gi'sln Jónsson 



1607 þann 14. aprilis. þeirra börn: Sigurður, Erasrnus, Helga, 
Guðrún 1 , Guðlaug; Asgoir dó barnlaus. — Síra Sigurður 
Snorrason hélt Hrafnseyri vestur í Arnarfirði. Hans kvinna 
Dís Bjarnadóttir frá Selárdal, sem áður átti Gvönd Skúlason 2 . 
— Síra Erasmus hafði Skúmstaðaþíngin. — Helga Snorraclóttir 
giptist síra Einari Sigurðssyni, prófasti í Strandasýslu. Hann 
hélt Stað í Steingrímsíirði. feirra börn: síra Ásgeir, síra 
Árni prestlausi, [síra Magnús, síra Teitur, Marín, Guðrún, 
jpórunn, J>rúður, Ingunn. Síra Asgeir hélt Túngu í Steingríms- 
firði. Hann giptist Sigríði, dóttur Björns forleifssonar undir 
Múla á Skálmarnesi. Síra Arni missti prestinn, og fékk hann 
iiptur og Skarðsþíng með. Síðan missti hann prestinn apfcur 
og fékk cigi síðan. J>að (var) fyrir frillulifnaðarbrot. Hann 
átti Guðrúnu Björnsdóttur, systur Sigríðar, kvinnu síra Asgoirs. 
Síra Magnús átti Guðrúnu Halldórsdóttur, sonardóttur Andrésar 
á Melgraseyri. feirra börn : Andrés, Halldór. Síra Teitur átti 
póru Arnfinnsdóttur og þórdísar Gvöndardóttur. feirra börn : 
Sigurður, Halldóra, Sigríður, Guðrún 3 . Marín Einarsdóttir 
átti Guðmund son Gísla Diðrikssonar fyrir austan, bróður 
Bárðar [í Vatnsdal 4 . J>eirra barn: síra Sigurður 5 . þrúður 6 
átti síra Jón Loptsson í Saurbæjarþíngum. — Guðrún Snorra- 
dóttir 7 átti síra Jón Sigurðsson á Breiðabólstað , og var hans 
þriðja 8 kvinna; barnlaus. — Guðrún Snorradóttir (önnur meina 
cg) átti síra Jón Bcrgsson, sem hélt Teigsþíng í Fljótshlíð. 
þeirra böm : síra Hinrik; item síra Sigurður Jónsson í Ögur- 



') Jpann. 254; Guðrúnar tvær 255, og kcmur saraan við þaö sem rett 

á eptir cr taliö. 
*) ánv H 6il. • " ■ 

:l ) [eptir 255. u Hann giptist Sigríði — Sigríður, Guörún" utanmáls 

og með nýjari hendi. 
■) [b. v. 255. 

s ) 255 bætir her við utanmáls og mcö n$ari hondi: (t [)órunn, þrúður, 
Íngunn", en viröist vera endurtekníng nafnanna á dætrum síra 
Einars, sem her eru tveimur línuni oíar. 

fi ) styttíng á nafni fyrir Sigþrúður (Einarsdóttir;?) ; sbr. II 380. 

7 ) uýng"" b. v. 255, cn síöar undirstrykað. 

') þann. 255; en lieíir breytt tJ 3 ia " í u seinni" eptir 254 á þessum stað, 
sem síöar (í ritg. um Odd biskup Einarsson 7. kap.) hcfir u þriöja 
kvinna". 



Uin G/sla Jánsson 



BISKUPA SÖGUR 



649 



þíngum var; dó ógiptur og barnlaus; Kristín, Marín. — Guð- 
laug Snorradóttir átti Pálma, launson Hinriks Gíslasonar. 
Hann var lögréttumaður, og bjó fyrst á Varmalæk. J>eirra 
börn : Himik, Marín, Anna. Pálmi áfcti síðar Eagnoiði Eggorts- 
dóttur \ [sem átt hafði síra Bigurð Ólafsson, og við honum eitt 
barn, Halldóru; þeirra börn: Sigurður, Guðlaug. Sigurður 
varð lögréttumaður, en Guðlaug giptist Sigurði porsteinssyni í 
Dölum 2 . 

fiórdís Erasmusdóttir átti Jpoiieif Ásmundsson ýngra. 
feirra börn : Asmundur , Jón , ]? orgerður , Emerantiána (eg 
meina líka Asbjartur J>orleifsson. Herra Oddur skrifar, hann 
hafi andazt kristilega á Hvoli 16 . . 23. aug. eptir lánga 
þvíngan. Atti sá frómi guðhræddi maður eptir 6 börn). — 
Ásmundur átti Ulfu, dóttur síra Eyjúlfs Arnþórssonar 3 og 
íngibjargar Jónsdófcfcur ; dó barnlaus. — Jón átfci Ástríði, dóttur 
Guðmundar Guðmundssonar frá Bæ í Borgarfirði og Sigríðar 
Jónsdóttur. — forgcrður þorleifsdóttir | dó barnlaus 4 — Emer- 
entiána átti þórarinn, bóndamann 5 . 

Guðríður Erasmusdóttir átti Björn, [son Guðmundar Eyjólfs- 
sonar á Flageltu og Ásdísar Sigmundardóttur frá Hoíi 6 . • 

Guðlaug Erasmusdóttir átti fórð, launson Magnúsar 
Hjaltasonar; ekkert barn. 

Kristín Erasmusdóttir átti P&l Sigmundsson, þórólfssonar, 
[og Margrétar Björns Jporleifssonar dóttur frá Keldum 7 ; áttu 
ekki börn. 

Helga Erasmusdóttir átti Ogmund Sigmundsson , bróður 
Páls, frá Hofi; áttu engin börn. 

Seinni kvinna síra Erasmusar Vilhaðssonar var fórunn, 
[dóttir þórólfs Eyjólfssonar frá Hjalla og Margrétar Eiiends- 



1 ) systur Hannesar Eggertssonar í Snóksdal (og þeirra systkina). 

2 ) [b. v. 255; u og við honum — Dölum" utanmáls, eptir síra Hann. 
Björnssyni. 

3 ) af Akranesi 255 (ncfnir ekki móðurina). 

4 ) [b. v. 255. 

ft ) þann. 255; bónda (eða rðttara : bónda . . . .) 251. 

6 ) [eptir 255; en „Ásdísar" er lciðrettíng cptir 254 (á öðrum stað) 
iyrir „Ástríðar". u Flageltu" hafa báðar bœkurnar ber og víðarj 

7 ) [b. V. 255. :ih;>-i,!- V 



dóttur. þeirra börn Margrét og Helga 1 . — Margrel Erasm- 
usdóttir átti Arna Eyjúlfsson frá Saurbæ, [sem drukknaði á 
Kotferju í Hvítá 2 . feirra einberni Solveig, sem átti Ámunda 
þormóðsson í Skógum. feirra börn: þrír Pálar, síra Arni, 
síra Högni, Álfheiður, Kort 3 . — Helga giptist Eiríki, syni síra 
Árna Gíslasonar 4 . 

10. Guðrún Gíslad ó ttir giptist Gísla Sveinssyni, sem 
lengi var Skálholts ráðsmaður. [Móðir Gísla Sveinssonar var 
Guðlaug, dóttir Jóns Erlendssonar, bróður þorvarðs Erlends- 
sonar lögmanns. Hálfsystir Gísla, Kristín Sveinsdóttir, varð 
brotleg með stjúpsyni sínum, Ogmundi bryta í Skálholti 5 . — 
feirra börn þessi: 

Síra Guðmunduv Gíslason hélt Bæjavstað í Flóa. Hans 
kvinna var Anna þorláksdóttir. Hann andaðist á Stokkseyri 
1605. þeirra börn: Sólvör, kvinna Bjarna Sigurðssonar 6 . — 
Guðlaug Guðmundsdóttir giptist Torfa á Keldum, og var hans 
fyrsta kvinna. J>eirra barn: Guðmundur, sem átti Valgerði 
Halldórsdóttur, lögmanns 7 . — Helga kvinna Arnórs holgóma, 
sem átti Öndverðarnes [í Grímsnesi 8 . — Gísli Guðmundsson 
átti Kristrúnu 9 Eiríksdóttur frá Keldum. feirra börn: Guð- 
mundur, Eiríkur. Guðmundur Gíslason á Guðrúnu, dóttur síra 
Jóns Pálssonar á Vogshúsum [í Selvogi 10 . Eiríkur Gíslason 



') [eptir 255. 

2 ) [b. v. 255, utanmáls. 

3 ) [b. v. 255. 

4 ) sjá H 642. ' yC. ?;>r^ Í . J - • 

5 ) [þetta stendur í 254 milli greinakafhmna um ])á síra Guömund og 
síra Hjarna, en er líka óreglulega sett í 255; þar stendur og: 
„Gísla biirn voru 6 og fekk hver hans dætra G0 hundruð". 

6 ) sbr. II 381 — 82. Nokkru af því sem þar stendur bætir 255 við 
ntanmáls eptir S. B. S. Hcr segir að auk, aö kona Markúsar Snæ- 
björnssonar haíi heitið Kristín Einarsdóttir, og aö seinni maður 
Helgu Gísladóttur hafi heitið Bjarni, sonur Sigurðar Árnasonar og 
Elenar Magnúsdóttur. Líklega við misritan er hér nefnd llannveig 
fyrir Ragneiði Bjarnadóttur, sem átt hafi Einar Ólafsson. 

7 ) sbr. II 368. 

8 ) [b. v. 255. 

9 ) Kristínu, 255. 

10 ) [b. v. 255 ( u Vogshúsum ,, báðar). 



Uin G/sln Jónsson. 



BISKUPA SÖGUU. 



051 



giptist Önnu, dóttur Jóns Björnssonar búanda í Önundarholti. 
|>eirra börn mörg. Eiríkur dó félaus og sem útkominn. — 
Magnús Guðmundsson átti Guðrúnu .... 

Síra Bjarni Gíslason átti fyrst Katrínu Gísladóttur frá 
J>ykkvabæjarklaustri, og við honni síra Gísla, sem var í Grinda- 
vík. Síðar átti hann Halldóru Jónsdóttur af fátækum stigum. 
Síra Gísli Bjarnason átti fyrst Guðrúnu, dóttur Páls á Hólmi 

og Hallóttu peirra börn: JónGíslason; bjó í Grinda- 

vík; [hans börn þrjú: Jón, Eyjólfur, Guðrún 1 . — Síra Olaí'ur 
[Gíslason bjó í Krísuvík 2 ; missti prestinn fyrir Jiórdóm. — 
[Bjarni og Sigurður sigldu í Holland 1645 3 . — [Halldór Gísla- 
son drukknaði í Járngerðarstaðasundi og margir menn með 
honum 4 . — Katrín Gísladóttir átti síraVigfús Oddssou í Bæ 5 . 
— Guðríður Gísladóttir átti Helga Jónsson, sem kom frá 
Tyrkjum, son Jóns Guðlaugssonar 6 . — íngvöldi 7 Gísladóttur 
átti síra Sumarliði Ormsson frá Kálfatjörn, og missti hann 
prest á Mosfelli fyrir hórdómsbrot. jpeirra börn: Sigurður, 
þorleifur, Helga, Bergljót 8 . 

Seinni kvinna síra Gísla á Stað var dóttir síra Jóns á 
Stað í Grindavík, Guðrún, sem áður hafði átt Jón Gunnlaugs- 
son, smiður, og frá honum af Tyrkjum var hernumin, en kom 
aptur og giptist eptir Jón síra Gísla. 

Sveinn Gíslason átti Guðríði Sveinsdóttur frá Kálfafelli og 
Guðríðar, seinni kvinnu síra Gísla. Jpeirra dóttir ein, Katrín, 
og tveir piltar. Annar giptist Kristínu, dóttur J>ormóðs í 
Bræðratúngu, og átti ekki barn. — Katrín Sveinsdóttir átti 
launbarn; dó ungt. Hún giptist aldrei. Ingunn let fallerast 
við kvæða-Eyjúlíi. Hún átti Sveinbjörn Geirmunclsson (hans 



1 ) [b. v. 255. 

2 ) [b. v. 255. 

8 ) [þann. 254, og hin við brcytíng, cn hefií áiðúr haftí „Bjarhi Gísla- 
son sigldi í Holland; kom ekki aptur. Siguröur Gíslason sigldi, 
kom aptur, býr nú á Stafnesi 11 . 

4 ) [b. v. 255. y^m^ < 

s ) sjá H 640. 

G ) 255 bætir hér við: „þeirra börn morg: Jón Hclgason" .... 
7 ) vantar 254. 

b ) 255 telur að auk: „Ormur, Magnús, Guðrún, íngiríður, Helga 1 ' 
(síðasta nafnið með nýjari hendi). 



652 



BISKUPA SÖGUR 



Uin G/sla Jónsson. 



bræður voru þeir Arnljótur og Björn, Geirmundssynir). feirra 
börn: Brynjúlfur, Guðmundur; Magnús, á Skúmstöðum var, 
átti systur sterka Fúsa Jónssonar. Brynjúlfur, skipasmiður og 
marghæfur, átti Guðríði Níelsdóttur 1 úr Vestmannaeyjum. 
þeirra barn: Níels. 

Magnús Gíslason var í Miðfelli, átti Katrínu, dóttur 
þormóðs Ásmundssonar, Lýtíngssonar, og íngibjargar J>orateins- 
dóttur. Hann varð krenktur. Jpeirra dóttir giptist ívari 
Gvöndssyni, og var hans fyrri kvinna, en andaðist barnlaus. 
Nú seinna átti hann Vigdísi, dóttur Jóns Bárðarsonar, systur 
síra Álfs í Kaldaðarnesi. 

Valgerður á Skarði á Landi átti Brynjúlf, son Jóns 
Eiríkssonar og Guðrúnar Brynjúlfsdóttur. þeirra börn: Gísli 
Brynjúlfsson, [sem bjó í Ölvarsholti, Hans synir á lííi: Jón, 
Árni 2 . - Ásmundur Brynjúlfsson á Minnivöllum á Landi, 
mikill smiður. Hann átti Katrínu Gísladóttur, systur Bárðar í 
Vatnsdal. peirra börn mörg. — Guðrún kvinna Álfs Gísla- 
sonar á Keykjum í Ölvesi. J>eirra börn: Björn, Gísli, Katrín. 
Björn Álfsson átti Álfeiði dóttur Björns í Skildínganesi. Gísli 
Alfsson átti Katrínu, dóttur Hákonar Bjarnasonar. Katrín 
Álfsdóttir. — Helga Brynjúlfsdóttir átti Kolbein, launson Guð- 
mundar Eyjúlfssonar á Hofi. feirra börn: Bjarni, Arnþór, 
Erlendur, tveir Jónar, Ingunn, Kristín, Valgerður, Anna, Guðrún. 
Kristín Kolbeinsdóttir á Eirík Guðnason í Miðfelli. 

Guðrún í Hraungerði átti síra Gísla Arnason. Meinast 
hann væri sonur Margretar , sem verið mun hafa fyrri kona 
Stefáns heitins Gunnarssonar ; en síðar átti Stefán, eptir Gísla 
Sveinsson, Guðrúnu, áður skrifaða dóttur herra Gísla. Guðrún 
í Hraungerði giptist seinna Stefáni, launsyni Gunnars Gísla- 
sonar. Hann hafði verið skólameistari í Skálholti, vellærður 
maður. Hann var og lengi ráðsmaður í Skálholti. J>au bjuggu 
á sinni jörðu Oddgeirshólum. þcirra skilgetin börn komust 
ekki á legg. 

Síra Jón Stefánsson í Laugardælum var bróðir síra Hall- 
kels í Laugarnesi. Síra Jón var laungetinn. Hann hélt 



1 ) [h. v. 255. 

2 ) [b. v. 255. 



Uin Gísla Jónsson. 



BLSKUPA SÖGUR. 



G53 



Mosfell í Grímsnesi og giptist forgerði dóttur Jóns Ormssonar 
og þórunnar Gísladóttur. J>eirra börn: síra Jón á Fellsmúla. 
— Ormur Jónsson á Skúmstöðum á Eyrarbakka. — Gunnar 
Jónsson bjó í Hvammi á 1 Landi. — f>órdís Jónsdóttir; giptist 
Diðrik á Vomúlastöðum. J>eirra barn: síra Jón Diðriksson, 
Selvogsprestur. 

11. Vilborg Gísladóttir og hennar ættfólk og niðjar eru 
áður skrifaðir með ættfólki biskups Ögmundar 2 . Him fekk 
sinnisveiki í tvær eða þrjár reisur og varð hana að athuga ; en 
sonur hennar Gísli var með fásinnu alla sína daga, og hvarf 
svo um síðir, að enginn vissi, livað aí' honum varð eður hver 
hans afdrif urðu. 



l ) [b. v. 255. 

*) Bjá II 291-295. 

Biskupa s. II. 



ÞATTUR OG ÆTTARTALA 



ODDS BISKUPS EINARSSONAR 



I SKALHOLTI. 



43* 



• 



ft 




Um herra Odd Einarsson biskup í Skálholti 

OG HANS ÆTTFÓLK. 1 

1. Eptir herra Gísla Jónsson afgenginn var Oddur Einars- 
son útvalinn til biskups í Skálholti á alþíngi anno 1588. Sigídi 
hann í Danmörk á sama ári. Hann hafði þá verið nokkur ár 
skólamcistari á Hólum hjá herra Guðbrandi, og hélt hann 
honum vcl fram. Hann var norðlenzkur að ætt og skyldur 
biskup Jóni að þeirra forfeðrum beggja. Hann hafði áður siglt 
og vel stúderað, svo hann var Baccalaureus Artium og Prœ- 
positus í klaustrinu. Hann var vígður til biskups í Kaupin- 
hafn um Marímnessu annunciationis anno 1589 af doctore 
Paulo Mathíassyni, som þá var orkibiskup í Danmörk. Hann 
tók við Skálholti á því sama ári eptir alþíng'; en afhendíngar- 
mcnn staðarins voru: síra Krasinus Vilhaðsson, oflicialis Skál- 
holtskirkju, og synir sál. herra Gísla Jónssonar, síra Stefán og 
síra Árni; item Stefán Gunnarsson, Skálholts ráðsmaður. far 
eptir réð herra Oddur stólnum og stigtinu í hcil 42 ár. Hann 
giptist fyrir norðan, og var Jians brúðkaup haldið á Holta- 
stöðum anno 15[91]. [En hann andaðist í Skálholti í góðri 
elli og kristilega anno 1631 þann 28. desember. Heíir hann 
þá haft 72 ár. 2 

Þetta er föðurætt herra Odds Einarssonar. 

2. I^orsteinn bjó í Svarííiðardal. Hans sonur síra 
Sigurður. Hann átti Guðrúnu, dóttur ábóta Finnboga, sem 
helt Mítkaþverár klaustur. Ábóti Finnbogi fékk þá konu, sem 
hét íngveldur Sigurðardóttir ; var liún ekkja austfirzk. Hans 
faðir var ábóti Einar ísleifsson, sem áður hafði haldið það sama 
klaustur, og andaðist þar í góðri elli hjá syni sínum ábóta 
Finnboga. A þeirra dögum voru öngvir lærðari, eður ekki svo 



') sjá fyrstu neðanmálsgrein II 599. 
2 ) [b. v. 255. 



658 



BISKUPA SÖGUK. 



IJin Odd KiiiHrftsoti. 



vel lærðir menn í Norðlendíngafjórðúngi, einkum í látínu- 
máli, og stunduðu þessir menn miklu framar slnar bækur , en 
veraldlegar sýslanir, og voru frómir og ærlegir menn í allri 
sinni skikkan, og af stórum ættum komnir. 

Móðir ábóta Finnboga var Guðrún Torfadóttir, systir Mál- 
fríðar Torfadóttur, sem var kvinna Finnboga lögmanns, en Torfi 
var Arason, hirðstjóri, sem útvegaði þá löngu réttarbót 1450. 
Torfi hirðstjóri átti Kristínu, dóttur þorsteins Ólafssonar, lög- 
manns sunnan og vestan á lslandi 1431. porsteinn hafði 
áður verið liirðstjóri yfir hálfu landinu 1428. 

Eptir afgáng þessara fyrnefndra ábóta, Einars og Finnboga, 
fór þeirra afkvæmi mjög hnignandi fyrir fátæktar sakir. 

3. Príor Nikulás pormóðsson var á Möðruvöllum um 
pláguna miklu. [Hún byrjaðist 1495 og gekk um allt land 
vestur að Holti í Saurbæ. 1 Hann tók upp fátæka stúlku, 
þóreyju. Hennar synir voru þeir forsteinn og Jporbjörn (hver 
sem faðir var). J>orbjörn 2 var prestur, og hélt Vallnastað í 
Svarfaðardal. Hann var aii þorbjarnar í Utverkum. forsteinn 
var fátækur maður, og bjó á Hallgilsstöðum. 3 Hann var afi 
porsteins Sigurðssonar og þeirra systkina. Einn af sonum 
porsteins var síra Sigurður, sem hélt Stað í Kinn, og var 
þaðan tekinn og látinri í Grímsey. far andaðist hann. 

Börn þorsteins og Guðrúnar voru þessi: 

Síra Sigurður, þormóður, Jpóra, Vigdís. Anna dó úng 

stúlka. ^ÍQ}^^^^^^^^ 
Vigdís þ orsteinsdóttir lét fallerast. Síra Halldór, faðir 

Benedikts ríka, átti við henni barn, það er Guðrún hét, kvinna 

þórarins Filippussonar norður á Dálkstöðum. 

þóra þorsteinsdóttir giptist; bjó í Skagafirði framarlega 
til ellidaga, og var haldin ágæt kona; gjörði mörgum fátækum 
til góða^ /(; 

Síra Sigurður porsteinsson (sem áður greinir) hélt Stað 
í Kinn, og var þaðan tekinn til Grímseyjar, einn frómur guð- 
hræddur maður, vel látinn af öllum. Hans kvinna Guðrún 
Finnbogadóttir, ábóta, frá Múkaþverá. Jpcirra börn: síra Einar, 

') [sl. 255. 

8 ) getgáta; báöar bæluirnar: þorsteinn. 

3 ) |>ann. fyrst 255, en hefir með nýjari hendi «Hagels" yfir Hallgils-, 
og líkle^a breytt eptir lt HagÍls" (Hágils-) í 25-1. 



íJm Odrl F.iiiHrj<son 



BISKUIW SÖGUIl. 



650 



Guðný, Ingveldur, þorsteinn, Hróðný. — Síra Einar Sigurðs- 
son álfci Margrétu, dóttur Helga Eyjúlfssonar og Sigríðar Ólafs- 
dóttur. Hann var fæddur anno christi 1539, en hainri vígðist, 
þá hann var 18 vetra, af herra Ólafi Hjaltasyni, og hafði hann 
verið í skóla 4 ár. Síðan varð hann fyrst kirkjuprestur á 
Möðruvallaklaustri, en Margret kona hans ráðskona. f>á hélt 
klaustrið síra Björn Gíslason. J>á var herra Oddur fæddur í 
Möðruvallaklausturs seli anno 1559, nærri viku fyrir Maríu- 
messu seinni á fimtudagskveld ; og var þá síra Jiinar tvítugur 
rétt. — [Síra Björn hafði komið herra Oddi fyrst í skóla, því 
að í erfiljóðum eptir síra Björn hafði herra Oddur svo kveðið: 

föður minn frasddan studdi, 
fékk á Hólum mér skóla. 1 

Guðný Sigurðardóttir varð vel áttræð. Hún andaðist í 
Skálholti 21. Septembris 1610. 

íngveldur Sigurðardóttir ; hennar maður Jón. þáu bjuggu 
í Fljótshlíð. 

forsteinn Sigurðarson, afi síra Sigurðar í Miklaholti. 

Hróðný Sigurðardóttir [átiá.tvö menn; fyrst Ásmund, síðan 
Eyjólf. feirra börn: Asmundur, Jón, porbjörg, Guðbjörg, Kol- 
finna, Jófríður. 2 

Móðurætt herra Odds Einarssonar. 

4. Olafur Gunnarsson átti þrjár konur. Hann hafði 94 
vetur, þá hann andaðist. 

Fyrsta hans kona hét Sigríður, fín kona. Ólafur var 33 
ára, þá liann missti hennar, eður litlu fyrir miklu þláguna. 
Önnur hans kona hét íngibjörg, jþriðja Steinyör Araddttíj, sysíir 
Arnesar. J>au áttu ekkert barn, utan áðurgreinda Sigríði Ólafs- 
dóttur. Hún giptist 16 vetra Helga Eyjúlfssyni. Hans bróðir var 
Sveinn Eyjúlfsson, sem átti Svanhildi. Hans dóttir Margrét 
Sveinsdóttir. Hennar dóttir Guðný Brandsdóttir. Honnar son 
16 vetra gamall piltur , að nafni Jwsteinn, sálaðist í verferð 
1604. Hann fór munaðarlaus norðan að eptir vormönnum á 
Tvídægru; en á einu sléttu svelli réíö Björn Jónsson ófor- 
sjállega fram á hann, og sté hesturinn hann skemmdaráverka, 

l ) [b. v. 255, utanmáls, eptir S. B» S. 

3 ) [b. v. 255, mcð nýjari hendi (sömu sem cr utanináls á |)ví, scm 
tckifi er cptir Siguroi lögm, Björnssypi)j og skotið inn í eydu. 



660 



JUSKUPA ÍSÖGUK 



Um Odci Kinarsson 



og reiddu þoir hann svo tvo daga, og skildu hann eptir ófæran 
á næsta bæ hjá Reykholti. — J>óra Sveinsdóttir, móðir síra 
Stefáns á Undirfelli. — Vigdís Sveinsdóttir var uióðir Hákonar 
Ólafssonar, sem var í Skálholti 1607. 

Bróðir Steinvarar Aradóttur (áðurgreindrar lángömmu herra 
Odds) var Arnes Arason, en sá Ari var Arnesson, og segja 
Birarir, sá Ari hafi átt dóttur Ólafs Gunnarssonar, Jórunni. 

pá er Snorri Arnesson. I aðra ætt Snorra Arnessonar er 
Símon bóndi, er bjó í Leyníngi. Hann hafði á sér almenn- 
íngs orð. Hét kona hans þórunn Einarsdóttir. Hennar bróðir 
Einar Einarsson, sem átti móður Sigríðar þórarinsdóttur. 1 p& 
er forgerður Símonardóttir. Hennar maður var Hálfdan Halls- 
son. Hallur var sonur Jóns lángs. Hennar dóttir Steinvör 
Hálfdanardóttir. Hennar maður Arnes, faðir Snorra. — Önnur 
dóttir Símonar var Guðríður. Hennar maður þórálfur. peirra 
son Ketill; hans son Jón Ketilsson, sem var á Hrauni í Ölvesi. 
— Brandur Símonarson, laungetinn. Hans börn: Sveinbjörn 
Brandsson, Sveinn og Fúsi Brandssynir, Valgerður, Ingveldur, 
Arni Brandsson; f>orbjörn héthansson, skilgetinn af skilgetnum 
i'öður. Hann var í Laugarási. 2 

FlestaUt móðurfólk herra Odds hefur verið norður í Hörgár- 
dal, og flestir í hans móðurætt verið loikmenn og ærlegir 
búendur, en ekki stórríkir. 

Bðrn Helga Eyjólfssonar og Sigríðar Ólafsdóttur, ömmn 

herra Odds. 

5. I^au áttu saman 18 börn eður 19, hálft hvort, pilta 
og stúlkur, cn hún var ekki meir enn 40 ára, þá hún missti 
hann. 

Árni Helgason Arnes átti Kolþernu Eyjúlfs- 

dóttur. þeirra dóttir Steinvör dó barnlaus. £>uríður átti 
Nikulás. feirra börn mörg. íngimundur gesthús, Jón, Ólafur, 
kalli afgamáll, nautamaður í Skálholti, átti barn við dóttur 
Odds á Spóastöðum, Björnssonar. £>að hét Asmundur. — 



! ) þormóðsdóttur hcfir 255 íyrst skrifað, en breytt síðan eptir hinni; 

líka hcfir hún haft á eptir: u ])«i er þonnóður Símonarson" en dregið 

svo undir nafnið. 
2 ) þann. 255; Laugarnesi 254. 



1 



TJm Odd Ejnamon. BISKUPA SÖGUll. 661 

forvarður varð 16 votra, og dó undir hoykumbli. — Sveinn 
áó barnlaus. — Guðrún; af henni er kominn Kári, blástrar- 
maður í Skálkolti forðum, hálfvita. 1 Indriði, Gunnar, Eyjúlfur 
önduðust barnlaus. 

Bjarni Helgason varð gamall maður. Hann lifði anno 1604. 
Hann átti Margrétu og bjó á Skammbeinsstöðum. J>eirra 
börn: síra Jón, síra Sveinn, Helgi, Ásdís. — Síra Jón Bjarna- 
son á Fellsmúla átti Margrétu Stefánsdóttur. peirra son Gísli 
á Berghyl. Hann átti ... — Síra Sveinn Bjarnason hélt 
Dyrhóla. Hann átti Guðríði, dóttur síra Gunnlaugs í Kuna. 
— Helgi Bjarnason, skólagenginn , vollærður maður, andaðist 
barnlaus og ógiptur. — Asdís átti síra Jón í Hólum undir 
Eyjafjöllum, son Magnúsar 

£ossar voru dætur Helga Eyjúlfssonar og Sigríðar Ólafs- 

Sigríður var móðir Jóns þorsteinssonar, sem gaf herra 
Oddi sína próventu, og var síðan hjá hans örfum, on seinast 
í Stafholti; og þar andaðist hann. Hans kona hét Sigríður. 
Jón átti hjábarn, sem hét Aldís. Hennar móðir var Hallbera, 
dóttir þórðar halta. Hún giptist forkeli Torfasyni úr Borgarfirði. 

Margrét Helgadóttir, móðir herra Odds, hafði 44 ár, þá 
hún andaðist. Hennar maður var síra Einar Sigurðsson. 
J>eirra börn: herra Oddur, síra Sigurður, Setselja. — Önnur 
kvinna síra Einars var Ólöf, dóttir Laga-pórarins í Húnavatns- 
þíngi. ]?eirra börn fjórir prestar og fjórar stúlkur. 

Eydís Helgadóttir var í Fjalli anno 1604, og átti Jón 
Ásgrímsson 2 , og bjó þar fyrst. Eptir það varð hann ;bryti í 
Skálholti. feirra dætur: Anna, fóra, Guðrún. — Anna Jóns- 
dóttir átti síra Erlend Jónsson í Miðdal; þeirra son síra Jón í 
Villmgaholti. — J>óra Jónsdóttir átti síra Jón, bróður síra Er- 
lends. Hann hélt þíngvelli. Jpeirra son Ketill. — Guðrún átti 
Jörund bryta. feirra börn: síra Ketill Jörundsson, locator, 
sem hélt eptir það Hvamm í Hvammssveit, og átti Guðlaugu 
Pálsdóttur 3 . Systur síra Ketils: Ingveldur, Sigríður. 

1 ) b. v. 255. 

2 ) 255 hcfir fyrst skrifaö: 4l son langa Ásgríms", og síoar breytt því í 
u sáluga" (með \>ví lctri, sem er á flesturo aukagreimmum), en þetta 
stendur víst í einhvcrju sambandi við viðurncfni .Tóns (Asgríms?), 
sem kemur fram í 14. kap. (byijun). 

3 ) sbr. II 391. 



ffi2 BISKUPA SÖGUR. DlH Odd Einnrsson 

Vigclís Helgadótttir, móðir J>orsteins Snorrasonar, hún 
andaöist 80 ára. Hennar maður Snorri, bjó á ]?vcrá í Oxnadal. 
peirrabörn: þorsteinn, Sigurður', Margröt, Sigríður. — Sigríður 
átti Jón Bárðarson í Kaldaðarnesi. þeirra börn: síra Alfur, 
sem á íiagneiði dóttur Arna Gíslasonar frá Ytra Hólmi, Vigdís 
á Brúnastöðum, Anna, kvinna Gísla í Smjördölum. — þor- 
steinn Snorrason átti Margretu, [dóttur síra ]?orsteins í Úthlíð 2 . 
fcirra börn: Jón, Jörundur, Arnes, SnorrP; Asgautur dó úngur; 

• • ■ > 

f>orlaug, tvær Vigdísar. Onnur þeirra á Odd Ögmundsson á 
Neðra Skarði í Leirársveit, og eiga mörg börn. Item: síra 
Eiríkur þorsteinsson á Krossi í Landeyjum. [Guðný porsteins- 
(lóttir, kvinna Sveins Sveinssonar 4 . 

Gróa Helgadóttir andaðist þrévetur, og hin börnin úng. 

Nn eptirfylgja börn síra Einars Sigurðssonar og fflargrétar 

Helgadóttur. 

6. Herra Oddur Einarsson, síra Sigurður Einarsson og 
SotseJja Einarsdótfcir, þeim samborin. Bnn síra Gísli, síra Olafur, 
síra Höskuldur, síra Jón Einarsson í Eydöluin og síra Eiríkur 
af Ólöfu, og hinar dætumar. 

Herra Oddur Einarsson, biskup i Skálholti, giptist á 
fyrsta eður öðru ári síns biskupsdóms á Holtastöðum Helgu, 
dóttur Jóns bónda Björnssonar fyrir norðan og Guðrúnar 
Árnadóttur frá Hlíðarenda, Gíslasonar. feirra börn: 

Árni, Sigurður, Gísli, síra Sigurður, Eiríkur, Margrét. 



Arni Oddsson var skólagenginn, sigldi anno 1609 og 
stúderaði utanlands þrjú ár. Hann var skólameistari í Skál- 
holti um nokkur ár 5 , og giptist fyrst Hclgu, dóttur Jóns bónda 
Fúsasonar austur á Galtalæk og Ingibjargar Björnsdóttur, 
Gíslasónarft [pau áttu eitt barn, Ingibjörgu, og andaðist það 
fyrr en móðirin 7 . Hún dó svo barnlaus í bóiunni, þá þau 



') honuin slepj)t síöar (1G. knp.). 

~ ) [b. v. 255. 

3 ) b. V. 255. * 

*) [b. v. 255. 

5 ) [b. v. 255 (utanniáls). 

«) sbr. II 399. 

7 ) (l). v. 255. 



IJm Odd Kinarsson 



BISKUPA SÖGUK 



663 



höfðu saman verið nokkur árf. Árni giptist aptur fyrir norðan 
þórdísi, dóttur Jóns Jónssonar og Sigríðar þorgrímsdóttur, 
l'sem bjuggu á Sjávarborg í Skagafirði, og áttu þá jörð 2 . Árni 
Oddsson áfcti Holtastaði í Lángadal norður og (hafði þar bú 
nokkur ár 3 . Hann var og Skálholts ráðsmaður nokkur ár. Síðar 
íekk hann Keyninesstaðar klaustur, og var kosinn til lögmanns 
sunnan og austan á Islandi anno 1631 á alþíngi. Eptir það 
flutti hann sig í Borgarfjörð til Leirár, og keypti þá jörð og 
bjó þar til dauðadags 4 . Börn Árna lögnmnns og þórdísar 
Jónsdóttur, sem til ára komust: Jón, Sigurður, Helga. — Jón 
Arnason, [málrómslítill maður', sigldi tvisvar; var lengstum 
á Leirá hjá föður sínum. Síðan giptist hann norðanlands 
þórunni, dóttur Hallgríms Halldórssonar og Ólafar Jónsdóttur 
á Víðimýri; andaðist 1684; dó barnlaus 6 . — Sigurður Árna- 
son var skólagcnginn og biskupssvoinn. Hann giptist Elenu 
Magnússdóttur frá Haga á Barðaströnd 1651. þeirra börn: 
Bjarni, Hákon, forbjörg, Margret, | Árni, Halldór, Kristín, Guð- 
laug, Ljótunn, Helga 7 . 

Helga Arnadóttir giptist síra ] ><>rði Jónssyni í Hítardal. 
peirm börn: þorsteinn, Guðríður; Jón dó úngur. — þorsteinn 
fórðarson erfði Hvol og Hjörsey og flfciri jarðir eptir föður 
sinn síra þórð. Hann giptist Arnfríði Eggertsdóttur á Skarði 
og Valgerðar Gísladóttur: og voru bæði brúðkaup, Björns sál. 
Gíslasonar og þorsteins saman haldin á Skarði 1675 7. Sep- 
tembris. Jporsteinn settist fyrst að jörðu sinni Hrafnabjörgum 
í Hörðudal. |>eirra börn : Elen, Kagneiður. — Guðríður fórðar- 
dóttir giptist anno 1668 Jóni ýngra Vigfússyni. J>eirra brúð- 
kaup heiðarlcga haldið í Hítardal; (gengu þar upp að sögn 
heimamanna 4 tunnur brennivíns að aúk annars öls og sæmi- 
legra veitínga, allt til föstudagskvelds burt var riðið). J>ar voru 



») sbr. II 407. 

2 ) [b. v. 255. 

3 ) [þann. 259 og hin eþtir breytíng, en beflí fyrat haft: u bjó þar 
lengi". 

4 ) þann. og breytt í 255, en Iiér hefir f'yrst vcrið skrifad : Jcngi" 
*j þl'. 355, en heíir cptir „sigldi tvisvar" : lv 0g tarði lítiö í skóla". 
B ) [b. v. 255, eptir S. B. S. 

7 ) [b. v. 255, cptir & B. S. 



664 



BKSKUI'A SÖGUK. 



IJui Odd Eiiiíirsson 



þau heiðurshjón Eggert Björnsson og Valgerður Gísladóttir 
frá Skarði. 

Gíali Oddsson var skólagcnginn, sigldi og stúdoraði vcl; 
var síðan skólameistari í Skálholti og kirkjuprestur nokkur ár. 
J>ar eptir fékk hann Stafholt í Borgarfirði og hafði Heyness- 
umboð; eptir það Holtsstað undir Eyjafjöllum ; giptist Guðrúnu 
Björnsdóttur, Benediktssonar, fra Möðruvöllum, og Elenar Páls- 
dóttur Seinasfc var hann biskup í Skálholti, og var kjörinn 
anno 1631 í Skálholti, en samþykktur á alþíngi. Sigldi hann 
það sumar, og kom út aptur vestur á Dýraíirði með biskupstign 
anno 1632. Hann missti skömmu þar eptir sína kvinnu Guðrúnu 
af sængurför. Andaðist hún barnlaus; Magnús Björnsson, bróðir 
hennar, erfði 2 . í sjö ár var herra Gísli Oddsson biskup í Skál- 
holti eptir föður sinn, en anno 1638 á alþíngi andaðist hann 
í í>íngvallakirkju innar í kórnum í sæng sinni á þíngrnaríu- 
messu sjálfa; ok var hans líkkista flutt þaðan á kviktrjám a í 
Skálholt með góðra manna fylgd. Bóndinn Arni Oddsson, 
bróðir hans, var fyrirliðinn. Var hann jarðaður innankirkju 
fyri framan kordyrnar. Síra Páíl Knismusson saung og pré- 
dikaði yfir hans líki, og var þar margur góður maður viðstaddur. 
Herra Gísli hafði átt Voðmúlastaði fyrir austan og íieiri jarðir, 
og erfðu bræður hans þær , en mikið gekk upp í skuldir, Skál- 
holtskirkju aðbót og annað. Eptir herra Gísla var kosinn 
Mag. Brynjúlfur Sveinsson til biskups, hver þá daga tafði í 
Skálholti, en var nýkominn úr siglíng; en til officialis var kjör- 
inn síra Sigurður Oddsson. 

Síra Sigurður Oddsson hafðisiglt og stúderað utanlands í þrjú 
ár, var síðan locator og kirkjuprestur í Skálholti. Hann gipt- 
ist fyrst Hólmfríði, dóttur Jóns Fúsasonar [og íngibjargar 

Hjörnsdótiur í'rá Galtalæk, og voru þau saman Svo 

andaðist hún barnlaus, en gaf manni sínum Háeyri á Eyrar- 
bakka 16 hundruð að dýrleika 4 . Eptir ]>að fékk síra Sigurður 



! ) sbr. II 361 og 304. 

a ) [b. y. 255.» • f '^ t , s j 

3 ) þann. báðar bækurnar. 

*) [b. v. 255. Oröin : u og voru þau saman 1 ' sett utanmáls rncö nyjari 
hendi; sömuleiðis cru oröin u aö dýrleika" undirstrykuð , og utan- 
máls sctt: u cn árlcga gjaldast af 1 . . . . Sbft II 401. 



Uin Odd Einarssou. 



J3ISKUPA SÖGUR. 



665 



Stafholt, þá herra Gísli bróðir hans veik þaðan, og giptist þar 
Guðrúnu, dóttur síra Jóns Guðmundssonar frá Hítardal og 
Guðríðar Gísladóttur 1636. En þau voru þrímonníngar að 
skyldsemi; því keypti síra Sigurður kóngsleyfi fyrir 200 dali. 
Hajin hafði nokkur ár Heynessumboð og var líka prófastur í 
Mýrasýslu. fíeárra börn: Oddur, Gísli, Sigurður, Guðríður, 
Hólmfríður. Guðrún og Torfi önduðust úng. — Oddur Sigurðs- 
son var studiosus; andaðist ógiptur og barnlaus. — Gísli Sig- 
urðsson var og studiosus. Hann giptist þorbjörgu Vigfússdóttur 
frá Hvoli. — Sigurður Sigurðsson studiosus, prestvígðist ; fékk 
kóngsbréf fyrir Staðastað á Ölduhrygg. Hann giptist í Bræðra- 
túngu 1680 Sigríði, dóttur Hákonar Gíslasonar, lögjnanns, og 
Helgu Magnússdóttur, lögjnanns, Björnssonar. — Guðríður 
Sigurðardóttir giptist .... — Hólmfríður Sigurðardóttir gipt- 
ist 1680 Ólafi Jónssvni, skólameistara l . 

Sigurður Qdflspprj annai giþtist f>ðmnni ddttur Jóns Vig- 
íússonar, og Ingibjargar systur þeirra Helgu og HóliníWðar. 
I>au bjuggu tvö eður þrjú ár í Hróarsholti í Flóa. Ðrukknaði 
Sigurður Oddsson í Ölvesá lijá Oddgeirshólúm á ferju^ og amiar 
ínaður með honum anno 1617. JVn mm erfði tilgjöfina, og systur 
sínar báðar, og voru það miklar eignir. Sigurður Oddsson og pór- 
unn áttu eina dóttur, Hólmfríði. Hún giptist síra Jóni Arasyni 
í Vatnsfirði, sejn hélt Vatnsfjarðarstað eptir síra GíslaEinarsson 2 . 

Eiríkur Oddsson giptist fyrst Helgu, dóttur Guðmundar 
Guðmundssonar og Sigríðar Jónsdóttur, sejn bjuggu í Bæ í 
Borgaríirði. pau áttu þríbura; og dó hún svo af sængurför. 
Tvö börnin lií'ðu móður sína. Eitt var á lífi 1649; liét Guðrún. 
Hún ólst upp í Ondverðarnesi og Stafholti, og giptist síðan 
Snorra handíeggjastutt. Eiríkur giptíst þar eptir porbjörgu, 
dóttur Bjarna Oddssonar á Bustarfelli |og þórunnar Björns- 
dóttur 3 . J>au bjuggu á Fitjuin 4 , og átti Eiríkur þá jörð og 
aðrar fleiri í Borgarfii-ði. feirra börn: Oddur, Gísli, Helga. 
— Oddur Eiríksson bjó á Fitjum eptir föður sinn, því hann átti 
þá jörð. Hann giptist Setselju frá Arnarholti, dóttur Halldórs 
Helgasonar og Elízabetar ísleifsdóttur. — Gísli Eiríksson var 
haltur í fæti, gekk við hækju, dó af brennivínsdrykk, að heyrzt 

J ) sbr. að framan II 604. 

2 ) [b. v. 255. Um börn síra Jóns og Hólmfrídar sjá II 400. 

3 ) [b. v. 255; sbr. II 386. 

4 ) í SkoradaJ b. v. 255. 



hefir; giptist ekki, dó barnlaus — að eg meina. — Helga 
EiríKsdóttír giptist síra Páli eldra Gunnarssyni á Gilsbakka. 

Margrét Oddsdóttir hélt jómfrúrstett, og bjó á sinni jörðu, 
Öndverðarnesi í Grímsnesi. Hún átti og Oddgeirshóla og 
fleiri jarðir. 

Herra Oddur hafði og átt tvær laundætur, Kristínu og 
Bergljdtu. Móðir Kristínar hét Bergljót, en móðir Bergljótar 
Hallfríður (kennd Biskupsfríða) ; hún var þrígipt og átti börn. 

Kristín laundóttir herra Odds giptist síra Lopti, syni síra 
Skapta Loptssonar og Hallvarar Eyjúlfsdóttur á Setbergi. Síra 
Loptur hafði siglt og framað sig. Hann hafði fyrst Miklaholt í 
nokkur ár, og fékk síðan Setberg eptir föður sinn, og þar 
andaðisi hann anno 1629. þeirra börn: síra Jósep, Sigríður, 
Bergljót. — Síra Jóscp átti fyrst barn ógiptur við Ingibjörgu 
Gísladóttur, þjónustu í Skálholti, fátækri konu. J>að hét Jón. 
Síðan giptist hann Sigríði, dóttur Isleifs Kyjúlfssonar og Set- 
selju MagMsdóttur. feirra börn: Loptur, Björn, Skapti, £or- 
leifur 1 , Setselja, Kristín. Loptur lærði í Skálholtsskóla, sigldi 
uppá studium, varð kirkjuprestur í Skálhölti 1668 og þnr um 
bil; komst síðan í galdrainál og sigldi. — SigríÖur Loptsdótfir 
ólst upp í Skálholfi og <j;í |>l.íst. síra Jóni Olafssyni, Jónssonar 
frá Svarfhóli í Laxárdal, ög lngibjargar Fúsadóttur. [Hann 
keypti Hjarðarholt í Stafholtstúngum , og fékk síðan Hvamm- 
stað eptir síra I>orstein hoitinn Tyrfíngsson. þeirra dóttir 
Kristín, scm giptist Finni Sigurðssyni anno 1649. þeirrá börn: 
pórður, Sigríðar tvær, Ingibjörg; iteni Steinþtír, Sigurður, Kári. 2 
— Bergljót Loptsdóttir giptist síra Vigfúsi lllhugasyni og 
Setselju Arnadóttur :5 . 

B.ergljót, önnur laundóttir herra Odds biskups, giptist 
síra Brynjúlíi Bj.irnasyni |í Hjarðarholti 4 . þeirra börn: Jón, 
Kristín. — Jón Brynjúlfsson , [mikill blótkompán 5 , giptist í 
Laxárdal Halldóru, dóttur Björns þórðarsonar og Önnu Arnórs- 



') 255 bætir hér viö : u Jsleifur M (sírtar undirstrykað). 
2 ) [b. v. 255 (börn síra ]>orsteins eptir S. B. S.). 

: ') sjá að framan II 045; 255 sleppir af börnum |>eirra Ragneiði, en 
hefir í staðinn (utanmáls): 4 JIallur, Ragnhildur". 

4 ) [sl, 255, sem hér hefir: „sonar síra Jóns þorleifssonar í Gul'inlar. 

5 ) b. v. 255. V ^ V xtáiZr* '' '' 



Uin Odd Eíiinrsson. 



BISKUPA SÖGUR 



667 



dóttur; bjuggu í Lángadal á Skógaströnd. feirra börn: tveir 
Birnir, Asgeir, Bergljdt. Björn eldri giptist Valgerði, dóttur 
Jóns Peturssonar, í Brokey, fálkafángara. Björn ýngri lærði í 
Skálholtsskóla , var síðan nokkur ár sveinn hjá Magnúsi sáL 
Jónssyni í Miðhlíð, þar eptir hjá Mag. Brynjúlfi, sigldi síðan 
í England; giptist þar eptir austur dóttur Nikulásar J>ormóðs- 
sonar á Kirkjubæjarklaustri. Ásgeir. Bergljót giptist Eiríki, 
syni síra Sigurðar í Miklaholti. — Kristín Brynjúlfsdóttir, 
sammædd Jóni, giptist Guðmundi syni Björns Guðmundssonar 
í Stóruskógi og Margretar Bjarnardóttur, Sumarliðasonar. Guð- 
mundur keypti Hundadal fremra, 40 hundruð, fyrir hálfan 
Stóraskóg. péirra bðrn: Snæbjörn, Nikulás, Bergljót, Sigríður. 

7. Síra Sigurður Einarsson, bróðir herra Odds sam- 
mæddur; var fæddur 1562. Hann hélt Breiðabólstað í FJjóts- 
hlíð. Hnns kvinna var Jngunn, dóttir Jóns Ormssonar á Ein- 
arsstað og I>órunnar GMaddttur. Brdðir ftírunnair var síra 
Gísli á Hrafnagili. þcirra börn: 

Síra Einar, síra Jón, Margret, síra pórarinn, J> órunn. 

Síra SigUrður andaðist 1626. 6<> ám. 

Seinni kvinna síra Sigurðar var Valgerður, dóttir Ólafs 
Helgasonar frá Búðarlivoli. ^eirra dsetur>: þórunn, íngunn. 

Síra þórarinn Sigurðsson var fyrst kirkjuprestur í Skál- 
holti. Síðan fékk hann Stað í Steingríinsíirði , og andaðist 
þar ógiptur og barnlaus. 

Síra Einar Sigurðssöíi átti Hclgu, dóttur Snorra Ásgeirs- 
sonar og Marínar Erasmusdóttur. 1 

Síra Jón Sigurðsson var íyrst skólameistari í Skálholti, 
með loyíi lögmannsins Gísla þórðarsonar , því hann hafði út- 
vegað kóngl. Majostatis bréf íyrir Skálholtsskóla handa Steinddri 
Gíslasyni, syni sínum, sem þá var studiosus utanlands. Hann 
var síðan Oapellan á Breiðabólstað , og helt staðinn með föður 
sínum, síra Sigurði; giptist þar Guðrúnu Gísladóttur , Árna- 
sonar fra Hlíðarcnda, og Kagnhildar Guðmundardóttur. Voru 
honum talin eitt hundrað hundraða og tuttugu betur, anno 
1610, en henni eitt liundrað hundraða. feirra börn: síra 
Magnús sigldi og stúderaði, og fékk Breiðabólstað eptir föður 
sinn. Hann giptist Ragnhildi, dóttur sira Halldórs Daðasonar 



') sjá að framau II 048. 



668 



liISKUPA SÖGUH 



Uin Oild Einarsson 



í Runa og Halldóru Einarsdóttur. feirra börn mörg : Jón, 



Björn, Guðrún, Ingunn, Kristín, Kagnhildur, Guðný, Auðbjörg 1 . 
— Elín Jónsdóttir (systir síra Magnúsai') giptist Bimi , syni 
Páls Magnússonar í Teigi 2 . 

Síra Jón Sigurðsson giptist aptur Kristínu Teitsdóttur 
frá Gufudal og póru Torfadóttur. peirra dóttir: Guðrún, 
kvinna Magnúsar J>orsteinssonar 3 . Jniðja kvinna síra Jóns 
var Guðrún, dóttir Snorra Asgeirssonar og Marínar 4 ; áttu 
ekki barn. 

Margrét Sigurðardóttir var fyrst trúlofuð Jóni bónda Fúsa- 
syni á Galtalæk 5 , og andaðist hann í fcstum. Eptir það gipt- 
ist hún síra Gísla Arnasyni 6 . þriðji maður Margrétar var 
Jón, son Jóns Magnússonar á Núpi og Guðrúnar Jónsdóttur. 

í>órunn Sigurðardóttir átti Eirík lögréttumann , son Sig- 
valda Halldórssonar á Búlandi og Elonar Jónsdóttur. feirra 
börn: síra fóiarinn, síra Halldór, Bjarni, pórunn, önnur fór- 
unn, Járngerður 7 , Elen. Itcm launsonur Jón, vígður Capellan 
]ij;í síra Halldóri í Eydöluni. — Síra [>óiarinn Eiríksson sigldi 
og stúderaði utan, kom aptur og vígðist; fékk Eydali, koin þar 
í illt órykti um kvennaniál, niissti síðan prostskapinn og sigldi 
aptur; var svo innskikkaður að koniast yíir gamlar historíur 
híngað í landið með kóngsbréfi, en útrétti lítið; sigldi svo í 
þriðja sinn. Hann heflr kveðið Kusavísur, þær fyrstu (að mein- 
ast). — Síra Halldór Eiríksson [var kirkjuprestur í Skálholti. 
Síðar fékk hann 8 Eydalastað eptir . £>órarinn bróður sinn. — 
Bjarni Eiríksson var Skálholts ráðsmaður, síðan lögréttumaður. 
Hans kvinna Sigríður, dóttir Bjarna Oddssonar og þórunnar 
Björnsclóttur frá Bustarfelli <J ; [giptist anno 1649 10 . — þórunn 
eldri Eiríksdóttir. — |>órunn ýngri Eiríksdóttir. — Járngerður 



*) cptir 255; hið saina að nokkru leyti á öðrum stað í 254. 

2 ) sbr. II 394. 

3 ) sbr. II 394 II 644. 

4 ) sbr. II .648. ,// 

5 ) sbr. II 399. 

6 ) sjá að framan II 611. 

7 ) þorgcrður 255. 

8 ) [cptir 255. 

9 ) sbr. II 386. 
,0 ) [b. v. 255. 



Uin Odd Einarsson. 



BISKUPA SÖGUR. 



669 



Eiríksdóttir. — Elen Eiríksdóttir giptist Hjalta Pálssyni í Teigi, 
og var hans síðari kvinna 1 . Elen giptist aptur síra Gunnlaugi 
Sigurðssyni í Saurbæ, norður í Eyjafirði, og var hans þriðja 
kvinna. — Jón Eiríksson laungetinn. 

8. Síra Gísli Einarsson, bróðir herra Odds (en ekki 
sammæddur) giptist Hróðnýju, dóttur Narfa Ormssonar, suður 
í Vík, og Guðrúnar Ma'gnúsdóttur , systur Halls Magnússonar, 
skálds. Hann var fyrst skólameistari í Skálholti og fékk Vatns- 
fjörð; skipti síðan þeim stað fyrir Stað á Reykjanesi. feirra 
börn : 

pórarinn, Ormur, Páll, Guðmundur, Eiríkur, síra Sigurður, 
Jón, Kristín, Helga, Guðný, Margrét, Ingibjörg, Jóhanna, Herdís. 

J>órarinn Gíslason giptist Svanborgu, dóttur Andrésar á 
Melgraseyri, [Bjarnasonar og Valgerðar Halldórsdóttur. J>eirra 
barn: Bjarni 2 . 

Guðmundur Gíslason giptist Helgu Erasmusdóttur eptir 
Eirík Arnason frá Holti 3 . [£ar eptir giptist Guðmundur Guð- 
rúnu, dóttur Einars Egilssonar úr Hreppum 4 . — Ormur Gísla- 
son. — Páll Gíslason dó barnlaus. 

Síra Sigurður Gíslason hafði fyrst Ögurþíngin vestra, 
fékk síðan Stað í Grunnavík og giptist Margrétu Bjarnadóttur 
frá Selárdal 6 . 

Eiríkur giptist Arnfríði Jónsdóttur. Síðar átti Eiríkur 
|>uríði Brynjúlfsdóttur 6 , hverja áður átt hafði Alexíus Sigurðsson. 

Jón Gíslason átti Unni Grímsdóttur úr Sögundarfirði 7 . 
þeirra börn: Grímur, Mágnús. 

Kristín Gísladóttir giptist síra Gunnlaugi Snorrasyni, [Ás- 
geirssonar, og Önnu Árnadóttur 9 á Stað á Reykjanesi. í>eirra 
börn þessi: Hannes Gunnlaugsson ; átti launbörn eptir það úr 



1 ) sbr. U 394. 

2 ) [eptir 255. | ífjil WÍ* 

3 ) sjá að framan II 642. 

4 ) [b. v. 256.y . áu 
9) sjá að framan II 612. 

6 ) leiðréttíng (fyrir Jsleifsdóttur") eptir því sem stendur á öðrum stað; 
Brynjúlfur faðir hennar var sonur Jóns í Hjarðardal og íngunnar 
Brynjúlfsdóttur, prests, Halldórssonar; hálfbróðir Brynjúlfs var Torfi 
Jónsson, sýslumaður í ísafjarðarsýslu. 

7 ) þ. e. Súgandafirði. - 8 ) [b. v. 255. 

Biskupa s. II. 44 



670 



BISKUPA 8ÖGUB. 



Uin Odd Elnnrsson 



skóla kom, stundaði síðan lækníngalærdóm, og tókst vel. Hann 

giptist ráðskonu sinni ; krenktist þar eptir. — Einar 

Gunnlaugsson giptistEannveigu Jónsdóttur, Torfasonar úr Flatey. 
— Bjarni Gunnlaugsson á Margrétu Torfadóttur 1 . fau búa á 
Arngerðareyri. — Anna Gunnlaugsdóttir . . . . 2 . 

Helga Gísladóttir, kvinna Lopts Árnasonar í Sælíngsdal, sú 
síðari meina eg. [feirra börn engin 3 . 

Jóhanna Gísladóttir átti Oddleif Gunnarsson; bjuggu á 
Hamralandi. — Guðný Gísladóttir. — Herdís Gísladóttir átti 

9 

]?orleif Snæbjörnsson 4 . — Ingibjörg Gíslaclóttir .... 

Margrét Gísladóttir; [hana átti síræ Eyjólfur Bjarnason. 

9 

Hans móðir Guðríður Eyjólí'sdóttir, systir Isleifs í Saurbæ. 
Hans faðir var Bjarni, sonur síra Orms á Kálfatjörn 6 . 

9. Síra Ólafur Einarsson (bróðir herra Odds að fað- 
erni), giptist Kristínu Stefánsdóttur frá Odda. 6 Síra Ólafur var 
vellærður maður og næst herra Oddi í bóklcgum listum, og 
ckki síður (undanteknu í astronomia). Hann var og gott sálma- 
skáld, var skólameistari í Skálholti nokkur ár. Hann hélt 

9 

Kirkjubæ í Utmannasveit og var prófastur í Austfjörðum, og 
mætti opt þúngum freistíngum. Á hans síðustu árum varð 
hann sjónlaus, og þrjár hans dætur. Hans börn supra. 7 

Síra Jón Einarsson (hálfbróðir herra Odds) bjó á Hálsi 8 
í Álptafirði. Hans kvinna hét Guðrún, dóttir Árna Magnús- 
sonar og Guðrúnar Árnadottur . J>au giptust 1612 í Skál- 
holti. |>eirra barn Jón Búrmann 10 , sem gaf próventu sína 
herra Brynjúlfi. 

sbr. II 370. 
55 telur fjórða son, Sigurð að nafni. 
Yfib. v. 255. 

4 ) Snæbjörn var son síra Árna Jónssonar í Flatey. 

5 ) [b. v. 255. . • ; >- : .' i} f^ítt í 

6 ) sbr. aðj^wnan II 640. 

7 ) b^. áSur talin ; sjá II 640. Utanmáls stendur hér í 255 ura síra 
Stefán Ólafsson: u Síra Stefán stúderaði utanlands, vellærður maður 
og gott skáld; giptist Guðrúnu, dóttur þorvalds Ólafssonar og 
Halldóru Jónsdóttur, yngri, frá Auðbrekku. þeirra börn : [)óra, Anna, 
Kristín, Ólafur studiosus". 

8 ) þann. báðar bækurnar, en á víst að vera: Hofi. 

9 ) sbr. II 372. 

,0 ) Uþ. b. 2. Jón Búrmann og Guðrún. f>ar eptir giptist síra Jón 



Um Odd Einarsson. 



BISKUPA SÖGUR. 



671 



Síra Höskuldur Einarsson (liálfbróðir herra Odds); 
hann hélt Eydali austur eptir föður sinn. Hans kvinna var 
Ulfhildur, dóttir síra forvarðs. feirra börn: síra Eiríkur, síra 
Björn, síra Jón, Magnús, Eiríkur. — Síra Eiríktif Höskuldsson 
átti launbarn þá hann var í Skálholtsskóla 1630. Hann bjó á 
Hálsi. — Síra Björn Höskuldsson bjó á Eeyðarvatni. 

Eiríkur Einarsson, hálfbróðir herra Odds, andaðist 
úngut, barnlaus. 

10. Setselja Einarsdóttir, samborin systir herra 
Odds, átti síra Hall í Bjarnanesi. J>eírra börn: Eiríkar tveir, 
Margretar tvær, Hróðný — dóttir Hróðnýjar Guðríður, som 
átti Eirík Magnússon, er bjó að Bót í Fljótdalsheraði. — Gutt- 
ormur Hallsson var hertekiim og komst áptur í England og dó 
þar. — Börn Eiríks: Jón giptist dóttur Jóns Hallssonar, Guðrúnu. 
pcirra börn 4. — Einar giptist dóttur Jóns thámis 1 , Helgu. 
feirira börn 9. — Hallur giptist dóttur Fáls Jónssonar. Jpcirra 
börri 4. — Kristin giptist síra Sigfusi Tómássyni frá Hálsi 
í Hnjóskadal: þeirra börn: Hróðný, giptist Asmundi Olafssyni; 
þeirra börn 9. Snjófríður giptist þorláki Jónssyni; ekkert barn. 
Arndís, giptist Páli Höskuldssyni ; þcirra börn 4. Svoinn, 
Ólafur, var í Skálholtsskóla 8 vetur. Síra Guttormur Sigfús- 
son, var á Hólum 8 vetur. Jón. Ögmundur. Hclga. Katrín, 
giptist Vilhjálmi Jónssyni. ftírunn. íngibjörg. Snjófríður. 
Brettifa. frúður. — Margrét önnur, Hallsdóttir, átti síra Jón 
Jónsson á Fellsmúla. peirra barn: Oddur. 

Margrét, önnur dóttir síra Einars Sigurðssonar 2 , andaðist 
af barnsför anno 1605. Hennar maður var síra Arni J>orvarðs- 
son á Stöðvarstað. [fcirra barn: síra þorvarður Árnason, 
faðir síra Árna Jwvarðarsonar á Þíngvöllum, prófasts 3 . 

11, Anna, dóttir síra Einars Sigurðssonar og Ólöfar 
þórarinsdóttur, átti síra Kctil Ólafsson , son síra Ólafs Guð- 
mundssonar, sálmaskáldsins, á Sauðanesi. f>eirra börn: 

annari kvinnu" 255, en síðan hefir það verið undirstrykað, sem mis- 
munar frá hinni hókinni. 
*) |)ann. 254; thunis (eða thúnis) 255. 

2 ) af þessu og af upptalníngunni á eptir mætti helzt ráða, að Margret 
hafi verið alsystir lierra Odds og Setselju, þó sagt se áður, að aðrar. 
dœtur síra Einars en Setselja hafi verið við hans seinni konu. 

a ) [b. v. (utanmáls) 255, eptir S. 13. S. 

44* 



672 



HTSKUPA SÖGUR 



Um Odd Einarsson. 



Síra Eiríkur, síra Halldór 1 . 

Síra Eiríkur Ketilsson, vellærður og málsnotur, hélt Valla- 
nesstað, og átti Guðrúnu, dóttur Árna Magnússonar, sýslu- 
manns, á Eyðum austur. Jpeirra börn: forleifur, giptist dóttur 
Einars Magnússonar og íngveldar Pétursdóttur. — Ketill. — 
Gísli. — Árni. — Jón. — Halldóra. — Kagnhildtir, giptist 



syni Einars Magnússonar og Ingveldar Pétursdóttur. — Guðrún. 
— Kagnhildur. 

Síra Halldór Ketilsson átti Guðrúnu Ormsdóttur frá Eyj- 
um 2 . feirra börn: Kelill, Gísli, [Sigurður, Árni, Ólöf, Kagn- 
heiður, Hólmfríður. 

12. Sigríður Einarsdóttir, systir Önnu, var kvinna 
Bjarna silfursmiðs á Borunesi. feirra böm: síra Jón, síra 
Eiríkur, síra Sigurður, Margröt. — Síra Jón Bjarnason í 
Bjarnanesi átti Guðrúnu Hjöiieifsdóttur. þeirra börn: Einar, 
Sigríður, Setselja, Margret, Anna. — Síra Eiríkur Bjarnason á 
Hallormsstöðum, í Fljótsdal á Austfjörðum, átti þórdísi Hjör- 
leifsdóttur, hver að hélt Bjarnanes í Hornafii'ði. þeirra börn: 
síraEinar, átti dóttur síra Ólafs Böðvarssonar, sem hélt Saurbæ; 
Hjörleifur, Gunnar, Bjarni, Halldóra, Ólöf, Guðrún. — Síra 
Sigurður Bjarnason á Kálfafelli í Hornafirði átti [Kagnhildi, 
dóttur Árna Magnússonar á Hoylæk 4 . feirra barn Björn. — 
Margrét Bjarnadóttir átti Björn, sem bjó á Berunesi, son 
Bjarna, almúgamann. 

Til föðurættar herra Odds heyrir þetta fóik: 

13. Hans föðursystkin voru: forstcinn Sigurðsson, bróðir 
síra Einars, Hróðný Sigurðardóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, 
Guðný, Ingiríður, Ingvoldur, Sigurðardætur 5 . , 

í>orsteinn Sigurðsson átti tvo sonu, Jón og Sigurð. 
Sá Sigurður drukknaði á Grímseyjarsundi. — Jón J>orsteinsson ; 

') rnilli sviga bætir 255 við utamiiáls: 4t síra Guðmiindur 1 ' (= síra 
Guðm. Ketilsson á Refstöðum í Vopnafirði?). 

2 ) sbr. að framan II 643. 

3 ) [b. v. (á innfestum miða) 255 eptir S. B. S.; sbr. að fr. II 643. 

4 ) [ft' rir l )e tta hefir 255 fyrst haft: u dóttur síra Bjarna Gamalielssonar 
á Grenjaðarstað". / 

*) her bætir 255 við: u AUar þær giptust og áttu mörg börn, en fá 
hafa til mcnníngar komizt". 



Um Odd Einnrsson 



BISKUPA SÖGUR. 



673 



hans son síra Sigurður, sem hélt fyrst Torfastaði hjá Skál- 
holti, en síðar Miklaholt í Miklaholtshrepp. Hans kvinna póm 
fórðardóttir. f>eirra börn: síra Jón, Eiríkur, Guðni, Kánka. 
Síra Jón bjó í púíu. í Miklaholtshrepp, og átti þorlaugu, ddttur 
Erlings Jónssonar í Hraunhöfn; þeirra börn: Eiríkur, Guðni, 
Ránka 1 . Eiríkur Sigurðsson giptist Bergljótu, dóttur Jóns 
Brynjúlfssonar í Lángadal á Skógaströnd og Halldóru Brynjúlfs- 
dóttur. Guðni Sigurðsson. Eánka. 

Hróðny Sigurðardóttir var í Grímsey og átti tvo menn; 

Asmund son Seinni maður Hróðnýjar var Eyjúlfur, 

þeirra son Ásmundur 2 , hans son síra Eyjúlfur Ásmundsson, 
[búandi í Laugardal í Tálknafirði 3 ; hans fyrri kvinna Brit 
Brynjúlfsdóttir 4 , þeirra börn Jón, tvær Guðrúnar. Jón drukkn- 
aði í mannskaðabylnum 1665, ógiptur og barnlaus. Guðrún 
Eyjúlfsdóttir önnur, á Jón Aronsson í Tálknafirði. Guðrún hin, 
átti Torfa Úlísson; bjuggu í Tálknafirði; þeirra börn: Jör- 
undur, Guðmundur, Sigurður. Síðar átti síra Eyjúlfur þórunni, 
dóttur Fúsa; þeirra börn þessi: forlákur Eyjúlfsson sigldi í 
England ; Guðrún Eyjúlfsdóttir giptist Rafni, syni Ásmundar og 
Elenar ; Brit Eyjúlfsdóttir giptistHalldóri Guðmundssyni, og Grímu 
Jónsdóttur, Greipssonar. — [Börn Eyjúlfs og Hróðnýjar voru og 
þessi: Jón, Guðbjörg, Kolfinna, Jófríður, þorbjörg; hennar maður 
Jón Hallsson; bjuggu í Grímsey; þeirra börn: síra Eyjúlfur, sem 
var prestur áLundi og átti Katrínu Einarsdóttur, Teitssonar og 
Höllu Sigurðardóttur ; item Hallur og ein stúlka 5 . 

Ingibjörg 6 Sigurðardóttir .... 

Guðný Sigurðardóttir átti Kára í Bárðardal. þeirra 
börn; Sturli, Guðrún, Guðríður, — Sturli Kárason átti . . . . 
þeirra börn: Jón, Guðrúnar tvær; Una laungetin. Jón Stuiia- 



') [b. v. (utanmáls) 255 (vfrðist ekki geta verið upptekníng í ógáti 
nafnanna, sem á undan eru komin — og hér í sömu ntanmáls- 
greininni). 

a ) á öðrum stað er hann kallaður u Ásniundur í Grínisey". 

3 ) [eptir 255, sem fyrst hefir haft „Arnarfirði vestra" fyrir Tálknafiröi; 
hin hefir (rangt): u sem var prcstur í Tálknafirði". Síra Eyjólfur 
(á Drjánslæk), hefir búið í Laugardal eptir |>að að hann misti prcstinn. 

4 ) systir þuríðar Brynjólfsd. ; sjá athugagrein II 609. 
8 ) [b. v. (neðanmáls) 255. 

f ') „vestra" b. v. 255 (og síðar undirstrykað). 



674 I3ISKUPA SÖGUR. Um Odd Bfaarstn* 

son átti J>óru, dóttur Jaspars úr Vestmannaeyjnm. Hann átti 
tvö börn, annað skilgefcið en annað laungetið. Guðrún Sturla- 
dóttir eldri átti Hallvarð Jónsson; þeirra börn: þrír Jónar, 
Sturli, |>orleifur, ]?orbjörg. Guðrún Sturladóttir ýngri, ógipt; 
var barnfóstra í Stafholti. Una Sturladóttir átti Söhnund 
Jónsson í Sigluvík, almúgamann. feirra börn inörg: Stóri 
Símon, Guðbjörg, Jórunn, Katrín; hennar maður Jón Snorra- 
son; bjó á Bjámusstöðum 1 ; þeirra börn 9. — Guðrún Kára- 
dóttir átti eitt launbam með Skúla Einarssyni, föður herra 
forláks; andaðist það. 2 

íngveldur Sigurðardó ttir ; hennar bóndi Jón. I>au 
bjuggu í Fljótshlíð. |>eirra börn: Ólafiir, íngjaldur, Guðrún. 



— Olafur Jónsson átti Gunnfríði Jónsdóttur. J>au bjuggu í 
Lambey, almúgamenn. þeirra börn : Jón eldri Ólafsson, giptist 
Gróu f>órarinsdóttur; fátækir menn, áttu mörg börn. Jón 
ýngri Ólafsson átti Raunku Sigurðardóttur ; bjuggu í Markar- 
skarði, fátækir menn. Sigríður Ólafsdóttir átti tvo menn. 
Sá eini het Hallur Höskuldsson. J>eirra börn þrjú á lífi. 
Annar honnar maður hét Jón Úlfsson, fátækur maður; bjó í 
Hvolhrepp. Guðrún Ólafsdóttir barnlaus, ógipt. Anna Ólafs- 
dóttir ógipt; átti þrjú börn í frillulífi. Hún var í Njarðvík 
barnfóstra hjá Magnúsi Eiríkssyni. Hennar son á Leirá Hákon 
Bjarnason; Helga, Sunnefa. Guðríður Olafsdóttir barnlaus. — 
íngjaldur Jónsson átti þórunni. fau bjuggu í hjáleigu hjá 
Breíðabólstað. J>eira börn: Bjarni, Guðrún, Jón, Margrét, 
porbjörg 3 . Bjarni átti barn; hét Jón; giptist síðan; fátækur 
maður. Jón Ingjaldsson dó barnlaus. porbjörg og Margrét 
barnlausar. Guðrún átti Einar þorvaldsson (sem Jón Fúsason 
stakk í Ögri förðum); bjuggu í Neðradal. feirra börn: Jónar 
tveir, Magnús, Björn og ein dófcfcir. — Guðrún Jónsdófcfcir á 
líúnka Erlendsson á Ormstöðum. peirra börn: Jónar tveir, 



') þann. báöar bækurnar. 

a ) í 255 hefir fyrst verið .skrifaö, að Guðríður Káradóttir hafi átt 
þetta barn, en síðar hefir verið breytt um og sett Guðrún fýrii' 
Guðríður. Á undan er sagt: u Guðrún Káradóttir átti eina laun- 
dóttur; het Ásta. Maður Ástu var Stóre Drandur; |)eirra börn 
mörg: Símon ejbc." "Undir þetta hcfir svo verið strykaö um leiö og 
nafninu var breytt — líkast til að gjöra allt samhljóða 254, cn þar 
er Guðríðar eigi framar getið, en áður er komið. 

3 ) «[>órun" 254 (víst í ógáti). 



Um Odd Einnrs&on 



BISKUPA SÖGUR. 



675 



Jörundur, Margrét, Anna. (J>orsteinn þessári Björnsson er 
laungetinn sonur Guðrúnar), Jón eldri Rúnkason ógiptur. 

t 

[Ingiríður Sigurðardóttir . . . .* 

Til móðurættar herra Odds Einarssonar hlý&a þessar eptir- 

skrifaðar persóuur: 

14. Systur Margrétar Helgadóttur, sem var móðir 
hcrra Odds: 

Eydís Helgadóttir, forstandug og guðhrædd dándis- 

i 

kvinna, átti heiðurlegan dánuinann Jón lága I Asgrímsson 2 . 
Hann átti Hóla í Öxnadal, og bjó þar fyrst. Eptir það var 
hann bryti í Skálholti, síðan í margt ár ráðsmaður fyrir Fjalls 
búi. |>cirra dætur: Anna, J>dra, Ouðrún, Sigríður. 

Anna Jónsdóttir átti síra Erlend Jónsson i Miðdal. feirra 
son síra Jón Etlendsson í Villíngaholti. Hann átti Steinvöru, 
ddttur lngimundar Magnússonar, yíirbryta í Skálholti, sem og 
stunduiu var ráðsmaður fyrir Haukadals búi, einn knappur og 
trúr fyrirsjónarmaður. Börn síra Jóns Erlondssonar og Stein- 
varar: Erlendur, síra Gísli, Ingimundur, Jón, £>orstoinn, Snorrii 
Anna, Björg, fórunn. — Erlendur Jónsson átti tvær konur. Sú 
fyrri var Björg þorsteinsdóttir, Erlíngssonar, frá Gljúfurárholti. 
Hún andaðist barnlaus. Onnur hans kvinna var Kristín Kol- 
beinsdóttir frá Súlholti. þoirra börn: Kolbeinn, Jón., Sigríðr, 
Anna. Item átti Erlendur eitt launbarn við Sigríði Valdadóttur ; 
hét íngigerður, uppólst hjá síra Birni Stofánssyni. — Síra Gísli 
Jónsson í Villíngaholti giptist Ragneiði 3 Hákonardóttur, Bjarn- 
arsonar, og Raunku Snæbjarnardóttur. — Anna Jónsdóttir 
giptist Gunnari Péturssyni frá Kaldárholti. þeirra börn: Pétur, 
Gunnlaugur. — Björg Jónsdóttir; hénnftr maður gæfulítill, 
launsonur Staðarhrauns-Jóns og Guðnýjar Bjarnadóttur Statt- 
holdts, Nikulás að nafni, þeirra börn: Björg, Halldóra, Snorri. 
— pórunn giptist Jóni Jonssyni, Björnssonar, frá Onund- 
arholti. — íngimundur. — Snorri sáladist 18 vetra barnlans. — 
]?orsteinn. 

]j>óra Jónsdóttir og Eydísar átti síra Jón Jónsson, bróður 



% [sl. 254. ;íh-> : 

3 ) sbr. aö frarnan II 661; á her aö lesa: Jón, lága Ásgríms son? 
3 ) sbr. II 384. 



676 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Odd Eiuarsson 



síra Erlends. Sá síra Jón hélt í>íngvelli. f>eirra son Ketill, 
[bjó í Hvammi í Skoradal, 1 átti tvær konur; hans börn skil- 
getin .... Hans son laungetinn Ólafur 2 . 

Guðrún Jónsdóttir og Eydísar átti þrjá menn. Fyrsti var 
Ketill Halldórsson, sem bjó í Kaupángi norður. f>eirra dætur: 
Sigríður og Ingveldur. — Sigríður átti Halldór, son síra Jóns 
úr Miklagarði norður. Hann var lögréttumaður og reppstjóri, 
og bjó í Auðsholti í Ölvesi. |>eirra börn: Ketill, Eydís. — 



Ingveldur Ketilsdóttir og Guðrúnar átti Jón Brandsson lrá 
Sviðholti. f>eirra börn tvö, uppólust hjá síra Katli í Hvammi. 
— Annar maður Guðrúnar hét Jörundur Hálfdanarsson ; var 
bryti í Skálholti, og þar eptir bjuggu þau í Miðfelli og Efstadal. 
I>eirra son síra Ketill í Hvammi 3 . [Anna Jörundardóttir, kona 
Jóns Sigurðssonar, sem var í Káranesi 4 . — þriði maður Guð-' 
rúnar Jónsdóttur var síra Ormur J>orvarðsson ; áttu ekki börn. 

Sigríður Jónsdóttir og Eydísar átti Jón Halldórsson í 
Kaupángi norður. peirra synir: Síra Halldór, fékk Ferjubakka 
og þau þíng; átti fyrst Guðrúnu, [dóttur síra Guðmundar íhí 
Stað á Eeykjanesi og Halldóru Guðmundardóttur frá Hvoli 5 . 
peirra börn: Halldóra Halldórsdóttir; var kvinna Gísla Ólafs- 
sonar í Bæ í Breiðafjarðardölum. Sigríður Halldórsdóttir, J>óra 
Halldórsdóttir. Seinni kvinna síra Halldórs var Kristín Mar- 
teinsdóttir 6 frá Álptanesi; barnlaus. — Snorri Jónsson, smiður 
mikill, átti nokkur launbörn áður hann giptist: Jóna tvo; 
annar þeirra átti |>uríði, dóttur síra Salómons á Mosfelli; vígðist 
og hélt þann stað. Annar giptist J>uríði, dóttui' Jóns heitins 
Jónssonar, sem bjó lengi í forlákshöfn. Snorri Jónsson giptist 
Helgu Örnólfsdóttur. feirra börn: Kolbcinn, Jón, Hallfríður; 
hennar maður Sveinn Gíslason, sonur Gísla Brynjúlfssonar íhi 
Ölversholti 7 . Gróa heitir og dóttir Snorra og Helgu. Laungetin 



1 ) [b. v. 255. 

2 ) [eptir 255 (á innfestu bíaði, og íneö nýjari hendi; og hefir fyrst 
haft í aðalmálinu: u ()iafur Ketilsson laungetinn") ; u Ólafur laun- 
getinn sonvir síra Jóns" 254 (rángt). 

d ) sbr. II 391 og 661. 
4 ) [b. v. (utiinrnáls) 255. 
ft ) [eptir 255. 

6 ) Halldórssonar og íngunnar, dóttur síra Jóns Kgilssonar. 

7 ) þann. báðar bækurnar. 



Um Odd Kinarsson. 



BISKUPA SÖGUR. 



677 



clótfcir Snorra Halldóra, giptist vestur. — Eyjólfur Jönsson, 
bróðir síra Halldórs og Snorra. — Guðmundur Jónsson. 

15. Sigríður Helgadóttir átti J>orstein Rögnvaldsson, 
sem bjó á Skriðu í Hörgárdal; þau áttu 10 börn eptir sig. 
J>essi : Helgi, porvarður, Jón, Sigríður, Una, íngunn ; Guðrún ; dðu 
öll barnlaus nema þessi, sem hér eptir skriíúð eru. 

Jón Jporsteinsson átti Sigríði .... Jón átti hjábarn við 
Hallberu, dóttur f>órðar halta, hét Aldís, giptist þorkeli Torfa- 
syni frá Gilsbakka. Hann tók bæði fram hjá henni og kom í 
stórt klamarí, og bæði þau hjón. 

Una forsteinsdóttir átti Amkel Hallsson. |>eirra son 
Hallur, dó barnlaus. — Bjarni Arnkelsson, bjó á Laugum austur 
í Eeppum, frómur maður. Hans kvinna hét Hildur, norðlenzk. 
J>au áttu saman 10 dætur. — Guðrún, hennar maöur Gísli 
Skæríngsson; búa í Háholti áSkeiðum. J>oirra barn Skæríngur. 
— Helga; hennar maður Jón Jónsson, ættaður fir Eysfcra- 
Repp. Jpeirra börn: Jónar tveir, Sigurður. — Setselja; hennar 
maður Jón Clemusson; bjuggu í Jaðarkoti. J>eirra börn mörg: 
Clemens. — Marín; hennar maður .... 

Guðrún forsteinsdóttir, átti forbjörn Árnason í Laugarási 
hjá Skálholti. peirra börn þessi: síra Gísli þorbjarnarson, sem 
var í Villíngaholti og missti prestinn. Hans kvinna var þórunn, 
dóttir síra Magnúsar Hróbjartssonar austan úr Holtum. X>eirra 
dætur þrjár 1 og einn son, Guðmundur. — Jón þorbjarnarson 
bjó í Árbæ í Holtum; átti tvo syni og eina dóttur. Annar 
hans sonur átti dóttur Tumásar, á Skammbeinsstöðum var. 
Anna, hans dóttir, átti .... J>orsteinsson, bróður síra Jóns 
þorsteinssonar í Dufþekju. 

íngunn |>orsteinsdóttir átti Illhuga, son síra Halls, sem Iiélfc 
Bjarnastaðahlíð. þau bjuggu á Hallgrímsstöðum í Túngusveit. 
[>eirra börn: Magnús, Jpuríður. — Magnús lllhugason, kallaður 
Miser, átti Ástu, dóttur síra Magnúsar Hróbjarfcssonar. J>eirra 
börn þcssi: (1) Magnús; giptist Helgu þorsteinsdóttur, fórólfs- 
sonar, sem ólst upp í Bræðratúngu að forlagi frænda síns Hann- 
esar HeJgasonar ; þoirra börn : Ólöf kvimia Styrs þorvaldssonar, item 
Guðrún, vínglaðist, og Guðmundur etc. 1 (2) Illhugi ; átti Katrínu. 

') u Tvœr voru á Leirá, Guörún og þuríöur; þriöja var gjörð upp á síra 

Sigurð og dó hjá lionuuT' b. v. 255. 
') [b. v. (á inniestu aukablaði) 255, eptir síra Hannesi Bjömss. 



G78 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Odd Einarsson. 



(3) íngimundur ; átti Guðrúnu Jónsdóttur.. (4) Filippus. (5) íngi- 
björg; átti Jón, sem drukknaði í Hvítá. (6)Ingibjörg önnur; átti 
Gísla Ólafsson, son síra Ólafs Böðvarssonar í Saurbæ; [þeirra 
börn: Magnús, Anna, Elín; Magnús var fyrst undir- síðan 
yfir-bryti í Skálholti; hans kvinna Borghildur frá Hömrum 
Jónsdóttir, líka ráðsmanns, forðum yfirbryta, Jónssonar; þeirra 
börn: Grímur, Anna — giptist Guðmundi Eiríkssyni frá Litla- 
skarði, Jónssonar — , Elín, giptist porsteini Hallssyni, J>órodds- 
sonar og Guðrúnar .... — , bamlaus 2 . (7) ínga. (8) f>óra; 
átti Hermann Einarsson, Gestssonar. (9) þorgerður; átti Jón 
Ólafsson ýngra, son síra Ólafs Böðvarssonar í Saurbæ; [þeirra 
börn: Magnús, þórdís, I>orbjörg. Hennar forgerðar seinni 
maður var Jón Jónsson, Benodiktssonar; þeirra börn: Valgerður, 
veiktist og dó ógipt, Elín tvígipt; fyrri maður Sigurður Ólafs- 
son frá Morastöðum í Kjós; þeirra börn: Eyjólfur, Magnús. 
Seinni maður Elenar Guðmundur Gíslason, Gíslasonar (laungetins), 
Jónssonar prests að Hítardal, Guðmundssonar ; þeirra börn Jón 
t etc. eru fátæk orðin 3 . (10) Sigríður. — í>uríður Illhugadóttir. 
16. Vigdís Helgadóttir átti Snorra, sem bjó á J>verá 
í Öxnadal. þeirra börn: J>orsteinn, Sigríður, Margrét 4 . — J>or- 
steinn Snorrason átti Margretu. í>eirra börn: Arnes, Jón, Jör- 
undur, Snorri; Ásgautur dó úngur; síra Eiríkur, tvær Vigdísar, 
forlaug 5 . Síra Eiríkur forsteinsson bjó á Krossi í Landeyjum. 
Arnes. Jón, kallaður Drauma-Jón. Jörundur. Snorri, skólageng- 
inn, giptist. Vigdís átti Odd Ögmundsson á Skarði í Loirár- 
svoit. Vigdís önnur. follaug. Guðný varð sinnisveik. — Sig- 
ríður Snorradóttir átti Jón Bárðarson í Kaldaðarnesi. J>eirra 
börn: Álfur, Vigdís, Anna. — Margret Snorradóttir átti Símon 
Halldórsson í Austurhlíð. feirra börn: Hermann, Halldór [báðir 

barnlausir fí , Eyjólfur; hans börn: Torfi 

Steinunn Holgadóttir .... 
Síra Ólafur Jónsson, kirkjuprestur á Hóli í Bolungar- 
vík . . . . 

2 ) [b. v. (á aukablaðinu) 255, eptir síra H. 13. S. 

3 ) [b. v. (á innfestu aukablaði) 255, eptir síra H. 13. S. 

4 ) sbr. að framan II 662. 

5 ) fleiri ekki talin hér, þó Guðnýjar sé minnzt rétt á eptir; sbr. II 662. 
' 6 ) [b. v. 255. • :'• \ 



ÞÁTTUR 



I 

11 HERRA ÓLAF HJALTASON, 



BISKUP Á HÓLUM. 



I 



I 



- 



1 



Um herra Úlaf Hjalíason, biskup á Hólum 1 . 

pá síra Sigurður Jdnsson á Grenjaðarstað sigldi vegna 
föður síns, fengu þeir honum síra Olaf Hjaltason, því hann var 
vel talandi og framur maður. Faðir hans hafði vcrið hríngínga- 
maður á Hólum, sumir segja járnsmiður ; ekki var sá góði herra 
af hærri stigum, og ólst þar upp, og varð síðan capellan biskups 
Jóns, og fékk eptir það Laufás, og var vel skiljandi Latínu og 
sló opt Priscianum. J>ar fyrir norðan kom hann fyrst með 
Evangelium, og fór með í hljóði, en lagði út sálma og annað 
gott. En strax sem það kom upp, varð hann að rýma af Lauf- 
ási og sigldi og kom út með biskupsdæmið á sama ári sem 
stríðsskipin komu, því kóngurinn hafði skipað fyrst að setja 
hann inn. J>ó meinast hann hafi siglt út aptur mcð striðs- 
sMpunum, og tekið vígslu, því ckki er hans gctið í Crymogæa 
fyrr en anno 1553, og svo stendur í Annálunum, hann hafi 
komið með biskupsdæmið út og nýja siði fyrir norðan anno 
1553. Hann sór fyrstur uppá þá dönsku Ordinantíu, og tók 
af marga ósiðu og villuhjátrú páfadómsins fyrir norðan, en 
framíylgði hreinu og kláru Guðs orði og sakramentum eptir 
Lutheri lærdómi. Hann innsetti og í öllum ldrkjum messu- 
saunginn, sem enn er tíðkaður. Hann lét út gánga nýja sálma 
og guðspjallabækur og catechismum Lutheri og handbækur 
prestanna. XVI ár, cður þar um bil hélt hann stólinn. Hans 
kvinna var Sigríður Sigurðardóttir ; og andadist hann á þorra 
anno 1569 (sumir skrifa 1568) dominica secunda post epipha- 
nias um messutímann, meðan guðspjallið var lesið. Hann var 
vanur að halda mikið til þess dags, um brúðkaupið í Cana, og 
gjöra vinaveizlu. Hann hafði einatt verið kránkur um veturinn 
framan til, en lá ekki lengi — þrjár vikur, eða svo. 

Sigríður Sigurðardóttir féll fram hjá herra Ólafi með Bjarna 



l ) þessi ritgjörð cr tekin eptir sömu bóldnni (254, bl. 283—284), sem 
ritgjöröirnar á undan, og borin saman vlð 255, bls. 69—70. 



682 



BISKUPA SÖGUR. 



Um Ólaf Hjaltason 



syni Sturlu, og bar það fyrir sig, að biskup yrði sér ekki að 
manni. Hann hafði haldið við hana áður en hann varð biskup. 
Sagt er, að í hans framsiglíng, sem hann kom í Noreg, haíi 
hann lofað eiginorði einni ekkju þar, en hann enti það ekki; 
og er þaðsagt, að sú hafiaf einum Finni fengið, að gjöra bisk- 
upi glettíngar, svo hann væri síður til kvenna, og þá fékk hann 
lífsýkina, sem honum ávallt fylgdi. 

Eptir afgáng herra Ólafs var presta samfundur á Hólum. 
Var þá síra Sigtirður Jónsson á Grenjaðarstöðum útvalinn til 
Officialis-embættis og að sjá fyrir staðnum; og vildu sumir 
kjósa hann, en samir síra Björn Gíslason, til biskups. Síra 
Guðbrandur J-wláksson var þá utanlands, en á því sama sumri, 
eptir afgáng herra Olafs, kom hann út á höfuðsmannsskipinu. 
J>ar komu og út fleiri íslenzkir undir eins. Herra Guðbrandur 
sigldi sama sumar eptir biskupsvígslunni. Páll Jónsson, Jón 
Marteinsson og Jón Jónsson, sem varð lögmaður, komu út 
undir eins; líka Arni bóndi Gíslason. Höfuðsmaðurinn var 
Christoií'or Walkendorf. 

Sonur herrá Ólafs var Hjalti prestur, sem hélt Fagranes á 
lieykjaströnd. Síra Hjalti drukknaði á Skagafirði anno 
1587, forláksmessu fyrir jól. Hans son Sigurður; hans kvinna 

* p 

var . . . . — Snorri nokkur á lleykjaströnd. Hans kvinna 
þórunn . . , . — Ingibjörg; hennar maður Jón Jónsson. Herra 
Guðbrandur ól hann upp, og bjó síðan á Bjarnastöðum í Kol- 
beinsdal. í>eirra börn: Hjalti og porleifur. Hjalti var skóla- 
genginn og sigldi; fór síðan vistum í Austfjörðu 1 og bróðir 
hans 2 . 



«) misritað „Austfjörður" 254; AustQörðum 255. 
2 ) þorleifur b. v. 255. 



ÞÁTTUR 



UM HERRA GUÐBBAND fOKLÁKSSON, 



BISKUP A HÓLUM OG HANS ÆTTMENN. 



i 



Um herra Guðbrand þorlákssoD'. 

Föðurætt herra Guðbrands. 

í. Fyrst var Sveinbjörn, prestur á Múlastað, 50 barna 
faðir. Skrifað finnst, að móðir þessa Sveinbjarnar hafi heitið 
þórdís, dóttir Finnboga gamla, og pórunn hafi og verið systir 
þórdísar, einnin dóttir þessa gamla Finnboga, hver eð skrifast 
verið hafi móðir Brands og Finnboga, lögmanna. 

Hallgrímur var Sveinbjamarson (einn af mörgum), sem 
átti [Guðnýju Sveinbjarnardóttur]. feirra börn: 

Síra Gamaliel, síra forlákur, síra Gizur, síra Einar, síra 
þorkell, Guðmundur, Guðný. 

Síra Gamaliels börn þessi: síra Bjarni Gamlason hélt 
Grenjaðarstað. Hann hafði studerað utanlands, og líka var bann 
skólameistari á Hólum. Hans börn: Sigríður, seinni kvinna 
síra Arngríms Jónssonar. Jpeirra börn: síra forkell, síra í>or- 
lákur, síra Bjarni, Guðbrandur, Solveig, íngibjörg, Hildur. 
Síra Jporkell sigldi, var lengi utan, helt síðan Garða stað á 
Álptanesi; hans kvinna Margret, dóttir síra þorsteins Jóns- 
sonar og Solveigar ísleifsdóttur fra Holtsstað undir Eyjafjöllum. 
| í>eirra börn: þórður, síra Jón, Arngrímur, Guðrún; Jpórður var 
nokkur ár skólameistari í Skálholti; síra Jón kirkjuprestur í 
Skálholti; Arngrímur, Guðrún giptist síra Árna forvarðssyni á 
í>íngvöllum; þeirra barn forkell 2 . Síra þorlákur hélt Staðar- 
bakka í Miðfirði; hans kvinna Björg Jónsdóttir 3 ; [þeirra börn: 
Kannveig, íngibjörg; hún giptist ívari Ásgrímssyni, en Kann- 
veig giptist forvaldi Ólafssyni á Lækjamóti 4 . Síra Bjarni var 
locator á Hólum 1661 og 1662, vígðist, fékk Höskuldsstaði á 

*) Eptir sömu bókinni, og rítgjörðirnar á undan, 254, bl. 210 — 224, og 
samanburður hafður á sania hátt og áður við 255, bls. 145 150, en 
sumt tekið til fyllíngar og leiðrettingar úr þeirri bók og frá þeim 
stöðum í hinni, sem til er vísað. 

2 ) [b. v. 255, eptir S. B. S. 

3 ) sjá II 373. 

4 ) [b. v. 255. jA ''' : Wm& ' 
Biskupa s. Ö, 45 



68G 



BISKUPA SÖGUR. TJin Guðbrand Þorláksson 



Skagaströnd ; lians kvinna Sctselja frá Breiðabólstað í Vestur- 
hópi, þorvarðsdóttir Ólafssonar 1 . Guðbrandur lærði og í Hóla- 
skóla nokkur ár, fékk síðan liálfa Húnavatnssýslu 2 ; fhans kvinna 
Kagneiður, dóttir Jóns Egilssonar og Sigríðar Jónsdóttur frá 
Skarði í Lángadal; þeirra barn þorlákur 3 . Solveig Árngríms- 
dóttir; hennar maður Jón, sonur Jóns Árnasonar silfursmiðs 
frá Narfeyri [og pórunnar Pétursdóttur ; þeirra börn: síra Jón, 
Ólafur, Guðrún, Kristín, Málfríður, fórunn; Gunnar og Arn- 
grímur önduðust úngir; síra Jón átti eina laundóttur áður hann 
vígðist — heitir Hallfríður — , en giptist J>uríði dóttur síra 
Asmundar Eyjólfssonar á Breiðabólstað og Guðrúnar Jónsdóttur. 
— peirra barn Ásgeir; Ólafur; Kristín dtti barn við þórði 
Hannessyni í Snóksdal — það dó úngt; hennar maður Hannes 
sonur Asmundar Arnasonar í Hraundal 4 . Ingibjörg Arngríms- 
dóttir; hennar maður Gísli eldri, sonur Jóns Halldórssonar og 
Guðnýjar Eyjólfsdóttur; [þeirra börn: Arngrímur, Jdn\ Hildur 
Arngrímsdóttur [giptist Jóni í Víðidalstúngu J>orlákssyni , Páls- 
sonar, Guðbrandssonar; þeirra börn: Páll, skólagenginn, sigldi, 
varð skólameistari í Skálholti 1690, Kristín, kvinna síra Jóns 
Magnússonar í Hjarðarholti, Sigríður 6 . — Halldóra Gamaliels- 
dóttir. — forkell Gamlason (hjábarn síra Gamla) 7 átti Sæunni. 
þeirra börn þessi: ^órlakur forkelsson, studiosus; vígðist 
utanlands, og giptist bakaradóttur ; andaðist þar síðan. 
Guðrún £orkelsdóttir , átti síra £orberg Ásmundsson, kirkju- 
prest á Hólum; (þeirra barn Helga, átti síra Gunnlaug 
Sigurðsson) 8 . 



*) [þetta á innfestum miða í 255 og með nyjari hendi, eptir síra Hann- 

esi BjÖrnssyni; 254 hefir herumbil hið sama (en „Holtastað í 

Húnavatnsþingi" fyrir „Höskuldsst. á Skagastr/). 
a ) [þann. 254; hin hefir í aðalmálinu (textanum): H var nokkur ár sýslu- 

maður í Húnavatnsþíngi", og á innfesta miöanum eptir sira H. 1». 

S.: 44 hafði nokkur ár hálfa Húnavatnssýslu og komst um síðir frá 

þeirri ábyrgð". 

8 ) [b. v. 255. ; ' 

8 ) [bi :y. 255^v^';v^.V : , | . fi ífs 

7 ) framar í bókínni kallaður: Hóla ráðsmaður. 

8 ) fb. v. 255. Síra Gunnl. var prestur í Saurbæ í Eyjafirði; framar 



Uin Guðbrand fortfksson. BISKUPA SÖGUR 



687 



Guðný Hallgrímsdóttir var móðir síra foriáks Ivarssonar, 
sem hélt Eydali. Af lienni er kominn Jón þorláksson, aust- 
liruzkr, búandí í Raknadal í Patreksfirði. Einnin Konráður £>or- 
láksson flakkari, mjúkmæltur maður. Sírá Gizur Hallgrímsson 
hélt Staðarbakka í Miðfirði. Hans börn: tveir síra Jónar, 
Pétur. — Síra Jón eldri hélt Múlastað norður. Hans kvinna 
Margrét Ólafsdóttir, Einarssonar, frá Kirkjubæ 1 . — Síra Jón 
ýngri hélt Staðarbakka. Hann átti Guðrúnu Andrésdóttur frá 
Fjósum. — Síra Pétur Gi/Airsson. 

Síra Einar Hallgrímsson hélt Útskálastað, og átti f>óru Ey- 
yiíidárdóttúr. þeirra börn : síra Guðmundur Einarsson á Staða- 
stað. Hans kvinna Elen Sigurðardóttir 2 . — Síra Bergsveinn 
á Utskálum. — Síra þorsteinn Einarsson á Mosfelli, laungetinn, 
átti Guðrúnu þorsteinsdóttur. Halldóra Einarsdottir ; átti 
Árna Magnússon, smið, í Njarðvík. J>eirrabarn: Hallgrímur. — 
Guðný Einarsdóttir ; átti fyrst Jón Halldórsson. J>eirra börn: 
Guðmundur, Uánka, kona Jóns Olafssonar .... |>orbjörg, 
kvinna Sigmundar .... Guðný giptist aptur Helga Torfasyni 
í Höfn, og áttu þau ekkert barn. 

Síra þorkell Hallgrímsson ; hans son síra Oddur J>orkelsson 
á Hofi í Vopnafirði, sem átti Ingibjörgu Fúsadóttur eptir síra 
Bjarna Finnbogason. feirra börn: Bjarni Oddsson á Hofi, sem 
átti |>öriiphi Björnsdóttur 3 , og Margrét Oddsdóttir 4 . — Ólafur í 
Krossavík, var og annar sonur síra j>orkels Hallgrímssonar, sem 

9 9 

átti J>eirra börn: Jón, forlákur, Olafur, J>orkell, Ingi- 

björg. Jón locator Ólafsson fór til Grænlands á kóngskipum 
anno .... Hann andaðist utanlands, vellærður, og skrifari 
kostulegur. J>orlákur Ólafsson, stúdent, dó utanlands, líka vel 
kominn í lærdómi. Síra Ólafur Ólafsson hélt fyrst Gríms- 
túngur; átti Guðrúnu Jónsdóttur, sem átt hafði sira Ólafur Hall- 
dórsson; en þau áttu ekki börn. Síra Ólafur féll fram hjá, og 



254 eru nefnd börn þeirra: þorlákur, þorsteinn, Sigurður, og sagt 
að þeir þorsteinn og Sigurður hafi lært í Hólaskóla — hinn fyrri 
n í miklum mótlætíngum" og hinn J sama atlæti". 
') sbr. að framan II 640. 

2 ) Jónssonar. klausturhaldara á Beyninesstað. 

3 ) sbr. II 386. 

4 ) sbr. II 385. 

45* 



688 



BISKUPA SÖGUH 



IJm Gnðbr.ind Þorliiksson. 



missti prest og stað, því brotið var þúngt í skyldsemis sífjum. 
í>orkell Ólafsson í Njarðvík, góð byssuskytta, einsýnn, átti Önnu 
dóttur Páls skýttu; þeirra börn: [Efert; hann andaður; puríður 
dylja, kvinna Filippusar Grímssonar; þeirra börn: Henrik, Söl- 
mundur, Anna'. íngibjörg Ólafsdóttir átti Grím smið Eiríksson 
í Kolbeinsdal búanda, síðast í Víðivík; þeirra barn þorlákur. 

Guðmundur Hallgrímsson í Gröf. Hans kvinna 

feirra börnþessi: Hallgrímur Gvöndsson ; átti Halldóru Péturs- 
dóttur, Magnússonar, og Elenar Björnsdóttur 2 . ]?eirra dóttir 
Málfríður, sem átti Jón hoitinn Halldórsson, og dó barnlaus a . 
— Pétur Gvöndsson, skynsemdarlítill en þó guðrækinn. Hann 
spfnaði baktil við múrinn á Hólum, er hann var að lesa Eintal 
sálarinnar. Hann var þá veizlukarl á Hólum og klukkari. 
Hans kvinna Solveig. Síra Hallgrímur Pétursson (hans son) 
hélt Saurbæ á Hvalfjarðarströnd , hjartnæmur prædicant, og 
mjúkt sálmaskáld. Hans kvinna Guðríður Símonardóttir, hver 
hertekin var af Tyrkjum og útleyst með öðrum anno 16 . . . 
[þau eiga tvö börn á lífi ; Guðmundur krenktist og dó barnlaus ; 
Eyjólfur; hans kvinna þóra, dóttir Guðmundar Narfasonar og 
Guðrúnar Ormsdóttur frá Hálsi í Kjós4. — Steinn Gvöndsson 
dó í bólunni. — |>orbjörg Gvöndardóttir, kvinna síra Jóns Sveins- 
sonar í Holti í Önundarfirði. feirra börn: Síra Jón, Ólafur. 
Síra Jón Jónsson hélt Holtsstað eptir föður sinn. Hann and- 
aðist litlu fyrir fardaga 1680 í Keykjarfirði; var hann þar 
kominn í arfaskipti vegna kvinnu sinnar Halldóru, dóttur Jóns 
Magnússonar og Ástríðar Gísladóttur, eptir Gísla sál. Jónsson. 
þeirra einberni Astríður, sem var kvinna Magnúsar í Ögri. 
Ólafur Jónsson. — Sigfús 5 í Eyjafirði .... peirra börn : Guð- 
mundur, sem Guðmundur Hákonarson kom í England með Seth, 
en síra J>orlákur helt Glæsibæ; [síra pórður Myrká 6 . 

Síra forlákur Hallgrímsson, faðir herra Guðbrands og 
pórðar á Marðarnúpi, hélt Staðarbakka í Miðfirði um Qögur 



■) feptir 255. 

2 ) sbr. 11 393. 

3 ) b. v. 255. 

4 ) b. v. 255. 

5 ) „Vigfús" báðar bækumar (rángt) 
*) b. v. 255. 



Uin Gnðbrand Þorláksson. BISKUPA SÖGUR. 689 

ár, fór síðan til ^ingeyra, og var þar kirkjuprestur um átta ár. 
f>á hélt klaustrið Helgi ábóti. 

Móðurætt herra Guöbrands Þorlákssonar. 

2. Solveigu þorleiftdóttur og Vatnsíjarðar-Kristínar 1 , systur 
Björns ríka, er fyrst að telja, hver eð átti Orm, launson Lopts 
ríka. Solveig átti tvö launbörn við síra Sigmundi Steinsþórs- 
syni: Jón og Bergljótu. Asgrímur var og Sigmundarson, bróðir 
Jóns, sem veginn var í Víðidalstúngu, er liann varöi líf bróður 
síns og sitt. Guðrún Sigmundardóttir var og hans systir. 
Hennar son var J>orkell Snorrason; dóttir forkels var J>óra á 
Sævarlandi. 

Jón Sigmundsson, kallaður Solveigarson, var lögmaður fyri 
norðan og vestan, 1512, og átti mótdrægt við biskup Gottskálk 
á Hólum. Jón átti þá kvinnu, er Björg het, dóttur porvalds 
bónda á Móbergi; hans son var Jón þorvalclsson, ábóti áþíng- 
eyrum, báðir óðalbornir í Húnavatnsþíngi. Hústrú Solveig gaf 
launbörnum sínum, Jóni og Bergljótu, fjórðungsgjöf og tíund- 
argjöf úr sínum peníngum, föstum og lausum, fríðum og 
ófríðum, anno 1461. Jóni gaf hún Auðunarstaði í Víðidal, en 
Bergljótu Reykjafjörð í Vatnsíjarðarkirkjusókn. Börn Jóns og 
Bjargar voru þessi: 

Helga, Guðrún, Vilborg, Einar. 

Helga giptist fyrst Kráki Hallvarðssyni, og bjuggu þau á 
Auðunarstöðum. Hann drukknaði í Víðidalsár fljóti, er hann 
för til veiðiskapar. þeirra börn: síra Jóns Kráksson, sem helt 
Garðastað suður, faðir síra Olafs og Margrétar, kvinnu Gísla 
Hákonarsonar lögmanns. — Björg Kráksdóttir, sem giptist 
síra Erlendi Pálssyni, Grímssonar af Möðruvallaætt. peirra 
börn: síra Ólafur Erlendsson á Breiðabólstað í Vesturhópi. 
furíður Erlendsdóttir, kvinna Tcits Björnssonar, biskupssonar 2 . 

Guðrún, systir Helgu, giptist Joní Hallvarðssyni, bróður 
Kráks. Hann drukknaði ásamt bróður sínum í Víðidalsá- 
Hans sonur Jón, faðir síra Arngríms 3 . 



x ) [b. v. 255. 

a ) ?br. ÍI 373. *0^0 í Ip^ 

3 ) ]). c. Arngrínis lærða Jónssonar. Um hann stendur lítið framar í 
254 : „Síra Arngrímur Jónsson, vellærðnr maður, og af bókagjörð og 



690 BISKUPA SÖGUR. Um Guðbrand Porláksson. 

Helga Jónsdóttir, fyrir ofan skrifuð, giptist aptur síra 
forláki Hallgrímssyni. Hann hélt allra fyrst Stað í Hrútafirði, 
og hafði þar með Eyri í Bitru. Síðan fékk hann Staðarbakka, 
sem fyrir ofan segir. J>eirra synir: herra Guðbrandur og 
Jpórður á Marðavnúpi. — Vilborg, systir Helgu var svo sem 
rænulaus og með fásinnu; var kölluð saungva-Borga. Hún 
átti barn við einum dreng; hét það Guðrún Nikulásdóttir. 
pessi Borga varð úti í fjúki . um veturinn nærri Víðidalstúngu, 
milli Hrísa og Fitja er sagt. 

3. Herra Guðbrandur f>órláksson var fæddur anno Christi 
1542 á því Beneficio Staðarbakka í Miðfirði. Hann ólst þar 
upp hjá foreldrum sínum, og lærði vel sín kristileg fræði, til 
þess hann var 12 eður 14 vetra. fá var hann sendur til 
Hóla (11 vetra segja annálar, og var þar þá danskur skóla- 
meistari, er út kom með Olafi biskupi Hjaltasyni sama ár); og 
þó hann væri tornæmur, þá var hann þó skarpvitur og skilu- 
íngsgóður, sem raun gaf vitni síðar. Hann sigldi og stúderaði 
utanlands, þó ekki ncma þrjú eður nærri íjögur ár. [Hann sigldi 
(scgja annálar) anno 1561, en prestvígðist árinu áður 19 vetra 
af Olafi biskupi, og var þar locator það ár. Sigldi hann á 
Patreksfirði, kom út anno 1566 á kóngsskipinu í Scilunni, og 
var skólameistari í Skálholti um þrjú ár. Anno 1566 var 
honum veittur Breiðabólstaður í Vesturhópi; fór eigi þángað 
fyrr enn síra Jón Matthíasson dó. 1 Skömmu þar eptir andaðist 

8kriíi veikenndur utanlands og innan. Hann var tvysvar skóla- 
íneistari á Hólum og sigldi bæði fyrir og eptir. Hann var og svo 
sem meðhjálpari herra Guðbrands í lians aldurdómi, og var prestur 
á Miklabæ í Skagafirði nokkur ár, úr því hann flutti sig frá jörðu 
sinni Okrum í Skagafirði. Hann fékk sjö jarðir af Hólastaðarjörðum 
til rentu og undirholdníngar. þar með hafði hann Melstað í Miö- 
firðí, og bjó þar fyrst, og seinast í elli sinni, og þar andaðist 
hann 1647". 

l ) fþað sem hér svarar til í 255 er þetta: u Svo varð hann skólameist- 
ari í Skálholti anno 1565 (en árinu fyrri kom hann út á kóngs- 
skipinu í Seilunni), í tvö eða þrjú ár síðan locator á Hólum og 
skólameistari. Eptir það vígöist hann til prests, og fékk hann þá 
Breiðabólstað í Vesturhópi; hafði hann þá ci meira enn sex nm 
tvítugt". Sumt kann hér að vera réttara; en hvorugri bókinni ber 
saman við u Prestatal og Prófasta" síra Sveins, þar sem sagt er, að 
Guðbrandur hafi vígzt 1567 og fengíð það ár Hreiðabólstað. 



■ 



IJjn (iuöbrand PorJáksson. BISKUPA SÖGUR 



691 



herra Ólafur Hjaltason. Var þá síra Sigurður (sonur biskups 
Jóns) á Grenjaðarstöðum kosinn, og var það kosníngarbréf 
innsiglað af 24 prestum, en sumir prestar kusu þá síra Björn 
Gíslason, en enginn lagði þá par til herra Guðbrands. En 
kóng Friderich II skikkaði boð eptir honum, og svo var herra 
Guðbrandur kallaður til biskupsdæmisins anno 1570, og var 
hann þá 28 ára gamall, en rétt þrítugur, þá hann giptist 
Halldóru, dóttur Arna bónda Gíslasonar á Hlíðarenda og Guð- 
rúnar Sæmundardóttur. |>au voru saman 13 ár eður 14. 
Hún andaðist af sængurför um haustið anno 1585- Fékk hún 
fyrst nokkur þrengsl í kverkarnar á mánudagsnóttina fyrir 
Mikaelismessu, og þýngdi henni svo meir og meir, en var þó á 
ferli þriðjudaginn, þó með Jitlu máli. En á miðvikudaginn lá 
hún, og hafði þá ekkert mál, en hún skrifaði með krít það sem 
hún vildi vera láta, bæði, hvað stúlkurnar skyldu láta til borðs 
Mikaelismessu, sem þá var á fimmtudegi, og svo um hvað 
annað. f>ar var þá ráðsmaðurinn Gunnar bóndi GísJason, því 
hann setti í fóður, eptir vanda, á þeim dögum. En á Mikaelis- 
raessu sjálfa tók hún eðlilega lettasótt — það var á fimmtu- 
dagskvöldið — - og varð léttari nóttina eptir. Var það stúiku- 
barn, sem hún fæddi, og hét Sigríður, optir Sigríði Einarsdóttur, 
sem var á Múkaþverá, og lifði það barn þrjár nætur. Hafði 
Halldóra heitin haft nokkuð mál á milli hríðanna, en strax 
sem barnið var tii komið, dró af henni málið aptur, og andað- 
ist hún um morguninn eptir (það var föstudaginn). Stóð líkið 
uppi þrjár nætur, og var sett niður mánudag; fór svo bæði 
barnið og hún í eina gröf. Epitaphium eður yfirskrift hennar 
grafar: M Mitt hold hvílist í voninni". Halldóra heitin 
hafði átján um tvítugt, þá hún andaðist. Helga Jónsdóttir á 
Holtastöðum var þá 18 vetra, Steinunn Guðbrandsdóttir 13; hún 
andaðist 1649; Halldóru Guðbrandsdóttir 11 vetra, eður þar 

um; Krístín 9 vetra; Páll 

4. Anno 1571 suppliceraði herra Guðbrandur fyrst fyrir 
presta í sínu biskupsdæmi, sem ekki höfðu nóga rentu og upp- 
heldi, og fékk náðugt bréf, að árlega skyldi kóngl. majestets 
Jénsmaður gefa af kóngsins rentu og skatti til fátækra presta 
100 dali fyrirnorðan, en 200 dali fyrir sunnan, og kaus herra 
Guðbrandur sér árlega dalagjald tii að útbýta þeim á meðal 
sinna presta. En herra Gísli Jónsson kaus sínum prestum 



692 



BISKUPA SÖGUR 



tJm Guðbrand l'orhiksson 



jarðir til ábýlis, svo sem enn er í Borgarfirði, Hestur, Ferju- 
bakki, J>æfusteinn í Neshrepp, Litli Múli í Saurbæ etc, hvað 
allt verið hafa áður kóngsjarðir. jpetta prestatillag varð herra 
Guðbrandur að áfrýja optar en einu sinni, því at höfuðsmað- 
urinn Jóhann Bochollt vildi treglega láta þetta úti, þó það 
skerti kóngshlutann og ekki hans. |>ví voru út gefin þrjú 
kóngsbréf um sama prestatillag, eitt Frideriksburgi 28. aprilis 
anno 1571, annað 1573 datum Scandeburgi, þriðja anno 1575. 
Og af þessu kom það mikla hatur, sem Jóhann Bochollt fékk 
og hafði á biskupinum og prestum hans fyrir norðan, svo þó 
hann ætti málaferli að sækja eða verja á alþíngi, þá var því 
fyrir honum traðkað. Opt nefndur herra Guðbrandur var líka 
rægður og ófrægður hjá æðra valdi í Danmörk, svo sem það 
bréf var fullt af, sem Jóhann Bochollt dirfðist að bera fram 
fyrir regerendisherrana anno 1593, til bríxla og fordjörfunar, 
bæði biskupinum og prestunum, þar Jóhanni var tilsagt að 
gefa þeim vitnisburð. Og sama þokka og hugarþel fengu þeir 
veraldlegu sumir, einkum Jón lögmaður og aðrir vinir Jóhanns 
Bochollts, til herra Guðbrands. 

Að auk þessa árlega tillags prestanna af kóngl. náðar 
hendi, þá unti og veitti herra Guðbrandur þeim nokkuð líka af 
sínu, eður biskupsstólsins árlegri rentu, og gaf þeim til frí 
;íbýlis og nota þessa staði, sem áður heyrðu til Hóla biskups- 
stól: Ríp, Myrká, Kúlu, Miklabæ, Eyjardalsá, Arnarvatn. Og 
svo að engi biskup, sem eptir hann kæmi til Hóla, kynni að 
svipta af kennidóminum sínum þessum veitíngastöðum , þá út- 
vegaði greindur herra Guðbrandur kóngsbréf uppá þessa staða 
aflagníng og prestanot. 

5. Anno 1573 suppliceraði herra Guðbrandur á móti 
Islendínga samþykt, þeirri, að engi íslenzkur skyldi mega sigla 
út af landinu utan með höfðíngjanna samþykki, etc. par á 
mót kom kóngsbréf, að sérhverjum frómum manni skyldi vera frítt 
að sigla út, datum Scandeburgi 20. Martii anno [1573] 1 . . .. 
Anno 1576 kom út kóngsbréf uppá undirréttíng og áfýsi herra 
Guðbrands, að allir stórbrotamenn skyldi taka lausn á dómkirkj- 
unni fyrir biskujji, og þar skyldu prófastarnir um sjá, en sú 
skikkun stóð ekki lengi, því aðrir suppliceruðu til regerendis- 
herranna, og klöguðu, það væri of þúngt iðrandi fátækum 
sakamönnum. pví gáfu þeir inn það bréf anno 1594, að sér- 



Uin Guöbiand Þorláksson, BISKUPA SÖGUR. 693 

hver skyldi afleysast í sinni sókn, utan þar stórsyndir og glæpir 
væri fyrir höndum. í>á skyldi hver sóknarprestur ráðgast þar 
um við sinn prófast eða biskup. 

Eg meina og, að herra Guðbrandur hafi með sinni sup- 
plicatiu útvegað kóngs Frideriks bréf um tíundir, að gjaldast 
skuli prestum af öllum jörðum, svo kóngs sem kirkna. það er 
daterað 1575. Og ekki verður í stuttu máli upptalið það gagn 
og góða, sem herra Guðbrandur sálugi hefir sumpart sjálfur 
gjört, sumpart útvegað sínu föðurlandi. 

6. Sérlegast er það, að hann hóf hér upp algerða prent- 
smiðju, og lét svo á íslenzku útgánga margar góðar lærdóms- 
bækur, fáfróðum almúga til stórs gagns og undirvísunar, 
einkum þá íslenzku Biblíu, hverja menn kunnu ekki áður að 
fá né kaupa í sínu móðurmáli. Vel var hér áður fyrir hans 
daga prentverk framið, því að síra Jón Matthíassou (að ætt og ' 
viðurnefni kallaður svenski), sem hélt Breiðabólstað í Vestur- 
hópi, hann hafði prentað guðspjallabók og pistla; item andlega 
sálma nokkra, handbók presta, og máske nokkrar fáeinar bækur 
fieiri. En hvort hann hefir gjörfc þetta uppá sinn eiginn kostn- 
að, eða hafa biskupar kostað þar til: item nær hann hafi hér í 
landi fyrst það prentverk framið — það veit eg ekki gjörla. 
|>að eitt er og víst, að biskup Jón Arason hefir látið prenta • 
guðspjallabók í quarto á Breiðabólstað í Vesturhópi af síra Jóni 
svenska. Jpessi síra Jón átti son; sá hét og svo Jón. |>enna 
áfýsti herra Guðbrandur að sigla og læra uppá prentverk, og 
var meðalgángari hjá kóngl. Majestat Fridericho Il do , að Jón 
fékk frí lénsjörð um sína daga, Núpufell, og uppbar þar af 
landskuld, að hann svo heldur skyldi á fús að fremja prentverk 
á íslandi. Fyrir hondur J)essa Jóns Jónssonar lét herra Guð- 
brandur prenfca margar bækur íslenzkar á Hólum, og uppreisfci 
prentsmiðju þar heima í sínum herbergjum með miklum kostn- 
aði, og lét aðra læra þetfca handverk af Jóni prentara, svo 
ísland var fullt af góðum prentuðum lærdómsbókum , sem iðka 
máttu, ekki prestarnir alleinir, heldur líka leikmenn, konur og 
börn. Og fyrst margir guðhræddir menn keyptu þessar bækur, 
þá hugsaði þessi góði herra, ei síður mundi frómum mönnum 
smakka það sjálfa og sanna Guðs heilaga orð, sem innifalið er í 
heilagri Biblíu, með því það er svo sem brunnur og uppspretta 
allra annara guðhræðslunnar lærdóma, sem Justus Jonas, 



694 



BISKUPA SÖGUR. 



TJin Guðbrand Þorláksson 



Lutherus, Hubernius, Regius Palladius hafa í smábókum fram 
sett, og hér voru áður útlagðar og á prent útgengnar. þar 
fyrir tók herra Guðbrandur sér fyrir að útleggja þá heilögu 
Biblíu, og hefir hann sumar bækurnar sjálfur alleina útlagt, 
sumar af öðrum útlagðar, samanlesið við þýzku Biblíu og 
útleggíng Lutheri, og lagfært þær, sem bezt hann kunni, 
bæði uppá málið og meinínguna; svo líka phrasin, það er: 
málsnildina og orðainntakið, hvert herra Guðbrandur hefir 
í sínum bókum haft betra enn nokkur annar. Vel höfðu 
nokkrir aðrir lærðir menn útlagt sumar bækur Gamla og Nýja 
Testamentisins , svo sem var herra Gísli Jónsson, biskup í 
Skálholti, sem útlagði Sirachs bók, og lögmaðurinn Oddur 
Gottskálksson (kallaður Otti hinn norski); hann útlagði allt 
Nýja Testamentið og Postillu Antonii Corvini, og lét uppá sinn 
kostnað prenta þetta til Rostock. Herra Ólafur Hjaltason og 
aðrir fleiri hafa víst líka greitt til um Biblíunnar utleggíng, en 
herra Guðbrandur alleinn tók sér fyrir að útleggja alla Biblí- 
una, og forbetra þar við þurfti annara útleggíngar. Hann 
hefir og einn vogað til að láta Biblíuna alla gánga út á 
íslenzkt prent; og hefir þar til þurft bæði hugvit, lærdóm, list 
og kostgæfni; þar með stóran kostnað, að kaupa allan prent- 
stílinn, og annað fieira, sem þar hlýddi til, svo það hefði varla 
verið til vinnandi, ef sjálfur hann hafði ekki verið svo hagur 
og behendugur, að hann hefði getað lagfært stílinn sjálfur og 
smíðað. Hann hefir og einnin sjálfur uppdregið og grafið alla 
stórustafi og brotaknúta í vorri Biblíu. Hann hélt til þessa 
biblíuverks áðurnefndan Jón prentara, og með honum sjö aðra 
sveina eður meðhjálpara, og varð þó ekki biblíuverkið búið fyrr 
en á tveggja ára tíma anno 1579 (í sjálfri Biblíunni stendur 
1584). Og má þetta prentverk aungvu síðara virðast eður 
reiknast enn annara framandi staða sumra, svo scm til sýnis 
geymd er ein Biblía á kóngl. bibliotheca í Kaupinhafn til 
eptirdæmis og minníngar. Kónglegrar Majestatis náðarbréf og 
privilegia eru og preutuð fyrir framan Biblíurnar allar, og 
skenkti Hans Majest. mildilega til þessa prentverks. En svo að 
þetta mikla og þarfa biblíuverk vantaði ekki sína fullkomnun 
og prýðilegan umbúníng, þá leigði herra Guðbrandur með 
sínum kostnaði einn bókbindara úr Hamborg um nokkra 
mánuði til að binda mörg Biblíunnar exemplaria, og kenna þá 
list öðrum prentsveinum , sem herra Guðbrandur til setti að 



Uin Gnðbrand PorMksson 



BISKUPA SÖGUE. 



695 



læra af honum, svo þeir gátu nærri með samri snilli bundið 
bækur og Bíblíur, að auk þeirra hundrað, sem í Kaupinhafn 
bundnar voru. Svo voru þessar biblíur heyptar til hverrar 
sóknarkirkju á Islandi fyrir 8, 9 eður 10 dali, sem staðahaldar- 
arnir og kirkjuverjararnir útgáfu eptir kóngl. Majestatis befaln- 
íngu. En svo að þessi prentverks fyrirhöfn og stórkostnaður 
mætti heita með réttu hafður til Guðs dýrðar og hans heilagri 
kristni til nytsemdar, þá gaf sál. herra Guðbrandur sína al- 
gjörða heila prentsmiðju með öllum instrumentis Hóla dóm- 
kirkju og biskupsdæmi til eignar, og lét það innsetja í sitt 
testament. Og svo enginn af erfíngjunum skyldi dirfast að 
rjúfa eða raska þeirri gjöf , þá var kóngsbréf þar uppá útvegað 
anno 1628 fyrir meðalgöngu herra J>orláks Skúlasonar. 

7. Anno 1585 varð herra Guðbrandur að supplicera um 
undirréttíng til kóngs , hvort mönnum leyfðist að giptast í 
þriðja og fjórða lið; ekki það biskupinn vissi eigi vel og undir- 
stæði lög Guðs, keisararéttinn og Danmerkur Ordinantiu, og 
skikkanir um hjónabandið, heldur þar fyrir, að nokkrir af ís- 
lands innbyggjurum héldu og þrættu við herra Guðbrand, það 
mætti ekki innan fjórmenníngs giptast, og það væri á móti, 
ekki alleinasta þeim gamla kristinrétti , heldur og líka íslenzk- 
um lögum. J>ví kom þar kóngsbréf uppá, að í þriðja og fjörða 
mættu menn eigast. Actum Frideriksborg 29. aprilis 1585. 
Og aptur anno 1587 var íslenzkum skipað af kóngi að halda 
lög og setnínga, som í Danmerkurríki voru samdir og útgengnir 
á prent um hjónabandsmál og giptíngar. Actum Croneborg 
anno dicto. 

Gamall pápiskur siður var það hör á landi, að sérhver 
stórglæpamaður, sem sitt líf hafði forbrotið eptir Guðs lögum 
og manna, flúði á kirkjur svo sem heilaga frelsisstaði, og mátti 
engi draga þá þaðan; og svo varð Guðs hús að spillvirkjabæli. t 
J>ví suppliceraði herra Guðbrandur enn einu sinni fyrir kóng, 
og óskaði, að kirkjur og bænhús væri okki skálkum og óbóta- 
mönnum meira skjól í íslandi, heldur enn þær væri í Dan- 
merkurríki, eður hjá öðrum lúthverskum, sem er alleinasta í 
því tilfelli, þar einn kann ófyrirsynju hafa í hel slegið einn 
mann og kemst svo á kirkju. Og þar uppá kom kóngsbréf 
anno 1587; actum Croneborg 2. junii. 

8. þessir og aðrir útvegir og framkvæmdir herra Guð- 



696 



BISKUPA SÖGUR 



Uin Gnðbrand Þorláksson 



brands juku honum öfund hjá mörgum rángsnúnum; og bríxl- 
uðu honum um nýjúngar, styrjöld og órósemi. Einkanlega 
reyndi herra Guðbrandur óvild þeirra veraldlegu, þegar hann 
átti mál að sækja, svo sem anno 1592 og anno 1593, er hann 
klagaði eptir nokkrum eignum afa síns, Jóns heitins Sigmunds- 
sonar. f>á komu upp nokkur gömul bréf, sem innihéldu, að 
móðurfaðir herra Guðbrands, Jón Sigmundsson, sem þá var 
fyrir 72 árum andaður, skyldi hafa framið ódæði, og drepið 
bróður sinn Ásgrím í Túngu innan kirkjugarðs, en drekktbarni 
sínu í soðkatli; með hverjum bréfum óvildarmenn herra Guð- 
brands vildu ei alleinasta fæla hann frá sinni nýrri klögun, 
heldur og líka svo sem hrinda honum frá þessum eignum, sem 
hann og hans samarfar höfðu áður náð og fengið. J>essi bréf 
voru lögð fram fyrir höfuðsmanninn Henrich Krag, og þar af 
var herra Guðbrandi gjörður stór óhróður, svo sem væri hann 
fæddur og komirin af óbótamönnum og óbættum illvirkjum. 
Og þá herra Guðbrandur hafði áður, nærri í 30 ár 1 , átt að 
berjast við öfund sinna óvina og óvildarmanna, þá mátti nú 
mörgum virðast, að hann mundi ekki viðstaðið geta. En hann 
gat illa unað við þessa skömm, sagða og logna uppá sinn fram- 
liðna afa; því óskaði hann á alþíngi almennilegs dóms og álits 
anno 1592 á þessum bréfum og sínum afbötunum þar á móti. 
Höfuðsmaðurinn nefndi til 24 að rannsaka málið. J>eir, eptir 
vild og forlagi yfirdómaranna (Jóns lögmanns sérdeilis), vildu 
ekki neitt álit þar á gjöra né úrskurða, utan settu til kóngl. 
Majest.; greindu þó aungvar varnir né afbatanir herra Guð- 
brands. Hann lét sig það ekki fæla né fella, heldur supplicer- 
aði hann og sendi fram sínar afbatanir og traðkan bréfanna 
fyrir kóng og ríkisins ráð með vissum bréfberara og milliferð- 
armanni. £eir regerendis herrar undirstóðu vel málefnið og 
aðferð dómsmanna, því skikkuðu þeir það aptur undir íslenzk 
lög og úrskurð. Svo dæma 24 þessi bréf vera uppdiktuð fals- 
bréf 1593, datum Öxará 1. julii, og voru þó sumir sömu dóms- 
menn, og fyrra árið þóttust ei geta tekið yfir þetta mál. 
Hálf önnur lína, eður þar um bil, sem innihélt nöfn vottanna, 
var með gömlum bókstöfum og bleki skrifuð, og svo voru inn- 
siglin þeim nöfnum samhljóðandi, enn allt bréfið annað, sem 



') 255 hefir tl 20 ár M og er þnö aö Kkindum rétt. 



Uin Guðbrftiitl l'oi -Ink ssoii 



WSKUPA SÖGUR. 



G97 



var gamalt pergment nýuppskafið (fyrir utan þessa hálfa aðra 
línu), það var með nýjum stíl og stafagjörð, og nvlegu bleki 
skrifað; var og nýleg samsetníng orðanna. £essi bréf voru cass- 
eruð, sundurskorin og þó til sýnis geymd. Um þetta leyti 
voru þeir andlegu, og ekki biskup alleinn, diffameraðir gravi et 
atroci calumnia, með þúngum rógi og umlestri fyrir regerendis 
herrunum. En þar kom uppá eitt meinlaust áminníngarbréf, 

datum fegar Lauriz Krus var höfuðsmaður, jjá 

klagaði herra Guðbrandur Barð í Fljótum undir kennivaldið, 
hvern stað leikmenn höfðu lengi ránglega haft og halðið. 
Eptir það herra Guðbrandur hafði unnið málið um falsbréfin, 
gramdist honum við sína öfundarmcnn, og lét útgánga á prent 
einn bæklíng, í hverjum hann ámælti mörgum ypparlegum 
mönnum, yfirdómurum sérdeilis, og þeim 1 í Stóraaal í Skaga- 
firði, hinum fyrir lögleysu og rángt álit, en þessum fyrir fals- 
bréfagjörð. Bjarni Sigurðsson 2 vann þar fyrir tylftareið við 
lögréttu anno 159 . . ; fyrir hvað biskupinn kom í ófrægð utan- 
lands og innan, og var skipað undir íslenzk lög og rannsak. 
Var biskup þá af tveimur tylftum dæmdur af embættinu undir 
kóngsins náð og ónáð. Stilltist svo, að hann varð að gefa út 
1000 dali. 

9. fetta er það helzta í lífssögu herra Guðbrands, sem 
voru landi viðvíkur; en hvað hans persónu áhrærir, þá var 
hann ekki alleinasta vel lærður, heldur og líka vel málsnjull og 
orðríkur, nokkuð kappsamur; hagleiksmaður mikill, svo hann 
gat nálega smíðað eptir öllu því, hann sá. Hann fann oguppá 
margt. Hann hafði og nærri lagi undirstaðið og skilníng haft 
á astrologia 3 , og með sinni hendi gjörði hann sphœram juxta 
nostram elevationem, og dediceraði hana höfuðsmanninum 
Johanne Bocholtio, hver og var lærður maður. Hann annóter- 
aði líka libellos sphœricos og astrologos með sinni eigin hendi 
Purbacchi Reinoldi. Globum terrestrem smíðaði hann einnin, 
og brúkaði þar til Opera Áppiani og Orontii. Stuttlega að 
segja: hann var mikill í mörgu ; . guðhræddur, örlátur, flugríkur. 
Hann var og hraustur og heilsugóður allt til þess 43. ársins, 



') þann. 255; Jmö" 254. 

2 ) sjá II 381. 

3 ) |)iinnig bœði handritin. 



698 



BISKUPA SÖGUR. Um Guðbrand Porláksson. 



á hverju sínu aldurs ári hann misti sína frdmu kvinnu, Hall- 
dóru Árnadóttur; og lifði síðan ckkjumaður með misjafnri heil- 
brigði þángað til anno 1624. |>á hann hafði tvo um áttrætt 
in junio mánuði, féll þessi góði Guðs maður í þúngan sjúk- 
dóm (snögglegt hræríngarleýsi , paralysin eður hemiplegiam). 
Kom þessi veiki ofan yfir hann á Hólum sama sumar nærri 
um þíngtíma, er hans síðasta mál var dæmt, um einn morgun, 
er hann gekk út af húsi sínu, og sé þar niður. Svo þar eptir 
strax lagðist hann fyrir, og misti málið skömmu þar eptir, og 
lá svo sjúkur, máttlaus og mállaus í heil þrjú ár. Lét hann 
opt lesa fyrir sér heilaga Biblíu. J>að gjörði hans þénari, 
þorbjöni Einarsson 1 . Hann lét sinn prest síra forberg Ás- 
mundsson optlega veita sér sacramentum herrans Christi, aug- 
lýsandi sína iðran með andvörpum og táraföllum. 

11. Anno 1627 gekk mikil sótt fyrir norðan og víðar 
annarstaðar. Sú sótt þrengdi svo að optnefndum herra Guð- 
brandi, að hann 20. julii gaf upp andann, og leytist úr láng- 
varandi eymd og mæðu. Hafði hann þá fimm ár um áttrætt, 
og hafði verið biskup á Hólum 56 ár. 



V. A. Hefði múrinn kunnað að mæla og trén að tala, 
kórinn að kveina, kirkjan hin að veina, skólinn skynja, stað- 
urinn allur að stynja, etc, þá mundi allt þetta með mönnum 
verið hafa í sama harmagrát og hjartasaung. 



Tumulus reverendi et incomparabilis viri, Domini Gud- 
brandi Thorlaci, Superintendentis Ilolensis in boreaii 
Islandia, vigilantissimi fyc. — - Arngr. Jon(œus). 

Thaumandrum vocitem quin te, Qudbrande, quid obstet? 

Mirus eras vita, funere mirus eras. 
[Vita poli donis resplenduit alma (caduca 

Quid memorem!) a sancto funere vivus agis* 2 . 



') síöar prestur u í llauðasandsjjíiigum". 
2 ) [þetta vers vantar í 254. 



Um Guðbrand í>or!áksson. BISKUPA SÖGUR. 



Floruerat magno Germania vasta Luthero, 

Gudbrando radiat patria nostra suo: 
Biblia debentur Germanica scilicet isti, 

Quod solum e multis jam tetigisse sat est. 
Biblia debentur sancto vernacla labori 

Hujus, et hinc poscit justa trophœa sibi. 
Miles eras, Domini multum versatus in armis, 

Gudbrande^ est ratio nominis unde tui. 
Hunc veterum si more ducum tumulemus Achillem^ 

Ut simul arma viri fulgida tumba tegat. 
Biblia sarcophago vernacla reponere fas est: 

Athletœ illa Dei fervidus ensis erant. 
Sin statuœ vivo veluti de marmore surgant, 

Res eodem recidit: Biblia marmor erint. 
Pauca habet tumulus, nam lœta Fama loquendo 

Cum Sole œquatis passibus ire valet. 

Epiphonema : 

Nulla ferent talem secla futura virum! 



(Ljóð) Síra Einars Sigurðssonar. 

1. Móðurjarðar Guð gjörði 
Guðbrand föður viljandi. 
Á íslandi ljós reyndar 
lífa verk yíirmanns klerka. 
Mættu þjóðir þrátt ræða, 

um þann Drottins mann votta. 
Guðbrand lieiður að hendi, 
Herrans verk bera góð merki. 

2. Kross lángur þess þýngri 
þelhreinan vel reynir 
Guði kæran, hvað heyrist, 
hentar iðja prentsmiðju. 
Orð Drottins varðveitti, 
vel lærður til færði. 



700 



BISKUPA SÖGUR. Um Guöbrand Porlrfksson. 



Guðbrand heiður að hondi, 
Herrans verk bera góð merki. 

3. Vorir landar örendir, 
of blandnir, sofandi, 
Guðs verk yður ei orka 
að hræra; það lærið: 
Lofa Herrans gjöf hærra, 

sem hugur klár dugir með tárum. 
Guðbrand heiður að hendi, 
Herrans verk bera góð merki. 

4. Svo lætur nú njóta 
náðar fengjar Guð lengi 
það land, þjóð ef fyndist 
þakklát vel í máta. 
Heill liíi alla æíi 
æruverður kær hirðir. 
Guðbrand heiður að hendi, 
Herrans verk bera góð merki. 



12. Börn herra Guðbrands biskups á Hólum og 
Halldóru Árnadóttur: 

Páll, Krístín, Halldóra; item Steinunn Guðbrands- 
dóttir, laungetin. 

Páll Guðbrandsson stúderaði hér fyrst og síðan utan- 
lands í þrjú ár; varð síðan skólameistari á Hólum eitt ár; 
giptist optir það Sigríði, dóttur Björns Benediktssonar og 
Elínar Pálsdóttur frá Möðruvöllum anno 1605. Honum voru 
talin iiij hundruð hundraða, en henni ij hundruð hundraða. 
Fékk Páli Guðbrandsson fíngeyraklaustur , og hélt það til 
dauðadags. Hann var frómur og mannorðsgóður höfðíngi. 
Hann andaðist á Víðimýri í Skagafirði anno 1622; lá ekki 
sjúkur utan fáa daga. Hans lík var ílutt til fíngeyra. Hans 
andlátsdagur er 10. novembris. Sigríður Björnsdóttir varð strax 
veik eptir afgáng Páls heitins, og lifði svo nokkur ár með 
þúngum kránkleika; andaðist á Mársstöðum anno 1632. Börn 



Uin Guðbrand l'orluksson. BISKUPA. SÖGUH. 



701 



Páls og Sigríðar voru þessi: forlákur, Benedikt, Páll, Björn; 
Hákon dó úngur. 

þorlákur Pálsson [erfði Víðidalstúngu og bjó þar. Hann 
hafði nokkrar lénsjarðir á Vatnsnesi. Hans kvinna var Kristín, 
dóttir Jóns lögmanns Sigurðssonar, sein liölt Reynistaðar 
klaustur eptir það liann var afsettur lögmannsdæminu. Hans 
kvinna var Jwbjörg, dóttir Magnúsar Fúsasonar og Olafar 
Eiríksdóttur. Börn þorláks og Kristínar: Páll, Jón. 

Benedikt Pálsson sigldi, og lærði vel barskera embætti til 
Hamborg; sigldi þaðan, þá hann hafði útlært, og vildi í Spanien, 
en varð hertekinn, ásamt skipi og mönnum, af Tyrkjum, og var 
hjá þeim þrjú ár ; var svo leystur af Hamborgurum og útborgaður 
af frændum sínum og vinum her með fyrir lítið miður enn 
1000 dali. Hann keypti hér og kóngsleyfi til að giptast sín- 
nm þremenníngi, sem var Hólmfríður, dóttir Einars Hákonar- 
sonar og liagneiðar Magnúsdóttur. fau voru saman tvö ár, 
eður lítið minna. Andaðist hún af sængurför anno 1645. 
Benedikt hafði Möðruvallaklaustur eptir Halldór lögmann. Hann 
giptist aptur anno 1648 Sigríði, dóttur Magnúsar Jónssonar á 
Sjáfarborg; þeirra brúðkaup haldið á Hólum. J>eirra börn: 
Magnús, Björn, Hólmfríður, 

Páll Pálsson átti Márstaði, og bjó þar lengi ógiptur; gaf 
sig með eignum sínum til bróður síns Björns, og varð hans 
gjafargjörníngur með kóngsbréii staðfestur. 

Björn Pálsson hafði Eyjafjarðarsýslu optir það Magnús 
Björnsson varð lögmaður. Hans höfuðból Stóriholl og Æsi- 
staðir. Hann keypti leyfi, öðrum og þriðja, og giptist Ragneiði, 
dóttur Magnúsar bónda Arasonar og pórunnar Jónsdóttur. 
feirrá börn: Jón, Magnús, Sigríður, Hólmfríður, íngibjörg, 
prúður, Anna, Björn — andaðist á Stórahóli af ókennilegri 
veiki, er margir héldu af illræðum mengaða. 1 

13. Kristín Guðbrandsdóttir var gipt af herra Guð- 
brandi föður sínuin á Hólum Ara bónda Magnússyni, 2 sém 
átti Ögur og Reykhóla, og hafði Isafjarðarsýslu. pcirra börn: 

») [cptir 255: sbr. II 263—264. Kptir orðið H löglnannsdælninl^ , 
standa orðin u svo vel sem fyrrí", en hafa verið cptir á nndir- 
stryknð; enn fremnr hefir skrifarinn strykað nndír r í bæjarnafninn 
Márstaðir á báðum stiiðum og sctt f fyrir ofan. 

8 ) Jónssonar (Magnússonar og Kristínar Eyjúlfsdóttnr. riddnva, Arn- 

Biskupa s. II. 46 



702 



BISKUPA SÖGUR. Um Guðbrand Þorláksson. 



Síra Jón, f>orlákur, Magnús, Halldóra, Helga. Magnús 
Arason var clztur þeirra bræðra. Hann eignaðist Reykhóla og 
sat þar. Hans kvinna var þórunn ríka Jónsdóttir. 1 í>eirra 
börn: Jón, Sigurður, Guðbrandur, Helga, Ragneiður. — Jón 
Magnússon fékk lleykhóla, og sat þar; hafði lengi Stranda- 
sýslu. Hans kvinna Jórunn, dóttir Magnúsar lögmanns Björns- 
sonar. — Sigurður Magnússon sat á Skútustöðum norður við 
Mývatn, og átti þá jörð og fieiri jarðir þar. Hann var sýslu- 
maður í f>íngeyjarþíngi hálfu. Hans kvinna Sigríður, dóttir 
Odds J>orleifssonar frá Borg í Borgarfirði og Guðrúnar Sæ- 
mundardóttur. þeirra barn: Magnús. — Guðbrandur Magnús- 
son hafði keypt sér Elenu Eggertsdóttur á Skarði. Hún sálaðist, 
en hann lifði í einveru síðan. — Helga Magnúsdóttir, kvinna 
Jóns Vigfússonar í Lögmannshlíð. 2 — Ragneiður Magnúsdóttir, 
kvinna Björns Pálssonar á Stórahóli, a 

Síra Jón Arason hélt Vatnsfjarðar stað; hans kvinna 
Hólmfríður, dóttir Sigurðar Oddssonar og fórunnar ríku Jóns- 
dóttur. 4 J ! 

forlákur Arason bjó á Súðavík, jörðu sinni; hans kvinna 
Málfríður, dóttir Gísla Björnssonar prests, Gíslasonar. 5 feirra 
einberni Helga á Hvoli, kvinna Jóns eldra Vigfússonar. 

Halldóra Aradóttir giptist Guðmundi, syni Hákonar Björns- 
sonar frá Nesi suður. Guðmundur hélt J>íngeyra klaustur vel 
og lengi; var nafnfrægur höfðíngi að mörgu góðu. J>eirra 
börn: forkell, Helga. — f>orkell Guðmundsson hélt klaustrið 
nokkur áreptir föður sinn; hans kvinna Solveig, dóttir Magn- 



finnssonar, á SvalbarÖi) og Ragneiðar Pétursdóttur, Loptssonar, 
Ormssonar (launsonar Lopts ríka). Ormur átti Solveigu J)orleifs- 
dóttur, systur Björns ríka. Um Ara stendur fyrr í bókinni: u mikill 
höfðíngi að burðum og geði; sat í Ögri". 

') Sjá II 400. 

2 ) Vigfús var Jónsson, Sigurðssonar, en Sigurður bróðir Magnúsar 
Jónssonar, föður Ara Magnússonar í Ögri. 

3 ) sbr. II 364 og 400. 
*) sbr. II 400. 

) A öðrum stað segir svo fyr í bókinni: „þorlákur átti Staðarfell og 
Prestbakka, en Málfríði voru gefin heiman alls 50 hundruð, þar til 
20 hundruð af þórunni Jónsdóttur á Reykhólum; |>ví Málfríður var 
þar lengi og giptist þaðan". 



Um Guöbrand ÞorWksson. BISKUPA SÖGUR. 



703 



úsar lögmanns. 1 - Helga Guðmundsdóttir giptist Birni, syni 
Magnúsar Björnssonar. 2 

Hclga Aradóttir var haldin aí'bragðs stúlka; hún andaðist 
fulltíða, barnlaus. 

Halidóra Guðbrandsdóttir hélt æfinioga jómfrústétt. 
Hún var lengi á Hólum til aðstoðar og huggunar sínum veika 
og ellimóða foður; sagði nei mörgum biðlum. Síðast hélt hún 
búi sínu á Óslandi og andaðist þar 1658. 

14. Steinunn Guðbrandsdóttir og Valgerðar (laun- 
getin) giptist Skfflá, syni Einars pórarinssonar í Bólstaðarhlíð 
og Guðrúnar porsteinsdóttur. 3 J>au bjuggu á Eiiiksstöðum í 
Svartárdal. Skúli átti þá jörð og floiri. £cirra börn: 

Herra porlákur, þorvaldur, Einar, íngunn, tværBjargir, 
Guðrún, Valgerður, Helga, Halldóra, Setselja. 

Herra porlákur stúderaði utanlands og innan. Hann var 
locator, skólameistari, prestur og biskup á Hólum. Hann var 
kosinn 1628, og kom út með biskupsdæmið 1629. Hann hafði 
áður siglt, en þrysvar alls, og útvegaði hjá prins Christian V. 
tólf tylftir borða til Hólakirkju gcfins. Hann giptist í Bræðra- 
túngu 1629 4 Kristínu, dóttur Gísla lögmanns Hákonarsonar og 
Margrétar Jónsdóttur. feirra börn: Gísli, Skúli, Guðbrandur, 
]?órður, Jón, Elen. — Herra þorlákur andaðist á Hólum um 
veturinn á jólum 1656. 5 - Herra Gísli í>orláksson var kosinn 
til biskups optir föður sinn 1657, og kom út með biskups- 
dæmið 1658. Hann giptist það sama sumar Gróu f>orleifs- 
dóttur frá Hlíðarenda og Setselju Björnsdóttur. J?au áttu ekkert 
barn. Hún andaðist á Hólum 1660 um veturinn eptir jól, og 
bar hann sig sorglega eptir hana, og allur staðurinn, sem von var, 
því hún var ljós í húsi og ágætur kvennblómi. Herra Gísli 
giptist í annað sinn íngibjörgu, [dóttur Benedikts Halldórs- 



• 

\) sbr. II 363. 

2 ) sbr. U 362. 

3 ) hér steitdur utanmáls í 254 : J3ka1 okki Philippus þórarinsson á 
Svínavatni, maður Solveigar frá Svalbarði, hafa ínátt vera þróðir 

Einars?" *á?'- x úr& ^iiv*}j ?•■ % 

4 ) í 255 stendur 1630. 

5 ) eptir 255; hin heíir 1057 (rángt). t 4. .lanuar 1656. 

46+ 



704 



BLSKUPA SÖGUJl. 



Um Guðbr/ind l'orláksáon. 



sonar og Jórunnar Henriksdóttur frá Seilu í Skagafirði 1 ; áttu 
ekkert bam. Síðast giptist hann Ragneiði, dóttur síra Jóns 
Arasonar og Hóhnfríðar Sigurðardóttur [frá Vatnsfirði. 2 [þau 
áttu ekki barn eptir sig. Hann andaðist á Hólurn anno 1G84, 
in julio, við loílegan orðstír guðhræzlu, góðgjörða, friðsemi og 
geðgæðsku. Hann mátti segja við sína öfundarraenn: parum 
tuta per se ipsa probitas est. 3 — Skúli jporláksson sigldi 
úngur; var til skóla í Kaupinhafn, stúderaði þar einnin, var 
hér síðan skólameistari á Hólum eitt ár, fékk síðan Grenjaðar- 
stað [1660 og var þar prófastur; 4 giptist Guðrúnu Benedikts- 
dóttur. [J>au áttu ekki barn á lífi. Síðan giptist hann 
Elene, dóttur Sigurðar Magnússonar á Skútustöðum og 
Sigríðar, dóttur Odds þorleifssonar og Guðrúnar Sæmund- 
ardóttur, sem bjuggu á Borg í Borgarhrepp. 5 — Guð- 
brandur var og í skóla og sigldi þar eptir til Hamborg. Hann 
giptist fórunni Benediktsdóttur, [og var Hóla ráðsmaður. 
þeirra einberni Eagnheiður 6 . — J>órður forláksson sigldi einnin, 
eptir það útlært hafði í Hólaskóla, kom aptur og var skóla- 
meistari á Hóluin um þrjú ár eður . . . .; sigldi aptur og var 
lengi utan, til Eoskild og víðar, fekk gradum Magisterii, kom 
út aptur á Eyrarbakka með biskupsembætti yfir suðurstiptinu, 
að enn þá lifanda Mag. Brynjúlfi Sveinssyni. Sat herra J>órður 
vice-biskup þann vetur á Hólum hjá bróður sínum, herra Gísla. 
Voru þá þrír biskupar á Islandi. Hann tók aldeilis við stólnum, 
þá Mag. Brynjúlfur afgekk 1675, um sumarið eptir alþíng. 
Mag. lierra ]?órður ektaði Guðríði Gísladóttur 7 . — Jón J>orláks- 
son, skólagenginn , sigldi ogsvo, og þénti hirðstjóranum herra 
Henrik Bjelke, kom síðan híngað og fékk Möðruvalla klaustur, 
hvert áður fengið hafði af umboðsmanninum á Bessastöðum, 
Thomasi Nicolai, Jón Eggertsson, hvar af með öðru misklíð 
varð og sundurþykki hans og Hólafólks á milli. En Jón por- 
láksson hélt, og hafði síðan klaustraskipti við systurmann sinn, 
|>orstein J>orleifsson á Skriðu austur. [Hans kvinna Setselja 
Hallgrímsdóttir frá Glaumbæ í Skagafirði. feirra börn: J>or- 
lákur, Jón, Vigfús 8 . — Elen forláksdóttir giptist forsteini J>or- 

') [cptir 255; sbt. II 3G7. 2 ) [b. v. 255; sbr. annars II 400. 
a ) [b. v. 255, éptir S. Ðjörnss^rni. 4 ) [b. v. 255; sbr. annars II 367. 
5 ) [b. v. 255, eptir S. Björnss. 6 ) b. v. 255, eptir S. tíjömss. 
7 ) Magnússonar frá Hlíðarenda og Imiðn; þ. b. þorlákur og Jjrynjúlfur. 
b. v. 255. 8 ) [b. v. 255. 



Uin (iuðbrand Þorl.íksson. BISKUPA SÖGUR. 



705 



leifssyni og Setselju Björnsdóttur. forsteinn fékk Skriðu klaustur 
og hafði Múlasýslu: síðan Möðruvalla klaustur, og þar eptir Skaga- 
fjarðarsýslu. £>eirra einberni þrúður. 1 

forvaldur Skúlason giptist fyrst Guðrúnu, dóttur Erlends 
Magnússonar og fórdísar Henriksdóttur. 2 þeirra börn: Jón, 

# 

Björn, Ingunn. — Jón forvaldsson giptist Setselju dóttur Jóns 
Jónssonar, sonar Jóns prentara. — Björn porvaldsson. — íngunn 
forvaldsdóttir var lengi herbergjastúlka á Hólum, og krenktist 
þar eptir, að sagt var .... forvaldur Skúlason giptist aptur 
Kolfinnu, dóttur £orleifs (búraniennis). 

Einar Skúlason giptist puríði, dóttur síra Sigurðar Jóns- 
sonar í Guðdöluni og Bergljótar Bjarnadóttur. 3 foirra börn: 
Jón, Skúli, Einar, lllugi, Bergþór, Bergljót, Ragneiður, [Helga, 
Halldóra, Björg. Einar átti launson; hét Guðmundur; hann 
var skólagenginn ; hann átti barn í skólavist, ekki tvítugur. 4 
— Jón Einarsson, skólagenginn á Hólum, prestvígðist og gipt- 
ist . . . . Hann var góður saungmaður og frækinn til glímu; 
druknaði í Héraðsvötnum. — Skúli Einarsson; hans kvinna 
Guðrún, dóttir Sigurðar Hólabryta Jónssonar, sem gaf pró- 
ventu síua Benedikt sál. Pálssyni. — Einar Einarsson, skóla- 

genginn. — — Kagneiður giptist Marteini Rögvaldssyni, 

studioso; hann var úr Austfjörðum. 

íngunn Skúladóttir giptist síra Magnúsi Jónssyni á Mæli- 
felli. |>eirra börn: Skúli, Einar. — - Skúli giptist Amþrúði, 
dóttur Björns Arnbjarnarsonar og [Guðrúnar Halldórsdóttur. 
þeirra barn: Guðrún , giptist síra þorsteini Jónssyni (prosts 
Runólfssonar) ; hann hélt fyrst Svalbarð í fistilfirði , bjó síðan 
á Eyðum í Héraði; þeirra börn: Kristín, kvinna síra Ketils 
Eiríkssonar á Svalbarði, Ingunn, kvinna Björns Nikulássonar 
frá Kirkjubæ, og Sigiiður, sem átti síra Sigfús Vigfússon. 6 — 



1 ) [b. v. 255, og „síðan — þrúður" eptir S. Sjörnssyni; sbr. annars 
II 296. 

2 ) þessi Erlendur haföi haldið Skriðu klaustur, en Henrik (Gerken 
Hannesson barskeri) faöir þórdísar þíngeyra klaustur; sbr. Tímarit 
Jóns Péturss. 2. B. 56. 

3 ) sbr. II 385. 

4 ) [b. v. 255, þar sem og stendur um Einar: u Hann hafði lengi Fljóta 
umboð og bjó undir Hrauni í Fljótum 1650". 

5 ) [b. v. 255 eptir síra H. 13. S. (í viðaukagrein með seinni hendi). 



706 



BISKUPA SÖGUR. Um Guftbrand Torlííksson 



Einar Magnússon stúderaði innanlands og utan; varð síðan 
locator á Hólum, dó 1646 á Hólum úr aðsókn. 

Björg Skúladóttir átti Bergþór, son síra Sæmundar Kárs- 
sonar í Glaumbæ og Eagneiðar, dóttur Sigurðar bónda Jóns- 
sonar á Reyninesstað. 1 feirra börn : Sigurður, Kár, Ólafur, J>óra, 
Guðrún. — Sigurður Bergþórsson giptist þuríði, dóttur Olafs 
Jónssonar og Solveigar Hjaltadóttur. — Kár Bergþórsson gipt- 
ist Rannveigu, dóttur Jóns Stígssonar og Kristínar Gottskálks- 
dóttur. — ÓWur Bergþórsson, skólagenginn, var djákn á [Reyni- 
stað, giptist ekki; hans launsonur Skúli á Seilu, lögréttumaður ; 
hans kvinna dóttir Halldórs þorbergssonar, lögréttumanns. 2 

Halldóra Skúladóttir átti Illhuga, son Jóns Illhugasonar 3 í 
Reykjadal ogGuðrúnarforgrímsdóttur^móðir Guðrúnar J>orgríms- 
dóttur var I>órdís Jónsdóttir frá Svalbarði 4 ). í>eirra börn : |>or- 
steinn, Jón, Skúli, allir skólagengnir , itein dætur: £>órdís, 
Ragneiður, Máli'ríður, Ingunn. — J>orsteinn sigldi, var locator á 
Hólum 1649, síðan skólameistari , vígðist þar eptir og fékk 
Vallnastað í Svarfaðardal 1658. Hans kvinna Steinvör, dóttir 
síra Jóns Runólfssonar , systir Mag. Runólfs. [J>eirra börn: 
Sigríður, Kristrún, Gróa; Kristrún giptist Ara Jónssyni, pró- 
fasts frá Vatnsfirði, Arasonar. 6 — Jón Illugason; hans kvinna 
Margrét, dóttir síra Guðmundar Erlendssonar í Felli. Jón var 
nokkra stund Hóla ráðsrnaður, og bjó á Urðum í Svarfaðardal. 
pcirra börn: [síra Jón á Tjörn á Vatnsnesi: síra Benedikt í 
Bjarnanesi; Erlendur; Guðrún kvinna síra Jóns í Miklabæ í 
Blöndulilíð, porvarðssonar frá Presthólum; Guðrún, kvinna 
Sigfúsa Skálholts ráðsmanns, fórðarsonar prests frá Myrká; 
Halldóra, deyði ógipt, barnlaus. 6 — Skúli Illhugason sigldi 













.-1) 































sama stendur í 255 nieð hendi textans. 
l ) Sigurður Jónsson, son Jóns Magnússonar (sjá her að f'rainan neðan- 

niálsgr. bls. s. 701 — 702), var klausturlialdari ; dó 1(302. 
') [b. v. 255 eptir síra H. li. S. (í viöaukagrein með annari hendi); 

textans liönd heíir, sem 251, þíngeyruin fyrir Reynistað. 
: ') her stendur utatnnáls: „Sira Illhuga Guömundssonar getur í # gipt- 

íngum Páls Jónssonar" og svo vísað fram í bókina. Síra Ulhugi er 

nieöal votta að kaupinálabrcfunuin, seni nefnd eru 11 3(30 neðanináls. 
*) systir Sigurðar Jónssonar; sjá 1. neöanniálsgrein. 
5 ) [b. v. 255, eptir síra H. B. S. 
fi ) [b. v. 255, cptir síra H. B. S. 



Um (iuðbrand Porláksson. 



BISKUPA SÖGUR 



707 



einnin ; varð snikkari, kom hér síðan og sniíðaði í ymsum stöðum 
(port á Skarði og rúm þar í; item kirkjulopt, skáp í kirkju og 
kistil). Hann giptist síðan dóttur J>orvalds í Hrísey 1 J>órdís 
Ulhugadóttir; hennar maður síra forlákur á Kúlu, sonur síra 
Halldórs, sem lengi þénti J>íngeyra kirkju. — Ragneiður 111- 
hugadóttir; hennar maður Magnús Bergsson, mikill tinsmiður. 
— Málfriður Illhugadóttir ; hennar maður Guttormur Jónsson, 
ættaður úr Eyjafirði. jþeirra börn: Jón, Helga. — Ingunn 111- 
hugadóttir; hennar maður Jón Guðmundsson. 

Valgerður Skúladóttir giptist síra Vigfúsi Árnasyni frá 
Eyðum austur. Hann hélt Hof í Vopnafirði. J>eirra börn: 
Árni, Fúsi, voru báðir í Hólaskóla. — [Síra Sigfús giptist með 
kóngsleyli Sigríði, síra þorsteins Jónssonar dóttur frá Eyðum. 
NB. J>au voru öðrum og þriðja, því hún var dótturdóttir Ing- 
unnar Skúladóttnr. Hún andaðist barnlaus (kanske af sæng- 
urfÖr). 2 /fiÍT . ? • ^ ^?;i<i ð ; M-y uBS^ðSi 

Setselja Skúladóttir giptist Bárði í Fljótshlíð % skynsömum 
lögréttumanni , syni Gísla Diðrekssonar. þeirra börn: síra 
Gísli, síra pórður. — Gísli Bárðarson lærði í Hólaskóla, prest- 
vígðist síðan til Hvolhrepps, Hans kvinna .... Síra Gísli 
varð í sjáfarhrakníngi undan Eyjasandi 26. martii 1681 ; náðu 
landtöku í Herdísarvík 26. inartii á Suðurnesjum, fyrir milda 
herrans hjástoð. — Síra ]?órður Bárðarson lærði og í Hóla- 
skóla; er prestur á Torfastöðum hjá Skálholti. 

Guðrún Skúladóttir giptist síra Halldóri, syni síra Teits 
Halldórssonar þess fyrra í Gufudal og |>óru Torfadóttnr. 3 
Helga Skúladóttir giptist síra J>órði, syni síra Gísla Jónssonar 
og íngunnar frá Hrafnagili. J>au bjuggu fyrst í Ólafsfirði. 
I>eirra börn: Magnús, Jón, Gísli, tvær Guðrúnar, Björg, J>ór- 



') 255 hcfir að eins uni hann: u Skule, studiosus utanlands 1660, 
snikkare." 

2 ) b. v. 255, eptir síra H. B. S. ; þessi bók nefnir ekki Árna. 

,1 ) Uni börn þeirra síra Halldórs ,og Guðrúnar visar 254 aptur í bók- 
ina í ættartölu Gizurar biskups Einarssonar (sjá að framan II. 
613), en 255 telur þau upp og segir um síra Teit ýngra, eptir 
síra H. B. S.: u hans kvinna Margret Eggertsdóttir, Sœmundssonar, 
og Ragnhildar Steindórsdóttur. Hann andaöist barnlaus 1687 ; fekk 
þúngan og ókennilegan veikleika (bráölega)". 



708 



BISKUPA SÖGUR. Vm (inöbrand Þorlaksson 



unn. — [Magnús andaðist í siglingu til Englands (puto) 1 — 
Gísli þórðarson var sveinn hjá Birni sál. Gíslasyni í Bæ á 
Bauðasandi ; andaðist úr austurferð lians í Skálholti. — Guðrúnu 
eldri á Helgi Eyvindsson hálf-engelski. 

• Björg önnur Skúladóttir á Hrólf, son Sigurðar Hrólfssonar 
og Guðrúnar Særnundardóttur frá GJaumbæ. Hrólfur hafði 
hálfa píngeyjarsýslu, fyrst við þorberg föðurbróður sinn, síðan 
við Sigurð Magnússon á Skútustöðum. þeirra börn: Sigurðnr, 
Skúli, Björn, Sæmundur, Sigurður annar, Arngi'ímur, Ragnciöur, 
Steinunn. 

15. fórður þorláksson, samborinn bróðir herra Guð- 
brands, hann bjó á Marðarnúpi í Vatnsdal, og átti sjálfur þá 
jörð. Hans fyrsta kvinna var þórunn, dóttir Benedikts ríka 
Halldórssonar og Valgerðar Björnsdóttur. fau áttu saman 
einn son; hét Hallgrímur. Hann sigldi og stúderaði í Kaupin- 
haíh. Hann varð bráðkvaddur norður í Hvammi í Laxárdal í 
biskupsveizlu ( og visitatíu ; meintu menn það skeð hafa af 
brennivínsdrykk. Síra Jón Gottskálksson hélt þá staðinn. — 
þórður porláksson giptist aptur Gunnhildi, dóttur þorláks 
bónda Einarssonar undir Núpi vestur. feirra börn: 

Guðrún J>órðardóttir átti síra Ólaf, son síra Jóns í Gríms- 
túngu og Filippíu. Hann helt Miklabæ í Skagafirði. feirra 
börn: Síra Hallgrímur, Hákon, þorlákur, Gunnhildur, Vigdís. 
— Síra Hallgrímur Olafsson var kirkj uprestur á Múkaþverá og 
átti .... dóttur forkels á Keldulandi, sonar Jóns Jónssonar, 
á Silfrastöðum var. — Síra porlákur Ólafsson helt Miklabæ 
eptir föður sinn. Hans kvinna .... — Gunnhildur giptist 
Jóni Arngrímssyni 2 í Sælíngsdalstúngu. Jpeirra börn: Björn, 
Gunnar, Arngrímur, Guðríður, Solveig. Björn Jónsson giptist 
íngibjörgu Daðadóttur og íngunnar Sveinsdóttur. Gunnar 
Jónsson giptist Sigríði Bjarnadóttur. Arngrímur Jónsson gipt- 
ist Olöfu, dóttur Olafs Olafssonar á Suðureyri, Björnssonar, 
Eggertssonar , Hannessonar; móðir Ólöfar Vigdís Bjarnadóttir. 
Guðríður Jónsdóttir giptist £órði Q orleikssyni. Solveig giptist 
Hafliða Gunnlaugssyni af Vestfjörðum. — Vigdís Ólafsdóttir á 



:{ ) [b. v. 255 eptir 8, JJ. S. 
') syni síra Arngríms lærða. 



Um Gruðbrand PorliíNsson. 



BISKUPA SÖGUll. 



709 



Halldór, launson forbergs Hrólfssonar og Geirdísar. — Hákon 
Olafsson .... 

Björg Jpórðardóttir var keypt af síra Jóni Brandssyni í 
Vatnsdal ; hún andaðist, en hann misti prestskap fyrir barneign 
við skyldri konu. 

Solveig þórðardóttir andaðist ógipt. 

16 fórður þorláksson giptist í þriðja sinn Hólmfríði, 
dóttur síra Jóns Björnssonar í Grímstúngum (systur síra Ólafs, 
er dóttir hans átti). feirra sonur forlákur á Marðarnúpi; 
hans kvinna Solveig, dóttir Björns Magnússonar og Ornýjar 
Jónsdóttur frá Bólstaðarhlíð. 1 J>eirra börn: fórður, Halldóra, 
Filippía. — í>órður lærði í Hólaskóla; var síðan djákn á þíng- 
eyrum, prestvígðist þar eptir til Undirfells, giptist dóttur Páls 
Gíslasonar landskrifara ; féll síðan í kvennamál, misti prest, 
varð krenktur (að sögn) , dó skammt eptir. — Halldóra £or- 
láksdóttir. — Filippía porláksdóttir. 

") sbr. H 376. 



Kegistur yfir mannanöfn 



Adam, 417, 523, 524, 527, 551, 

554, 555, 562, 563, 566. 
Adrianus L, páfi, 43. 

— IV., páfi, 3, 154. 
Agatha Einarsd. Egilss., 609. 
Agnes Eiríksd. (prests) Magnúss., 

396. 

— Guðmund8d. Árnas.,' 286. 

— Pétursd. Magnúss., 373, 393. 

— Snorrad. Jónss.. 607. 
Akra-Kristín, sjá Kristín þorsteinsd. 
Aldís Jónsd. þorsteinss., 661, 677. 

— Sölvad., 340. 
Alexander, erkibiskup, 8. 

— III., páfi, 3, 4, Q. 

— Hafliðas., 261. 

Alexíus Jónss. (prests) Oddss., 643. 

— Magnúss., 398. 

— Pálss., ábóti í Viðey, 241, 242, 
270, 572, 577, 631. 

— Sigurðss., 669. 

Álfeiður Ámundad. þormóðss., 650. 

— Björnsd., 652. 

— Sigmund8d., 410. 

Álfur GÍBlas. , á Reykjum, 294, 642, 
652. 

— Jónss. Bárðars., prestur í Kald- 
aðarnesi, 652, 662, 678. 

Ambrosius, biskup, 6, 18, 27. 
Ámundi Vilbjálmss. Vigfúss., 603. 

— þormóðss., í Skógum , 296,650. 
Anastasius, páfi, 154. 

Andreas, postuli, 38. 
Andrés Andréss., 362. 



Andrés Bjarnas., á Melgraseyri , 287, 

648, 669. 

— Guðmundss., 267. 

— Jónss. (stóra) Jónss., 300. 

— Magnúss., lögréttumaður, 342. 

— Magnúss., (prests) Einarss., 618. 
Ángantýr, berserkur, 418. 

— konúngur, 418. 
Anna Árnad., 669. 

— Arngrímsd., 627. 

— Arnórsd., 666. 

— Bjarnad. (prófasts) Halldórss., 
609, 612. 

— Björnsd. (í Snóksdal) Hanness., 
ý ; 376. 

— Björnsd. (sýslumanns) Pálss., 
364, 701. 

— Egilsd. Bjarnas., 609. 

— Einarsd. (í Voguin) Jónss., 634. 

— Einarsd. (prófasts) Sigurðss., 
671, 672. 

— Erlendsd. Jónss., 675. 

— Erlendsd. Magnúss., 402. 

— Eyjólfsd. (prests) Arnórss., 632, 
633. 

— Eyjólfsd. (í Dal) Einarss., 295, 
398, 399, 414, 420. 

— Gíslad. Ólafss., 678. 

— Guðmundsd. Árnas., 604. 

— Guðmimdsd. (prests) SkúJas., 
V'-6Ílv ••; X%^^ :: ^: 

— Gunnlaugsd. (prests) Snorras., 
370. 

— Jónsd. (prófasts) Aras., 400. 



Auna Jónsd. Oága) Ásgrímss., 661, 
675. 

— Jóusd. Bárðars., 662, 678. 

— Jónsd. (prests) Bjarnas., 672. 

— Jónsd. Björnss., 651. 

— Jónsd. (prests) Erlendss., 386, 
675. 

— Jónsd. (prests) Oddss., 643. 

— Jónsd. þorbjarnars., 677. 

-- Jörundard. (bryta) Hálfdanars., 
0£i 676. **?W6r ^rtvV ,í^£ |^ : 
Kolbeinsd. Guðmundss., 652. 

— Magnúsd. Bjarnas., 382. 

— Magnúsd. (yfirbrita)Gís]as., 678. 

— Markúsd., frá Ási, 295. 

— Markúsd. Snæbjarnars., 384. 

— Ólafsd. (í Lambey) Jónss., 674. 

— Pálmad. Hinrikss., 619. 

— Pálsd. (skyttu), 688 

— Pliilippusd. Grímss., 688. 

— Runólfsd. Erlendss., 675. 

— Sigurðard. (prests), 607. 

— Stephánsd. (prests) Ólafss., 370. 

— Torfad. Bárðars., 633. 

— þorláksd. Hreiðarss., 381, 632, 
650. 

— þorsteinsd., 658. 

— þorsteinsd. Eyjólfss., 402. 
Annas, 512. 

Anselmus, erkibiskup, 27, 28. 

Ari Andréss. Guðmundss., 267, 279. 

— Amess., 660. 

— Björnss. Einarss., 378. 

— Eiríkss Jónss., 287, 626. 

— Jónss. (biskups) Aras.jlögmaður, 
257, 258, 260—262, 322—325, 
328, 333—337, 343-316, 
349-353, 356-360, 365,366, 
403 -107, 420, 446-450, 
453—455,457,571,577, 578,595. 

— Jónss. (prófasts) Aras. 400, 706. 

— Magnúss. 399, 640. 

— Magnúss. Jónss., sýslumaður, 
287, 621, 701. 



IR. 711 

Ari Ólafss. Gunnlaugss.. 290. 
Ari Pálss., 615. 

— Sigurðss. (priors), 240, 317, 
326, 338, 339, 422, 423. 

Arnbjörg, 166, 167. 

— Erlendsd. þorvarðss. 294. 

— Jakobsd. Helgas., 634. 
ArnbjÖrn Jónss. Einarss., 380. 

— Sæmundss., 606. 

Amdís Jónsd.(miðaldra)Özurars.,376. 

— Sigfúsd. (prests) Tómass., 671. 

— Torfad. Ögmundss., 602, 615, 
646. 

— þorsteinsd., 602. 

Arneiður Guðmundsd. Árnas., 286. 

— Sigmundsd. Gíslas., 379. 

— Sturlud. (á Geirseyri) Gott- 
skálkss., 299, 379. 

Arnes Aras. Arness., 659, 660. 

— þorstcinss. Snorras., 662, 678. 
Arnfinnur Bjarnas. Jónss., 289. 

— Guðmundss., 284, 289. 

— Sigurðss. Amfinnss., prestur, 
' 284, 285. 

Amfríður, 397. 

— Ásbjarnard. Ólafss., 397, 398. 

— Eggertsd. (í Bæ) Björnss., 283, 
298, 402, 663. 

— Jónsd., 669. 

— Jónsd. (í Flatey) Torfas.,372,373. 

— Magnúsd. (áSvalbarði)Brandss., 

— Rafnsd. (prests) þorvaldss., 606, 

607. :ý ;, uioH I 

Amgrímur, herra, 43, 49, 53. 

— Gíslas. (eldra) Jónss., 686. 

— Hrólfss. (sýslumanns) Sigurðss., 
708. 

— Jónss. Arngrímss., 387, 708. 

— Jónss. Jónss., 686. 

— Jónss. Jónss., lærði, prófastur, 
373, 387, 393, 412, 612, 624, 
685, 689. 



712 



REGISTUR. 



Arngrímur þorkelss. (prests) Arn- 

grímss., 608, 685. 
Árni Ámundas. þormóðss., prcstur 

á Setbergi, 650. 

— Árnas. Magnuss. bartskeri, 370, 
392, 413. 

— Árnas. Skúlas., 378. 

— Arnórss., prcstur í Hítardal, 
254, 257, 269, 293, 344-346, 

i 

— Bessas., 243, 431, 433, 434. 

— Björnss. (prests) Jónss., á 
Sauðafelli, .366, 377, 378, 408, 

/ 455. , ; : . "H9Hr^~ 

— Björnss. (á Laxamýri) Magnúss., 
í Haga, 395, 396. 

— Borgarss. Gunnarss., 300. 

— Brandss. (priors) Rafnss. 402. 

— Brandss. Símonars., 660. 

— Daðas. Árnas., lögréttumaður, 
371, 393. 

— Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
prestlausi, 648. 

— Eirikss. Árnas., 432, 433, 437. 

— Eiríkss. (prcsts) Ketilss., 672. 

— Eyjólfss., 261. 

— Eyjólfss., 650. 

— Gíslas. Brynjólfss., 652. 

— Gíslas. Hákonars., á Hlíðarenda, 
366, 390, 401, 607, 637, 611, 
662, 691. 

— Gíslas., Jónss., 288. 

-— Gíslas. (biskups) Jónss,, prestur 
í Holti, 296, 394, 399, 638, 
641, 650, 657. 

— Gíslas. (lögmanns) þórðars., á 
Ytrahólmi, 437, 438, 662. 

— Guðmundss., 283, 360, 604. 

— Guðmundss. Árnas., 286. 

— Guðmundss. (í Hjarðarholti) 
Árnas., 604. 

— Guðmundss. Jónss., 374. 

— Halldórss. (prests) Kctilss., 672. 

— Halldórss. Marteinss., 626, 644. 



Árni Hanness. Árnas., 626. 

— Helgas. Eyjólfss., 660. 

— Jakobss. Helgas., lögréttumað- 
ur, 633. 

— Jónss, ábóti, 202. 

— Jónss., hvalari, 279. 

— Jónss., prestur í Flatey, 670. 

— Jónss. Gottskálk6S., 287. 

— Jónss. (prcsts) Oddss., 643. 

— Jónss. Ólafss., 625. 

— Jónss. (ýngra) Ólafss., 391. 

— Jónss. porsteinss., 392. 

— Kláuss., prestur í Vestmanna- 
eyjum, 635. 

— Loptss. Árnas., prestur, 287, 
379, 380, 410. 

— - Loptss. (prests) Péturss., í 
Sælíngsdalstúngu, 286, 410. 

— Magnúss., á Heylæk, 672. 

— Magnúss., í Njarðvík, 687. 
-— Magnúss., sýslumaður, 672. 

— - Magnúss. Árnas., á Grýtubakka, 
389, 390, 393, 413, 640, 647, 

— Magnúss. (prests) Jónss., as- 
sessor, 391, 407, 452, 453. 

— Magnúss. Sæmundss., 380. 

— Narfas. Guðmundss., 377. 

— Oddss., 370, 613. 

— Oddss. (biskups) Einarss., lög- 
maður, 283, 366, 401, 420, 
453, 641, 662—664. 

— Ólafss. (prests) BrandFS., 625. 

— Ólafss. Jónss., 286. 

— Pálss., 642. 

— Pálss. (prests) Jónss., 293. 

— Pálss. Magnúss., 290. 

— Péturss. Árnas., 295. 

— Péturss. Loptss., 389. 

— Sigmundss., prestur á þíng- 
völlum, 299. 

— Sigurðss. (lögréttunianns) Árnas., 
663. 

— Skúlas. Jónss., 378. 



Árni svarti, 611. 

— Teitss. Björnss., á Hofi, 373, 
. 393, 616. 

— Vigfúss. (prests) Arnas., 707. 

— þórarinss. (lögrettumanns) 111- 
ugas., 646. 

— þórarinss. (prófasts). Jónss., 
biskup á Hólum, 407. 

— • þorlákss., 290. 

— þorleifss., 633. 

— þorleifss. (í Ey) Árnas., 390. 

— þorleifss. (í Vatnsfirði) Árnas., 

430. v v - ^ H. 

— þorleifss. (ýngra) Árnas., prest- 

ur, 431. 

— þorleifss. Jónss., 392. 

— þorsteinss. Árnas., 391. 

— þorsteinss. (sýslumanns) Magn- 

úss., 395. 

— þorvarðss., prestur á StöÖ, 671. 

— þorvarðss. (pr.) Ámas., prófastur 
á þíngvöllum, 608, 671, 685. 

Arnkell Hallss., 677. 
Arnljótur Geirmundss., 638, 652. 
Arnoddur þorlákss. Árnas., 290. 
Arnór, bóncli í Arnarbæli, 352. 

— Finnss., 279. 

— - Guðmundss. Ólafss., 632. 

— Hclgas., 606. 

— holgómi, 650. 

— Jónss., Laga-Nóri, 399. 

— Jónss. Amórss., 399. 

— Kolbeinss. Guömundss., 652. 

— Tumas., 67, 72, 74—76, 89, 
90, 92, 93, 105-109, 112- 
115, 120, 132. 

— Vigfúss. (prests) Odds., 399, 

)p 640.. ';tá A&G^i>i& ^wte^ 
Arn])ór, sjá Arnór. 
Arnþrúöur Björnsdáttir Arnbjarnars., 
i:!n 705* i í> Xhim$ i^t. 'i . 
Aron, 117. 

— Snæbjarnars. Eyjólfssi, 301. 
Ása Árnad. (svarta), 611. 



Ása Sturlud. Jónss., 296, 611. 

— Torfad. (sýslumanns) Erlendss., 
372, 390. 

Ásbjartur þorleifss. (ýngra) Ás- 

mundss., 619. 
Ásbjörn, klerkur, 239. 

— Erlends^. Erlendss., 634. 

— Guömundss., 613. 

— Jónss. Bcnediktss., 295. 

— Jónss. (eldra) Ölafss., 610. 

— Ólafss. (í Raknadal) Guð- 
mundss., 397, 398. 

Ásdís Bjarnad. Helgas., 661. 

— Guömundsd. Jónss., 383. 

— Guðmundsd. Jónss., stóra, 299, 

— Pálsd. Guðmundss., á Hjalla, 
242, 244, 268, 273 -275, 277, 
293, 302-301, 610. 

— Sigmundsd. (á Hofi) þórólfss., 
295. * ;. v> 

Ásgautur þorsteinss. Snorras., 662, 
678. ;:v 

Ásgeir Einarss. (prófasts) Siguröss., 
prestur, 611, 648. 

— Eiríkss. Jónss., 287, 626. 

— Jónss. Brynjólfss., 667. 

— Jónss. (prests) Jónss., 686. 

— Snorras. Ásgeirss., 648. 
Ásgrímur Björnss., sterki, 282. 

— Björnss. Ásgrímss., 632. 

— Sigmundss. (prests) Steindórss., 
689, 696. 

Ásmundur, 659. 

— Árnas., í Hraundal, 686. 

— Brynjólfss. Jónss., 652. 

— Eyjólfss., 659, 673. 

— Eyjólfss., prestur á Breiðaból- 
staö, 686. 

— Jónss., 386. 

— Jónss. þóröars., 606. 

— Lýtíngss., 652. 

— Narfas., í Hraundal, 283. 



714 



REGISTUR. 



Ásmundur Nikuláss. Jónss., prestur 
í Miklaholti, 253, 289. 

— Ólafss., 671. 

— Ólafss. (kalla) Nikuláss., 660. 

— þorleifss., á Hvoli, 647. 

— þorleifss. Ásmundss., 633, 649. 

— þorleifss. (lögmanns) Pálss., 

401. 

— þormóðss., prestur í Hvammi, 
361, 613, 637, 638. 

— þorstcinss. (prests) Ásmundss., 
384. ' ; : : 

— þorsteinss. Guömundss., prestur 
í Vesturhópshólum, 384. 

Ásný, sjá Ástný. 

Ásta Bjarnad. þórðars., 290. 

— Böðvarsd. (prests) Jónss., 603, 
627. lXÍ ' * - 

— Eiríksd., 608. 

— Guðmundsd., 626. 

— Jónsd., 378. 

— Magnúsd. (prests) Hróbjartss., 
677. 

— Ormsd. Vigfúss., 285, 642, 643. 

— Pantaleonsd. (prests) Ólafss., 
600. 

— Rafnsd. Tómass., 340, 357. 

— Sigurðard. Ólafss., 293. 

— Torfad. (prests) þorsteinss., 
368. 

— Vigfúsd. (á Kalastöðum) Jónss., 
^ 295. 

— Vilhjálmsd. Vigfúss., 603. 

— þórðard. Jónss., 290. 

— þorsteinsd. (prests) Einarss., 
294. 

Ástný Björnsd. (á Laxamýri) Magn- 

úss., 395. 
Ástríður Bjarnad. Guðmundss., 284. 

— Gíslad., 367, 374, 387, 623, 
688. 

— Guðmundsd. Guðmundss., 649. 

— Hannesd. Eggertss., 624, 645. 

— Jónsd. (prests) Böðvarss., 601. 



Ástríður Jónsd. (prests) Jónss., 400, 
688. 

— Jónsd. (í Flatey) Torfas., 372, 

' '373#**/ j ,$^0+ 

— Magnúsd. (prests) Magnúss., 407. 

— þorleifsd. (í Haga) Magnúss., 
616. 

Athanasius, erkibisknp, 8. 

Atli Eilífss. (arnar) Skíðas., rammi, 

j ■ 416. • $M vH^Í^'j- — - 

Atra, 418. 

Auðbjörg Magnúsd. (prests) Jónss., 
668. 

— Philippusd., Teitss., 374, 394, 
644. 4 i« 

Auðunn Benediktss. (prests) Pet- 
urss., 646. 

— Eiríkss. Jónss., 292. 

— Sigurðss. Sveinbjarnars., Laga- 
Auðunn, 340. 

— þórólfss. (smjörs) þorsteinss., 
rotinn, 415. 

Auður Ketilsd. (flatnefs), djúpauðga, 
419. 

Axel Jónss. (eldra) Sigurðss., 282. 

— Juul, 356, 436, 437. 

— Urop, 282. 

Baltazar, 525. 
Bárður, ,í Ál, 416. 

— Ásmundss. (prests) þormóðss., 
613. 

— Gíslas. Diðrikss., 642, 652, 707. 

— Guðmundss. Sigurðss., 291. 
Beaf, 418 

Bedius, 418. j 
Belzebupp, 554, 555, 563. 
Benedikt Björnss. Magnúss., 375. 

— Grímss. Pálss., 419. 

— Halldórss. (prests) Grímss., ríki, 
297, 361, 419, 658, 708. 

— Halldórss. (lögmanns) Ólafss., 
sýslumaðnr, 367, 703. 



REGISTUR. 



715 



BenediktJónss. (á Urðum) Illugas., 
prestur í Bjarnanesi, 706. 

— Oddss. Árnas., 371. 

— Pálss.(sýslumanns)Guðbrandss., 

— bartskeri, 363, 377, 383, 701. 

— Péfcurss., presfcur, 646. 

— þorvaldss (í Auðbrekku) Ólafss., 
368. 

Bente Tuesdóttir, 282. 
Beor, 418. 

Bergljót Bjarnad,, 391, 616, 634. 

— Bjarnad. (á Skriðu) Pálss., 
cldri, 384. 

— Bjarnad. (á Skriðu) Pálss., ýngri, 
384, 385, 411, 705. 

— Einarsd. Skúlas., 385, 705. 

— Guðmundsd. BjÖrnss., 667. 

— Hallsd., 640. 

— Jónsd. Brynjólfss., 667, 673. 

— Loptsd. (prests) Skaptas., 645, 
666. 

— Oddsd. (biskups) Einarss., 666. 

— Sigmundsd. (prests) Steindórss. 
689. 

— Sumarliðad. (prests) Ormss., 
651.! 

Bergsteinn blindi, 570. 
Bergsveinn Einarss , prestur, 390. 

— Einarss. (prests) Hallgrímss., 
prestur á Útskálum, 687. 

Bergur, ábóti, 197. 

— Benediktss., lögréttumaður, 625. 

— Magnúss. Jónss., prestur í Vest- 
mannaeyjum, 253. 

— Ögmundss. Bjamas., 289. 
Bergþór Árnas. (í Haga) Björnss., 

396. 

— Einarss. Skúlas., 385, 705. 

— Sæmundss. (prests) Kárss., lög- 
réttumaður, 396, 706. 

Bernardus, ábóti, 138. 
Kirgit, 298. 

— Pálsd. (á Hjalla) Kyjólfss., 
298. 



Birgit Pálsd. (á Hjalla) Pálss., 298. 
Birta, 418. 

Bjarni Ámundas., 607. 

— Andréss. Bjarnas., 669. 

— Arnfinnss. Bjarnas., 289. 

— Arngrímss. (prófasts) Jónss., 
prestur á Höskuldstað, 685. 

— Arnkelss. Hallss., 677 

— Bjarnas., 611. 

— Bjarnas., prestur á Brjámslæk, 
397. 

— Bjöniss. (prests) Jónss., á 
Brjámslæk, 287, 366, 397, 408, 
410, 455, 613. 

— Brandss. Einarss., 252. 

— Böðvarss. Dagss., 381. 

— Egilss. Bjamas,, 609. 

— Einarss., 293. 

— Einars. (á Hvassafelli) Mar- 
teinss., 286, 627, 

— Eiríkss. (prests) Bjarnas., 672. 

— Eiríkss. (lögréttumanns) Sig- 
valdas., lögréttumaður, 386,668. 

— Erlendss., á Ketilstöðum, 398. 

— Erlendss. Bjömss., 379. 

— FinnbogaB., prestur á Hofi, 340, 
360, 687. 

— Gamalíelss. (prests) Hallgrímss., 
prestur á Grenjaðarstað, 340, 
392, 395, 672, 685. 

— Gíslas. Bjarnas., 381. 

— Gíslas. (prests) Bjarnas., 651. 

— Gíslas. Sveinss., prestur, 651. 

— Guðmundss., á Dúnki, 285. 

— Guðmundss. Árnas., 286. 

— Guðmundss. (prestB) Jónss., á 
Kletti, 284. 

— Guðmundss. þórðars., 289. 

— Gunnlaugss. (prests) Snorras., 
370, 670. 

— Hákonars., 384. 

— Hákonars. (í Klofa) Árnas., 401. 

— Halldórss. (prests) Einarss., 
prófastur, 251, 397, 609, 612. 



716 



REGISTUR. 



Bjarni Hallss. tlögréttumanns) 
Bjarnas., 384, 392. 

— Helgas. Eyjólfss., 6öl. 

— Högnas. (prests) Jónss., 627. 

— íngjaldss. Jónss., 674. 

— Jochumss. Gríel, 286. 

— Jónss., 290. 

— Jónss., 386. 

— Jónss., á Sólheimum, 402. 

— Jónss. Bjarnas., 384. 

— Jónss. (prcsts) Böðvarss., 601. 

— Jónss. (prófasts) Guðmundss., 
281, 283, 302. 

— Jónss. (ýngra) Guðmundss., 
fýsikampur, 282, 633. 

— Jónss. Illugas., locator, 646. 

— Jónss. Jónss., 291. 

— Jónss., skáldi, 608. 

— Jónss. þórðars., 290, 291. 

— Jónss. (á Hvoli) þórðars., 278, 
289, 302. 

— Jónss. Ögmundss., 289. 

— Klemuss. (í Húsavík) þorleifss., 

289. 3 ~ 

— Kolbeinss. Guðmundss., 652. 

— Magnúss., á Melgraseyri, 291. 

— Markúss. Bjarnas., 381. 

— Narfas. (ábóta), 603. 

— Oddss. (prests) þorkelss., á 
Bustarfelli, 340, 386,665, 668, 
687, ^^^fewJS >^ 8 f0 ~ 

— Oddss. Tómass., 279. 

— Ormss. (prests) Egilss., 670. 

— Pálss. Grímss., á Skriðu, 384. 

— PáJss. Gunnarss., 300. 

— Pálss. Magnúss., 290. 

— Péturss. (á Staðárhóli) Pálss., 
á Staðarhóli, 283. 360, 368, 
373, 454. 

— Péturss. þórðars.. 378 

— Sigurðss., 403. 

— Sigurðss.(lögréttumanns)Árnas., 
á HeyncHÍ, 420, 663. 



Bjarni Sigurðss. Bjamas., 381, 394, 
632, 650, 697. 

— Stattholdt, 675. 
Steindórss. Finnss., 620. 

— Sturlus., 681. 

— Sturlus. (á Geirseyri) Gott- 
skálkss., 299. 

— Sumarliðas., 288, 377, 667. 

— Svartss., 430. 

— Torfas., 381. 

— Vigfus8. (prests) Oddss., 399, 

— þórðars. Jónss., 290. 

— þóriss., 285. 

— þorleifss., 633. 

— þorleifss. (prests) Bjarnas., 380, 
603, 615. 

— þórólfss. (á Vatneyri) Jónss., 
299, 304. 

— þorsteinss. (prests) Ásmundss., 
prestur í Vesturhópshólum, 384. 

— - þorsteinss. Einarss., 291. 

— Ögmundss. Bjarnas., 289. 

— Ögmundss. (eldra)Bjarnas., 289. 
Bjelke, sja Hinrik Bjelke. 

Björg Árnad. (í Haga) Björnss., 396. 

— Árnad Borgarss., 300. 

— Arnfinnsd. Bjarnas., 289. 

— Bjarnad. Jónss., 289, 291. 

— Bjarnad. Jónss., 290, 292. 
• — Einarsd. Skúlas.. 385, 705. 

— Guðmundsd., 279. 

— Gunnlaugsd. Egilss., 383. 

— Jónsd. (prests) Erlendss., 675. 

— Jónsd., Teitss., 373, 393, 685. 

— Kráksd. Hallvarðss., 373, 689. 

— Nikulásd. Jónss., 675. 

— Skúlad. Einarss., eldri, 703, 706. 

— Skúlad.Einarss., ýngri, 703,708. 

— Sveinsd., 291. 

— Teitsd. Björnss., 373, 374. 

— þórðard., (presfes) Gíslas., 707. 

— þórðard. (á Muröarnúpi) |>or- 
lákss., 709. 



UEGISTUR. 



717 



Björg þorsteinsd. Erlíngss., 675. 

— þorvaldsd. (á Móbergi), 689. 
Björgólfur Ásgeirss., í Ási, 287. 
Björn Álfss. Gíslas., 652. 

— Árnas. Björnss., 377. 

— Árnas. (í Haga) Björnss., 396. 

— Arnbjarnars., 705. 

— Ásgrímss., 605. 
Pir Ásgrímss., 632. 

— Benediktss. Björnss., 375. 

— Benediktss. (ríka) Halldórss., 
sýslumaður, 361, 363, 406, 407, 
455, 464, 700. 

— Benediktss. (bartskcra) • Pálss., 
701. 

— Bjarnas., í Borunesi, 672. 

— Bjarnas. Jíjörnss., á Kambi, 379. 

— Bjarnas. Narfas., í Dal, 603. 

— Björnss. þórðars., 607. 

— JiöÖvarss. Einarss., bryti, 607. 
-— Eggertss. tf Bæ) Björnss., 298. 

402. 

— Eggertss. (lögmanns) Hanness., 
299, 610, 615, 708. 

— Einarss. Jónss., 375. 

— Einarss. Ormss., 378. 

-r- Einarss. þo.rvaldss., 674. 

— Geirmundss., 394, 652. 

— Gilss., biskup á Hólum, 5, 11. 

— Gíslas., prestur, 259, 356. 

— Gíslas., prófastur í Saurbæ, 363, 
393, 399, 662. 

— Gíslas. Björnss., lögrettuinaður, 
622, 642. 

— Gíslas. Magnúss., í Bæ, 298, 
361, 375, 708. 

— Grímss. (hersis), buna, 416. 

— Guðmundss., 288, 667. 

— Guðmundss. (á Hofi) Kyjólfss., 
296. 

— Guðnas. Jónss., í Ögri, 251, 609. 

— Guimai'ss., Gíslas.. á Bustarfelli, 
385, 386, 412. 

— Gunnlaugss. Jónss., 379. 
Biskupa s. II. 



Björn Hákonars. (í Nesi) Björnss., 
365, 625. 

— Hanness., í Snóksdal, 377, 601. 

— Hanness., (prests) Björnss., 
605, 642. 

— Hróaldss. Hrollaugss., byrðu- 
smjör, 416, 419. 

— Hrólfss. (sýslumanns) Siguröss., 

— Höskuldss. (prests) Einarss., 
prestur til Keldna))., 671. 

— Jónss., 603. 

— Jónss., prestur í Hreppliólum, 
643. 

— Jónss. (biskups) Aras., prestur, 
255, 322—324, 333, 334, 336. 
343, 34», 316, 350, 351, 353, 
356, 357, 360, 365, 366, 368, 
370, 372-374, 377, 378, 381, 
384, 397, 405, 408-411, 420, 
447-449, 453, 455, 457, 572, 
578. 

— Jónss. Arngrímss., 387, 708. 

— Jónss. Björnss., 288. 

— Jónss. Björnss., 292. 

— Jónss. (eldra) lijörnss., 396. 

— Jónss., (á Skriðu) Björnss., 386. 

— Jónss. Brynjólfss., 647. 

— Jónss. Brynjólfss., eldri, 667. 

— Jónss. Brynjólfss., ýngri, 667. 

— Jónss. (prests) Torfas., 614. 

— Jósepss. (prcsts) Loptss., 666. 

— Konráðss. Jónss., 299, 300. 

— Kygri-Björn, prestur, 44, 92, 
147, 148, 185, 186. 

— Magnúss. (í Stóradal) Árnas., 
á Laxamýri, 389, 392, 395, 413. 

— j Magnúss. Björnss., 370, 374, 
375, 386, 709. 

— Magnúss. (lögmanns) Björnss., 
sýslumaður, 361, 362, 623, 703. 

— Magnúss. (í Ögri) Jónss., í 
Bæ, 368, 387, 388. 412. 

— Magnúss. (prcsts) Jónss., 668. 



718 



REGIST17R. 



Björn Nikuláss. þormóðss., á Kirkjubæ, 
647, 705. 

— Ólnfss., 602. 

— Ólafss., frá Taunastöðum, 293. 

— Ólafss., prestur í Hruna, 250. 

— Pálss. (á Hjalla) Eyjólfss., 298. 

— Pálss. (prófasts) Björnss., 368. 

— Pátason (sýslumanns) Guö- 
brandss., syslumaður, 363, 364, 
614, 701, 702. 

— Pálss. Ketilss., 291. 

— Pálss. (í Teigi) Magnúss., 394, 
668. 

— Pálss. (á Hjalla) Pálss., 298. 

— Péturss. Björnss., 602. 

— Ragnarss. (loðbrókar) Sigurðss., 
járnsíða, 416, 419. 

— Sigurðss. (prests) Bjarnas., 672. 

— Siguröss., Jónss., 662. 

~- Snæbjarnars. (prests) Torfas., 
prestur á Staðastað, 369, 370. 

— Stephánss., prestur, 675. 

— Sturlus., 634. 

— Tómass.(prests)Eiríkss.,340,357. 

— J)órarin8S. (lögréttumanns) 111- 
ugas., 646. 

-— þórðars., 666. 

— þórðars. (prests) Branclss., 607. 

— þórðars. Ormss., prestur, 642. 

— þorlákss. (á Marðamúpi) þórð- 
ars., 376. 

— þorleifss., undir Múla, 648. 

— þorleifss. Árnas., liiröstjóri, 267, 
689, 702. 

— þorleifss. Björnss., 609. 

— {jorleifss. (prófasts) Jónss., 
biskup á Hólurn, 412, 453. 

— þorleifss. Pálss., á Keldum, 
295, 649. 

— porvaldss. (áAuðbrekku) Ólafss., 
368, 391. 

— þorvaldss. Skúlas., 705. 
Borgar Árnas. Borgarss., 300. 

— Gunnarss. Borgarss., 300. 



Borgar Pálss. Gunnarss., 300. 

— Torfas. Andréss., 301. 
Borgbildur Jónsd. (ráðsmanns; 

Jónss., 678. 
Bóthildur Nikulásd. (prests) Nar- 

fas.. 625. 
Bótólfur, biskup, 185, 187. 
Brandur Brandss., 298. 

— Einarss. (prests) Snorras., 251, 
252. 

— Eiríkss. Einarss., 415, 419. 

— Jónss. (prests) Egilss., prestur 
í Guttormshaga, 291. 

— Jónss. (prests) Pálss., lög- 
maður, 685. 

— Ólafss. (áHrauni) Brandss., 298. 

— Símonars., 660. 

— Sremundss., biskup á Hólum, 
5, 11, 20, 23, 24, 39, 189, 190. 

Brettifa Sigfúsd. (prests) Tómass , 
3». 671. ' ^fít^Á^j 

Brigiða Jónsd., 600. 

Brit Brynjólfsd. Jónss., 673. 

— Eyjólfsd. (prests) Ásmundss., 
673. 

Brúsi, prestur, 69. 

Bryngerður Bjömsd. Ásgrímss., 632. 

633. - 
Brynhildur Arad. Magnúss., 399, 640. 

— Brandsd. (prests) Jónss., 291. 
Brynjólfur, í Stóraskógi, 635. 

— Árnas., prestur á Bergstöðum, 
/il$374.i ^ . ^nufjt i<iUt<' y 

— Bjarnas., prestur í Hjarð- 
arholti, 380, 612, 666. 

— Björnss. (prests) Snæbjarnars. 
370. 

— Einarss., (prófasts) Einarss., 
615, 645. 

— Halldórss., prestur, 669. 

— Jónss. (í Hjaröardal), 669. 

— Jónss., stóri, 627. 

— Jónss. Eiríkss., 652. 

— Sveinbjarnars.Geirmundss., 652. 



• 

REGISTUll. 



719 



Brynjólfur Sveinss. (prófasts) Sí- 
monars., biskup í Skálholti, 
291, 364, 367, 405, 420, 451, 
453, 455, 583, 610, 664, 667, 
700, 704. 

— þórðars. (biskups) þorlákss., 
sýslumaður, 297, 303, 362, 704. 

Buckholt, sjá Jóhann Buckholt. 
Búrmann, sjá Jón Jónss. Búrmann. 
Böðvar, 569. 
— , prestur, 341. 

— Arnórss., 292. 

— Dagss., 381. 

— Dagss. Jónss., 301. 

— Einarss., 607. 

— Eyjólfss., presfcur í Saurbæ, 63^. 

— Jónss. (prests) Einarss., prestur 
í Keykholti, 251, 288, 600, 
603 -608. 

Jónss. (ýngra) Vigfúss., 605 

— Signiundss., í Purkey, 289. 

— Snorras. Jónss., 607. 

— Steindórss. Finnss., 367, 620. 

— Sturlus. Jonss., prestur á Valþjóf- 
stað, 296, 376. 

— Oginundss.(eldra) Bjarnas., 289. 

Cainan, 417. 

Caiphas, 512, 550. 

Caspar, 525. 

Cecilia, sjá Sesselja. 

Christian III., konúngur, 347, 356, 

444, 446. 

— V., konúngur, 703. 

— skrifari, 246, 247, 254-256, 
323, 335, 351, 352, 355, 448, 
450, 451. 

Christophor Hvítfeldur, 243, 273, 275. 

— Sturtiades, 386. 

— Transson, 356, 436, 437. 

— Valchendorf, höfuðsmaður, 360, 
682. 

Chænik, sjá Kenik. 
Ciprus, 418. 

Claus Marvitz (Merwitz), 241, 577. 



Clemens, páfi, 98. 
Clemus sjá Klemus. 
Cordt van Minden, 270. 
Cretus, 418. 

Dá, sjá Daa. 

Daa, sjá Herluf Daa. * 
Daði Árnas. Árnas., 378. 

— Arnas. BjÖrnss., 377. 

— Arnas. (lögréttumanns) Daðas., 
371, 393. 

— Arnas. Oddss., á Eyrarlandi, 
370, 402. 

— Arnórss. Helgas., 606. 

— Daðas. Árnas., í Gröf, 370—372. 

— Eggertss.(ífiæ)Björnss., 298, 402. 

— Gíslas., 288, 378. 

— Uuðmundss., í Snóksdal, 252— 
255, 259, 321-324, 332-336, 
341, 312, 344-352, 356. 
446-451, 577, 578, 604, 606, 

— Jónss. (prests) Jónss., sýslu- 
maður, 371, 408. 

— Jónss. Ólafss., 604, 639. 

— Jónss. (lögréttumanns) þor- 
lákss., 615. 

— þorvaldss. (á Auðbrekku) Ólaí'ss., 
368, 369, 635. 

Dagur Jónss. Indriðas., 301. 
Damasus, páfi, 54. 
Dan, sja Jón Magnúss. Dan. 
Darius, 418. 

Davíð, konúngur, 528. 538, 549, 

554, 570. 
Denus, 418. 

Diðrik Jakobss. Lassas., 380, 381. 

— von Minden, hirðstjóri, 239, 
241, 245-247, 270-273. 

— Píníng, höfuðsmaöur, 240. 

— Úlfss. Guðmundss., 612. 

— þorsteinss., 294. 

Dis Bjarnad. (prófasts) Halldórs., 

380, 609, 611, 648. 
Dísa, sjá ]>órdís. 

47* 



720 



REGLSTUK. 



Dómhildur Hannesd. Arnas., 626. 

— Hjaltad. (í Teigi) Pálss., 394. 

— Ormsd. Vigfúss., 394, 626, 
612, 644. 

Dorothe, 370, 613. 

Dorothea Guðmundsd. Arnas., 613, 

- 614. A •»] S-í'jnji 'ltejS 

— Halldórsd., 289. 
Drauma-Jón, sjá Jón þorsteinss. 
Duustanus, biskup, 38. 39, 58, 59. 

Efcrt þorkelss. ólafss., 688. 

Eggert Björnss. (sýslumanns) Magn- 
úss., á Skaröi, 283, 298, 361, 
362,397,402, 602, 610, 663,664. 

— Eggertss., 299. 

— Hanness., í Snóksdal, 623. 

— Hanness. (hiröstjóra,) Eggertss., 
lögmaöur, 241, 246 249, 251, 
259, 268, 299, 300, 389, 396, 
600, 612. 

— Jónss., 377. 

— Jónss. (í Flatey) Torfas., 372, 

— 614^-1^. li 

— Snæbjarnars. Torfas., 369. 

— Sœmundss., á Sæbóli, 369, 374, 
614, 616. 

— Sæmundss. Eggertss., 374. 

— [)orsteinss. þórðars., 283. 
Egill Bjarnas., 300. 

— Bjarnas. (prófasts) Halldórss., 
609. . , ; , 

— Einarss. (prests) Ólafss., á 
SnorrastöÖum, 240, 241, 244, 
293, 303. 

— Gunnlaugss. Egilss., 383. 

— Gunnlaugss. Pálss., 300. 

— Helgas., prestur, 437. 

— Jónss., 279. 

— Jónss. Egilss., á Skarði, 383, 

Í^^ðl^^P^;' :{ " [ .jgl " 

— Pálss. Guömundss., prestur,277, 

v 302. m /jjfl , ■ 

Einar, á Núpstað, 390. 



Einar Arnfinnsa. (prests) Sigurðss., 
prcstur á Stað, 285. 

— Ásmundss., látúnssmiður, 633, 

S'u 646.' ^íJ &»A &l *Ú 

— Asmundss., söðlasmiður, 603. 

— Auðunars. (rotins) þórólfss., 
415, 416. 

— Bjarnas. (á Læk) Björnss., 
379 — 381, 397. 

— Bjarnas. (prófasts) Halldórss., 
609.-; [.^y^tV^if^ii-^ 

— Böðvarss. Jónss., 605. 

— Daðas. (íSnóksdal) Guðmundss., 
233. 

— Egilss. Bjarnas., á Geirseyri, 
299, 609. 669. 

— Egilss. Einarss., á Beighyl, 
293, 294. 

— Einarss., 660. 

— Einarss. (prests) Illugas., pró- 
fastur, 615, 645. 

— Einarss. Skúlas., 385, 705. 

— Einarss., þorleifss., 288. 

— Eiríkss., 640. 

— Eiríkss., á Hvanneyri, 287. 

— Eiríkss. (prests) Bjarnas., 672. 

— Eirikss. Hallss., 671. 

— Erlendss. þorvarðss., 294, 595, 

— Eyjólfss. (í Dal) Einarss., í 
Dal, 398, 570. 

— Eyjólfss. (lögmanns) Einarss., 
í Dal, 398. 

— Gestss., 678. 

— Gilss., 6, 7, 12—15, 17, 19, 
20, 22, 25, 26, 29, 33, 82, 99, 
128, 135, 170. 

— Gíslas., 350. 

— Gíslas., í Hvestu, 609. 

— Grímss. þorleifss., 393. 641. 

— Guðlaugss., lögrcttumaður, 362. 

— Guðmundss., 616, 627. 

— Guðmundss. (í Ólafsvík), 285. 

— Guðmundss. Einarss., 616. 



REGISTUK. 



721 



Einar Gudmundss. (prests) Jónss., 
prestur á Staö, 284, 292, 615. 

— Guömundss. (dýra) þorvaldss., 
415, 419. 

— Gunnarss. Péturss., 386. 

— Gunnlaugss. (prests) Snorras.. 
373, 670. 

-- Hákonars., 363, 384, 701. 

— Hákonars. (í Klofa) Arnas., 401. 

— Halldórss., 603. 

— Halldórss., Jónss., 291. 

— Halldórss. Marteinss., 626. 

— Hallgrímss. Sveinbjarnarsonar., 
prestur áÚtskálum, 340, 685,687. 

— Hanness. Einarss., 615. 

— Illugas. (Iögréttumanns) Víg- 
fúss., prófastur, 602, 645, 646. 

— ísleifss., ábóti, 317, 326, 339, 
415, 420, 421, 453, 657, 658. 

— Isleifss. þórðars., 295. 

— Jónass. Espenss., 372. 

— Jónss., frá Bjarneyjum, 375. 

— Jónss., í Saurbæ, 291. 

— Jónss., í Vogum, 634. 

— Jónss., (prests) Bjarnas., 672. 

— Jónss. (prests) Böðvarss., 601. 

— Jónss. Einarss., 380. 

— Jónss. ívarss., 611. 

— Jónss. (lögmanns) Sigmundss., 

689. ~-V;; ?Ó . y. a<A. 

— Magnúss., 672. 

— Magnúss. (prests) Jónss., loca- 
tor, 705, 706. , 

— Marteinss. íbiskups^ Einarss., 
prófastur á Staðastað, 285, 
260, 600 620. 

— Marteinss. (á Álptanesi) Hall- 
dórss., á Hvassafelli, 285, 626, 
627. 

— Oddss., 432, 436, 438. 

— Oddss. (á Fitjum) Eiríkss., 645, 

— Ólafss. Árnas., 382, 394. 

— Ólafss. þorbjarnars., prestur í 
Görðum, 237, 241, 244, 619. 



Einar Ormss., 261. 

— Ormss., í Hvestu. 378. 

— Péturss., 261. 

— Peturss. Gunnarss., 375 386. 

— Péturss. Magnúss., 393, 635. 

— Sigurðss., prestur, 372. 

— Sigurðss (prests) Einar6S., 
prófastur, 648, 667. 

— Sigurðss. (prests) þorsteinss., 
prófastur, 658, 659, 661, 662, 
671, 672. 

— Sigvaldas. (lángalífs), 242 599. 

— Skúlas. Einarss., 385, 703, 705. 

— Snorras., prestur á Staðastað, 
237, 251, 570. 

— StepbánsB., prestur á Hörgs- 
landi, 387. 

— Styrss. þorvaldss., 605. 

— Torfas. (prests) Snæbjamars., 
prestur á Stað, 363, 369. 

— Teitss. Eiríkss., í Asgarði, 432, 
437, 645, 673. 

— þórarinss., í Bólstaðarhlíð. 703. 

— þórðars,, prestur á Melum, 
294, 625. 

— þorlákss. Bjarnas., 610. 

— þorleifss. (uudir Múla) Jónss., 
288, 615. 

— þórólfss., 636. 

— þórólfss. Einarss., 616. 

— þorsteinss., biskup á Hóhim, 
410, 413. , 

— þorsteinss. (sýslumanns) Magn- 
úss., lögréttumaður, 374, 394, 

"644. áóíií^^g^ 

— þorvaldss., í Neðradal, 674. 
Eilífur, erkibiskup, 223. 

— Skíðas. (gamla) Bárðars., öm, 
^|416. jgfr ; ; I-h^ ■■^'^■~S~. 
Eiríkur, erkibiskup, 6, 52, 64, 88, 190. 

— Ámas. Brandss., 402. 

— Árnas. Eiríkss., 432. 

— Árnas. (prests) Gíslas., 296, 
641, 642, 650, 669. 



íkur Árnas. f)orleifss., 430, 432. 
Bjarnas. (silfursmiös), prestur 
á Hallormstað, 672. 
Björnss., 378. 
Björnss. Magnúss., 375. 
Einarss. Guðmundss., 415, 419. 
Kinarss. Peturss., 375. 
Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
prestur, 662, 671. 
Eyjólfss. (í Dal> Einarss., 398, 
039, 646. 

Finnss. Steindórss., 604. 
Gíslas. (prests) Einarss., 669. 
Gíslas. Guðmundss., 650, 651. 

- Hallss. (prests) Hallvarðss., 671. 

- Höskuldss. (prests) Einarss., 

- Höskuldss. (prests) Einarss., 
prestur, 671. 

- Jakobss., 639. 

- Jónss., á Litlaskarði, 678. I 

- Jónss., á Núpi, 373. 

- Jónss. Björnss., 292. 

- Jónss. Eiríkss., 287, 626. 

- Jónss. Guðmundss., 640. 

- Jónss. (prests) Sigurðss., 673. 

- Jónss. (á Hvoli) þórðars., 278, 
291, 302. 

- Ketilss. (prests) Ólafss., prestur 
í Vallanesi, 643, 672. 

- Magnúss., í Bót, 671. 

- Magnúss. Björnss., 294, 374— 

- Magnúss. Eiríkss., prestur, 376. 

- Magnúss. (Svalbarða) Eiríkss., 
ríki, 419. 

- Oddss. (biskups) Einarss., á 
Fitjum, 366, 386, 645, 662, 665. 

- Ólafss, íprests) Einarss., 640. 

- Sigurðss. Eiríkss., 376. 

- Sigurðss. (yjrests) Jónss., 667, 
673. I^ð^^^^pin / -fl 

- Sigvaldas. Halldórss., lögrettu- 
maður, 668. 



Eiríkur Snjólfsson (sýslumanns 
Rafnss., í Ási, 301, 374, 

— Steindórss., frá Ökrum, 287. 

— Steindórss. Eiríkss., 287. 

— Teitss. (í Ásgarði) Eiríkss., 601. 

— Vígfúss. (í Asi) Eiríkss., pró- 
fastur í Hjarðarholti, 287,621. 

— þorsteinss. Snorras., prestur í 
Krossþíngum, 662, 678. 

Elen, sjá Elín. 

Elín \rnad. (lögrettumanns) Daðas., 
371l í^^p,!-' -l&PifcM 

— Hjarnad. (á Læk) Björnss., 3^9, 
380. 

— Bjönisd. (prests) Gíslas,, 371, 
373, 392, 393, 688. 

— Björnsd. (sýslumanns) Pálss., 

' 364;: .TIC V. ' ^ v 

— Björnsd. þorvaldss., 368, 391- 

— Eiríksd. (lögréttumanns) Sig- 
valdas., 668, 669. 

— Eggertsd. (á Skarði) Björnss., 
298, 402, 702. 

— Gíslad. Ólafss., 678. 

— Guðmundsd., 372. 

— Guðmundsd. þórðars.. 289. 

— Hákonard. (sýslumanns) Gíslas., 
297, 362, 400. 

— Halldórsd. Jónss., 291. 

— Jónsd., 668. 

— Jónsd.(prests) Guðmundss.,622. 

— Jónsd. Jónss., 678. 

— Jónsd. (stóra) Jónss., 300. 

— Jónsd. á Reykhólum) Magnúss., 
363, 401, 604. 

— Jónsd. (prests) Magnúss., 413. 

— Jónsd. (prests) Sigurðss., 668. 

— Magnúsd., 317, 326, 338, 339, 
415, 420, 421, 423, 424. 

— Magnúsd., 380. 

— Magnúsd., 607. 

— Magnúsd., frá Haga, 663. 

— Pálsd. (prófasts) Bjömss., 368. 
•— Pálsd, Guðmundss., 277, 302. 



KEGISTUli. 



Klín Pálsd. (á Staðarhóli) Jónss., 
360, 361, 405- 407, 455, 664, 700. 

— Pctursd. Magnúss., 371, 393. 
- Sigurðard. Jónss., 622. 

— Sigurðardóttir (klausturhaldara) 
Jónss., 369, 381, 622, 687. 
Sigurðard. (á Skútustöðum) 
Magnúss., 363, 401. 604. 

— þorgeirsd. Snorras., 378. 

— þorkelsd., 601. 

— þoriáksd. (biskups) Skúlas., 
297, 298, 396, 703, 704. 

— þorsteinsd. þórðars., 283, 663. 

— þorvaldsd. Rafnss., 607. 
Elizabeth, nunna, 151 — 153. 

— Hjarnad. Jochumss., 286. 

— ísleifsd., 665. 

— Jochumsd., 386. 

— Jónsd. (prcsts) Jónss., 625. 
Emerantiána þorleifsdóttir (ýngra) 

Árnas,, 619. 
Engilbrikt Garnalíelss., 397. 

— Nikuláss., prestur, 616. 
Enoc, 417. 

Enos, 417. 

Enwold Kruse, 138. 

Erasmus Arngrímss., 284. 

— Pálss. (prests) Erasmuss., 
prcstur í Hrepphólum,'391, 617. 

— Snorras. Ásgeirss., prestur, 648. 

— Vilhatss., pfestur$ 296, 303, 
391, 647, 649. 

Eredia, 418. 

Erlendur, á Skarðströnd, 301. 
— , prestur, 301. 

— Ásmundss. þorleifss., lögréttu- 
maður, 401, 639, 641. 

— Bjarnas. Jónss., 633. 

— Björnss. (á Kambi) Bjarnas., 

379. ' 'l ' 

— Brandss. (prests) Jónss., 294. 

— Einarss. (prests) Guðmundss., 
prestur, 284, 616, 621. 

— Erlendss., 634. 



723 

Erlendur Erlendss., áKolbeinstöðum, 
398, 419. 

— Eyjólfss. Snæbjarnars., 301. 

— ínginuindars. þórðars., 632. 

— Jónss., prestur í Miðdal, 661, 
675, 676. 

— Jónss. (smiðs) Auðunnars., 252. 

— Jónss. (prests) Erlendss., 675. 

— Jónss. (á Urðum) Illugas., 706. 

— KoIbeins8. Guðmundss., 652. 

— Magnúss., 399, 640. 

— Magnúss., á Stóruvöllum, 402. 

— Magnúss. Signrðss., 294. 

— Olafss. (prófasts) Erlendss., 
presturáMelstað, 363, 368, 369. 

— Pálsson Grímss., prestur á 
Breiðabólstað, 373, 446, 689. 

— ■ Styrss. þorvaldss., 605. 

— þórðars. Steindórss., 616. 

— þorvarðss. (lögmanns)Erlendss., 
lögmaöur, 294, 623, 626, 636. 

— þorvarðss. þórólfss., 294. 
Erlíngur, 7. 

— Gíslas., 268, 298. 

— Jónss., 673. 

Eugenius ÍJL, páfi, 151, 154. 
Euphemía Pétursd. þórðars., 603. 

— þorleifsd. Bjarnas., 377. 
Eva, 523, 526, 563, 566. 

Eydís Halldórsd. (lögréttumanns) 
Jónss., 676. 

— Helgad. Eyjólfss., 661,675, 676. 
Eyjólfur, 659. 

— Amas. Eiríkss., 432. 

— Arnas. Helgas., 661. 

— Arníinnss., riddari, 701. 

— Arnórss. Guðmundss., prestur, 
632, 649. 



— Asmundss. Eyjólfss., prestur á 
Brjámslæk, 612, 673. 

— Bjarnas. Ormss., prestnr, 670- 

— Egilss. Einarss., 293. 

— Einarss., á Ballará, 615. 

— Einarss., lögmaður, 398. 



724 



KEGISTUK 



EyjólfurEinarss. Auðunnars.,415,416. 
— : Einarss. (í Dal) Eyjólfss., í 
Dal, 256, 257, 398, 402, 414, 
420, 453. 

— Eiríkss. Eyjólfss., 399. 

— Erlendss. Kyjólfss., 301. 

— Eyjólfss. Jónss., 1515. 

— Gíslas., ínókollur, 011, 635. 

— Halldórss., 213, 274. 

— Halldórss. Ormss., 379, 399, 
636. 

— Hallgrímss. (prests) Peturss., 
688. \? 

— Hallkelss. (prests) Stephánss., 

622. l^fkmtji 

— halti, 419. 

— Helgas., 292. 

— Jónss., á Hjalla, 239, 242, 
244,268,275,293,303, 304,610. 

— ■ Jónss. Gíslas., 651. 

— Jónss. Halldórss., 677. 

— Jónss. Hallss., prestur á Lundi, 
673. 

— - Jónss. (stóra) Jónss., 300. 

— Jónss. Pálss., 602, 621. 

— Jónss. þórdars., 606. 

— Jónss. (lögrettumanns) þor- 
lákss., 602, 615. 

— Kárss., 108, 109, 111— 114,117. 

— Magnúss.Eyjólfss.(mókolls),611. 

— Oddss., 301. 

— Sigurðss. Arnas., 390. 

— Sigurðss. Olaí'ss., 678. 

— Símonars. Halldórss., 678. 
— • Snæbjarnars. Erlendss., 301. 

— Tómass. Eiríkss., 292. 
Eylaugur, hersir, 416. 
Eystcinn, crkibiskup, 6, 31. 

— Ásgrímss., múkur, 586. 

— þórðars., sterki, prestur, 249, 
250, 599. 

Eyvindur austniaður, 416. 

— Magnúss., 341. 

Eyvör, kona Arngríms í Bólmi, 418, 



Eyvör Guðmundsd. Magnúss., 356. 

— Sturlud. Eyjólfss., 301, 304. 

Felix Gíslas. (prests) Ambjarnars., 

prestur, 631. 
Filippus, sjá Philippus. 
Finnbogi Egilss. Bjarnas., 609. 

— Einarss. (ábóta) Isleií'ss., ábóti, 
657, 658. 

— gamli, 340, 685. 

— Jónss. (prests) Pálss,, lögniað- 
ur, 234, 389, 398, 583, 658, 
685; .'.;■/■'.:•<: • 'ir .;o<-: 

Finnur Bjarnas. Jónss., 283. 

— Böðvarss. Jónss., 605. 

— - Böðvarss. (prests) Jónss., 604, 

— Í 605. iiti^^ff^ 

— Guðmundss. lá Hoíi) Eyjólfss., 
294, 295. 

— Jónss., í Flatey, 284, 365, 372, 

380. V ' Úl - '^m 

— Jónss., (preöts) Finnss., eldri, 
625. í> .i 

— Jónss. (prests) Finnss., ýngri, 
625. 

— Jónss. (prófasts) Halldórss., 
biskup í Skálholti, 302, 406, 

>>if 409. ,*?lh- ■ - 

Jónss. (ýngra) Vigfúss., prestur, 
605. 

— Sigurðss., 625. 

— Sigurðss., 666. 

— Stcindórss., á Ökrum, 603. 

— Steindórss. Finnss., 620, 621, 
624. 

— VilhjáJmss. Vigfúss., 603. 

— þórólfss. Einarss., 616. 
Fjalafur, 418. 
Florentius, prestur, 21. 
Foki, keisari, 12. 

Frakkancs-karlinn, sjá Jón ög- 
mundss. 

Frcysteinn Grímss., prestur, 312, 
348, 349, 354. 



» 



KEGISTUIi. 



725 



Friðfróði, 419. 

Friðgerður Kjarvalsd., 41,6. 

Friðlcifur, 418. 

Friðrekur I., keisari, 433. 

Friðrik II., konúngur, (591, 698. 

— Friis, 437. 
Frigidianus, biskup, 30. 

Friis, sjá Friðrik og Jóhann Friis. 
Fróði, 419. 

— friðsami, 419. 

— frækni, 419. 
Frants, biskup, 27. 
Funcli, sjá Juren Funcli. 
Fúsi, sjá Vigfús. 

Gabríel, 559, 581. 

Gamalíel Hallgrímss. Sveinbjarnars., 

prestur, 310, 085. 
Gamli, sjá Gamalíel. 
Geir Jónss. (prófasts) Jónss., Vídalín, 

biskup á Islandi, 406. 

— Markúss., prcstur á Helga- 
stöðum, 413. 

Geirdís, 709. 

Geirlaug þórðard. Böðvarss., 601. 
Geirmundur, 278. 
Geirríður Bárðard,, 234. 
Geirþrúður Sigvaldad. (lángalífs), 
599. 

Gerken, sjá Hinrik Gerken. 
Gestur, prestur, 27, 28. 
Gielt, 601. 

Gísli Álfss. Gíslas., 652. 

— Arnas., prcstur, 652. 

— Arnas. (á Hlíðarenda) Gislas., 
667. tóíli :W: 

— Árnas. (prests) Gíslas., 641, 642. 

— Árnas. (prcsts) Gíslas., prcstur, 

641, 668. 

— Arnbjarnars., prestur, 631. 

— Bárðars. Gíslas., prcstur á 
Stórólfshvoli, 707. 

— Bjarnas. (prcsts) Gíslas., prcstur 
í Grindavík, 399, 640, 651. 



Gísli Bjarnas. Jónss., 289, 290. 

— Bjarnas. Sigurðss., 381. 

— Bjarnas. (á Heyncsi) Sigurðss., 
prcstur á Meluin, 420. 

— Björnss., 624. 

. — Björnss., 642, 645. 

— Björnss. (prófasts.) Gíslas., 363. 

— Brynjólfss., (prests) Árnas , 
prestur, 374. 

— Brynjólfss. Jónss., í Ölvcrsholti 
(Ölvaðsholti), 652, 676. 

— Diðrikss., 648, 707. 

- — Eggcrtss. (í Bæ) Bjömss., 298, 
402. 

— Einarss., prestur, 639. 

— Einarss. Péturss., prestur á 
Helgafelli, 393, 635, 645. 

— Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
prestur á Stað, 286, 373, 662, 
665, 669. 

— Eiríkss. (prests) Ketilss., 672. 

— Eiríkss., Magnúss., 376. 

— Eiríkss. (á Fitjum) Oddss., 386, 
665. 

— Erasmuss. (prests) Vilhatss. 
(Villadss.,) 647. 

— Eyjólfss. (mókolls) Gíslas., 635, 

— Finnbogas., 447, 448. 

— Gíslas. (prests) Arnas., 642. 

— Gíslas. Jónss., 283, 678. 

— Gottskálkss. (á Geirseyri) 
Sturlus., 299, 304, 

— Guðbrandss., prestur, 393, 635. 

— Guðmundss. (prests) Gíslas., 
650. . t í% :-n> 

— Guðmundss. (prests) Guð- 
mundss., 396. 

— Gudmundss. Narfas., 643. 

• ■ 

— Gunnarss. íá Okrum) Gíslas., 
385, 386, 412. 

— Hákonars. (í Klofa) Árnas.. 
lögmaður, 296, 303, 361, 362, 
400, 401, 414, 420,437, 438, 
453, 689, 703. 



720 



KEGISTUK. 



Gísli Halldórss. (prests) Ketilss., 
643, 672. 

— Helgas. þorlákss., 610. 

— Jónss., 362. 

— Jón8s., frá Galtardalstúngu,288. 

— Jónss., lærði, 301. 

— Jónss., prcstur á Hrafnagili, 
360, 707. 

— Jónss. (prests) Bjarnas., 661. 

— Jónss. Björnss., 288. 

— Jónsson (prests) Erlendss., 
prestur í Vilh'ngaholti, 384, 675. 

— Jónss. (pre8ts) Gíslas., biskup 
í Skálholti, 242, 250, 278, 280, 
294, 342, 343, 383, 388, 391, 
452, 599, 619, 629, 631, 632, 
634—638, 657, 691, 694. 

— Jónss. (prests) Gizurars., 640. 

— Jónss. (prófasts) Guðrnundss., 
laungetin, 281, 283, 302, 678. 

— -Jónss., (prófasts) Guðmundes., 
í Öskholti, 281, 282, 302,, 633. 

— Jónst . Halldórss., eldri, 686. 

— Jónss. Halldórss., ýngri, 375. 

— Jónss. (biskups) Vigfúss., í 
Máfahlíð, 283, 302. 

— Ketilss., 283. 

— Magnúss., 613. 

— Magnúss. (lögmannsj Björnss., 
sýslumaður, 297, 361, 362. 

— Magnúss., (prests) Markúss., 
biskup á Hólum, 408, 413. 

— Nikuláss. Einarss., 295. 

— Oddss. (biskups)Einarss., í Skál- 
holti, 364, 366, 408, 452, 453, 
603, 632, 639, 662, 664, 665. 

— Ólafss., á Ánastöðum, 285. 

— Ólafss., í Bæ, 284, 676. 

— Ólafss. (prests) Böðvarss., 678. 

— Pálss.(landskrifara)Gíslas., 382. 

— Péturss. (lögréttumanns) Ein- 
arss., 635. 

— Sigurðss. Gíslas., 635. 



Gísli Sigurðss. (prófasts) Oddss., 
282, 402, 641, 665. 

— Skæríngss., 677. 

— Sturlus. Eyjólfss., 301, 304. 

— Sveinss., 298, 388, 650, 652. 

— Tómass., Jónss., 283. 

— Vigfúss. (sýslumanns) Gíslas., 
meistari, 281, 297, 375,401, 641. 

— þórarinss. (lögréttumanns) 111- 
ugas., 646. 

— þorbjarnars. Árnas., prestur, 
677. 

— þórðars. (prests) Gíslas., 707, 
708. , • & 

— þórðars. (lögmanns) Guð- 
mundss., lögmaður, 280, 348, 
301, 382, 667. 

— þorlákss., (biskups) Skúlas., 
biskup á Hólum, 297, 367, 

. 396, 400, 402, 414, 453, 641, 

— þorvaldss., 627. 

— þorvarðss., prestur í Vest- 
mannaeyjum, 294. 

— þorvarðss. þórólfss., 294, 295. 
653. 

Gizur Arnbjarnars., 290. 

— Einarss. Sigvaldas. (lángalífs), 
biskup i Skálholti, 242, 213, 
249-252, 259, 270, 272, 274, 
275, 298, 311, 314, 397, 443, 
452,513, 577,599,600, 609,619. 

— Gamalíelss. (prests) Hallgrímss., 
prestur, 340, 640, 6S5, 687. 

— Isleifss. (biskups) Gizurars., 
biskup í Skálholti, 5. 

— - Jónss. (prests) Einarss., prcstur, 
616. 

— Sveinss. ("prófasts) Símonars., 
prestur, 364, 365, 455. 

— þorlákss. (á Núpi) Einarss., á 
Núpi, 361, 405, 455, 614. 

Goðelfur, 418. 
Gottskálk, 621. 



KEGISTUR. 



727 



Gottskálk, prcstur, 323, 335. 

— Jónss, Gíslas., í Hundadal, 286. 

— Jónss. Gottskálkss., 299, 304. 

— Kcnikss. (riddara> Gottskálkss., 
biskup á Hólum, 233. 

— Nikuláss. Rögnvaldss., biskup 
á Hóíum, 234, 238, 242, 249, 
317, 318, 326, 327, 569, 689. 

— Sturlus. Eyjólfss., á Gcirscyri, 
298, 304, 610. 

— þorvaldss. Gunnlaugss., lög- 
réttumaður, 383. 

Grcgorius, páfi, 12, 21, 43, 77. 

— IX.. páfi, 51, 158., 

Grcipur Einarss. Bjarnas., 381, 397. 

— forleifss., prestur, 381. 
Grettir þorvarðss., prcstur, 351. 
Gríel, sjá Jochum Grícl. 
Gríma Jónsd. Greipss., 673. 
Grímur hcrsir í Sogni, 416. 

— Bergss., á Kirkjnbóli, 381. 

— Einarss. Grímss., á Tcigi, 393, 
394. . ;i i 

•— Einarss. ÓMss., 382. 

— Eiríkss., smiður, 688. 

— Ingimundars. Grímss., 394. 

— Jónss., lÖgmaður, 431, 432. 

— Jónss., prcstur á Húsafolli, 378. 

— Jónss. Gíslas., 669. 

— Jónss. Grímss., prestur, 608. 

— kamban, 415. 

— Magnúss. (yíirbrita) Gíslas., 678. 

— Pálss. Brandss., á Möðruvöllum, 
419. 

— - þorleifss., 393. 
Gróa Bjarnad. (á Bustarfellii Oddss., 

386. 

— Einarsd. Illugas., 645. 

— Einarsd. Péturss., 393, 635. 

— Eyjólfsd. (prests) Arnórss., 632, 
m\ 633. ; • 

— Guðinundsd. (prcsts) Skúlas., 

602, 611. 

— Helgad. Eyjólfss., 662. 



Gróa Markúsd. (í Ási) Snæbjarnars., 
370, 384, 409. 

— Pétursd. Ámas., 295. 

— Pétursd. Björnss., 602. 

— Snorrad. Jónss., 676. 

— Sæmundsd., 624. 

— þórarinsd., 674. 

— þórarinsd. (lögréttumanns) 111- 
ugas., 646. 

— þorleifsd. (á Hlíðarenda) Magn- 
úss., 297, 396, 703. 

— þorsteinsd. (prófasts) lllugas., 
706. 

— þorvaldsd. Torfas., 606. 

— Ögmundsd. (prests) Torfas., 
602, 615. 

Grubbe, sjá Sitzel Grubbe. 
Guðbjörg Erlendsd., 393. 

— Eyjólfsd., 659, 673. 

— Hallvarðsd., 291. 

— Jónsd. Björnss., 288. 

— Oddsd. Árnas., 371. 

— Sölmundsd. Jónss., 674. 

— Torfad.(sýslumanns) Jónss., 382. 

— Ögmundsd. (ýngra) Bjarnas., 
290. 

Guðbrandur Amgrímss. (prófasts) 
Jónss., sýslumaður, 685, 686. 

— Björnss. (sýslumanns) Magnúss., 
369. 

— Jónss. (prófasts) Aras., prófastur 
í Vatnsfirði, 297, 362, 400. 

— Magnúss. (sýslumanns) Aras., 

400, 702. 

— þorlákss. (prests) Hallgrímss., 
• biskup á Hólum, 340, 341, 

367, 373, 385, 388, 389, 397, 
437, 440, 452, 453, 614, 616, 
637, 647, 657, 682, 683, 685, 
688-701, 708. 

— þorlákss. (biskups) Skúlas., 
ráðsmaður, 297, 703, 704. 

Guðfinnaíslcifsd. (ýngra) þorbergss., 
294, 376, 387. 



/ 



KEGISTUIt. 



728 

Guðfiniia Ísleifsd. þórðars., 295. 
Guðlaug Árnad., 385. 

— Bjarnad. Jónss., 283. 

— Björgólfsd. Ásgeirss., 287, 601. 

— Einarsd., 646. 

— Einarsd. (prests) Marteinss., 
620. - 

— Einarsd. (prests) Snorras., 251. 

— Erasmusd. >prests) Vilhatss. 
(Villatss.), 649. 

— Guðmundsd. (i)rests) Gíslas., 
368, 650. 

— Guðmundsd. Torfas., 368, 400. 

— Halldórsd. (prests) Marteinss., 
287, 626. 

— Jónsd., 300. 

— Jónsd. á Skriðu) Björnss., 386. 

— Jónsd. Erlendss., 650. 

— Oddsd. Árnas., 371. 

— Ólafsd., 289. 

— Pálmad. Hinrikss., 624, 649. 

— Pálsd. (prests) Erasmuss., 391, 
647, 661. 

— Pálsd. Ketilss., 291. 

— Sigurðard. (lögrettumanns) Ám- 
as., 663. 

— Sigurðard. Jónss., 622. 

— Snorrad. Ásgeirss,, 648. 

— Vigfúsd. (prests) Oddss., 640. 

— Vigfúsd. þórðars., 601. 

— þórðard.(málara) Einarss., 616, 
620, 623, 624. 

• — þórðard. Jónss., 633. 
Guðlaugur, sakamaður, 637. 
Guðlcif Sigurðard. (prests), 609. 
Guðmundur, í Ólafsvík, 285. 

— Aras., góði, biskup á Hólum, 
3-8, 11-30, 32—42,44-77, 
79—82, 87—100, 103-122, 
124-150, 154—159, 161—188. 

— Andress., 256, 257, 355. 

— Andress., 403. 

— Árnas., 620. 

— Ámas. Guðmundss., 604. 



Guðmundur Árnas. Loptss., eldri, 

.286.. • • - 

— Árnas. Loptss., ýngri, 286. 

— Ámas. Oddss., 613. 

— Ásmundss. (prcsts) þormóðss., 
613. i.! : -v^ 

— Bjarnas., á Steiná, 373. 

— Bjarnas. (prests) Gamalíelss., 
prestur í Nesi, 392. 

— Bjarnas. Guðmundss., 285, 398. 

— Bjarnas. Guðmundss., prestur 
í Amesi, 284. 

— Bjarnas. Guðmundss., prestur 
í Laugardœlum, 285, 398, 643. 

— Bjarnas. Jónss., 283. 

— Bjarnas. Pálss., 300. 

— Bjarnas. Sigurðss., prestur, 381. 

— Björnss., 611. 

— Bjömss, 627. 

— Björnss., 631. 

— Björnss. Ásgrímss., 632. 
Bjömss. Guðmundss., 667. 

— Einarss., prestur á Gilsbakka, 
612. 

— Einarss. (söðlasmiðs)Asmundss., 
603. 

— Einarss. Guðmundss., 285. 

— Einarss. Guðmundss., 627. 

— Einarss. (prests) Guðmundss., 
284, 615. 

— Einarss. (prests) Hallgrímss., 
prestur á Staðastað, 294, 340, 
369, 381, 622, 643, 687. 

— Einarss. Skúlas., 705. 

— Einarél. (lögrettumanns) þor- 
steinss., 374. 

— Eiríkss. Jónss., 678. 

— Erlendss., prestur á Fclli, 706. 

— Eyjólfss., 633. 

— Eyjólfss., á Hofi, 295, 652. 

— Eyjólfss. Einarss., ríki, 415,416. 

— Finnss., 279. 

— Gíslas., i Sölvatúngu, 383. 

— Gíslas. Diðrikss., 618. 



REGISTUR 



729 



Guðmundur Gíslas., (prests) Einavss., 

669. .ilíff|)lJ!OfrtÍ-cP^ 'OrK 

— Gíslas. Gíslas., 678. 

— Gíslas. Guömundss., 650. 

— Gíslas. Jónss., eldri, 282. 633. 

— Gíslas. Jónss., ýngri, 282. 

— Gíslas. Sveinss., prestur í 
Guulverjabæ, 381, 632, 650. 

— Gíslas. (prcsts) þorbjarnars., 

677**. f<< ..wiiU 'Ú&^^i 

— Guðmundss. 642, 649. 

— Guðmundss., prestur, 396. 

— Guðmundsson (presfes) Guð- 
mundss., 396. 

— Guðmundss. Jónss., 397. 

— Guðmundss. þórðars., 289. 

— Hákonars. (í Nesi) Björnss., á 
þíngeyrum, 362, 363, 623, 688, 
702. 

— Hallgrímss. (prcsts) Péturss., 

— Hallgrímss. Sveinbjarnars., í 
Gröf, 340, 393, 685, 688. 

— Hallss. (lögrettumanns) Biarna- 
son., tinsmiður, 384. 

— - Hjaltas. Guðmundss., 415. 

— Illugas., 377. 
. — Jónss., 377. 

— Jónss., 397. 

— Jónss., á Haugi, 286. 

— Jónss., í Olvisholti, 599. 

— Jónss., kallaður Hallsson, 616. 

— Jónss. prestur, 646. 

— Jónss. Arnórss., 399. 

— Jónss., Björnss., 292. 

— Jónss. (ýngra) Eggertss., 621, 

,;- * 623. ; hm r ú{& : 

-— Jónss. Fgilss., 611. 

— Jónss. (prófasts) Guðmundss., 

281, 302. 
— - Jónss. (prests) Guðmundss., 

prestur, 622 

— Jónss. Halldórss., 677. 

— Jónss. Halldórss., 687. 



Guðmundur Jónss. Illugas., á Laug- 
um, 392. 

— Jónss. Jónss., á Hnjóti, 299. 

— Jónss. Magnúss., 374. 

— Jónss. (í Flatey) Torfas., 272. 

— Jónss. þórðars., á Hvoli, 278, 
280, 288, 289, 291, 292, 302, 

— Jónss. (prests) þorleií'ss., prestur 
á Stað, 284, 676. 

— Jónss. þormóðss., á Fróðá, 606, 
621. 

— Jónss. (prests) þormóðss., 612. 

— Ketilss. (prcsts) Ólafss., prestur, 
Z. 672. = ..^.^^^^^| - 

— Kolbeinss. Hjálinss., 385. 

— Magnúss., 256, 257, 355, 356. 

— Magnúss. Bjarnas., 382. 

— Magnúss. Magnúss., 677. 

— Narfas., á Hálsi, 643, 688. 

— Narfas. Magnúss., 634. 

— Ólafss., 632. 

— Ólafss. Jónss., 286. 

— Pálss. Ketilss., 291. 

— Pcturss. þórðars., 603. 

— Sigfúss., 688. 

— Sigurðss., 291. 

— Sigurðss., Guðmundss., 643. 

— Sigurðss. Jónss., 62V. 

— Sigurðss.(lögmanns) Jónss., 282. 
• — Sigurðss. (prcsts) Jónss., 396, 

;'::^i3. % .^^ifej^^arT..., s 

— - Sigvaldas. (lángalífs), 599. 

— Skúlas., prestur, 388, 611, 648. 

— Steindórss. Finnss., 620. 

— Stephánss., 621, 62?. 

— Sveinbjarnars. Geirmundss., 652. 

— Torfas. (á Keldum) Kiríkss., 
368, 400, 650. 

— Torfas. Úlfss., 612, 673. 

— Úlfss. Guömundss., 612. 

— Vigfúss., 399, 646. 

— Vigfúss. Magnúss., 616. 

— Vigfúss. Siguröss., 292. 



730 



REGISTUR. 



Guðmundurþórðars.(prests)Brandss., 
289. 

— þórðars. (prests) Guðmundss., 

G47. r ^ 

— þórðars. Ormss., 642. 

— þorkelss. Guðmundss., 363. 

— þorleifss., 632. 

— þorvaldss. (auðgi) Ketilss., 
dýri, 415, 419. 

Guðni Einarss. Erlendss., 295. 

— Jónss. (prests) Sigurðss., 673. 

— Magnúss. Bjarnas., 382. 

— Sigurðss. (lögmanns) Guð- 
mundss., 416. 

— Sigurðss. Guðnas., 622. 

— Sigurðss. (prests) Jónss., 673. 
Guðný Bjarnad. (Stattholdts), 675. 

— Bjömsd. (á Laxamýri) Magnúss., 

395, 396. 

— Brandsd., 659. 

— Einarsd., 3ð6. 

— Einarsd. (prests) Hallgrímss., 

687. 

— Einarsd. Jónss., 61*2. 

— Erlendsd. Magnúss., 402. 

— Eyjólfsd., 375, 686. 

— Gíslad. (prests) Einarss., 669, 

670. 'lj^ * 

— Guðmundsd. Jónss., 383. 

— Hallgrímsd. Sveinbjamars., 340, 
685, 687. 

— Jónsd. Guðnýjars., 634. 

— Jónsd. (áNúpi), Magnúss., 294. 

— Jónsd. Steindórss., 622. 

— Magnúsd. (prests) Jónss., 668, 

— Oddsd. Árnas., 371. 

— Pálsd. (prests) Erasmuss., 391, 
644, 647. 

— Sigurðard., 341. 

— Sigurðard. Jónss., 622, 

— Sigurðard. (prests) þorsteinss., 
659, 672, 673. 

— Sveinbjarnard. (prests)340, 685, 

— Tumad., 376. 



Guðný þorsteinsd. Snorras., 662, 678. 
Guðríður Árnad.(íHaga) Björnss., 396. 

— Árnad. (prests) Gíslas., eldri, 
622, 641, 642. 

— Ámad. (prests) Gíslas., ýngri, 
394, 641, 644. 

— Arnad. (á Grýtúbakka^ Magnúss., 
390, 392, 413. 

— Bjarnad. (fýsikamps) Jónss., 633. 

— Einarsd. Illugas., 645. 

— Einarsd. (prófasts) Illugas., 645. 

— Einarsd. (í Ásgarði) Teitss., 645. 

— Erasmusd. (prcsts) Vilhatss. 
(Villatss.), 296. 

— Eyjólfsd., 670. 

— Eyjólfsd. Helgas., 292. 

— Finnbogad. (lögnianns) Jónss., 
234. 

~ Gíslad. (prests) Árnas., 641, 
642. 

— Gíslad. (i)rests) Bjarnas., 651. 

— Gíslad. (í Máfahlíð) Jónss., 302, 

— Gíslad. (í Öskholti) Jónss., 282, 

— Gíslad. (sýslumanns) Magnúss., 
297, 302, 361, 362, 704. 

— Gíslad. (lögmanns) þórðars., 
280, 281, 302, 375, 665. 

— Guðmundsd. (cldra)Gíslas., 282. 

— Guðmundsd. Jónss., 646. 

— Gunnarsd. Bjarnas., 607. 

— Gunnarsd. (prests) Björnss., 281, 
375, 401, 641. 

— Gunnlaugsd.(prests) Jónss., 661. 

— Illugad.(lögrettumanns)Vigfúss., 
646. 

— Jónsd., 360. 

— Jónsd., 600, 608. 

— Jónsd. Arngrímss., 387, 708. 

— Jónsd. Benedikt8S., 295. 

— Jónsd. (sýslumanns) Björnss., 
366, 372, 408. 

— Jónsd. Egilss., 611. 

— Jónsd. Gíslas., 624. 

— Jónsd. Illugas., 646. 



REGJSTUR. 



731 



Guðríður Jónsd. Jónss., 633. 

— Jónsd. Kolbeinss., 607. 

— Jónsd. (eldra) Sigurðss., 282. 

— Jónsd. (sýslumanns) Sigurðss., 

I 281-. ;fv 

— Jónsd. Sveinss., 290, 291. 

— Kárad., 613. 

— Magnúsd. (í Haga) Jónss., 372. 

— Markúsd. Bjamas., 381. 

— Níelsd., 652. 

— Ólafsd. Jónss., 286. 

— Ólafsd. (í Lambey) Jónss., 674. 

— Ormsd. Vigfúss., 612, 644. 

— Rafnsd. (prests) þorvaldss., 606, 
, 607. * J** Pó^ 'mí rj 

— Sigurðard., 251. 

— Sigurðard. (lögmanns) Jónss., 

— Sigurðard. (prófasts) Oddss., 
282, 665. 

— Símonard., 660. 

— Símonard., 688. 

— Skíðad. Jónss., 606. 

— Styrsd. þorvaldss., 606. 

— Sveinsd., 651. 

— Torfad. Jónss., 365. 

— þórðard. (prófasts) Jónss., 283, 
302, 401, 414, 622, 641, 663. 

— þorláksd. Árnas., 290. 

— þorleifsd. (í Ey) Árnas., 390. 

— þorsteinsd. (prests)Illugas., 395. 

— þorvarðsd. Loptss., 419. 
Guðrún Alexiusd. Magnúss., 398. 

— Álfsd. Gíslas., 642. 
i — Ámundad., 599. • 
-- Andrésd., 687. 

— Arad. Tómass., 610. 

— Árnad. Árnas., 378. 

— Ámad. Björnss., 377, 378. 

— Árnad. Borgarss., 300. 

— Arnad. (lögrettumanns) Daðas., 

— Árnad. (á Hlíðarenda) Gíslas., 
366, 408, 409, 607, 662. 



Guðrún Árnad. Helgas., 661. 

— Ámad. Magnúss., 390, 392, 413, 
. | 670. J " 

— Árnad. (sýslumanns) Magnúss., 

— Arníinnsd. Bjarnas., 289. 

— Arnfinnsd. Guðmundss., 289. 

— Amgrímsd., 284. 

— Arnkelsd Hallss., 677. 

— Ásbjarnard., 381. 

— Atlad., 290. 

— Benediktsd. (sýslumanns) Hall- 
dórss., 297, 367, 704. 

— Benediktsd. (prests) Péturss., 

— Bergþórsd. (lögréttumanns) Sæ- 
umndss., 706. 

— Bjarnad., 301. 

— Bjarnad. (prests), 289. 

— Bjarnad. Bjarnas., 611. 

— Bjamad. (fýsikamps) Jónss., 633. 

— Bjamad. Magnúss., 291. 

— Bjamad. Pálss., 300. 

— Bjamad. (á Skriðu) Pálss., 384. 

— Bjamad. þórðars., eldri, 290. 

— Bjarnad. þórðars., ýngri, 290. 

— Bjarnad. þorsteinss., 291. 

— Bjömsd. (sýslumanns) Bene- 
diktss., 361, 361, 408, 455, 664. 

— Björnsd. (í Ögri) Guðnas., 251, 
609, 614. 

— Bjömsd. Konráðss., 300., 

— Bjömss. (á Laxamýri) Magnúss., 
395. 

— Björnsd. þorleifss., 648. 

— Brandsd., 635. 
Brandsd. Einarss., 252. 

— Brynjólfsd., 652. 

— Brynjólfsd. Jónss., 652. 

— Böðvarsd. Sigmundss , 289. 

— Dagsd. Jónss., 301. 

— Eggertsd. (í Bæ) Bjömss., 298, 
361, 402. 

— Egilsd. (á Skarði) Jónss., 383. 



732 



REGISTUR. 



Guðrún Einarsd., 296. 

— Einarsd., 627. 

— Einarsd., 644. 

— Einarsd.(prests) Arnfinnss., 285. 

— Einarsd.' Egilss., 669. 

— Einarsd. Halldórss., 291. 

— Einarsd. Jónss., 291. 

— Einarsd. Jónss., 601. 

— Einarsd. Martcinss., 627. 

— Einarsd. (prests) Marteinss., 
620—622. 

— Einarsd. Ólafss., 382. 

— Einarsd. (próíásts) Sigurðss., 

— Einarsd. (prests) Snorras., 251, 
253, 346, 347. 

— Einarsd. (biskups) þorsteinss., 
410. 

— Einarsd. (lögrettumanns) þor- 
steinss., 374. 

— Eiríksd. (prcsts) Bjarnas., 672. 

— Eiríksd. (prests) Ketilss., 672. 

— Eiríksd. Magnúss., 376. 

— Eiríksd. (á Fitjum) Oddss., 665. 

— Engilbriktsd. (presfcs) Nikuláss., 

646. Jrf.tn^ ^í»«{ft - 

— Erlendsd., 292. 

— Erlendsd. Magnúss., 705. 

— Erlendsd. (prests) Ólafss., 369. 

— Erlendsd. þorvarðss., 294, 295. 

— Erlíngsd. Gíslas., 298. 

— Eyjólfsd. (prests) Asinundss., 

— Eyjólfsd. Snæbjarnars., cldri, 

|g; 30í^a3^?0fe|^ J&viiW^^: 

— Eyjólfsd. Snæbjarnars., ýngri, 

301. t /:(iiH t in 

— Eyvindsd., 379. 

— Finnbogad. (ábóta) Einarss., 
657, 658. 

— Finnsd. (í Flatey) Jónss., 365. 

— Gíslad. (prests), 360. 

— Gíslad. Arnas., 667. 

— Gíslad.(prests^ Arnbjamars., 631. 



Guðrún Gíslad. Bjarnas., 290. 

— Gíslad. Eyjólfss., 635. 

— Gíslad. Jónss., 283. 

— Gíslad. (í Öskholti) Jónss., 282 

— Gíslad. (biskups) Jónss., 388, 
638, 650, 652. 

— Gíslad. Ólafss., 285. 
-r Gíslad. Peturss., 635. 

— Gíslad. Sveinss., 652. 

— Gíslad. (prests) þorbjarnars., 
g|| -677. ^^^^ii^ ^^> <|| 

— Gíslad. (lögnianns) þórðars., 
361, 401. 

— Gottskálksd. (biskups)Nikuláss., 
249, 250, 600. 

— Gottskálksd. (á Geirseyri) 
Sturlus., eldri, 299, 300, 304. 

— Gottskálksd. (á Geirseyri) 
Sturlus., ýngri, 299, 300, 304. 

-• Grímsd., 390. 

— Guðinundsd. Bjarnas.. 285, 398. 

— Guðmundsdóttir (prests) Guð- 
mundss., 396. 

— Guðmundsd. (á Hnjóti) Jónss., 
299, 300. 

— Guðmundsd. (prests) Jónss., 
284, 676. 

— Guðnad., 378. 

— Gunnarsd., 383. 

— Gunnarsd. Gíslas., 385, 388. 

— Gunnarsd. Sigvaldas., 599. 

— Gunnlaugsd., 292. 

— Gunnlaugsd., 606. 

— Gunnlaugsd. Jónss., 379. 

— Gunnlaugsd. Tcitss., 432, 437. 

— Hallbjarnard., 627. 

— Halldórsd. 363, 370. 

— Halldórsd., 705. 

— Halldórsd. (prests), 658. 

— Halldórsd. Andress., 648. 

— Halldórsd. Jónss., 291. 

— Halldórsd.(prófasts) Jónss., 604. 

— Halldórsd. (lögmanns) Ólafss., 
367. 



» 



REGISTUR 



733 



Guðrún Hallsd. (prcsts) ólafss., 384. 

— Hannesd., 399, 646. 

— Hannesd. (hirðstjóra) Eggertss., 
364, 614. 

— Hildibrandsd., 608. 

— Hinriksd. Gíslas., 605. 

— Hjörleifsd., 672. 

— íngimundard., 394. 

— íngimundard. Björnss., 379. 

— íngjaldsd. Jónss., 674. 

— Jónsd., 283. 

— Jónsd., 292. 

— Jónsd., 295. 

— Jónsd., 380. 

— Jónsd., 620. 

— Jónsd., 686. 

— Jónsd. (dándukalls), 601. 

— Jónsd. (prests), 651. 

— Jónsd. (lága) Ásgrímss., 661, 
675, 676. 

— Jónsd. Benediktss., 295. 

— Jónsd. Egilss., 383. 

— Jónsd. Eg'úss., 687. 

— Jónsd. Einarss., 380. 

— Jónsd. (prests) Einarss., 670. 
Jónsd. (prests í Reykholti) 
Einarss., 600, 606. 

— Jónsd. Gíslas., 651. 

— Jónsd. Gottskálkss., 287. 

— Jónsd. (eldra) Guðmundss., 300. 

— Jónsd. (prófasts) Guðmundss., 
281, 302, 604, 665. 

— Jónsd. Halldórss., 601. 

— Jónsd. Hallss., 671. 

— Jónsd. (á Urðum) Illugas., eldri, 
706, 

— Jónsd. (á Urðum) Illugas., 
. ^ngri, 706. 

— Jónsd. ívarss., 300. 

— Jónsd. Jónss., 291, 292. 

— Jónsd. Jón8s., 393, 686. 

— Jónsd. (Hallsteinsbróður)Jónss., 

601. 
Biskupa s. 11. 



Guðrún Jónsd. (prests) Jónss.,371, 
372, 608. 

— Jónsd. (prests á Staðarhrauni) 
Jónss,, 283. 

— Jónsd. (stóra) Jónss., 300. 

— Jónsd. Ketilss., 620. 

— Jónsd. Magnúss., 296. 

— Jónsd. (Dan) Magnúss., 613. 

— Jónsd. (prests) Oddss., 1643. 

— Jónsd. (í Vík) Oddss., 376. 

— Jónsd. (eldra) Ólafss., 610. 

— Jónsd. (prests) Ólafss., 610. 

— Jónsd. Pálss., 641, 642. 

— Jónsd. (prests) Pálss., 650. 

— Jónsd. (lögmanns) Sigmundss., 
689. 

— Jónsd. (prests) Sigurðss., 394, 
613, 644, 668. 

— Jónsd. Steindórss., 622. 

— Jónsd. Sturlus,, 299. 

— Jónsd. (yngra) Vigfúss., 605. 

— Jónsd. pórðars., 290, 291. 

— Jónsd. (á Hvoli) þórðars., 278, 
291, 302. 

— Jónsd. þorvaldss., 378. 

— Jónsd. Ögmundss., 289, 292. 

— Kárad., 673, 674. 

— Ketilsd. (prófasts) Jörundars., 
391, 647. 

— Kolbeinsd., 627. 

— Kolbeinsd. Guðmundss., 652. 

— Lazad., 612. 

— Magnúsd., 367, 605. 

— Magnúsd., 669. 

— Magnúsd. Árnas., 389, 413. 

— Magnúsd. Guðmundss., 295. 

— Magnúsd. (á Háfi) Guðmundss., 
391, 647. 

— Magnúsd. (prests) Jónss., 357, 
385, 412. 

— Magnúsd.(prests)Jónss.,382.,668. 

— Magnúsd. Magnúss., 677. 

— Magnúsd. (prests) Péturss., 288. 

— Magnúsd. Sigurðss., 294. 

48 



REGISTUR. 



734 

GuðrúnMagnúsd.þorvarðss.,eldri,295. 

— Magnúsd. þorvarðse., ýngri, 295« 

— Markúsd. Bjarnas., 381. 

— Markúsd. Snæbjarnars., 381,384. 

— JVIarteinsd. (biskups) Einarss., 

294, 625. 

— Marteinsd. Halldórss., 626, 627. 

— Narfad., 602. 

— Narlad. (prests) Nikuláss., 289. 

— Nikulásd., 690. 

— Nikulásd. Ásgcirss., 646. 

— Nikulásd. (prcsts) Guðmundss., 

— Oddsd. (klausturhaldara) Jónss., 
408, 413. 

— Oddsd. (á Hvoli) Sigurðss., 279. 

— Ólafsd., 397. 

— Ólafsd. Björnss., 639. • 

— Ólafsd. (prests) Böðvarss., 607. 

— Ólafsd. Gríniss., þýzka, 341. 

— Ólafsd. Guðmund8S., 397. 

— Ólafsd. Hanness., 602, 615. 

— Ólafsd. (í Lambey) Jónss., 674. 

— Ólafsd. (áNúpufelli) Jónss., 383, 
391. - 1 J >'»'• 

— Ólafsd. (tóna) þorleifss., 278. 

— Ormpd. (prests)Egilss.,391,634. 

— Ormsd. Vigfúss., elzta, 642, 
643, 688. 

— Ormsd. Vigfúss., ýngri, 642, 
643, 672. 

— Ormsd. Vigfús8., ýngsta, 642, 
643. 

— Pálsd., 379. 

— Pálsd., 399, 640. 

— Pálsd., frá Hólmi, 651. 

— Pálsd., frá Skarði, 385. 

— Pálsd. (á Hjalla) Eyjólfss., 298. 

— Pálsd. Gunnarss., 300. 

— Pálsd. Ketilss., 291. 

— Pálsd. (á Hjalla) Pálss., 298. . 

— Pétursd. Árnas., 286, 368. 

— Petursd. Gunnarss., 386, 387. 

— Rafnsd., 384. 



Guðrún Sigmundsd. (prests) Stein- 
dórss., 689. 

— Sigurðard. (prófasts) Einarss., 
391. 44 ^ 

— Sigurðard. Gislas., 635. 

— Sigurðard. (bryta) Jónss.. 705. 

— Sigurðard. (prófasts) Oddss., 282, 
. v : 665. matfr'.i 

— Skíðad. Jónss., 606. 

— Skúlad. Einarss., 613, 614, 703, 
707. 

— - Skúlad. (prests) Magnúss., 703. 

— Snorrad. Ásgeirsn., eldri, 648, 
668. ~" ■ 

— Snorrad. Ásgeirss., ýngri, 648, 

— Snorrad. Helgas.. 625. 

— Snorrad. Jónss., 607. 

— Snæbjarnard. (prests) Einarss., 
» »'645. ^ . ,l> 

— Steindórsd. Bjarnas., 292. 

— Steindórsd. Finnss., eldri, 620, 
621. i J ' M J^iioV ^ 

— Steindórsd. Finnss., ýngri, 288, 
620, 621. 

— Steinsd. Brandss., 388. 

— Stephánsd. (prests) Hallkelss., 
. 376.. >tö)^)ij r^litU^ 

— Sturlud. Eyjólfss., 301, 304. 

— Sturlud. (á Geirseyri) Gott- 
skálkss., 299. 

— Sturlud. Káras., eldri, 673, 674. 

— Sturlud. Káras., ýngri, 673, 674. 

— Styrsd. þorvaldss., 606. 

— Sumarliðad.(prest8)Orm88.,653. 

— Sveinsd., 291. 

— Sœmundsd. 366, 401,641,691. 

— Sœmundsd., 702, 704. 

— Sæmundsd. (prests) Kárss., 708. 

— Sölmundard. Bjarnas., 381. 

— Teitsd. Björnss., 360, 368, 372, 
373. '«■ • M> » >-'» ^,'m 

— Teitsd. (prests) Einarss., 648. 

— Teitsd.(í Ásgarði) Eiríkss., 288, 
601. 



Guðrún Torfad., frá Gilsbakka, 393. 

— Torfad. Andréss., 301. 

— Torfad. (hirðstjóra) Aras., 658. 

— Torfad. (sýslumanns) Erlendss., 
381, 390. 

— Torfad. (prcsts) Finnss., 360, 
368, 372, 373. 

— Tyrfíngsd. Ásgeirss., 287, 605, 
626. 

— Vigfúsd. (lögmanns) Erlendss., 
298. 

< 

— Vigfúsd. (ríka) þórðars., 279. 

— Vilhjálmsd. Vigfúss., 603, 627. 

— þorbjarnard. Sigurðss., 608. 

— þórðard. (prests) Gíslas., eldri, 
i . 707, 708. 

— þórðard. (prests) Gíslas., ýngri, 
707. 

— þórðard. (á Marðarnúpi) þor- 
lákss., 387, 708. 

— þorgilsd. Jónss., 363. 

— þorgrímsd., 706. 

— þorkelsd. (prests) Arngrímss., 
608, 685. 

— þorkclsd. Gamalíelss., 686. 

— þorláksd., frá Mcrkigili, 411. 

— þorláksd. Árnas., 290. 

— þorláksd. Bjarnas., 397. 
~ þorláksd. Bjarnas., 610. 

— þorláksd. (á Núpi) Einarss., 615. 

— þorleifsd. (í Ey) Árnas., 390. 

— þorleifsd. Bjarnas., 603. 

— þorleifsd. Jónss., 392. 

— þórólfsd., 288. 

— þorsteinsd., 290. 

— þorsteinsd., 292. 

— þorsteinsd.,. 294, 687. 

— þorsteinsd., 398. 

— þorsteinsd., 703. 

. — þorsteinsd. (prests), 620. 

— þorsteinsd. Árnas., 391. 

— þorsteinsd. (prests) Ásmundss., 
384. ' V' 

— þorsteinsd. Jónss., 292. 



Guðrún þorsteinsd. Rögnvaldss., 677. 

— þorstcinsd. (prests) Tyrfíngss., 
375. 

— þorvaldsd. Jónss., 290. 

— þorvaldsd.(á Auðbrekku) Ólafss., 
368, 369, 640, 670. 

— þorvaldsd. Rafnss., 607. 

•• 

— Ogmundsd. (eldra) Bjarnas., 
289, 292. 

— Ogmundsd. Jónss., 291. 

«• 

— Ogmundsd. Magnúss., 291. 

• • 

— Ornólfsd. Guðmundss., 368. 

— Özurard., 612. 
Gunnar Árnas. Helgas., 661. 

— Arngrímss. (prófasts) Jónss., 
387, 612, 624, 

— Bjarnas., 378. 

— Bjarnas., 607. 

— Björnss. Magnúss., prestur á 
llöskuldstöðum, 281, 375, 401, 
641. t ! j \-\\h$f *k»iMi 

— Borgarss., 300. 

— Einarss. (lögrettumanns) þor- 
steinss., 374, 394, 644. 

— Eiríkss. (prests) Bjarnas., 672, 

— Gíslas., á Ökrum, 357, 385, 
412, 652, 691. 

— Guðmundsson (prests) Jónss., 
284, 292. 

— Jónss. Arngrímss., 387, 708. 

— Jónss. Jónss., 686. 

— Jónss. Oddss., 301. 

— Jónss. (prests) Oddss., 643. 

— Jónss., (prests) Stephánss., 653. 

— Péturss. Gunnarss., 386, 675. 

— Sigurðss. Jónss., 612. 

— Sigvaldas. (lángalífs), 599. 

— þorsteinss. Eyjólfss., 402. 
Gunnfríður Jónsd., 874. 
Gunnhildur, móðir Gizurar biskups 

Einarss., 250, 599. 

— Björnsd. Geirmundss., 395. 

— Hallkelsd. (prests^ Stephánss., 

| V ' 622. ' ' '% 



REGISTUR. 



736 

Gunnhildur Helgad. Véðinss., 634. 

— Jónsd. Hanness., 295. 

— Ólafsd., 397. 

— Ólafsd. Björnss., 299, 304,610. 
615. ■ Mti i t\ 

— Ólafsd. (prests) Jónss., 387. 

— þorláksd. (á Núpi) Einarss., 
615, 616, 708. 

Gunni, prestur, 571. 
Gunnlaugur, múnkur, 31, 77. 
— , sveitarkarl, 290. 

— Bjarnas. Jónss., prestur, 289. 

— Kgilss. (á Skarði) Jónss. 383, 

— Gunnarss. Peturss v 387, 675. 

— Helgas. Gunnlaugss., 633. 

— Jónss., prestur, 633. 

— Jónss., prestur, 661. 

— Jónss. Ozurars., 379. 

— Ólafss. Gunnlaugss., 290. 

— Ormss., 386. 

— Pálss., 609. 

— • Pálss. Gunnarss., 300. 

— Philippuss. Teitss., 374, 647. 

— Sigurðss. (prests) Einarss., 
prestur í Saurbœ, 647, 669, 686. 

— Snorras. Ásgeirss., prestur á 
Stað, 373, 669. 

— Teitss. Björnss., 373, 374. 

— Teitss. (ríka) Gunnlaugss., 432, 
Gunnvör Benediktsd. Björnss., 375. 

— Egilsd. (á Skarði) Jónss., 383. 
Guttormur, erkibiskup, 104, 105, 

114. • M 
— , lögmaður í Noregi, 234. 
— , prestur 99. 

— Hallss. (prests) Hallvaröss., 671. 

— Jónss., 707. 

— Sigfúss. (prests) Tómass., 
prestur, 671. 

Gvöndur, sjá Guðmundur. 
Gyðríður, 32, 64. 

— Árnad. (prests), 299, 304. 

— Bjarnad., 301. 



Gyðríður Magnúsd. Bjarnas., 301. 

— Pálsd. Gunnarss., 300. 

— Sturlud. (á Geirseyri) Gott- 
skálkss., 299, 609. 

— þorláksd., 288. 
Hafliði Gunnlaug8s., 708. 
Hákon, biskup í Björgvin, 229. 

— Árnas. Gíslas., í Klofa, 296, 
401, 414, 420. 

— Árnas. Guðmundss., 360. 

— Asgeirss., prestur, 637. 

— Bjarnas., 652. 

— Bjamas., á Leirá, 674. 

— Bjarnas. Hákonars., 384, 625, 

— Björnss. (prófasts) Gíslas. í 
Nesi, 365, 623, 702. 

— Gíslas. (lögmanns) Hákonars., 
sýslumaður. 297, 303, 362, 400, 
401, 665. 

— Hákonars., konúngur, 158. 

— Hanness. Árnas., 626. 

— Jónss. (prests) Daðas., 625. 

— Jónss. (ýngra) Eggertss., 621, 
623. 

— Ólafss., 660. 

— Ólafss. (prests) Jónss., 709. 

— Orm88. VigfÚ8s., 642. 

— Pálsson (sýslumanns) Guð- 
brandss., 701. 

— Sigurðss., Hlaðajarl, 129. 

— Sigurðss.(lögréttumanns)Árnas., 

663. 

— Sverriss., konúngur, 54. 

— þorkelss. Guðmundss., 363. 

— þorsteinss. (sýslumanns) Magn- 
úss., 394, 613, 644. 

Hálfdan, 419. 

— Hallss. Jónss., 660. 

— snjalli, 418, 419. 

Halla Egilsd. (prests) Pálss., 277. 

— Guömund8d. Magnúss., 356. 

— Jónsd., 397. 

— Jónsd., 610. 



* 



REGISTUR. 



Halla Jónsd. (eldra) Ólafss., 610. 

— Jónsd. (prestsj Ólafss., 611. 

— Ólafsd. (prests), 252. 

— Sigurðard., 645, 673. 
Hallbcra, 296, 368. 

— Egilsd., 237. 

— Eyjólfsd. (prests) Arnórss., 632, 
633. 

— þórðard. (halta), 661, 677. 

— þóroddsd. (hjálms), 415. 
HallbjörgBjarnacl. Björnss., 379, 380. 

— Björnsd., 286, 288. 

— Jónsd. þorleiflss., 287. 
Halldís Arad., 289, 292. 

— Hallsd., 379. 
Halldór, á Fróðá, 635. 

— Andréss. Bjarnas., 648. 

— Ásmundss.(prests)þormóðs8.,613. 

— Benediktss. Grímss., prestur, 

419. ^ m 

— • Bjarnas. (prófasts) Halldórss., 
prestur, 609, 610. 

— Bjarnas. þorsteinBs., 291. 

— Björnss. (á Laxamýri) Magn- 
úss., 395. 

— Brynjólfss. (biskups) Sveinss., 
364, 405. 

— Daðas., prestur, 667. 

— Einars8. Halldórss., 291. 

— Einarss. Jónss., 601. 

— Einarss. Sigvaldas., prestur, 
250, 251, 397, 609, 613. 

— Eiríkss. Sigvaldas., 668. 

— Finnss.(bÍ8kups)Jónss.,prófastur 
i Hítardal, 406. 

— Gíslas. (prcsts) Bjamas., 651. 

— Guðinundss., 635. 

— Guðmundss., 673. 

— Guðmundss., Jögréttumaður, 621. 

— Guðmundss. Sigvaldas., 599. 

— Hallss. (lögrettumanns) Bjamas., 
384. 

— Helgas., 665. 

— Jónss. lögréttumaður, 676. 



737 

Halldór Jónss., prestur, 294. 

— Jónss., ýngri, prestur á Stað, 
363. V ; rtt) 

— Jónss. (prcsts) Böðvarss., 
prestur, 604. 

— Jónss. (prests) Böðvarss., pró- 
fastur, 604. 

— Jónss. Egilss., 383. 

— Jónss. Eiríkss., prestur, 287, 
605, 626. 

— Jóii88. Halldórss., prestur á 
Ferjubakka, 284, 627, 676, 677. 

— Jónss. (Hallsteinsbróður) Jónss., 

601é i^HÍ' ' 

— Jónss. Péturss., 291. 

— Jónss. þorvaldss., 368. 

— Jónss. Ögmundss., 289, 292. 

— Ketilss. (prests) Ólafss., prestur 
á Kálfafelli, 382, 643, 672. 

— Magnúss. (prestB) Einarss., 648. 

— Marteinss. (biskups) Einarss., 
626. ; ; 

— Marteinss. Halldórss., eldri, 
626, 627. 

— Marteinss. Halldórss., ^ngri, 
prestur, 287, 603, 626, 627. 

— Oddss. Arnfinnss., 388. 

— Ólafss. Jónss., lögmaður., 364, 
366, 368, 393, 614, 624, 688, 
701. v |, 

— Ormss., 292. 

— Ormss. 636. 

— Pálss. (prófasts) Björnss., eldri, 
368. .íi/i-r,^ .í.o.V 

— Pálss. (prófasts) Björn6s., ýngri, 
prestur, 368. 

— Rafnsson (prests) þorvaldss., 
prestur, 606, 607. 

— Sigurðss. Árnas., 663. 

— Símonars. Halldórss., 678. 

— Steindórss. Finnss., 620. 

— Sveinbjamars., 633. 

— Teitss. (prests) Halldórss., 
prófastur, 613, 614, 707, 



738 



ItEGISTUlt. 



Halidór Teitss. Helgas., 607. 
. — Torfas. (prófasts) Jónss., prestur, 
364, 614. 

— Tyrfíngss , prófastur, 277, 344, 
-- -636. S \'*timv\ 

— þorbcrgss. (sýslumanns )Hrólfss., 
lögréttumaöur, 706, 709. 

— þórðars. Böðvarss., 601. 

— þórðars. OrmsB., 642. 

— þorsteinse., prestur, 707. 

— þorvaldss. Torfas., 606. 

— Ogmundss Magnúss., 291. 
Halldóra, 633. 

— Arad. (sýslumanns) Magnúss., 
363, 623, 702. 

— Árnad., 383. 

— Árnad. Arnas,, 378. 

— Árnad. Björnss., 377, 378. 

— Árnad. (á Hlíðarenda) Gíslas., 
691, 698, 700. 

— Árnad. Magnúss., cldri, 390, 
391, 413. 

— Árnad. Magnúss., ýngri, 390, 
391, 413, 647. 

— Árnad. Skúlas., 378. 

— Benediktsd. Björnss., 375. 

— Bjarnad. Guðmundss., 284. 

— Björnsd. (prests) Jónss., 366, 
384, 408, 411, 455. 

— Björnsd. (sýslumanns) Magnúss., 
362. 

— Björnsd. þórðars., 666. 

— Daðad. Daöas., 372. 

— Daðad. þorvaldss., 369. 

— Einarsd., 668. 

— Eiuarsd. (prests) Einarss., 615. 

— Einarsd. (prests) Hallgrímss., 
687. Hm< 

— Einarsd. Péturss., eldri, 375. 

— Einarsd. Péturss., ýngri, 375. 

— Einarsd. Skúlas., 385, 705. 

— • Einarsd. (prests) þórðars., 625. 

— Eiríksd. (prests) Bjarnas., 672. 

— Eiriksd. (prests) Ketilss., 672. 



Halldóra Eiríksd. (í Ási) Snjólfcs., 

301, 374. 

— Erlendsd. (prests) Ólafss., 369. 

— Gamalíelsd.(prests)Hallgrímss., 
686. 

— Gíslad. Jónss., 282. 

— Guðbrandsd. (biskups)þorlákss., 
691, 700, 703. 

— Guðmundsd. Jónss., 646. 

— Guðmundsd. (á Hvoli) Jónss., 
280, 284, 302, 676. 

— Guunarsd. Bjarnas., 607. 

— Gunnlaugsd., 375. 

— Gunnlaugsd. Egilss., 383. 

— Gunnlaugsd. Ormss., 386. 
~ Hákonard. (í Nesi) Björn6s., 623. 

— Halldórsd. (prests) Einarss., 
609, 612. 

— • Halldórsd. (þrests) Jónss., 284, 

676. etj 

— Hallgrímsd. Sveinbjarnars., 340. 

— Hannesd. Einarss., 615. 

— Jónsd., 651. 

— Jónsd. Ámas., 393. 

— Jónsd. (sýslumanns) Bjömss., 
eldri, 364, 366, 408. 

— Jónsd. (sýslumanii8) Bjömss., 
ýngri, 366, 368, 408, 670. 

— Jónsd. (prosts) Einarss., 600, 
605. 

— Jónsd. (á Urðum) Illugas., 706. 

— Jónsd. (prests) Jónss., 371, 
372, 608. 

— Jónsd. (sýslumanns) Magnúss., 

400, 688. 

— Jónsd. (ýngra) Ólafss., 391. 

— Jónsd. (sýBlumanns) Sigurðss., 
282, 614. 

— Jónsd. Stcindórss., 622. 

— Jónsd. þorlákss., 615. 

— Jónsd. Özurars., 602. 

— Ketilsd. (prófasts) Jörundars., 
391, 647. 

— Magnúsd. Eiríkss., 376. 



RE6ISTUK 



739 



Halldóra Nikulásd. Jónss., 675. 

— Pálsd. (á Hjalla) Eyjólfss., 298, 

— Pálsd. (á Hjalla) Pálss., 298. 

— Pétursd. Árnas., 286. 

— Pétursd.Magnúss., 367, 393,688. 
— - Sigurðard., 409. 

— Sigurðard., frá Ljáskógum, 283. 

— Sigurðard. (prófasts) Jónss., 
389, 390. 

— Sigurðard. (prests) Ólafss., 624. 
649. 

— Sigvaldad. (lángalífs) abbadís, 

599. . - ;.íi;;í 

— Skúlad. Einarss., 703, 706. 

— Snorrad. Jónss., 677. 

— Sveinsd., 378. 

— Teitsd. (prests) Einarss. 285, 
648. 

— Vigfóscl. (í Ási) Eiríkss., 288. 

— þórarinsd. Illugas., 646. 

— þorbergsd. Ijcssas., 391. 

— þorláksd. (áMarðarnúpi)þórðars., 
376, 709. 

— þorlcifsd., 386. 

~ þorleifsd. (á Möðruvöllum) 
Grímss., 258, 358—360, 405 — 
407, 454. 

— þorsteinsd. Helgas., 634. 

— Ögmundsd. (prests) Torfas., 602. 
Hallfríður Árnad. Loptss., 286. 

— , Biskupsfríða, 666. 

— Gunnarsd. Bjarnas., 607. 

— Jónsd. prests) Jónss., 686. 

— Jónsd. þorvaldss., 368. 

— Snorrad. Jónss., 676. 
Hallgeröur Helgad. Véðinss., 634. 

— þorsteinsd. Helgas., 634. 
Hallgrímur Árnas. Magnúss., 667. 

— Guðmundss. Hallgrímss., 340, 
367, 393, 688. 

— Halldórss., 282. 

— Halldórss. (lögraanns) Ólafss., 
367, 663. 

— Hallss. (prests) Ólafss., 385. 



Hallgrímur Magnúss. Eiríkss., 646. 

— Ólafss. (prests) Jónss., prestur 
á Múnkaþverá, 708. 

— Péturss. Guðmundss., prestur, 
sálmaskáld, 340, 688. 

— Sveinbjarnars. (prests) þórðars., 
340, 453, 685. 

— þórðars. (á Marðarnúpi) J>or- 
lákss., 708. 

Hallkell Stephánss. (prests) Hallkelss., 

prestur, 622, 652. 
Hallótta, 651. 

— þorleifsd. Grímss., 359. 
Hallsteinn Eiríkss., 340. 
Hallsteinsbróðir, sjá Jón jJónss. 

Sigurðs8. 
Hallur, 61. 

— Árnas., prestur á Bafnseyri. 
363, 611. 

— Arnkelss., presturí Hvammi,677. 

— Bjarnas., lögréttumaður, 384, 

— Bjömss. Bjamas., 299, 379. 

— Eiríkss. Hallss., 671. 

— Erlendss. Björnss., 379. 

— Grímss. (prests) Jónss., 378. 

— Guðmundss. Bjarnas.. 285. 

— Hallvarðss., prestur í Bjarna- 
nesi, 671. 

— Höskuldss., 674. 

— Jónss. (lángs), 660, 

— Jónss. Halls8., 673. 

— Magnúss., 669. 

— Ólafss., prestur í Höfða, 384, 

385ÍÍ HflítíÍU-: " 

— þóroddss., 678. 
Hallvarður Jónss., 674. 

— píslarvottur, 10. 
Hallvör Eyjólfsd., 666. 

— Jónsd. Gíslas., 646. 
Hamra-Jón, sjá Jón Jónss. 
Hannes Arnas., 395. 

— Ámas., 626, 644. 

— Ásmnndss. Arnas., 686. 



740 



REGISTUR. 



Hannes Benediktss., prestur, 614. 

— Björnss. Gíslas , prestur, 438, 
605, 642. 

- Daðas. Gíslas., 288. 

— Eggertss. Eggertss., hirðstjóri, 
241, 609, 614. 

— Eggertss. Hanness., 623, 624. 

— Einar8s. Erlendss., 295. 

— Einarss. (prests) Guðmundss., 
284, 615. 

— Finnss. (biskups) Jónss., biskup 
í Skálholti, 302, 453. 

— Gunnlaugss. (prests) Snorras., 
^ 669. HtK .., i MM! 

— Halldórss. (profasts) Jónss.,604. 

— Helgas., 604, 639. 

— Jónss. (prests) Daðas., 625. 
Hans Vilhelmss., 381, 

— Vitt, 270, 272. 

Haraldur gamli, konúngur, 418, 419. 
Hávarr handrammi, 419. 
Héðinn Erlendss. Erlendss., 634. 
Heiðrekur, konúngur, 418. 

— úlfhamur, konúngur, 418. 
Heinrekur Andagavie, konúngur, 3. 
Helga Arad. (lögmanns) Jónss., 

357-360, 365, 405-407, 420, 
454, 614. 

— Arad. (sýslumanns) Magnúss., 
702. 

— Árnad., 294. 

— Árnad. Eiríkss., 432, 436, 437. 

— Arnad. (lögmanns) Oddss., 283, 
302, 401, 641, 663. 

— Arnfinnsd. (prests) Sigurðss., 
, 285. 'a ^whhvtv 

— Arngrímsd. (prófasts) Jónss., 
300, 368, 387, 388, 412. 

— Arnkclsd. Hallss., 677. 

— Ásbjarnard. Ólafss., 397. 

— Bjamad., 285, 289. 

— Bjarnad., 287. 

— Bjamad., 616. 

— Bjarnad. (fýsikarnps) Jónss.,633. 



Helga Bjömsd., 290. 

— Bjömsd. Ásgrímss., 605. 

— Brynjótfsd. Jónss., 652. 

— Böðvarsd. Arnórss., 292. 

— Dagsd. Jónss., 301. 

— Eggertsd. íí Bæ^ Björnss., 298, 
402. 

— Eggertsd. Sœmundss., 369, 616. 

— Egilsd. Bjarnas., 300, 609. 

— Einarsd., 283. 

— Einarsd., 365. 

— Einarsd. Gíslas., 609. 

— Einarsd. Halldórss., 603. 

— Einarsd* Skúlas., 385, 705. 

— Eiríksd., 296. 

— Eiríksd. Jakobss., 639. 

— Eiríksd. (á Fitjum) Oddss., 
386, 665, 666. 

— Erasmusd. (prests) Vilhatss., 
(Willatss.),296, 642,647, 649, 
650, 669. 

— Eyjólfsd. (prests) Arnórss., 632. 

— Gíslad. Bjarnas., 381. 

— Gíslad. (prests) Einarss., 287, 
669, 670. 

— Gíslad. (biskups) Jónss., 391, 
638, 647. 

— Gizurard. (prests) Jónss., 616. 

— Guðmundsd., 411. 

— Guðmundsd, frá Bæ, 399. 

— Guðmundsd. Arnas., 286. 

— Guðmundsd. (prests) Einarss., 
369, 404. 

— Guðmundsd.(prests)Gísla8., 650. 

— Guðmundsd. Guðmundss., 665. 

— Guðmundsd. (á þíngeyrum) 
Hákonars., 362, 623, 702, 703. 

— Guðmundsd. (á Hvoli) Jónss., 
cldri, 280, 286, 302, 379, 410. 

— Guðmundsd. (á Hvoli) Jónss., 
ýngri, 280, 287, 302. 

— Guðmundsd. Sigurðss., 396, 

— Gunnlaugsd. Pálss. 300. 

— Guttormsd. Jónss., 701. 



REGISTUR. 



741 



Helga Halldórsd. (prcsts) Jónss., 
287, 605, 626. 

— Halldórsd. (lögmanns) Ólafss., 
368, 387, 400. 

— Halldórsd. (prófasts) Teitss., 
eldri, 614. 

— Halldórsd. (prófasts) Teitss., 
ýngri, 614. 

— Helgad. (niagra) Eyvindss., 416. 

— Helgad. Véðinss., 634. 

— HiJdibrandsd., 608. 

— Jakobsd. Lassas., 381. 

— Jónsd., 296. 

— Jónsd. (thímis), 671. 

— Jónss. (biskups) Aras., 357, 
405, 414, 120, 453. 

— Jónsd. (prófasts) Aras., 369, 
400. > ' ' 

— Jónsd. (sýslmnanns) Björnss., 

366, 386, 400, 40 1, 408, 420, 
662. 

— Jónsd. Kiríkss., 287, 626. 

— Jónsd. (eldra) Guðmundss., 300. 

— Jónsd. (profastB) Guðmundss., 
281, 302. 

— Jónsd. ívarss., 299, 304, 611, 
612. to». 

— Jónsd. Jónss., 291. 

— Jónsd. (lögmanns) Sigmundss., 
689, 690. 

— Jónsd. (sýslumanns, ýngra) 
Sigurðss., 282, 614. 

— Jónsd. Vigfúss., 399-401, 662, 
665. 

— Jónsd. (biskups) Vigfúss., 283. 

— Jónsd. (á Hvoli) þórðars., 278, 
292, 302. 

— Jörundard., 381. 

— Magnúsd. (sýslnmanns) Aras., 

367, 400, 702. 

— Magnúsd. (lögmanns) Björnss., 
297, 361, 362, 400, 401, 665. 

— Magnúsd. (prcsts) Eyjólfss., 
633. 



Helga Magnúsd. (prests) Peturss., 
288, 289. 

— Narfad., 384. 

— Oddsd., 295. 

— ólafsd. (prests) Böðvarss., 607. 

— Ólafsd. (prests) Egilss., 294 r 295. 

— Ólafsd. Jónss., 284. 

— Pálsd. (prófasts) Björnss., 368, 
400, 412. 

— Pálsd. (prests) Erasmnss., 391, 
647. -I cia go^^^K^ v 

— Petursd. (á Staðarhólí) Pálss., 
361, 377. 

— Sigfúsd. (prests) Tómass., 671. 

— Sigmundsd. (á Hofi) þórólfss., 
295. 

— Sigurðard., 279. 

— Sigurðard. Ámas., 663. 

— Sigurðard. (prófasts) Sigurðss., 
" 297. ' f . ^nöltimiB 

— Sigurðard. Sveinbjarnars., 258, 
317, 326, 339, 340, 354, 357, 
358, 360, 405—414, 429, 430» 
452, 453, 576. 

— Sigvaldad. (lángalífs), 599. 

— Skaptad., 646. 

— Skúlad. Einarss., 703, 707. 

— Snorrad. Ásgeirss., 648, 667. 

— Snœbjarnard. (prests)Stephánss., 
384. 

— Steindórsd. Eiríkss., 287. 

— Steingrímsd. Jónss., 411. . 

— Steinsd. (biskups) Jónss., 406. 

— Stephánsd. (prests) Gíslas., 639, 
640. 

— Sumarliðad. (prests) Ormss., 651. 

— Sœmundsd., 613. 

— Tcitsd. Björnss., 373, 374. 

— Teitsd. (prests) Einarss., 285. 

— Vigfúsd. Sigurðss., 292. 

— þorbergsd. (prests) Ásmundss., 
686. 

— þórðard. Ormss., 295, 612. 

— þorláksd. Aras., 401, 641, 702. 



REGISTUR. 



742 

Helga þorláksd. Bjarnas., 610. 

— þorleifsd., 601. 

— þorleifsd. Björnss., 611, 635. 

— þorleifsd. Jónss., 392. 

— þorsteinsd. Sighvatss., 608. 

— þorsteinsd. þórólfss., 677. 

— Ögmundsd., 290. 

— Örnólfsd., 676. 

Helgi, ábóti á þíngeyrum, 689. 

— Bjarnas. Guðmundss., 284. 

— Bjarnas. Helga8., 651. 

— Erlcndss. Erlendss., 634. 

— Eyjólfss., 659-661. 

— Eyvindss., 708. 

— Eyvindss., magri, 416. 

— Grímss. (prests) Jónss., prestur, 
622. 

— Guðinas., lögmaður, 416. 

— GunnarBS. Bjarnas., 607. 

— Gunnlaugss., 633. 

— Jónss. Guðlaugss., 651. 

— Jónss. (prests) Guðmundss., 
prestur, 622. 

— Jónss. (prcsts) Jónss., prestur 
á Melum, 371, 372, 608. 

— Ketilss. Helgas., 634. 

— Krákss., 613. 

— Torfas., 606. 

— Torfas., í Höfn, 687. 

— Veðinss., 633. 

— þorlákss. Bjarnas., 299, 610. 

— þorsteinss. Rögnvaldss., 677. 
Henrik, sjá ílinrik. 

Herborg Bárðard., 534., 

Herdís Bjarnad. Björnss., 379, 380. 

— Bjarnad. Péturss., 360. 

— Gíslad.(prcsts) Einarss„669,670. 

— Gíslad. Jónss., 283. 

— Hallsd. Bjarnas., 384. 
— • Jónsd. Arnfinnss., 384. 

— Magnúsd.(preBts) Eyjólfss., 299. 

— Nikulásd., 287, 626, 627, 644. 

— þórðard. (Höfða-þ.) Björnss., 
416, 419. 



Herdís þorleifsd. Björnss., 379. 
Heremot, 418. 

Hergerður Jónsd. Svartss., 299. 
Herleifur, 419. 

Herluf Daa, hirðstjóri, 385, 438, 641. 
Hermann Einarss. Gestss., 678. 

— Símonars. Halldórss., 678. 
Hermóður, 418. 

Heródes, 515, 548, 575. 
Hervör, 416, 418. 
Hildibrandur, 608. 

— , múnkur, 186. 
Hildur, 677. 

— , kona Haraldar gamla, 418. 

— Arngrímsd., (prófasts) Jónss., 
406, 407, 685, 686. 

— Daðad. þorvaldss., 369. 

— Jónsd. (prests) Oddss., 643. 

— þorgrímsd., 613. 

— þorláksd. Árnas., 290. 

— þorsteinsd. (prests) Jónss., 608. 
Hinrik, prestur í Villíngaholti, 296. 

— Bjelke, hirðstjóri, 297, 704. 

— Gerken, 284. 

— Gíslas., á Innrahólmi, 367, 605, 
624, 649. 

— - Jónss. (prests) Bergss., prestur, 
648. 

— Krag, höfuð8maður, 696. 

— Pálmas. Hinrikss., 649. 

— Pálss. (land8krifara)Gíslas., 682. 

— Philippuss. Grímss., 688. 
Hjálmur Stephánss. Rafnss., 411. 
Hjalti Guðmund8s. (ríka) Eyjólfss., 

415. 

— Jónss. Jónss., 682. 

— Ólaíss. (biskups) Hjaltas.,prestur, 
í Fagranesi, 682. 

— Pálss. Magnúss., í Teigi, 394, 
644, v 669. 

Hjörleifur Eiríkss. (prests) Bjarnas., 

672. 
Hlóriða, 418. 



REGISTUR. 



743 



Holm, sjá ívar og Vigfús Ivarss. 
Holm. 

Hólmfríður Árnad. (á Hlíðarenda) 
Gíslas., 394, 399, 641. 

— Benediktsd. (bartskera) Pálss., 
1 701. ,«n> ^^li^ilieriui ^ 

— Björnsd. (sýslumanns} Pálss., 
364, 701. 

— Einarsd. Hákonars. 363, 701. 

— Erlendsd. Erlendss., 398, 570. 

— Eyjólfsd. (í Dal) Einarss., 398. 

— Guðmundsd. Narfas., 643. 

— Halldórsd. (prests) Ketilss., 643, 
672. 

— Hannesd. Helgas., 604, 639. 

— Jónsd. (prests) Björnss., 376, 
^ 7Q9/ Ct^ ,.**i.'inO .liiMÖ • 

— Jónsd. Illugas., 646. 

— Jónsd. (stóra) Jónss., 300. 

— Jónsd. Vigfúss., 399-401, 664, 
665, 

— Pálsd. Björnss., 379. 

— Sigurðard. íprófasts) Oddss., 
282, 362, 420, 604, 665. 

— Sigurðard. (ýngra) Oddss., 368, 
369, 400, 408, 665, 702, 704. 

— þórðard. (prests) þorlákss., 623. 
Honorius III., páfi, 51, 105, 158. 
Hróaldur Hrollaugss., (hryggs) 

Björnss., 416, 419. 
Hróðný Hallsd. (prests) Hallvarðss., 
671. 1W: ^ntl ±H*im t 

— Narfad. Ormss., 669. 

— Sigfúsd. (prests) Tómass., 671. 

— Sigurðard. (])rests) þorstcinss., 
659, 672, 673. 

Hrói, 419. 

Hrólfur Bjarnas., 285. 

— Sigurðss. (sýslumanus) Hrólfss., 
sýslumaður, 708. 

Hrollaugur Björnss. (járnsíðu) Ragn- 

arss., hryggur, 416. 
Hrómundur Gunnlaugss., 290. 
Hundan, 418. 



Hvítfeldur, sjá Christopiior Hvít- 
feldur. 

Höfða-þórður, sjá þórður Björnss. 
Högni, prestur, 261. 

— Ásmundss. þormóðss., prestur, 
614, 650. 

— Jónss. (prests) Egilss., prestur, 
627, 642. 

Höskuldur Einarss. (prófasts) Sig- 
nr^ss., prestur, 662, 671. 

Illugi Bjömss. (á Laxamýri) Magn- 
úss., prestur, 392, 395. 

— Einarss. Illugas., 645. 

— Einarss. Skúlas., 385, 705. 

— Guðinundss., prestur, 261. 

— Hallss. (prests) Arnkelss., 677. 

— Jónss. (ýngra) Björnss., 396. 

— Jónss. Illugas., ráðsmaöur, 706. 

— Jónss. Jónss., prestur í Gríms- 
ey, 385. 

— Magnúss. (niisers) lllugas., 677. 

— Nikuláss. Illugas., 646. 

— Vigfússon (prests) lllugas., 
prestur, 624, 645. 

— Vigfúss.(lögréttumanns) Jónss., 
602, 645. 

ílus, 418. 

Indriði Árnas. Helgas., 661. 

— Jónss., hreppstjóri, 300. 

— Ketilss.. 260, 262. 
ínga Árnad., 625. 

— Brynjólfsd. (stóra) Jónss., 627. 

— Gíslad. Jónss., 282, 283. 

— Gunnarsd. Guðmundss., 293. 

— Jónsd. Erlíngss., 431. 

— Jónsd. (prests) þorleifss., 613. 

— Magnúsd. (misers) Illugas., 678. 
Ingibjörg, 659. 

— , kona Marteins biskups, 258, 
620. 

— Arnad., 431. 

— Árnad. (á Hlíðarenda) Gíslas., 
280, 382. 



744 



ÍIEGISTUR. 



Ingibjörg Arnad. (lögmanns) Oddss., 
662. 

— Arngrímsd. (prófasts) Jónss., 
685, 686. 

— Benediktsd. (sýslumanns) Hall- 
dórss., 297, 367, 703. 

— Bjarnad., 626. 

— Bjarnad. Guðmundss., 284. 

— Bjarnad. Sigurðss. , 365, 381, 
382. 

— Björnsd. (lögréttumanns) Gíslas. 
eldri, 622, 642, 643. 

— Björnsd. (lögréttumanns) Gíslas., 
ýngri, 642, 643. 

— Björnsd. (prests) Gíslas., 399, 
662, 664, 665. 

— Björnsd. (sýslumanns^ Pálss., 
364, 70J. 

— Daðad. Gíslas., 708. 

— Egilsd. Bjarnas., 609. 

— Einarsd. Egilss., 609. 

— Einarsd. (prests) Einarss., 615. 

— Eiríksd. Eyjólfss., 399, 639. 

— Eiríksd. Magnúss., 294, 376. 

— Finnsd. Sigurðss., 666. 

— Gíslad. (prests) Eínarss., 669, 

670. itóví'j 
Grímsd., 390. 

— Guðmundsd., 295. 

— Guðmundsd., 374, 620. 

— Guðmundsd. Guðmundss., 642. 

— Guðmundsd. Narfas., 643. 

— Gunnarsd. Gíslas., 376, 385, 
387, 412. 

— Halldórsd. (prests) Einarss., 
361, 613. 

— Hanuesd. (prests) Björnss., 605. 

— Illugad. Vigfúss., 602, 646. 

— Jónsd., 286. 

— Jónsd., 632, 649. 

— Jónsd., 666. 

— Jónsd. Arnórss., 399. 

— Jónsd. (prests) Böðvarss., 601. 

— Jónsd. Erlíngss., 431. 



íngibjörg Jónsd. Magnúss., 367, 387, 
624. 

— Jónsd. (eldra) Ólafss., 610. 

— Jónsd. (í Flatey) Torfas., 372, 
373. n .1 

— Jónsd. þorlákss., 615. 

— Jónsdottir (prófasts) þorleifss., 
364, 614. 

— Jónsd. (prests) þormóðss., 379. 
-— Loptsd., 387. 

— Magnúsd. (misers) Illugas., 678. 

— Magnúsd. (sýslumanns) Magn- 
úss., 613. 

Marteinsd. Halldórs., 626, 627. 

— Oddsd. Tómass., 279. 

— Ólafsd., 632. 

— Ólafsd. Grímss., 341. 

— Ólafsd. þorkelss., 687, 688. 

— Ormsd. Vigfúss., 622, 642. 

— Pálsd. (prófasts) Björnss., 368. 

— Pálsd.(landskrifara)Gísla8., 382. 

— Pálsd. (prests) Jónss., 294. 

— Sigfúsd. (prests) Tómass., 671. 

— Sigurðard., 381. 

— Sigurðard., 413. 

— Sigurðard. Finnbogas., 403. 

— Sigurðard. Jónss., 622. 

— Sigurðard. (prests) Oddss., 399, 
640. 

— Sigurðard. (prests) þorsteinss., 
672, 673. 

— Tómasd. Jónss., 290. 

— Vigfúsd., 284, 609. 

— Vigfúsd., 340, 360. . 

— Vigfúsd., 386, 687. 

— Vigfúsd. (prcsts) Oddss., 399, 
640. 

— þorkelsd. Guðmundss., 363. 

— þorláksd. (prests) Arngrímss., 

685. ctfríti*' 

— þórólfsd. Einarss., 616. 

— þorsteinsd., 293, 652. 

— þorvarðsd. Loptss., 419. 
Íngigerður Erlendsd. Jónss., 675. 



• 



REGISTUR 



745 



Ingigerður Guðnad., 288, 625. 

— Jónsd. (prcsts) Nikuláss., 288. 

— þorsteinsd. Jónss., 292. 

— þorvaldsd., 283. 
íngimundur Björnss. Bjarnas., 379. 

— Grímss. Einarss., 394. 

— Jónss. (prests) Erlendss., 675. 

— Magnúss., yfirbryti, 675. 

— Magnúss. (miscrs) Illugas., 678. 

— Nikuláss., gesthús, 660. 

— Sigvaldas., 283. 

— þórðars., 632. 
Ingiríður Bjarnad. Jónss., 283. 

— Erlendsd. Jónss., 252. 

— Guðmundsd., 252, 601. 

— Jónsd. (bryta) Egilss., 237, 251. 

— Magnúsd. Bjarnas., 382. 

— Marteinsd. (biskups) Einarss., 
626. U j 

— Sigurðard. (prests) þorsteinss., 
672, 675. 

— Snorrad. Helgas., 625. 

— Sumarliðad. (prests)Ormss., 651. 
íngjaldur Jónss., 674. 

íngunn Brynjólfsd. (prests) Hall- 

dórss., 669. 
Ingunn Einarsd. (prófasts) Sigurðss., 

648. 

— Eiríksd. (prests i Magnúss., 360, 
707. .; ... - 

— lllugad. Jónss., 706, 707. 

— Jónsd., 603. 

— Jónsd. (prests) Egilss.. 606. 
— - Jónsd. Ormss., 667. 

— Kolbeinsd. Guðraundss., 652. 

— Magnúsd. (prests) Jónss., 668. 

— Sigurðard.(prests)Einarss., 667. 

— Skúlad. Einarss., 703, 705, 707. 

— Sveinsd., 288, 708. 

— Sveinsd. Gíslas., 651. 

— þorsteinsd. (prests) Jónss., 705. 

— þorsteinsd. Rögnvaldss., 677. 

— þorvaldsd. Skúlas., 705. 
íngvcldur, 277. 



íngveldur Árnad. Björnss., 377. 

— Árnad. Skúlas., 378. 

— Brandsd. Simouars., 660 

— Gíslad. (prests) Bjarnas., 651. 

— Guðmundsd., 383, 613. 

— Guðmundsd. Jónss., 621, 635. 

— Gunnlaugsd., 379. 

— Gunnlaugsd., 602. 

— Jónsd., 294. 

— Jónsd. (prests) Daðas., 625. 

— Jónsd. Gottskálkss., 299, 304, 
610. > 1 1 4'Uty*I. 

— Jörundard., 661. 

— Ketilsd. Halldórss., 676. 

— Klemusd. þorleifss., 289. 

— Magnúsd., 173. 

— Pétursd., 672. 

— Sigurðard.. 290. 

— Sigurðard., 657. 

— Sigurðard. (prests) þorsteinss., 
659, 672, 674. 

— Snœbjarnard. Eyjólfss., 301. 

— Vigfúsd., 621. 

— þorláksd. (á Núpi) Einarss., 
299, 610, 615. 

Innocentius III., páfi, 4, 51, 88, 
92, 105. 

ísleifur Einarss. þorsteinss., 374, 
644. 

— Eyjólfss., í Saurbœ, 608, 666, 
670. 

— Eyjólfss. (í Dal) Einarss., 398. 

— Gizurars. (hvíta) Teitss., biskup 
í Skálholti, 5. 

— Rafnss. (lögmanns) Brandss., 
. 402. 

— Sigurðss. Finnbogas., á Grund, 
388, 402-404. 

— þorborgss., ýngri, 376, 387. 

— þórðars. Erlendss., 294. 

— þórðars. Onnss., 642. 
ívar Ásgrímss., 685. 

— Eyjólfss. Magnúss., 299, 611. 

— Gnðmundss., 652. 



i 



74G 



REGISTUR 



ívar Holm, hirðstjóri, 430. 

— ívarss. Jónss., 612. 

— Jónss. Halldórss., 284. 

— Jónss. ívarss., 611, 612. 

— víðfaðmi, 419. 

— þórólfss. Jónss., 299, 304. 

Jafni, 418. 

Jakob Helgas. Veðinss., 633, 634. 

— Lassas., 380. 

— Oddss. íprests) Eyjólfss., 608. 
Japliet, 418. 

Jarð]>rúður Gíslad. (lögmanns) Há- 
konars., 401. 

— Hákonard. (sýslumanns) Gíslas., 

297, 362. 

— Olafsd. Björnss., 615. 

— Sigurðard. (prófasts) Sigurðss., 

298. .l^.Jm^u^. 

— Sturlud. Jónss.j 296. 

— þórólfsd. Eyjólfss., 294, 296, 

Jareð, 417. 

Járngerður Eiríksd. Sigvaldas., 668. 
Jaspar, 674. 

Játmundur, konúngur, 416. 

Jesus Kristur, 3, 16, 17, 19, 25, 
57, 59, 77, 88, 93, 95, 98, 103, 
108, 114, 151, 509-521, 525, 
527, 529, 534, 535, 537, 547, 
549-555, 559—505. 

Jóachim, 246. 

Jochum, 386. 

— Griel, 286. 

Jófríður Eyjólfsd., 659, 673. 
Jóhann Buckholt, höfuðsmaður, 375, 
402, 616, 692. 

— Friis, kanselleri, 455. 

— Guðmundss. Jónss., 646. 

— Jónss., prestur í Otrardal, 362. 

— Jónss. Gottskálkss., 287. 

— Peturss. Klein, fógeti, 362. 

— pórðars. (prests) Guðmundss., 
prestnr, 644, 647. 



Jóhanna Djarnad. þórðars., 290. 

— Gíslad. (prcsts) Einarss., 293, 
669, 670. 

Jóhannes guðspjallamaður, 525, 531, 

532, 552, 560. 
Jón, í Bæ, 348, 349. 

— , í Hjarðardal, 669. 

— , á Ökrum, 340. 

— , kallaður Eldri-Bragur, 239, 

— , kallaður Ýngri-Bragur, 239. 

— , prestur á Barði, 354. 

— , prcstur í Kálfholti, 352. 

— , smiður á Fellsöxl, 608. 

— Amundas., 640. 

— Andress., 300. 

— Aras. (sýslumanns) Magnúss., 
prófastur í Vatnsfirði, 297, 362, 
368, 369, 400, 408, 420, 665, 
702, 704, 706. 

— Aras. Sigurðss. (priors), biskup 
á Hólum, 210, 253—258, 260, 
262,267,317-322, 326-336, 

i 338-350, 352-358, 360, 365, 
366, 368, 370, 385, 388, 397, 
403-415, 420—424, 428, 429, 
432—435, 437—449, 451—458, 
509, 522, 536, 546, 558, 568, 
569-580, 582-589, 594,595, 
619, 636, 657, 681, 691» 693. 

— Aronss., 673. 

— Ámas., á Narfeyri, 392, 393, 
686. 

— Árnas. Árnas., 378. ' 

— Árnas. (í Haga) Björnss., 396. 

— Árnas. Borgarss., 300. 

— Árnas. Daðas , 371, 393. 

— Árnas. (hvalara) Jónss., 279. 

— Árnas. (prests) Loptss., biskup 
í Skálholti, 410, 453. 

— Árnas. (lögmanns) Oddss., 663. 

— Arnas. íá Hofi) Teitss., 374, 
•ÍVÖ93. ld[MÍ^r :^m^jirt^^ • 

— Amfmnss., 384, 385. 

— Arnlinnss. Bjamas., 289. 



HEGISTUR. 



747 



Jón Arngrímss. (prests) Jónss., 367, 
387, 708. 

— Arnórss. (Laga-Nóra) Jónss., 

399, 640. 

— Ásgeirss., prestur í Holti, 420. 

— Ásgrímss., 291. 

— Ásgrímss., lági, 661, 675. 

— Auðunnars., smiður, 252. 

— Bárðars., 620, 652, 662, 678. 

— Bárðars., prestur, 242, 246, 
255, 256. 

— Benediktss., 601. 
Benediktss., 678. 

— - Benediktss., í Lángholti, 295. 

— Bergss., prestur, 648. 

— Birgiss., erkibiskup, 6. 

— Bjamas., á Kotilstöðum, 289. 

— Bjarnas., prestur í Bjarnanesi, 

. 672. ™U ' 

— Bjarnas., prestur í Prcstbólum, 
387. aul -::r 

— Bjarnas., prostur áTorfastöðum, 
245, 250, 253, 254, 259, 270, 
271, 342. 

— Bjarnas. Arnfinnss., 289. 

— Bjarnas. Helgas., prestur, 661. 

— Bjarnas. lngjaldsss., 674. 

— Bjarnas. Jónss., 283. 

— Bjarnas. Jónss., 292. 

— Bjarnas. Pálss. 300. 

— Bjarnas. (á Skriðu) Pálss., 384. 

— Bjamas. þórðars., 290. 

— Bjömss. 292. 

— Björnss., 651. 

— Björnss. 675. 

— Björnss., presturí Grímstúngum, 
387, 708, 709. 

— Björnss. Einarss., 378. 

— Björnss. Guðmundss., 288. 

— Björnss. (á Bustarfelli) Gunn- 
arss., 385. 

— Björnss. (prests) Jónss., sýslu- 
niaður, 366, 368, 370, 374, 
408, 409, 420, 455, 639, 662. 



Jón Björnss. (á Laxamýri) Magnúss., 
eldri, 395, 396. 

— Björnss. (á Laxamýri) Magnúss., 
ýngri, 395, 396. 

— Bjömss. (á Laxamýri) Magnúss., 
ýngsti, 395, 396. 

— Björnss., (sýslumanns) Pálss., 
364, 701. 

— Brandss., frá Sviðbolti, 676. 

— Brandss., prestur, 709. 

— Brandss.,prestur í Hítamesi,282. 

— Brynjólfss. (prests) Bjarnas., 
666, 667, 673. 

— Böðvarss., 292. 

— Böðvarss. Jónss., 605. 

— Böðvarss. (prests) Jónss., eldri, 
prestur, 600, 601. 

— Böðvarss. (prcsts) Jónss., ýngri, 
prestur, 604, 642. 

— Daðas. Jónss., prestur, 625, 639. 

— dándukall, 601. 

— Diðrikss., prestur, 653. 

— Eggertss. Hanness., eldri, 632. 

— Eggertss. Hanness., ýngri, 621, 
623. 

— Eggertss. (lögmanns) Hnnness., 
389. 

— Eggertss. Jónss., 297, 371, 
377, 383, 704. 

— Egilss., á Krossi, 611. 

— Egilss., á Landi, 634. 

— Egilss., á Skarði, 383, 686. 

— Egilss., prestur á Völlum, 392. 

— Egilss., bryti, 237. 

— Egilss., prestur, 626, 636, 642. 

— Egilss. Einarss., prestur í 
Hreppbólum, 237,269,293, 303. 

— Egilss. (á Skarði) Jónss., 383. 
— - Einarss., 390. 

— Einarss., 631. 

— Einarss., í Bjarneyjum, 286. 

— Einarss., í Bólstaðarblíð, 374, 
375. 

Einarss., á Melgrascyri, 609. 



748 



REGISTUR. 



Jón Einarss., á Skriðu, 402. 

— Einarss., í Túngu, 640. 

— Einarss., prestur í Höföa, 318— 
320, 327-329, 331, 439. 

— Einarss. Bjamas., 380, 
• — Einarss. Egilss., 609. 

— Einarss. Eiríkss., skólameistari, 

640. .Jí)Í W 

— Einarss. Jónss., 601. 

— Einarss. (í Vogum) Jónss., 634. 

— Einar8s. Marteinss., 627. 

— Einarss. (próí'asts) Sigurðss., 
prestur á Hofi, 392, 662, 670. 

— Einarss. Sigvaldas., prestur í 
Reykholti, 250, 251,600,603,61 6. 

— Einarss. Skúlas., prestur, 385, 
705. 

— Einarss. þorlákss., 610. 

— Einarss. þorsteinss., 374, 644. 

— Einarss. þorvaldss., 674. 

— Eiríkss., 652. 

— Eiríkss. skalli, biskup á Hólum, 
233. H 

— Eiríkss. Hallss., 671. 

— Eiríkss. Jónss., 287, 626. 

— Eiríkss. (prests) Ketilss., 672. 

— Eiríkss. Sigvaldas., prestur, 668, 
669. 

— Eiríkss. Steindórss., 287, 626. 

— enski, 224, 225. 

— Erlendss. Björnss., 379. 

— Erlendss. Erlendss., 650. 

— Erlendss. Eyjólfss., 301. 

— Erlendss. lngimundars., prestur, 
632. 

— Erlendss. Jóuss., 675. 

— Erlendsson (prests) Jónss., 
prestur í Villíngaholti, 387, 
661, 675. 

— • Erlíngss., í Múla, 431. 

— Erlíngss. Gíslas., prestur, 267, 
268. 

— Eyjólfss., 659, 673. 

— EyjólfsB.(prests) Ásmundss., 673. 



Jón Eyjólfss. Eiríkss., 399. 

— Finnbogas. (lögmanns) Jónss., 
príor, 388. 

— Finnss., prestur, 625. 

— Finnss. Jónss., 625. 

— Finnss. (í Flatey) Jónss., 374. 

— Finnss. Steindórss., prestur, 
604. 

— Gerrekss., biskup í Skálholti, 4 30. 

— Gíslas., á Brimilsvöllum, 646. 

— Gíslas., á Tjörnum, 286. 

— Gíslas., bartskeri, 386. 

— Gíslas. (prests) Árnas., 641. 

— Gíslas. (prests) Arnbjamars., 
prestur, 631, 632. 

— Gíslas. (prests) Bjarnas., 651. 

— Gíslas. Björnss., 624. 

— Gíslas. Brynjólfss., 652. 

— Gíslas. (prests) Einarss., 669. 

— Gíslas. (eldra) Jónss., 686. 

— Gíslas. (ýngra) Jónss., dánu- 
mannsleysið, 375. 

— Gíslas. Maríulausi, prestur, 344, 
348. 

— Gizurars. (prests) Gamalíelss., 
eldri, 640, 687. 

— Gizurars. (prests) Gamalíelss., 
ýngri, 687. 

— Gizurars. (á Nupi) þorlákss., 
á Núpi, 364, 455, 614. 

— Gottskálkss., prestur í Hvammi, 
361, 376, 708. 

— Gottskálkss., Jónss., 286, 287. 

— Gottskálksson (á Geirseyri) 
Sturlus., 299, 304, 609, 610, 
612, 615. 

— Greipss., 675. 

— Grímss., 374. 

— Grímss., í Kalmanstúngu, 608. 

— Grímss. (prests) Jónss., 608. 

— Guðbrandss. (prófasts) Jónss., 
297. >Vnr r > 

— • Guðlaugss., 651. 
-• Guðmundss., 707. 



REGISTUR. 



749 



Jón Guðmundss., í Austmannsdal, 
612. 

— Guðmundss., frá Keldum, 381. 
— - Guðmundss., eldri, 603. 

— Guðmundss., ýngri, 633. 

— Guðmundss., prestur tilGrund- 
ar þínga, 392. 

— - Guðmundss. Árnas., 286. 

— - Guðmundss. Bjarnas., 285, 398. 

— Guðmundss. Einarss., 615. 

— Guðmundss. Gíslas., 678. 

— Guðmundss.(prests)Guðmundss., 
396. 

— Guðmundss., Illugas., 377. 

— Guðmundss. Jónss., eldri, 299. 

— Guðmundss. Jónss., ýngri, 299, 

■ * 300. > v,y^ v<i- 

— Guðmundss. (á llvoli) Jónss., 
prófastur í Hítardal, 280, 281, 
283, 284, 286, 287, 302, 375, 
665, 678. 

— Guðmundss. (á Lauguni) Jónss., 
prestur, 392, 393. 

— Guðmundss. (prests)' Jónss., 
prestur, 284, 622, 646. 

— Guðmundss. Narfas., 643. 

— Guðmundss. Sigurðss., 291. 

— Guðmundss. Torfas., 368. 

— Guðmundss. þórðars., 289. 

— Guðnýjars., 634. 

— Gunnarss. Guðmundss., 293. 

— Gunnlaugss., 381. 

— Gunnlaugss., 651. 

— Gunnlaugss. Egilss., prestur á 
Mælifelli, 383. 

— Gunnlaugss. Jónss., 379. 

— Guttormss. Jónss., 707. 

— Hafliðas., 300. 

— Halldórss., 284. 

— Halldórss., 352, 353. • 

— Halldórss., 375, 686. 

— Halldórss., í Kaupángi, 676. 

— Halldórss., biskuj) í Skálholti, 
221, 223—230. 

Biekupa s. II. 



Jón Halldórss., látúnssmiður, 601. 

— Halldórss., lögréttumaður, 633. 

— Halldórss. Jónss., 291. 

— Halldórss. (prófasts) Jónss.,604- 

— Halldórss. (prests) Marteinss., 
prestur, 626. 

— Halldórss. (lögmanns) Ólafss., 
367, 393, 620, 624, 688. 

— Hallgrímss. Halldórss., 367. 

— Hallkelss., 285. 

— Hallss., 286. 

— Hallss., 570. 

— Hallss., 671. 

— Hallss., í Grímsey, 673. 

— Hallss. Bjarnas., 384. 

— Hallvarðss., 689. 

— Hallvarðss. Jónss., 674. 

— Hanness., í Hvainmi, 295. 

— Hanness. (prests) Björnss., 605, 
642. .,< U< ,. 

— Hanness. Eggertss., prcstur, 
623, 624. 

— Heðiuss., prestur í Hruna, 245, 
• : 270. I iUwfi . . 

— Hclgas. Jónss., 651. 

— Helgas. Vcðinss., 634. 

— Helgas. þorlákss., 610. 

— Hjaltas., 291. 

— Höskuldss. (prcsts) Einarss., 
})restur, 672. 

— Illugas., 392. 

— Illugas. Guðmundss., 706. 

— lllugas. Jónss., á Urðum, 706. 

— Illugas. Vigfúss., 645, 646. 

— Indriða8., 301. 

— íngjaldss. Jónss., 674. 

— ísleifss. Eyjólfss., 398. 

— íslendíngur, 299. 

— ívarss., 634. 

— ívarss. Eyjólfss., 299, 300,611. 

— ívarss. Jónss., 612. 

— Jakobss. Lassas., 380, 381. 

— Jónss., 279. 

— Jónss. 299. 

> » 

49 

t 



750 



REGISTUR. 



Jón Jóii8S., 301. 
— • Jónss., 633. 

— Jónss., 677. 

— Jónss., á Hofi, 385, 

— Jónss., á Silfrastöðum, 708. 

— Jónss., á Sjáfarborg, 283, 663. 

— Jón Svalbarði, 383. 

— Jónss., í þorlakshöfn, 676. 

— Jónss., (prentara), 705. 

— Jónss., prestur, 632. 

— Jónss., prestur á Fellsmúla, 
368, 671. 

— Jónss., prestur á Staðarhrauni, 
282, 283, 603, 628. 

— Jónss., prestur á þíngvöllum, 
661, 675, 676. 

— Jónss. Árnas., 393, 686. 

— Jónss. Asgrímss., 291. 

— Jónss. Benediktss., 678. 

— Jónss. Björnss., 675. 

— Jónss.(ýngra)Eggertss., 621,623. 

— Jónss. Egilss., 383. 

— Jónss. (á Krossi) Egilss., 611. 

— Jónss. (prests) Egilss., prestur 
í Vestmannaeyjum, 294. 

— Jónss. (prests) Einarss., Bur- 
mann, 670. 

— Jónss. (prests) Erlendss.. 675. 

— Jónss. (prests) Finnss., 625. 

— Jónss. Gíslas., 651. 

— Jónss. íprests) Gizurars., 640. 

— Jónss. Gottskálkss., 286. 

— Jónss. (eldra) Guðmundss., 300. 

— Jónss. Halldórss., 367. 

— Jónss. Hallkelss., 285. 

— Jónss. Hallvarðss., 387, 689. 

— Jónss., Hamra-Jón, 245, 678, 

— Jónss. (á Urðum) lllugasonar, 
prestur á Tjörn, 706. 

— Jónss., JÓH88., 677. 

— Jónss. (prests) Jónss., 371, 
372, 608. 

— Jónss., (prests) Jónss., 603. 

— Jónss. Jónss., prestur, 393, 686. 



Jón Jónss. (murta) Jónss., stóri, 300. 

— Jónss. (Hallsteinsbróður) Jónss., 
,m 601.- : H *f . rUy.miit-ui) 

— Jónss., Kópsvatn, prestur, 632. 

— Jónss. (á Núpi) Magnúss., 668. 

— Jóiibs. (á Svalbarði) MagnúsB., 
lögmaður, 621, 69>, 696. 

— Jónss. (prests) Mathíassonar, 
prentari, 440, 441, 693, 694. 

— Jónss., murti, 300. 

— Jónss., (ýngra) Ólafss., 391. 

— Jónss. Pálss., 641. 

— Jónss. (konrektors) Pálss., 
Vídalín, prestur í Laufási, 406. 

— Jónss. Péturss., 291. 

— Jónss. Sigurðss.. Hallsteins- 
bróðir, 601. 

— Jónss. (lögmanns)Sigurðss.371. 

— Jónss. (sýslum.) Sigurðss., 281. 

— Jónss. (ýngra, sýslumanns) 
Sigurðss., 281, 614. 

— JóiifS., (prests) Stephánss., 
prestur, 653. 

— Jónss. (prests) Sveinss., prestur 
í Holti, 400, 411, 688. 

— Jónss. (ýngra) Vigfúss., skán,605. 

— Jóii8S., (á Hvoli) þórðars., 278, 
291, 302. 

— Jónss., (klausturhaldara) þor- 
lákss.. 704. 

— Jónss. þorsteinss., 392. 

— Jónss. (prests)þorsteinss., 371. 

— Jónss. (prests) þorsteinss., 
prestur á Melum, 371, 608. 

— Jósepss. (prests) Loptss., 666. 

— Ketilss., 620. 

— Ketilss. (prests) Ólafss., 643. 

— Ketilss., þórálfss., 660. 

— Klemuss., 677. 

— Kolbeinss., á Hcynesi, 607. 

— Kolbein88. Guðmundss., 652. 

— Konráðss., 380. 

— Krákss. Hallvaröse., prestur í 
Görðum, 296, 303, 637, 638, 689. 



REGISTUR. 



751 



JÓH lángur, 660. 

— Loptss., 31, 114. 

— Loptss. Árnas., prestur, 287, 379, 
380. • &#<*»8 J; 

— Magnúss., 246. 

— Magnúss., 259. 

— Magnúss., 366, 604. 

— Magnúss., í Hróarsholti, 298. 

— Magnúss. (sýslumanns), 367, 
374, 387, 623, 688. 

— Magnúss., prestur, 661. 

— Magnúss., prestur á Eyri, 370. 

— Magnúss., prestur i Eyvindar- 
hólum, 390. 

— Magnúss., prestur í Hjarðarholti, 
686. 

— Magnúss., aýslumaður, 602. 

— Magnúss. (sýslum.) Aras., sýslu- 
maður, 362, 369, 370, 400,702. 

— Magnúss. lijörnss., prestur á 
Ljósavatni, 361, 374, 376. 

— Magnúss. Dan, ýngri, 374, 383, 
(;? 613. tm -s.ii' ' - WiftJ 

— Magnúss. Eiríkss., 376. 

— Magnúss. Jónss., 391. 

— Magnúss. (á Sjáfarborg) Jónss., 
381 

— Magnúss. (prests) Jónss., 668. 

— Magnúss. (sýslumanns) Magn- 
úss., 613. 

— Magnúss. Sigurðss., á Núpi, 
294, 668. 

— Magnúss. þorkelss., á Svalbarði, 
443, 444. 

— Jíagnúss. þorleifss., 378. 

— mannskapur, 234. 

— Marteinss. (biskups) Einarss., 
prestur, 258, 623. 

— Marteinss. Halldórss., eldri, 626, 
v 627. 

— Marteinss. Halldórss., ýngri, 
626, 627. 

— Mathíass., svenski, prestur, 343, 
440, 441, 690, 693. 



Jón Nikuláss., 660. 

— Nikuláss. Brandss., 633. 

— Nikuláss. Illugas., 646. 

— Nikulasson (prests) Narfas., 
j>restur í Hítarnesi, 288. 

— Norölíngur, 613. 

— Norömaður, 224, 225. 

— Oddgeirss., 292. 

— Oddss., 279. 

— Oddss., 301. 

— Oddss., í Vík, 376. 

— Oddss., prestur, 643. 

— Oddss. Jónss., 376. 

— Oddss. Tómass., 286. 

— Ólafss., 609. 

— Ólafss., 687. 

— Ólafss., á Lóni, 625. 

— Ólafss., böðull, 255, 352. 

— Olafss., prestur, 285.' 

— Ólafss., prestur, 3o2. 

— Ólafss.Ásbjarnars.,eldri,397,6 10. 

— Ólafss.Ásbjarnars.,ýngri,397,610. 

— Ólafss. (prests) Böövarss., 678. 

— Ólafss. (prófasts) Guðmundss., 
604, 607. 

— Ólaí'ss. Gunnlaugss., 290. 

— Ólafss. (í Lambey) Jónss., eldri, 
• 674. ^rtvtí' 

— 01afss.(í Lambey)Jónss.,ýngri,87. 

— Olafss. (á Núpufelli) Jónss., 
cldri, 391. 

— Ólafss. (á Núpufelli) Jónss., 
ýngri, 391. 

— Olafss. Jónss., prestur, 607. 

— Ólafss. (á Svarfhóli) Jónss., 
prestur, 666. 

— Ólafss., Péturss., 289. 

— Ólafss., sterki, 349. 

— Ólafss. þorkclss., locator, 687. 

— Ormss., 391. 

— Ormss., 653. 

— Ormss., á Einarstað, 667. 

— Ormss. Jónss., prestur á 
Kvennabrekku, 279, 624. 



752 



REGISTUR 



Jón Óttarss., 286. 

— Pálss., 606. 

— Pálss., 607. 

— Pálss., 641. 

— Pálss., prcstur, 650 

— Pálss. (landskrifara) Gíslas., 382. 

— Pálsson, (lögmanns) Jónssonar, 
Vídalín, konrektor, 406. 

— Pálss. Magnúss., 390. 

— Pálss., Maríuskáld, 583. 

— Péturss., 291. 

— Péturss., fálkafángari, 667. 

— Runólfss., prófastur á Múnka- 
þverá, 705, 706. 

— Runólfss. Erlendss., eldri, 674. 

675. 

— Runólfss. Erlendss., ýngri, 674. 

— Rögnvaidss., 275. 

— Salabernensis, 3. 

— Sigfúss. (prcsts) Tómass., 671. 

— Sigmundss. (prests) Steindórss., 
lögtnaður, 689, 696. 

— Siguröss., í Búðardal, 603. 

— Sigurðss., í Káranesi, 676. 

— Sigurðss., á Skarði, 612. 

— Sigurðss., bartskeri, 296. 

— Sigurðss., lögréttumaður, 613. 

— Sigurðss. Cprests) Einarss., 
prestur á Breiðabólstað, 394, 
613, 644, 667. 

— Sigurðss. Guðmunðss., 643. 

— Sigurðss (prests)Jónss.,prestur, 

673. : ; : 

— Sigurðss. Jónss., prestur í 
Laufási, 385, 391. 

— Sigurðss. (á Reynistað) Jónss., 
lögmaður, 363, 365, 367, 371, 
374, 387, 701. 

— Sigurðsson (lögmanns) Jónss., 

eldri, 282. 

— Sigurðs8. (lögmanns) Jónss., 
ýngri, sýslumaður, 282, 614. 

— Sigurðss., (sýslumanns) Jónss., 
sýslumaður, 281, 282, 601. 



Jón Sigurðss., refur,245,270,345,346. 

— Sigurðss. þórðars., í Kristnesi, 
365, 454, 625. 

— Snorras., 674. 

— Snorras., ráðsmaður, 270. 

— Snorras. Jónss., 676. 

— Snorras. (á Geldíngaá) Jónss., 
fi07. I 

— Snorras. Jónss., prestur á 
Mosfelli, 676. 

— Snæbjarnars. Eyjólfss., 301. 

— Solveigars., sjá Jón Sigmundss. 
— , Staðarhrauns-Jón, 675. 

— Steindórss. Gíslas., 622, 613. 

— Steinólfss. Jónss., 286. 

— Stephánss. (prests) Gíslas. 639. 

— Stephánss. (prests) Gíslas., 
prestur, 639. 

— Stepháuss., (prests) Hallkelss., 
prestur, 652. 

— Stígss., 706. 

— Sturlus. Gottskálkss., 299. 

— Sturlus. Jónss., 286. 

— Sturlus. Káras., 673. 

— Styrkárss., prestur, 612. 

— Styrss., þorvaldss., 605. 

— Svartss., 299. 

— Sveinss., 256. 

— Sveinss., 291. 

— Sveinss., prestur i Holti, 370, 
688. 

— Teitss. Björnss., 373, 393. 

— Teitss. (prests) Pálss., biskup 
á Hólum, 409, 412. 

— thimir, 671. 

— Torfas., prestur, á Stað, 284. 

— Torfason (prests) Finnss., í 
Platey, 372, 670. 

— Torfas. Helgas., prestur, 606. 

— Torfas.(prófasts)Jónss., prestur, 
364, 614. 

— Úlfss., 674. 

— Úlfss. Guðmundss., 612. 

— Vigfúss., 674. 



1 



REGISTOK. 



Jón Vigfúss. (íÁsi) Eiríkss., 287, 288. 

— Vigfúss. (sýslumanns) Gíslas.> 
eldri, sýslumaður, 297, 401, 
641, 702. 

— Vigfúss. (sýslumanns) Gíslas., 
ýngri, biskup á Hólum, 283, 
297, 302, 401, 414, 420, 451, 
453, 622, 611, 663. 

— Vigíúss. Jónss., í LögmannsJiJíð, 
367, 702. 

— Vigfúss. Jónss., ýngri, 605. 

— Vigfúss., þorsteinss., 295, 399, 
400, 662, 664, 665, 668. 

— þorbjarnars. Árnas., 677. 

— þórðars., á Uvoli, 277, 278, 

— þórðars., á Valþjófstað, 310. 

— þórðars. (prnsts)Gíslas.,prestur, 
708. 

— þórðars. Jónss., 286, 606, 627. 

— þórðars. Jónss., 290, 291. 

— þórðars. Jónss., 300. 

— þórðars. (prests í Hítardal) 
Jónss., 283, 663. 

— þórðars. Ólafss., 372. 

— þóriss., 277. 

— þorkelss. (prests) Arngrímss., 
prestur, 608, 685. 

— þorlákss., 292. 

— þorlákss., í Raknadal, 687. 

— þorlákss., lögrettumaður, 602. 

— þorlákss. Ámas., 290. 

— þorlákss., (á Núpi) Einarss., 
lögrettumaður, 298, 615. 

— þorlákss. Pálss., í Víðidalstúngu, 
363, 406, 407, 686, 701. 

— þorlákss. (biskups) Skúlas., 297, 
703, 704. 

— þorleifss., 365. 

— þorleifs8., á Bæjarnesi, 287. 

— þorleifss., á Snæfjöllum, 611. 

— þorleifss. Árnas., 390. 

— þorleifss. Ásmundss., 649. 

— þorleifss. (prests) Bjarnas., 380. 



753 

Jón þorleifss. Guðmundss., prestur 
í Gufudal, 284, 364, 431, 613,616. 

— þormóöss., prestur, 379. 

— þormóðss.,látúnssmiður,prcstur. 
612, 621, 635. 

— þormóðss. Jónss., 301. 

— þormóðss. llögnvaldss., 378. 

— þorsteinss., eldri, 606. 

— þorsteinss., prestur, 677. 

— þorsteinss. Diðrikss., prestur, 
W 295. H lut&l&^t;^ 

— þorsteinss. Illugas., 392, 413. 

— þorsteinss. Jónss., 292. 

— þorsteinss. Péturss., 634. 

— þorsteinss. Rögnvaldss., 661, 

677. > *l>y : w™l 

— þorsteinss. Sighvatss., prestur 
í Vestmannaeyjum, 371, 408. 

— - þorsteinss. Sigurðss., 672. 

— þorsteinss. Snorras., 662. 

— þorstcinss. Snorras., Drauma- 
Jón, 662, 678. 

— þorvaldss., 378. 

— þorvaldss., ábóti, 689. 

— þorvaldss. (á Auðbrekku) Ólafss. ; 

372. I 'mf* j:í " .í 

— þorvaldss. Skúlas., 705. 

— þorvarðss., prestur í Miklabæ, 
706. iii Uíli 'w.. 

— þorvarðss. þórólfss., 294. 

— þúfuleggur, 601. 

— Ögmundss., á Brunná, 289. ' 
-• Ogmundss. Bjarnas., 289. 

■ • 

— Ogmundss., Frakkanes-karlinn, 

m 376 - -'- ••^wiT 

— Ogmundss., helgi, biskup á 
Hólum, 5. 

— Özurars., 602. 

— Özurars., miðaldri, 376, 379. 
Jónas Daðas. (sýslumanns) Jónss., 

371. 

— Espensson, 372. 

Jórunn, dóttir þuríðar stóru, 393. 

— Einarsd., 375. 



754 



JtKGIiSTUR. 



Jórunn Gíslad., 624. 

— Guðmundsd. Vigfúss., 399, 616. 

— Gunnlaugsd. Pálss., 300. 

— Hinriksd. Gíslas., 367, 704. 

— Illugad. Vigfúss., 6% 646. 

— Jónsd. Magnúss., 623. 

— Jónsd. (prests) Oddss., 643. 

— Jónsd. (prcsts) þormóðss., 635. 

— Magnúsd. (lögmanns) Björnss., 
361, 362, 370, 401, 604, 702. 

— Olafsd. Gunnarss., 660. 

— Ólafsd. Jónss., 300, 609. 

— Ormsd. Vigfúss., 642, 643. 

— Skúlad., 303. 

— Sölmundard. Jónss., 674. 
Jósep, 548. 

— af Egiptalandi, 7. 

— Loptss. (prests) Skaptas., prestur, 
383, 666. 

Jotun, 418. 

Júdas Skarjot, 525, 550. 
Jukkum, sjá Jochum. 
Jurcn Funch, 245, 246. 
Jurgen Vind, 437. 
Jupiter, 418. 
Juul, sjá Axel Juul. 
Jörundur, erkibiskup, 125. 

— Hálfdanars., bryti. 661, 676. 

— Jónss. Einarss., 380. 

— Runólfss. Erlendss., 675. 

— Torfas. Úlfss., 612, 673. 

— þorsteinss. Snorras., 662, 678. 

Kálfur Ámas. Arnas., 378. 

Kalixtus, páfi, 4. 

Kár Bergþórss. Sæmundss., 706. 

Kári, 661. 

— í Dárðardal, 673. 

— Finnss. Sigurðss., 666. 
Karítas Jónsd., 283. 

— Jónsd. (prcsts) Ormss., 624. 

— Vigfúsd. (prests) Illugas., 615. 
Karítas þorsteinsd. J>órðars., 283. 



Karl, ábóti, 31. 
Karolus magnus, keisari, 43. 
Katrín, 634. 
fr.f, 677. ;., COt : ~ 

— Álfsd. Gíslas., 652, 

— Árnad. Skúlas., 378. 

— Ásmundsd. þorlcifss., 647, 

— Iírandsd. (prests) Jónss., 294. 

— Einarsd. (prests) Einarss., 615. 

— Einarsd. Teitss., 673. 

— Einarsd. (prests) þórðars., 294, 
626. - 

— Erlendsd. Ásmundss.. 2Ö6, 401, 
414, 641. 

— Gíslad., 651. 

— Gíslad. (prests) lijarnas., 399, 
640, 651. 

— Gíslad. Diðrikss., 652. 

— Gíslad. Erasmuss., 647. 

— Grímsd., 369. 

— Hákonard. Hjarnas., 652. 

— Hálldórsd.(prófa8ts) Jónss., 604. 

— Halldórsd. Ormss., 636. 

— Hanncsd. (birðstjóra) Eggcrtss., 
219, 251, 259, 600. 

— Jónsd. (prests) Daðas., 625. 
— ' Kortsd. ]>ormóðss., 625. 

— Magnúsd., 384. 

— Oddsd. Tómass., 279. 

— Pálsd. (prcsts) Erasmuss., 374, 
391, 647. 

— Petursd. (prcsts) Einarss.. 252, 

6öií: Utjöfc . - ;»:í7oíj - 

— Sigfúsd. (prests) Tómass., 671. 

— Sigmundsd. (biskups) Eyjólfss., 
269, 293, 303. 

— Sigurðard., 290. 

— Snæbjarnard. (prcsts) Einarss., 

645. '^rA.'^M ;^t*<»Í! 

— Sveinsd. Gíslas., 651. 

— Sölmundard. Jónss., 674. 

— Torfad. (prófasts) Jónss.. 361, 
614, 615. 



REGJSTUK. 



755 



Katrin þórðard. Böðvafsfij, 601. 

— þormóðsd. v smundss., 662. 
Kenik Gottskálkss., riddari, 233. 
Kctill, 632. 

— , prestur, 121. I 

— Jljörnss. (bunu)Grímss., flatncfur, 
416. . $i 

— Eiríkss. (prcsts) Kctilss., prestur 
á Svalbarði, 672, 705. 

— Guðmundss. Hjaltas., íijóti, 415. 

— Halldórss., í Iíaupángi, 676. 

— Halldórss. Jónss., 676. 

— Halldórss. (j)rcsts) Ketilss., 
643, 672. 

— Hallss., prestur, 261. 

— Helgas. Veðinss., 634. 

— Jónss. (prests) Jónss., 661, 676. 

— Jörundars. (bryta) Hálfdanars., 
prófastur í Hvammi, 391, 647, 

— 661, 676. 

— Ólafss. (prests) Guðmundss., 
prestur, 643, 671. 

— Óttarss., í Belgsdal, 291. 

— þórálfss., 660. 

— þorsteinss., biskup á Hólum, 5. 
Kjarvalur, konúngur, 416. 

JíJein, sjá Jóhann Péturss. Klein. 
Klemus Jónss. Klemuss., 677. 

— þorleifss.. í Húsavík, 289. 
Klængur þorsteinss., biskup í Skál- 

holti, 5, 6. 
Knútur Steinsson, höfuðsmaður, 619, 

636, 637. 
Kolbeinn Arnórss. Tumas., úngi, 132, 

141, 142, 146, 148-150. 

— Auðunnars. iLaga-A.) Sigurðss., 
prestur, 340. 

— Erlendss. Jónss., 675. 

— Guðmundss., (á Hofi) Eyjólfss., 
296, 652. 

— Hjálinss., 385. 

— Sighvatss. Sturlus., 185. 

— Snorras. Jónss., (507, 676. 



KolbeinnTumas., 32—34, 41, 42, 14, 
59-72, 75, 92, 206. 

— þorleifss., Jónss., 392. 
Kolfinna Benediktsd., 602. 

— Eyjólfsd., 659, 673. 

— þorlcifsd. (búramennis), 705. 
Kolþerna Eyjólfsd.. 660. 
Konráöur Jónss. (Jslendíngs), 299. 

-• Jónss.. Einarss., 380. 

— þorlákss., 687. 

Kort Asmundas. þormóðss., 650. 

— þormóðss. Kortss., 624. 
Krag, sjá Hinrik Krag. 
Krákur Hallvarðss., 296, 689. 
Kristín Árnad. (prests) 292. 

— Árnad. Árnas., 378. 

— Árnad Hjörnss., 377, 378. 

— Árnad. (í Haga) Björnss., 396. 

— Ámad. (prests) Gíslas., 399, 
641, 646. 

— Ámad. Loptss., 286. 

— Árnad. Magnúss., 390, 392, 413. 

— Árnad. Skúlas., 378. 

— Arngrímsd., (prcsts) Jónss., 387. 

— Bjamad. (fýsikamps) Jónss., 
282, 633. 

— Bjamad. Pálss., 300. 

— Björn6d. (jórsalafara) Einarss., 
Vatnsfjarðar-Kristín, 430, 689. 

— J3jömsd. (sýslumanns)Magnúss., 
•V362. -'^ 1 - 

— Brandsd, (prests) Jónss., 294. 

— Brynjólfsd. (prests) Bjamas., 
666, 667. 

— Daðad. þorvaldss., 369. 

— Einarsd. Ásmundss., 633, 616. 

■ 

— Einarsd. (prests) Guðmundss., 

— Einarsd. Hákonars., 384. 

— Eiríksd. Hallss., 671. 

— Erasmusd. (prests) Vilhatss. 
(Villatss.), 296, 647, 649. 

— Eyjólfsd. (mókolls ýngra ) Gíslas., 
294, 343, 635, 636, 638. 



756 



KEGISTUK 



Kristín Gíslad. (prcsts) Arnbjarnars., 
% 631. w& W: 
-— Gíslad. (prests) Einarss., 669. 

— Gíslad. (prests) Guðbrandss., 
393, 635. 

— Gíslad. (lögmanns) Hákonars., 
297, 303, 396, 401, 402, 414, 
703. KkwVÁ 

— Gottskálksd., 706. 

— Gottskálksd. (biskups)Nikuláss., 
«234. ; 

— Grímed., 387. 

— Guðbrandsd. (biskups)þorlákss., 
691, 700, 701. 

— Guðmundsd. (prests) Jóuss., 646. 

— Gunnarsd. Bjarnas., 607. 

— Halldórsd. (prófasts) Teitss., 

614. .bttm 

~ ísleifsd. þórðars., 295. 

— Jakobsd. Helgas., 633. 

— Jónsd. (prests) Bergss., 649. 

— Jónsd. (sysluinanns) Björnss., 
366, 370, 374, 408, 608. 

— Jónsd. (prests) Gottskálkss., 
361, 376. 

— Jónsd. (prófasts) Guömundss., 

281, 282, 302. 

— • Jónsd. Jónss., 686. 

— Jónsd. (prests) Nikuláss., 288. 

— Jónsd. (prests) Ólafss., 666. 

— Jónsd. (eldra) Sigurðss., 282. 

— Jónsd. (lögmanns) Sigurðss., 
363, 406, 407, 701. 

— Jónsd. (sýslumanns) Sigurðss., 

282, 614. 

— Jónsd. (í Víðidalstúngu) þor- 
lákss., 686. 

— Jósepsd. (prests) Loptss., 666. 

— Ketilsd., 300. 

— Kolbeinsd., 675. 

— Kolbeinsd. Guðmundss.. 652. 

— Magnúsd. (í Ögri) Jónss., 420. 

— Magnúsd. (prests) Jónss., 668. 

— Magnúsd. þorvarðss., 295. 



Kristín Markúsd. (prests) Geirss., 41 3. 

— Markúsd. Snæbjarnars., 384. 

— Marteinsd. Halldórss., 626, 627, 
676. 

— Oddsd., 410. 

— Oddsd. (biskups) Einarss., 645, 
666. Mi 

— Ólafsd. Jónss., 286. 

— Ormsd. Vigfúss., 642, 643. 

— Petursd. Árnas., 295. 

— Pctursd. l^órðars., 378. 

— Sigmundsd. (á Hofi) þórólfss., 
295. 

— Sigurðard. Árnas., 663. 

— Stephánsd. (prests) Gíslas., 369, 
639, 640, 670. 

— Stephánsd. (prests) Ólafss., 370. 

— Sveinsd., 650. 

— Teitsd.(ríka)Gunnlaugss., 430 — 
432. 

— Teitsd. (prests) Halldórss., 379, 
394, 613, 644, 668. 

— Vigfúsd., 378. 

— Vigfúsd. (lögmanns) Erlendss., 
385, 412. 

— Vigfúsd. (prests) Illugas., 615. 

— Vilhjálmsd. Vigfúss., 603. 

— þorgeirsd. Snorras., 378. 

— j)orleifsd. (prests) Bjarnas., 
380,611. 

— þorleifsd. Jónss., 286. 

— þorleifsd. (prests) Jónss.. 372. 

— þormóðsd. 751. 

— þorsteinsd. (prests) Jónss., 705. 

— þorsteinsd. (lögmanns) Ólafss., 
Akra-Kristín, 416, 658. 

— þorvarösd. þórólfss., 294, 295, 

399.^T^,;?*.í 
Kristrún Eiríksd., 650. 

— þorsteinsd. (prófasts) lllugas., 

706. [Ú 
Kruse, sjá Envold og Lauriz Krusc. 
Kygri-Ujörn, sjá Björo. 



REGLSTUR. 



Laga Auðunn, sjá Auðunu Sigurðss. 

Laga-Nóri, sjá Arnór Jónss. 

Laraech, 418. 

Lassi Diðriks8., 300. 

Lanrentius Kálfss., biskup á Hólum, 

125. Hv»\ .**«oX - 

Lauriz Kruse, höfuðsmaður, 697. 
Lavrants Múl, höfuðsmaður, 246, 

347. 

Lazarus, 552, 563. 
Lazi, 380. 
Licontius, jarl, 35. 
Lilja, 301. 

Ljótunn Sigurðard. Árnas., 663. 
Loptur Árnas. Loptss., í Sælíngs- 

dalstúngu, 286, 287, 379, 410, 

670. 

Gunnars8., 634. 

— Guttormss., ríki, 410, 419, 430 
689, 702. 

— Hallss., lögréttumaður, 301. 

— Jónss. þorsteinss., 634. 

— Jósepss. (prests)Loptss., prestur, 
666. 

— Narfas., prcstur í Hítardal, 278, 
280. 

— Ormss. Loptss., 343, 344, 410, 
702. 

— Péturss. Loptss., prestur, 410. 
— , Reykhóla-Loptur, 378. 

— Skaptas.(prests)Loptss., prestur, 
645, 666. 

Lorika, 418. 
Louis, konúngur, 3. 
Lucifer, 562. 

Lúkas guðspjallamaður, 159. 

Magi, 418. 
Magni, 418. 
Magnús, 155, 156. 

— , bóndi á Núpi, 352. 

— , klerkur, 320, 330, 354. 

— , prestur, á Hörgslandi, 376. 



757 

Magnús Aras. (sýslumanns) Magnúss. 
sýslumaður, 284, 362, 364, 
367, 370, 400, 701, 702. 

— Árnas., 382. 

— Árnas. Daðas., 371, 393. 

— Árnas., Hrútfirðíngur, 285. 

— Arnas. Péturss. , í Stóradal, 
389, 413, 644. 

— Benediktss. (bartskera) Pálss., 
701. 

— Bergss., 707, 

— Bjarnas. Sigurðss., 381, 382. 

— Björnss. (sýslumanns) Bene- 
diktss.. lögmaður, 361, 364, 
377, 400, 401, 453, 455, 623, 
664, 665, 701-703. 

— Björnss. (prests) Jónss., 301, 
366, 374, 455. 

— Björnss. (prests) Jónss., á Hofi, 
325, 333, 338, 408. 

— Björnss. (á Laxamýri) Magnúss., 
prestur til Miðdalaþínga, 398. 

— Björnss. (sýslumanns) Pálss., 
364, 701. 

— Brandss., Svalbarði, 416, 419. 

— Einarss., biskup í Skálholti, 5. 

— Einarss. Péturss., 375. 

— Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
])restur, 648. 

— Einarss. þorvaldss., 674. 

— Eiríkss., í Njarðvík, 674. 

— Eiríkss. Eyjólfss., 399, 646. 

— Eiríkss. Magnúss., í Djúpadal, 
376. wA ^ av \\, 

— Erlendss., 606. 

— Erlíngss.. konúngur, 6. 

— Eyjólfss., prestur, 299. 

— Eyjólfss. (í Dal) Einarss., 398. 

— Eyjólfss.(mókolls)Gíslas., prest- 
ur, 611, 635, 636. 

— Gíslas. Ólafss., yfirbryti, 678. 

— Gíslas. Svein8s., 652. 

— Gizurars. Hallss., biskup í Skál- 
holti, 6, 89, 105-107, 127. 



758 



JtEGISTUU. 



Magnús Gizurars.fá Núpi) þorlákss., 
bartskcri, 364, 370, 455, 614. 

— Guðroundss., 295. 

— Guðmundss., á Hofi, 391, 647. 

— Guðmundss. (prests) Bjarnas., 
392. 

— Guðmundss. (á Háíi) Eyjólfss., 
296. i 

— Guðmundss. (prests) Gíslas., 
632, 651. 

— Guðmundsson (prcsts) Guð- 
mundss., 396. 

— Guðmundss. (prests) Skúlas., 
380, 611. 

— Guðmundss. þórðars., 289. 
— - Hákonars., konúngur, 162. 

— Hallss.(lögréttumanns) Bjarnas., 

384. ^ m 

— Hjaltas., 649. 

— Hjaltason, í Tcigi, 394. 

— Hróbjartss., prestur, 677. 

— Höskuldss. (prests) Einarss., 

— lllugas. Hallss., miser, 677. 

— ísleifss., 295. 

— Jónss., í Bœ, 397. 

— Jónss., í Haga, 372. 

— Jónss., í Miðhlíð, 667. 

— Jónss., í Saurbæ, 291. 

— Jónss., á Sjáfarborg, 363, 382, 
701.: .:. • 

— Jónss. (biskups) Aras., prestur, 
357, 385, 388, 405, 412, 453. 

— Jónss. (prófasts) Aras., í Ögri, 
400, 420, 688. 

— Jónss. (smiðs) Auðunnars., 252, 
253. 

— Jónss. Eiríkss., prestur á Mæli- 
felli, 705. 

— Jónss. Gíslas., 669. 

— Jónss. ívarss., 611, 612. 

— Jónss., Magnúss., lögmaður, 
363, 401, 453. 

— Jónss. (ýngra) (')lafss., 678. 



Magnús Jónss. Ormss., 391. 

— Jónss. (prests) Sigurðss., prestur 
á Breiðabólstað, 382, 667, 668. 

— Jónss. (ýngra, sýslumanns) Sig- 
urðss., 614. 

— Jónss. (biskups) Vigfúss., 283. 

— Jónss. þorleifss., 365. 

— Jónss. þorsteinss., 392. 

— Kortss. þormóðss., lögréttu- 
maður, 624. 

— Magnúss., 610. 

-— Magnúss., sýslumaður, 613. 

— Magnúss. (misers) lllugas., 677. 

— Magnúss. Jónss., prestur í 
Hvammi, 391, 407. 

— Markúss. (prests)Geirss., prestur 
á Grenjaðarstað, 408, 413. 

— Ölafss. Hclgas., prestur í Lauf- 

ási, 396. 

— Pálss. (prests) Erasmuss., prestur 
í Kálfholti, 391, 647. 

— Péturss. (prests) Árnas., prestur 
í Hvammi, 288. 

— Péturss. Gunnarss., prófastur, 
385-387. 

— píslarvottur, 10. 

— Sigurðss., í Bræðratúngu, 297. 

— Sigurðss. Björnss., 614. 

— Sigurðss. Bjömss. , prestur á 
Kvíabekk, 396. 

— Sigurðss. Magnúss., 362, 702. 

— Sigurðss. Ólafss., 678. 

— Snæbjamars. Pálss., prestur á 
Söndum, 420. 

— Sumarliðas. (prests) Ormss., 
651. 

— Sveinbjarnars.Gcirmundss., 652. 

— Sæmundss., 380. 

— VigfÚ8s. Magnúss., 646. 

— Vigfússon (sýsluinanns) þor- 
steinss., á Eyðum, 301, 363. 

— ])órðars. (prests) Gíslas., 707. 

— ])0rkel8S.(prests)Guðbjartss.,455. 

— þorleifss., 378. 



REGISTUIl 



755) 



MagnÚ6 þórólfss. Guðmundss., 295. 

— þorsteinss (sýslumanns (Magn- 
Ú88. f 374, 394, 613, 625, 644, 
668. 

— þorvarðss. þórólfss., 294, 295, 
643. 

— Ögmundss. (pvests) Torfas., 

602. 
Máild, fní, 8. 
Maleleel, 417. 

Málfríður Árnad. Daðas., 371. 

— Ámad. (á Hofi) Teitss., 374, 
^393. '.i»>r. . vl 

— lijörnsd. (á Láxamýri)Magnúss., 
395, 396. 

— Einarsd. (prcsts) Einarss., 615. 

— Gíslad. Björnss., 401, 641, 702. 

— Hallgrímsd. Guðmundss., 367, 
393, 688. 

— Illugad. (ráösmanns) Jónss., 
706, 707. 

— Jónsd. (eldra) Björnss., 396. 

— Jónsd. Jónss., 686. 

— Jónsd. Teitss., 373. 

— Jónsd. þorsteinss., 392. 

— Torfad., 390, 393, 399. 

— Torfad., (hirðstjóra) Aras., 658. 

— [)orsteinsd. (prests) Ásmundss.. 
« 384. - [ tí0 j jqaií^-;- 

Maltus, jarl, 4. 
Margret, á Eyðum, 402. 

— Arad., 368, 604. 

— Auðunnard. (Laga-A.) Sigurðss., 

pS 340. • ^WBK' 

— Bergsd., 289. 

— Lergsd. Benediktss., 625. 

— Bjarnad. (silfursmiðs), 672. 

— Bjarnad. (prófasts) Halldórss., 
609, 610, 612, 669. 

— Bjarnad. (fýsikamps) Jónss., 
tw. 633.^^^|^ ;Í.#H_.ií;.. r ,.:iiN=J 

— Bjarnad. (á Skriðu) Pálss., 38*. 

— Bjarnad. Sumarliðas., 288, 667. 

— Björnsd. þorleifss., 609. 



Margrét Björnsd.(á Keldum)[)orIeifss., 
295, 649. 

— Daðad. Árnas., 371, 408. 

— Eggcrtsd. Sæmundss., 614, 616, 

707. >;^ : \ : ^XÍ* 

— Einarsd. (prófasts) Einarss., 
615, 645. 

— Einarsd. (prófasts) Sigurðss., 

; , 671. '"^P^ 

-~ Einarsd. (prests) Stephánss., 

— Eiríksd., 603. 

— Erasmusd. (prests) Vilhatss., 
(Villatss.), 296, 650. 

— Erlendsd. ilögmanns)])orvarðss,. 
294, 303, 615, 649. 

— Finnsd. (biskups) Jónss., 409. 

— Finnsd. Steindórss., 620, 624. 

— Gíslad. (prests) Einarss., 669, 

670. . - V:;,^» <: H 

— Guðmundsd. Árnas., 604. 

— Guðmundsd. (prests) Erlendss., 

pv - : 706 A ^< m>*WI .!- -U,.u>^ • 

— Guðmundsd. Jónss., 606, 621. 

— Halldórsd., frá Hvammsdal, 286, 

* » «868í.«n%^'^^ Mtf<»«>L? ! 

— Halldórsd. (prests)Einarss., 613. 

— Halldórsd. (lögmanns) Ólafss., 
365, 367, 405. 

— Hallsd., 368. 

— Hallsd. (prests) Hallvarðss., 671. 

— Hanncsd. Eggertss., 609. 

— Helgad. Eyjólfss., 659, 661, 
662, 675. 

-— Ingjaldsd. Jónss., 674, 

— Jakobsd. Lassas., 380, 381. 

— Jónsd., 286, 290. 

— Jónsd. (prcsts) Bjarnas., 672. 

— Jóii6d. (eldra) Björnss., 396. 

— Jónsd. (ýngra, prests) Böðvavss., 
601. 

-— Jónsd.íprestsjEinarss., 600, 607. 

— Jónsd.(prests)Jónss., 371, 372, 
' 608, 



760 



REGISTÖR. 



Margrét Jónsd. (prests) Krákss., 296, 
303, 362, 401, 414, 689, 703. 

— Jónsd. Pálss., 371, 608. 

— Jónsd. (sýsluraanns) Sigurðss., 
278, 614. 

— Jónsd. þórðars., 290, 291. 

— Jónsd. (prests) þorsteinss., 371, 
608. 

— Ketilsd. 632, 633. 

— Magnúsd.(lögraanns)Jónss., 302. 

— Markúsd. Ólafss., 382, 383, 639. 

— Nikulásd. Bjamas., 372. 

— Nikulásd. Oddss., 286. 

• — Oddsd. (biskups) Einarss., 366, 
662, 666. 

— Oddsd. (prests) þorkclss., 385, 
687. 

— Ólafsd., 287. 

— Ólafsd. (prests) Einarss., 640, 
687. 

— Pétursd., 371. 

— Petursd. Björnss., 602. 

— Runólfsd. Erlendss., 675. 

— Sigmundsd. Gíslas., 285. 

— Sigurðard. Árnas., 663. 

— Sigurðard. (prests) Einarss. 641, 
667, 668, 

— Snorrad., 662, 678. 

— Snorrad. Jónss., 607. 

— Steindórsd. Finnss., 620, 621, 
623T. 

— Stephánsd., 661. 

— Sveinsd., 341. 

— Sveinsd. Eyjólfss., 659. 

•— Torfad. (prests) Snœbjarnars., 
369, 370, 670. 

— Vigfúsd., 606. 

— þórðard. Jónss., 290. 

— þorláksd. (á Núpi) Einarss., 
615, 616. 

— þorstcinsd. (prests) Jónss., 608, 

/•685. :)sV 

— þorsteinsd. (prests) Snorras., 

662, 678. 



Margrét þorvaldsd. Kafnss., 607. 

— Ögmundsd., 276, 302. 
María Einarsd. Egilss., 609. 

— Einarsd. Marteinss., 286, 627. 

— Jónsd. Oddss., 286. 

— mey, 17 : 103, 151, 153, 167, 
168, 189, 522, 525, 532, 548, 
549, 558, 560, 563, 581, 
583 — 585. 

Marín Arnkclsd. Hallss., 677. 

— Einarsd. (prófasts) Sigurðss., 
648. 

— Erasniusd. (prests) Vilhatss., 
(Villatss.), 611, 647, 667, 668. 

— Jónsd. (prcsts) Bergss., 649, 

— Pálmad. Hinrikss., 649. 
Markús Bjarnas. Sigurðss., 381. 

Dala-Markús, 322, 323, 334. 

— Egilss. (á Skarði) Jónss., 383. 

— Geirss.íprests) Markúss., prestur 
í Laufási, 413. 

— Ólafss., 382, 639. 

— Ólafss. Markúss., 387. 

— Sighvatss. Sturlus., 185. 

— Snæbjarnars. (prests)Stephánss., 
370, 381, 384, 409. 

— Torfas. Helgas., 606. 
Marteinn Einarss. (prests) Snorras., 

bisknp í Skálholti, 237, 250— 
254, 257-259, 321—323,332, 
333, 335, 342, 345—348, 351, 
352, 446, 452, 570, 573, 576, 
577, 600, 601, 606, 617, 619, 
620, 623, 625, 626, 636, 637. 

— Halldórss., 616. 

— Halldórss. Marteinss., 285, 287, 
626, 676. 

— Rögnvaldss., 705. 
Marvitz, sjá Claus Marvitz. 
Mathís Söfrensson, 642. 
Mattías, á Stapa, 287, 626. 
Matúsalom gamli, 417. 
Mauricius, keisari, 12, 56. 
Melchior, 525. 



REGISTUR. 



761 



Mennon, 418. 

Minden, sjá Cordt og Diðrik Minden. 

Modan, 418. 

Móyses, 523. 

Múl, sjá Lavrantz Múl. 

Munnan, 418. 

Munnveig Arnfinnsd. Bjarnas., 289. 

Narfi Guðmundss. Jónss., 377. 

— Guðmundss., Narfas., 643. 

— Magnúss., 634. 

— Nikuláss., prestur, 289. 

— Ormss., 669. 

— Vigfúss., 378. 
Nichodemus, 549. 
Nicolai, sjá Tómas Nicolai. 

Níels Brynjólfss. Sveinbjarnars., 652. 

— Guttormss., 234. 
Nikulás., 660. 

— , biskup Paterensis, 11. 

— , crkibiskup Mirensis, 11. 

— , ráðsmaður á Hólum, 319, 330. 

— Arnas., 286. 

— Ásgeirss., 646. 

— Bjarnas., 373. 

— Brandss., 633. 

— Einarss., frá þíngnesi, 295. 

— - Einarss. (prests) Snorras., 251. 

— Finnss. (ýngra) Jónss., 625. 

— Guðmundss., prestur, 616. 

— Guðmundss. Björnss., 667. 

— Illugas. Vigfúss., 645, 646. 

— Jónss., 283. 

— Jónss. (Staðarhrauns-J.), 675. 

— Jónss. (smiðs) Auðunnars., 252. 

— Jóii8s. (prests) Nikuláss., 288. 
h- Marteinss. Halldórss., 626, 627. 

— Narfas., prestur, 288, 625. 

— Oddss., 286. 

— Oddss. (prests) Stephánss., 399, 
640. 

— Rögnvaldss. Keuikss., 234. 

— þormóðss., 647, 667. 

— þormóðss., prior, 658. 



Nóe, 418. 

Núpur, vinnumaður, 270. 

— Sigurðss., á Esjubergi, 295. 

Octovianus, 3. 

Oddbjörg Guðmundsd. þórðars., 289. 
Oddleifur Gunnarss. Guðmundss., 

293, 670. 
Oddur Árnas. Daðas., 371, 393. 

— Arnfinnss., 388. 

— Björnss., 660. 

— Einarss. Oddss., 432. 

— Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
biskup í Skálholti, 280, 283, 
298, 366, 377, 386, 392, 400, 
401, 408, 420, 452, 453, 599, 
611, 612, 639—641, 647, 649, 
655, 657, 658, 660-662, 666, 
667, 669—672, 675. 

— Eiríkss. (á Fitjum) Oddss., 386, 
645, 665. 

— Eyjólfss., prcstur, 608. 

— Eyjólfss. (mókolls) Gíslas., 635. 

— Gottskálkss. (biskups) Nikuláss., 
löginaður, 242, 249, 250, 600, 
694. 

— Halldórss., prestur, 268, 368. 

— ívarss., prestur, 261. 

— Jónss., í Kollsvík, 299, 301. 

— Jónss. (prófasts) Aras., klaust- 
urhaldari, 400, 408. 

— Jónss., Arnórss., 399. 

— Jónss. (prests) Jónss., 671. 

— Sigurðss. Geirmundss., á Hvoli, 
278-280. 

— Sigurðss. (prófasts) Oddss., 282, 

' 665. : 

— Sigurðss. (prófasts) Sigurðss., 
297. 

— Stephánss. (prests) Gíslas., prest- 
ur í Gaulverjabæ, 399, 639. 

— Tómass., 278. 

— Tómass., 610. 

— Tómass. Oddss., 279, 286. 



762 



REGISTUK. 



Oddur Vigfúss. (prcsts) Oddss., 399. 

— þorkclss. (prests) Hallgrímss., 
prestur á Hoíi, 340, 386, 087. 

— þorleifss., á Borg, 702, 704. 

— Ögmundss., á Skarði, 662, 678. 
Óðinn, 418. 

Ólafur, af Berudal, 130. 
— , prcstur á Hálsi, 341. 
— , prestur í Saurbæ, 252. 

— Aras. Tómass., prestur, 384. 

— Árna8. (í Haga) Björnss., 396. 

— Árnas. (prests í Holti) Gíslas., 
382, 394, 641. 

— Ásbjarnars., 610. 

— Asbjarnars. Ólafss., eldri, 397. 

— Ásbjarnars. Ólafss., ýngri, 397. 

— Bergþórss. Sæmundss., djákni, 

• 706.« ~<m'*f* : W XKi 

— Bjarnas. Guðmundss., 285. 

— Björnss., í Martcinstúngu, 639. 

— Björnss. Eggcrtss. (lögmanns), 
299, 610, 615. 

— Brandss. Brandss., á Hrauni, 

298. mwlz) 

— Brandss. Einarss., prestur á 
Kvennabrekku, 252, 624, 625. 

— Brynjólfss., 633. 

— Böðvarss. Einarss., prestur í 
Saurbæ, 607, 672, 678. 

— Daðas., prestur, 340, 357. 

— Egilss. Einarss., prestur í Vest- 
mannaeyjum, 293 295, 303. 

— Einarss. (prcsts) Marteinss., 620. 

— Einarss. Oddss., 432. 

— Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
prófastur á Kirkjubæ, 369, 640, 

" 662, 670, 687. 

— Einarss. (lögrettuiuanns) þor- 
steinss., 374, 394, 644. 

— Eiríkss., 600. 

— Eiríkss; Magnúss., 376. 

— Eiríkss. (prests) Ólafss., 610. 

— Erlendss.(prcst8) Ólafss., prestur, 
369, 446. 



ólafur Erlendss. (prests) Pálss., 
prestur á Breiðabólstað, 689. 

— Eyjólfss. (á Hjalla) Jónss., 
293, 298, 303. 

— Gcirmundss., 278. 

— Gilss., prcstur í lleykholti, 318, 
327, 328, 569. 

— Gíslas., 294. 

— Gíslas. (prests) Bjarnas., 651. 

— Gíslas. Diðrikss., 642. 

— Grímss., 340. 

— Guðmundss., í Sölvatúngu, 377, 

— Guðmundss., prestur, 277. 

— Guðmundss., prestur, 620. 

— Guðmundss., prestur á Sauða- 
nesi, 643, 671. 

— Guðmundss., prófastur, 604, 
t;'< - 607. . : : í . **iin<W)& >r £ 

— Guðmundss. Árnas., 286. 

— Guðmundss. (eldra) Gíslas., 282. 

— Guðmundss. Sigurðss., í Kakna- 
dal, 396, 397. 

— Gunnarss., 659, 660. 

— Gunnlaugss., 290. 

— Gunnlaugss. Egilss., 383. 

— Halldórss., prestur, 376. 

— Halldórss., prestur, 687. 

— Hallgrímss. Halldórss., 282, 

— Hanncss., 300, 612. 

— Hanness í Bár, 396. 

— - Hanness. Björnss., 602, 615. 

— ilaraldss. konúngur, 5, 8. 

— Helgas., 667. 

— Hjaltas., biskup á Hólum, 260, 
262, 341, 356, 389, 436, 437, 
439, 445, 452, 659, 679, 681, 
682, 690, 691, 694. 

— Ingimundars., 241, 245, 246. 

— Jónss., 706. 

— Jónss., í Hjarðardal, 364. 

— Jónss., í Lambey, 674. 

— Jónss., á Svarfhóli, 284, 609, 
666. 



REGISTUR 



763 



Ólafur Jónss., prestur á Hóli, 678. 

— Jónss., prestur á Sönclum, 395. 

— Jónss., baggi, 626. 

— Jónss. (prests) Björnss., 245. 

— Jónss. (prests) Bjömss., prestur 
í Miklabæ, 387, 708, 709. 

— Jónss. (prests) Böðvarss., skóla- 
meistari, 282, 604, 665. 

— Jónss., gamli, 372, 373. 

— Jónss. Gottskálkss., 287. 

— Jónss. Jónss., 686. 

— Jónss. (prests) Krákss., prestur 
í Görðum, 296, 689. 

— Jónss. Ólafss., 607. 

— Jónss. (eldra) Ólafss., 610. 

— Jónss. (prests) Ólafss., 611. 

— Jónss. (ýngra) Ólafss., 383, 391. 

— Jónss. Óttarss., 286. 

— Jónss. Sigurðss., áMööruvöllum, 
366, « £ii . 

— Jónss. (prófasts) Sigurðss., á 
Núpufelli, 384, 391. 

— Jónss. (prests) Sveinss., 688. 

— Ketilss. Jónss., 676. 

— Ketilss. (prcsts) Ólafss., 643. 

— Markúss., í Gilhaga, 387, 391. 

— Nikuláss., í Bæ, 285. 

— Nikuláss., kalli, 660. 

— Oddss., prestur á Staðarhóli, 
344.4^ í) 

— Ólafss. Björnss., á Suðureyri, 
615, 708. 

— Ólafss., [)orkclss., prestur í 
Grímstúnguin, 687. 

— Ormss., 319, 329. 

— Pálss., 632. 

— Péturss., 289, 602. 

— Rögnvaldss. Kenikss., biskup á 
Hólum, 234. 

— Sigfúss. (prests) Tómass., 671. 

— skrifari, fógeti, 238. 

— Snorras. Jónss., 607. 

— Stephánss. (prests) Ólafss., 670. 

— Tóinass., 261, 262. 



Óiafur Tómass., 350. 

— Tómass.(prests)Eiríkss.,340,357. 

— Vigfúss. (í Ási) Eiríkss., 287,288. 

— þorbjamars. (prests) íngimund- 
ars., 237. 

— þorkelss. (prests) Hallgrímss., 
í Krossavík, 687. 

— þorleifsson (prests) Bjamas., 
prestur til Sanda, 380. 

— þorleifss. Svartss., tóni, 278. 

— þorsteinss. Jónss., 292. 

— þorvaldss. (á Auðbrekku)Ólafss., 
368, 369. 

Óluf Bjarnad., 620. 

— Bjamad. (prests) Gamalíelss., 
392. . ^ 

— Bjarnad. þórðars., 290. 

— Eiríksd. (prests) Bjamas., 672. 

— Eiríksd.(íÁsi)Snjólfss.,301, 707 

— Erlendsd. þorvarðss., 294, 295. 

— Eyjólfsd. (á Hjalla) Jónss., 293, 
301, 303. 

— Gottskálksd. Cá Geirseyri) 
Sturlus., 299, 304. 

— Guðmundsd. Ásmundss., 613. 

— Guðmundsd. (prcsts) Einarss., 

— Halldórsd. (prests) Ketilssonar, 
382, 643. 

— Halldórsd. (prófasts) Teitssonar, 

m< 6i4. 



— lngimundard. Bjömss., 379. 

— Jónsd;, 292. 

— Jónsd. Amfinn88., 384. 

— Jónsd. (í Túngu) Einarss., 640. 

— Jónsd. (eldra) Guðmundss., 300. 

— Jónsd. (lögmanns)Sigurðss. 365, 
367, 387, 663. 

— Ketilsd.(prests jÓlafss., 643, 672. 

— Loptsd. (ríka) Guttormss., 430. 

— Magnúsd. Magnúss. 677. 

— Nikulásd.áKirkjubæ,398,639,646. 

— Nikulásd., frá Kirkjulæk, 640. 

— Ólafsd. Gríni8s., 341. 



764 



V 

HEGISTUlt. 



Óluf Ólafsd. Hallgrímss., 282. 

— Ólafsd. (á Suðureyri) Ólafss., 

— Siguröard. Jónss., 622. 

— Sigurðard (prests) Jónss., eldri, 
385. 

— Sigurðard. (prests) Jónss., ýngri, 
385. 

— Teitsd. (prests) Halldórss., 394, 
613, 644. 

— Tómasd. Brandss., 386. • 

— Vigfúsd. Magnúss., 646. 

— þórarinsd. (Laga-þ.), 661, 662, 
671. 

— þórðard., 301. 

— þorleifsd. (prcsts) Bjamas., 380. 

— þorvarðsd. Peturss., 432, 438. 
Oritonius (Erichtonius), 418. 
Ormur, prestur, 23. 

— Daðas., 283. 

— Egilss., prcstur á Kálfatjörn, 
391, 616, 634, 670. 

— Einarss. Ormss., 378. 

— Einarss. þórólfss., í Saurbæ, 
279, 636. 

— Erlíngss. Gíslas., 268, 299. 

— Eyjólfss. (á Hjalla) Jónss., 293, 
303. 

— Gíslas. (prcsts) Einarss., 669. 

— Jónss., 279. 

— Jónss., 290. 

— Jónss. (prests) Stephánss., 653. 
— - Jónss. (prcsts) þorlcifss., 616. 

— Loptss. (ríka) Guttonnss., 410, 
689, 702. 

— Narfas., prestur, 639. 

— Ófeigss., á Hofi, 352. 

— Sturlus. (sýslumanns) þórðars., 
lögmaður, 254, 257, 278, 322, 
323, 334, 346, 351, 438, 448. 

— Sumarliðas.(prests) Ormss., 651 , 

— Vigfúss., (í Eyjum) Jónss., 285, 
394, 622, 642, 645. 

— þorvarðss., prestur, 676. 



Orný Benediktsd. Björnss., 375. 

— Bjarnad. Jónss., 289, 291. 

— Brandsd. Eiríkss., skyrkerlíng, 
338, 415, 419, 420. 

— Einarsd. Péturss., 375, 376. 

— Finnsd., 278, 279. 

— Grímsd. Bergss., 381. 

— Guömundsd., (á HvoJi) Jónss., 
280, 288, 302. 

— Guðmundsd. þórðars., 289. 

— Jónsd. Einarss., 374, 375, 709, 

— Jónsd. (prests) Nikuláss., 288. 

— Jónsd. (á Hvoli) þórðars., 278, 
302. ..tfckíó í 

— Snorrad. Jónss., 607. 

— Styrsd. þorvaldss., 286, 606, 
621, 627. 

— Torfad. Ögmundss., 602. 

— þorstcinsd. Helgas., 634. 
Ósk Bjömsd. Sturlus., 634. 
Ósvaldur, konúngur, 416. 

Otti Stígsson, höfuðsmaður, 243, 

246, 257, 343, 636. 
Otto IV., kcisari, 52. 

Páll, á Hólmi, 651. 

— Ámundas. þormóöss., 650 . 

. — Árnas. (prests) Gíslas. , 641,642« 

— Björnss., prestur, 609. 

— Björnss., smiður, 379. 

— Björnss. (á Bustarfelli) Gunn- 
arss., 385. 

— Bjömss. (í Bæ) Magnúss., pró- 
fastur, 362, 368, 387, 400, 

412. ; oví: f fi^^^jþ;'.-. 

— Bjömss. Pálss., 298. 

— Brandss., á Möðruvöllum, 419. 

— Böðvarss., 632. 

— Einarss., (prcsts) Marteinss., 
620, 621. 

— Erasmuss. (prests) Vilhatss., 
(Villatss.), prestnr, 374, 391, 647, 
664. 

— Erlendss., 607. 



REGISTUR. 



765 



Páll, Eyjólfss. (á Hjalla) Jónss., á 
Hjalla, 293, 298, 303. 

— Gíslas. (prests) Einarss., 669. 

— Gíslas. (lögmanns) þórðars., 
landskrifari, 365, 382, 623, 
644, 709. 

Gizurars. Arnbjarnars., 290. 

— Grímss., 384, 689. 

— Guðbrandss. (biskups) þorlákss., 
sýslumaður, 363, 392, 406, 407, 
614, 686, 691, 700, 701. 

— Guðmundss., 238, 276, 302. 
-— Gmmarss., prestur á Gilsbakka, 

666. 

— Gunnarss. Borgarss., 300. 

— Gunnarss. (á Okrum) Gíslas., 
385, 386, 412. 

— Gunnlaugss. Teitss., 437. 

— Halldórss., 616. 

— Halldórs Marteinss., 626. 

— Hallss. Bjarnas., prestur, 384. 

— Helgas. þorlákss., 610. 

— Hjaltas. (í Teigi) Pálss., 399. 

— Höskuldss., 671. 

— Jónss., 671. 

— Jónss. (prests) Egilss., prestur 
í Klausturhólum, 293. 

— Jónss. Loptss., biskup í Skál- 
holti, 6, 23, 61, 76, 89. 

— Jónss. (á Reykhólum) Magnúss., 
prestur á Melstað, 363, 369, 
401. 

— Jónss. (á Svalbarði) Magnúss., 
á Staðarhóli. 344, 358 - 360, 
405—407, 454, 614, 615. 

— Jónss. Oddss., 279. 

— Jónss. (prests) Oddss., 643. 

— Jónss. (í Flatey) Torfas., 372. 

— Jónss. þorlákss., Vídalín, lög- 
maður, 406, 686. 

— Ketilss. (prófasts) Jörundars., 
prestur í Hvammi, 368, 391, 
647. 

— Ketilss. (í BeJgsdal) Ófctarss., 201. 
Biskupa h. II. 



Páll, Magnúss., 646. 

— Magnúss. á Ósi, 290. 

— Magnúss. Hjaltas., í Teigi, 394, 
668. 

— Mathíass., biskup á Sjálandi, 
386, 657. 

— Ólafss., prestur, 277. 

— Pálss. (á Hjalla) Eyjólfss., á 
Hjalla, 275, 298. 

— Pálss.(sýslumanns) Guðbrandss., 
363, 364, 701. 

— Pálss. (prests) Ketilss., 391. 

— postuli, 10, 38. 

— Sigmundss. (á Hofi) þórólfss., 
295, 649. 

— Sigurðss. (prests) Oddss., 399, 
640. 

— Skúlas., 612. 
skytta, 688. 

— Stígsson, höfuðsmaður, 647. 

— Torfas. (preBts) Snæbjarnars., 
sýslumaður, 369, 370, 380, 384, 

409. su t m 

— Vigfúss., (lögmanns) Erlendss., 
lögmaður, 257, 298. 

— þóðars. (prests) Guðmundss., 
prestur, 647. 

— þorlákss. (í Víðidalstúngu) 
Pálss., 363, 701. 

Palladius, sjá Pétur Palladius. 
Pálmi Hinrikss. Gíslas., lögivltu- 

maður, 623, 624, 649. 
Pantaleon Jónss. (prests) Böðvarss., 

601. 

— Ólafss. Kiríkss., prestur, 600. 
Panti, sjá Pantaleon. 

Paskalis, páti, 4. 
Petur, 234. 

í Tjaldanesi, 344. 
— , crkibiskup, 114, 118, 119. 

— Árnas., á Guðnabakka, 295. 

— Árnas., prestur, 288. 

— Árnas. Loptss., 286, 368. 

50 



766 



REGISTUK 



Pétur Bjarnas. (á Bustarfelli) Oddss., 
386. 

— Bjarnas. (á Staðarhóli) Péturss., 
360, 368, 373. 

— Björnss. Ólafss., 602. 

— Daðason, (sýslumanns) Jónss., 
371. jrt£ .11 -i'- • 

— Einarss., lögréttumaður, 369, 
635. 

— Einarss. (prests)Snorras., prestur 
í Hjarðarholti, 246, 250—252, 
346, 601, 619, 

— Engilbriktss. Gamalíelss., bók- 
bindari, 397. 

— Erlendss. Björnss., 379. 

— Gíslas. Péturss., 635. 

— Gizurars. (prests) Gamalíelss., 
prestur í Vestmannaeyjum, 
687. 

— Guðmund8s. (í Gröf)Hallgrimss., 
340, 688. 

— Gunnarss. (á Okrum) Gíslas., 
375, 385, 386, 412. 

— Gunnarss. Péturss., 387, 675. 

— Jónss. Bjarnas., 384. 

— Jónss. þorlákss., 615. 

— Loptss. Hallss., 301. 

— Loptss. Ormss., 344, 389, 410, 
702. 

— Magnúss., 331. 

— Magnúss., 371, 373. 

— Magnúss. (í Stóradal) Árnas., 
389, 392, 393, 413, 635, 688. 

— , Másbúða Pétur, 256, 355. 

— Oddss., 432, 436, 437. 

— Oddss. (lögmanns) Gottskálkss., 
250. 

— ÓlafsB. Péturss., 602. 

— Palladius, biskup á Sjálandi, 
343. 

— Pálss., ábóti, 318, 327, 328. 

— Pálss., sýslumaður, 604. 

— Pálss. (landskrifara) Gíslas., 
382. 



Petur Pálss. (á Staðarhóli) Jónss., 
á Staðarhóli, 287, 360, 361, 
373, 377, 405, 454, 613. 

— Pálss., Ketilss., 291. 

— Péturss., Björnss., 602. 

— postuli, 10, 38, 39, 550, 560. 

— Sigurðss. Jónss., 361, 377. 

— Sigurðss. (prófasts) Jónss., 389 

— spons, 245, 246, 270, 272. 

— Tómass., umboðsmaður, 637. 

— fórðars. Brandss. 378, 603. 
Phillippía Sigurðard., 708. 

— þorláksd. (á Marðarnúpi) jþórð- 
ars., 376, 709. 

Philippus Einarss., þorsteinss., 374, 
644. 

— Grímss., 688. 

— Guðmundss., Sigurðss., 291. 

— Jónss. Hjaltas., 291. 

— Magnúss. (misers)Illugas., 678. 

— Teitss. Björnss., 373, 374, 394, 
644. 

— þórarinss., 703. 

Pílatus, 513-515, 551, 552, 575. 
Píníng, sjá Diðrik Píníng. 
Plúto, 69. 
Priamus, 418. 

Ráðbjartur, 416. 

Ráðhildur Einarsd. Péturss., 393, 635 

— Guðmundsd. Halldórss., 393, 
635*1 c : ; ; . 1 ■ ■ 'yÍQÍ;^' 

Rafn Ásmundss., 673. 

— Brandss. (priors) Rafnss., lög- 
maður, 402, 403, 431,433—435. 

— Jónss., lögréttumaður, 385, 411. 

— Jónss. Árnfinnss., 385. 

— Jón8s. Bjarnas., 384. 

— Ólafsson (prests) Böðvarss., 
prestur, 607. 

— Sveinbjarnars., á Eyri, 45—47, 
51, 55, 56, 72. 

— Tómass. (prests) Eiríkss., 310, 
357. 



REGISTUR. 



767 



Rafn þorvaldss., prestur, G06. 
Raförta Kjarvalsd. (konúngs), 416. 
Ragnar Sigurðss. (hríngs) Randverss., 

loðbrók, 416. 
Ragnheiður Árnad. (í Haga) Björnss., 

396. 

— Árnad. (á Ytrahólmi) Gíslas., 
662. 

— Benediktsd. (sýslumanns) Hall- 
dórss., 367. 

— Bjarnad. Sigurðss., 381, 382, 
394. 

— Björnsd. (prests) Jónss., 366, 
381, 382, 408, 455, 639. 

— Brynjólfsd. (biskups) Sveinss., 
365, 405. 

— Eggertsd., 609. 

— Eggertsd. (í Bæ) Björnss., 298, 
400, 402. 

— Eggertsd. Hanncss., 623, 624, 
649. 

— Eggertsd. Jónss., 377. 

— Egilsd. (á Skarði) Jónss., 383. 

— Einarsd. Skúlas., 385, 705. 

— Gíslad. Björnss., 363. 

— Guðbrandsd. (ráðsmanns) þor- 
lákss., 297, 701. 

— Hákonard. Bjarnas., 384, 674. 

— Halldórsd. (prests) Ketilss., 672- 

— Hannesd.(í Snóksdal) Eggertss., 
282. 

— Hemíngsd., 399, 640. 

— Hrólfsd. (sýslumanns) Sigurðss., 
708. 

— lllugad. (ráðsmanns) Jónss., 

706, 707. 

— Jónsd. (prófasts) Aras., eldri, 
372, 400. 

— Jónsd. (prófasts) Aras., ýngri, 
297, 400, 704. 

— Jónsd. (á Skarði) Egilss., 686. 

— Jónsd. Jónss., 371. 

— Jónsd. (á Reykhólum) Magnúss., 
363, 370, 401. 



Ragnheiður Jónsd. (prests) Sigurðss., 
412. 

. 777 Jónsd. (ýngra, sýslumanns) 
Sigurðss., 282, 614. 

— Jónsd. Teitss., 373. 

— Magnúsd., 363, 384, 701. 

— Magnúsd. (sýslumanns) Aras., 
361, 400, 701, 702. 

— Pálsd. (á Staðarhóli) Jónss., 
360, 364, 400, 405, 420,455,614. 

— Pétursd. Loptss., 366, 702. 

— Sigurðard., 409. 

— Sigurðard. (klausturhaldara) 
Jónss., 706. 

— Sigurðard. (lögmanns) Jónss., 
282, 642. 

— Snæbjamard.(prests) Stephánss., 
384, 675. 

— Torfad. (prófasts) Jónss., 282, 
364, 614. 

— Torfad. (prests) Snæbjarnars., 
eldri, 369, 370. 

— Torfad. (prests) Snæbjamars., 
ýngri, 370. 

— Vigfúsd. (prests) Illugas., 384, 
615. 

— þórðard. Örmss., 642. 

— þorláksd., 397. 

— þorláksd. Bjamas., 610. 

— þorsteinsd. þórðars., 283, 663. 
Ragnhildur, 633. 

— Alexíusd. Magnúss., 398. 

— Amad. Gíslas., 288, 

— Árnad, Magnúss., 672. 

— Árnfinnsd. (prests) Sigurðss., 
285. 

— Ásbjarnard. Ólafss., 285, 398. 

— Ásgeirsd., 295 

— Bjarnad. Guðmundss., 286. 

— Björnsd. Ásgrímss., 632. 

— Daðad. Jónss., 601, 639. 

— Egilsd., 635. 

— Eiríksd. (prests) Ketiiss.. 672. 

— Eiríksd. Steindórss., 287, 288. 

50* 



768 



REGISTUR. 



Ragnhildur Gíslad. Björnss., 642. 

— Guðmundsd., 667. 

— Halldórsd. (prests) Daðas., 667. 

— Jónsd. Björnss., 288. 

— Jónsd. Egilss., 383. 

— Jónsd. Illugas., 646. 

— Jónsd. (ýngra, sýslumanns) 
Sigurðss., 282, 614. 

— Magnúsd. (prests) Jónss., 668. 

— Oddsd. Tómass., 279. 

— Ólafsd., 397. 

— Pálsd.(áStaðarhóli) Jónss., 615. 

— Steindórsd., 374, 616, 707. 

— Torfad., 284, 365, 372. 

— Vigfúsd. Magnúss., 646. 

— þórðard. Björnss., 385, 386. 

— þórðardóttir (lögmanns) Guð- 
mundss., 348, 395, 605, 642. 

— þórólfsd. Einarss., 616, 621. 

— þorvaldsd. Ásmundss., 380. 
Randalín Halldórsd. (prests) Jónss., 

287, 626. 
Randver Ráðbjartss., 416, 419. 
Ránka Jónsd. Halldórss., 687. 

— Jónsd. (prests) Sigurðss., 673. 
— - Sigurðard., 674. 

— Sigurðard. (prests) Jónss., 673. 
Rannveig Björnsd. Magnúss., 375, 

386. 

— Eiríksd., 384. 

— ísleifsd. þórðars., 295. 

— Jónsd. (sýslumanns) Björnss., 
366, 373, 381, 408. 

— Jónsd. (ýngra, sýslumanns) 
Signrðss., 282, 614. 

— Jónsd. StígS8., 706. 

— Jónsd. (í Flatey) Torfas., 372, 
373, 670. 

— Magnúsd., 383. 

— - Magnúsd. þorleifss., 378. 

— Markúsd. Ólafss., 382, 383, 
S 392. - • 

— Torfad. (prófasts) Jónss., 364, 
614. 



Rannveig þorláksd. (prests) Arn- 

grímss., 685. 
Reginleif Sæmundsd. (suðureyska), 

415. * 
Reykhóla-Loptur, sjá Loptur. 
Robert, enskur, 251. 
Rollant, kanceller, 3. 
Rósa Guðmundsd. (prests) Jónss., 

646. 

— Jónsd. Ögmundss., 375. 
Rúnki, sjá Runólfur. 

Runólfur Erlendss., á Ormstöðum, 
>** 674.a»t ^*»^>* 5 

— Jón8S. (prófasts) Runólfss., 
meistari, 706. 

— Sigurðss., 372. 
Rögnvaldur blindi, 571. 

— Kenikss., 234. 

— Ólafss. Peturss., 289. 

— Sigmundss. Gíslas., í Fagradal, 

370. .-Í 

Saba, drottníng, 566. 
Saladin, konúngur, 4. 
Salgerður Jónsd. Hafliðas., 300. 
Salný Pálsd. Guðmundss., 277, 301, 

- 302. . : ..íOv--\T*lr;>^*l ; 
Salómon, konúngur, 566. 

— Jónss., prestur á Mosfelli, 676. 
Saturnus í Krít, 418. 

Saulus, 4. 

Saungva-Borga, sjá Yilborg Jónsd. 
Selkolla, 77, 78, 80—82. 
Sesselja Arad., 606. 

— Ámad. (prests) Gíslas., 602, 
641, 645, 666. 

— Árnad. Magnúss., 390, 392, 

413. i V-- 

— Arnkelsd. Hallss., 677. 

— Ásmundsd. þorleifss., 639. 

— Bergsd. (lögréttumanns) Bene- 
diktss., 625. 

— Björnsd. (á Laxamýri) Magnúss., 
395, 396, 703, 705 



REGISTUR. 



SesseljaBorgarsd.Gunnarss.,300, 301. 

— Eggertsd., 287, 379, 410. 

— Einarsd., 287, 626. 

— Einarsd. (prófasts) Sigurðss., 
661, 662, 671. 

— Eiríksd., 287. 

— Guðmundsd. Arnas., 286, 604. 

— Guðmundsd. (prests) Jónss., 
646. 

— Hákonard. Bjarnas., 384. 

— Halldórsd. Helgas., 665. 

— Halldórsd. (prófasts) Jónss., 

604. H 

— Hallgrímsd. (prests) Jónss., 297, 

704. 

— Hallsd., 287. 

— Hannesd. (prests) Björnss., 605, 
642. 

— Jónsd. (prests) Bjarnas., 672. 

— Jónsd. Illugas., 646. 

— Jónsd. Jónss., 705. 

— Jónsd. (prests) Oddss., 643. 

— Jónsd. (eldra) Ólafss., 610. 

— Jónsd. (eldra) Sigurðss., 282. 

— .lóscpsd. (prests) Loptss., 666. 

— Kolbeinsd., 290. 

~ Magnúsd., 607, 609. 

— Magnúsd., 608, 666. 

— Nikulásd. Illugas., 646. 

— Oddsd. (á Fitjum) Eiríkss., 645. 

— Ormsd. Einarss., 279. 

— Pctursd. Loptss., 389. 

— Pétnrsd. Magnúss., 373, 393. 

— Sigurðard., 613. 

— Skúlad., 606. 

— Skúlad., Einarss., 703, 707. 

— Torfad. Helgas., 606. 

— Torfad. (prests) þorsteinss., 

604, 642. 

— Vigfúsd. (sýslumanns) Hanness., 

614. 

— Vigfúsd. Torfas., 602, 646. 

— Vigfúsd. þórðars., 601. 

— þórarinsd. Illugas., 646. 



769 

Sesselja þorláksd. Árnas., 290. 

— þormóðsd. llögnvaldss., 378. 

— þorvarðsd. (prests) Ólafss., 685. 
Sescp, 418. 

Set, 417. 

Sigfús Tómass. (prests) Ólafss., 
prestur, 671. 

— Vigfúss. (prests) Árnas., prestur, 
705, 707. 

— þórðars. (prests) Ólafss., ráðs- 
maður, 706. 

Sighvatur Sturlus(í Hvammi) þórðars., 
71—73, 90, 92, 106, 107, 112, 
113, 115, 117—119, 127, 132, 
139-142, 147-150, 164, 185, 
192. 

— Magnúss. Jónss., 290, 291. 
Sigmundur, 283. 

— Egilss. Einarss., 293. 

— Einarss. Marteinss., 627. 

— Eyjólfss. Jónss., vígður biskup 
í Skálholti, 242, 268, 269, 293, 
303. 

— Gíslas., 370. 

— Gíslas., i Fagradal, 285, 379. 

— Gíslas. Jónss., 283. 

— Guðmundss. Árnas., 286. 

— Guðmundss. (á Hófi) Eyjólfss., 
296. 

— Steindórss., prestur, 689. 

— þorleifss., 634. 

— þórólfss. Eyjólfss., áHofi, 294, 
295, 303, 649. 

Signý Gíslad. Ketilss., 283. 
Sigríður, 659. 
-, 661, 677. 

— Árnad. (í Haga) Björnss., 396. 

— Arnad. Daðas., 371. 

— Árnad. (á Hlíðarcnda) Gíslas., 
389, 390, 413, 640, 647. 

■ 

— Arnad. Loptss., 286. 

— Bjarnad., 708. 

— Bjamad. (prests) Gamalíelss., 
373, 393, 395, 685. 



770 



REGISTUR. 



Sigríður Bjarnad. Guðmundss., 284. 

— Bjarnad. (prófasts) Halldórss., 
299, 609, 611. 

— Bjarnad. Jónss., 289—291. 

— Bjarnad. (á Bustarielli) Oddss., 
386, 668. 

— Björnsd. (sýslumanns) Bene- 
diktss., 361, 363, 406, 407, 
455, 700, 701. 

— Björnsd. Guðnas., 603. 

— Björnsd. Konráðss., 299. 

— Björnsd. (í Bæ) Magnúss., 387, 
412. 

— Björnsd.(sýslumanns)Palss., 364, 
614, 701. 

— Björnsd. þorleifss., 648. 

— Borgarsd. Gunnarss., 301. 

— Böðvarsd. (pre6ts) Jónss., 600, 
603. 

— Daðad. þorvaldss., 369. 

— Diðriksd., 300. 

— Eggertsd. (í Bœ) Björnss., 298, 
402. 

— Eggertsd. Sæmundss., 616. 

— Einarsd., á Múnkaþverá, 691. 

— Einarsd. Marteinss., 627. 

— Einarsd. (prófasts) Sigurðss., 
672. 

— Erlendsd., Jónss., 675. 

— Erlendsd. Magnúss., 284. 

— Erlendsd. (prests) Ólafss., 369. 

— Pinnsd. Sigurðss., 666. 

— Gíslad. (prests) Guðbrandss., 
369, 635. 

— Gíslad. Jónss., 282. 

— Gíslad. Péturss., 635. 

— Grímsd., 396. 

— Guðbrandsd.(biskups)I)orlákss„ 
691. 

— Guðmundsd., 28». 

— Gudmundsd., frá Fagradal, 289. 

— Guðmundsd. Árnas., 286. 

— Guðmundsd. (prests) Bjarnas., 
392. 



Sigríður Guðmundsd. Björnss., 667. 

— Guðmundsd. Einarss., 615. 

— Guðmund8d. (prests) Guð- 
mundss., 396. 

— Guðmundsd. Jónss., 299, 300. 

— Guðmundsd. Sigurðss., 643. 

— Guðmundsd. (prests) Skúlas., 
611. 

— Hákonard. (sýslurnanns) Gíslas., 
282, 297, 362, 665. 

— Halldórsd. (prófasts) Finnss., 
406. 

— Halldórsd. (prests) Jónss., 284, 
676.. 

— Halldórsd. (prests) Jónss., 287, 
626. ^ 

— Halldórsd. (prests) Jónss., 676. 

— Halldórsd. (lögmanns) Ólafss., 
282, 364, 367, 368, 614. 

— Halldórsd. Onnss., 292. 

— Halldórsd. (prófasts) Tyrfíngss., 
277, 278, 302. 

— Hallsd. Björnss., 299, 379. 

— Helgad. Eyjólfss., 661, 677. 

— Helgad. þorlákss., 610. 

— Hjálmsd. Stephánss., 411. 

— ísleifsd. Eyjólfss., 666. 

— Jónsd., 286. 

— Jónsd., 396. 

— Jónsd., 605. 

— Jónsd. (lága) Ásgrímss., 675, 

• 676.*j ;: r-.tMr..j f,, r 

— Jónsd. Benediktss., 295. 

— Jónsd. Bjarnas., 289. 

-— Jónsd. (prests) Bjarnas., 672. 

— Jónsd. (prests) Egilss., 612, 
649. 

— Jónsd. Einarss., 609. 

— Jónsd. Einarss., eldri, 631. 

— Jónsd. (prests) Finnss., 625. 

— Jón8(l. Hjaltas., 291. 

— Jónsd. (prests) Jónss., 368. 

— Jónsd. (stóra) Jónss., 300. 

— Jónsd. (prests) Oddss., 643. 



REGISTUR. 



771 



SigríðurJóiisd.(biskups)Vigfúss.,283. 

— Jónsd. (í Víðidalstúngu) þor- 
lákss., 407, 686. 

— Jónsd. þorleifss., 611. 

— Jósepsd. (prests) Loptss., 383. 

— Jörundard., 661. 

— Ketilsd. Halldórss., 676. 

— Kráksd., 613. 

— Loptsd. Gunnarss., 634. 

— Loptsd. (prests) Skaptas., 666. 

— Magnúsd. (prests) Einarss., 405. 
- Magnúsd. (niisers)Illugas., 678. 

— Magnúsd. Jónss., 363, 377, 382 
383, 701. 

— Oddsd., 301. 

— Oddsd. (íKollsvík) Jónss., 299. 

— Oddsd. þorleifss., 362, 702, 
704. 

— Olafsd. (prests) Egilss., 294. 

— Ólafsd. Gunnarss., 659—661. 

— Ólafsd. (í Lambey) Jónss., 674. 

— Ólafsd. (á Núpufelli) Jónss., 
eldri, 391, 392. 

— Ólafsd. (á Núpufelli) Jónss., 
ýngri, 384, 391, 392. 

— Ormsd., 635. 

— Ormsd. Jónss., 290. 

— Pálsd. Jónss., 279. 

— Pálsd. (prcsts) Jónss., 293. 

— Pálsd. Ketilss., 291. 

— Pétursd. Arnas., 286. 

— Sigurðard., 681. 

— Sigurðard. (á Geitaskarði) 

Einarss., 413. 

— Sigurðard. (prófasts) Einarss., 

372. 

— Sigurðard. (prests) Jónss., eldri, 
385. 

— Sigurðard.(prests) Jónss., ýngri, 

385, 387. 

— Sigurðard. Sigurðss., 289. 

— Snorrad., 662, 678. 

— Snæbjarnard. (prests) Einarss., 
645. 



Sigríður Stephánsd., 292. 

— Sturlud., 358. 

— Styrsd. þorvaldss., 606. 

— Teitsd. (prests) Einarss., 285, 
648. 

Valdad., 675. 

— Vigfúsd. Gunnlaugss., 378. 

— Vigfúsd. Ólafss., 392. 

— Vigfúsd. þórðars., 601. 

— þórarinsd., 660. 

— þorgrímsd., 663, 

— þorláksd. Bjarnas., 610. 

— þorleifsd., 253. 

— þorsteinsd., 389, 410. 

— þorsteinsd. (prófasts) lllugas., 
706. - . 

— þorsteinsd. (prests) Jónss., 
705, 707. 

— þorsteinsd. Ormss., 299. 

— þorsteinsd. Rögnvaldss., 677. 

— þorsteinsd. J)órðars., 283. 

— þorvarðss., 369. 
Sigrún þórðard. 285. 

Sigurborg þorsteinsd. Siglivatss., 
608. 

Sigurður, erkibiskup, 130, 149, 186. 
— , prestur í Saurbæ, 391. 
— , prior á Möðruvöllum, 317, 
326, 338. 

— Árnas. Magnúss., 390, 413. 

— Árnas. (lögmanns) Oddss., 420, 
663. 

— Arnfinnss., Guðmundss., 284. 

— Arnfinnss. (prests) Sigurðss., 
285. 

— Ásgeirss., í Alptártúngu, 287, 
626. 

— austfirzki, prestur, 285. 

— Bergþórsson (lögréttumanns) 
Sæmundss., 706. 

— Bemharðs8., 246. 

— Bjarnas., prestur á Kálfafelli, 
672. 

— - Bjarnas. Sigurðss., 381. 



772 



REGISTUR. 



Sigurður Bjarnas. Torfas., 381. 

— Bjömss. Bjarnas., 379. 

— Björnss. (lögréttumanns) Gíslas. 
lögmaður, 282, 642, 643. 

— Björnss. (á Laxamýri) Magnúss., 
djákni, 395. 

— blindi, 442, 443, 570, 587, 
588. 

— Einarss., prestur, 641. 

— Einarss., prófastur í Saurbæ, 
372. 

— Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
661, 662, 667. 

— Einarss. þorsteinss., 374, 644. 

— Einarss. (biskups) þorsteinss., 
á Geitaskarðí, 413. 

— Eiríkss. Jónss., 287, 626. 

— Eiríkss. Magnúss., 376. 

— Finnbogas. (lögmauns) Jóuss., 
402. 

— Finnss. Sigurðss., 666. 

— Finnss., Steindórss., prestur 604. 

— Geirmundss., 278, 279. 

— Gíslas. (prests) Bjamas., 651. 

— Gíslas. (prests) Einarss., prestur 
á Stað, 363, 612, 669. 

— Gíslason (prests) Guðbrandss., 
húsaBmiður, 635. 

— Guðmundss., lögmaður, 416. 

— Guðmundsson Guðmundss., 643. 

— Guðmundss. (á Fróðá) Jónss., 
621. 

— Guðmundss. Sigurðss., 291. 
~ Guðnas., 622. 

— Gunnlaugss. (prests) Sigurðss., 
687. 

— Gunnlaugss. (prests) Snorras., 
670. 

— Hákonars. (í Nesi) Björnss., 
623, 625. 

— Hákonars. (lögréttumanns) þor- 
steinss., 644. 

— Halldórss. Guðmundss., prestur, 
621. 



Sigurður Halldórss. (prests) Ketilss., 
672. 

— Hallss. (prests) Árnas., 611. 

— Hjaltas. (prests) Ólafss. 682. 

— Hrólfss., sýslumaður, 708. 

— Hrólfss. (sýslumanns) Sigurðss., 
708. 

— Jónss., í Höfn, 607. 

— Jónss., bryti, 705. 

— Jónss. (biskups) Aras., prófastur, 
258—260, 262, 321—323, 325, 
332, 333, 335, 337, 338, 354, 
357, 360, 388, 389, 396, 405, 
413, 420, 681, 682, 691. 

— Jónss. (prófasts) Aras., prestur. 
í Holti, 368, 400, 412. 

— Jónss. Benediktss., 295. 

— Jónss. (prests) Bergss., prestur, 
648. 

— Jónss. (prests) Bjarnas., prestur, 
387. 

— Jónss. ívarss., 611, 612. 

— Jónss. Jóns8., 677. 

— Jónss. (prests) Magnúss., 361, 
376, 377. 

— Jónsson Sigurðss., 365. 

— Jónsson (prests) Signrðss., 
prestur í Goððölum, 385, 387, 
411, 705. 

— Jónss. (sýslumanns) Sigurðss., 
lögmaður, 282, 643. 

— Jónss. (ýngra, BýslumaniiB) 
Sigurðss., 282, 614. 

— Jónss. Steindórss., 622, 643. 

— Jónss. Teitss., 373, 393. 

— Jónss. þorBteinss., prestur i 
Miklaholti, 667, 673. 

— MagnÚBS. (sýslumanns) Aras., 
362, 400, 702, 704, 708. 

— Magnúss. þorvarðss., 295, 643. 

— Markúss. ólafss., í Stóradal, 382. 

— Narfas., 277. 

— Núpss. Sigurðs8., 295. 

— Oddss., í Búðardal, 280. 



REGISTUR. 



773 



Sigurður Oddss. (biskups) Einarss., 
cldri, prófastur, 281, 282, 366, 
401, 402, 420, 604, 641, 662, 
664, 665. 

— Oddss. (biskups) Einarss., .ýngri, 
366, 368, 400, 408, 662, 665, 
702. 

— Oddss (á Hvoli) Sigurðss., 277, 
279. 

— Oddss. (prests) Stephánss., 
prestur í Arnarbæli, 399, 640. 

— Ólafss., frá Morastöðuni, 678. 

— Ólafss. (prests) Brandss., 
prestur, 624, 649. 

— Ólafss. EyjóJfss., 293, 298. 

— Ólafss. (skólameistara) Jónss., 
282, 604. 

— Ormss., 267. 

— Ormss. (Svínfellíngs) Jónss.' 
45, 46, 56, 61, 65-67, 72' 

74-76, 89, 90. 

— Pálmas. Hinrikss., 624, 649. 

— Pálss. (landskrifara) Gíslas. 
382, 644. 

— Randverss., Ráðbjartss., hríngur, 
416. 

— Runólfss., 393. 

— Sigurðss., 289. 

— Sigurðss., 625. 

— Sigurðss. (prófasts) Oddss., 
prófastur, 282, 297, 362, 665. 

— Snorras., 662. 

— Snorras. Ásgeirss., prestur, 611, 

648. 

— Stephánss. (prests) Gíslas., 
skólameistari, 639. 

— Stephánss. (prests) Olafss., 
biskup á Hólum, 413. 

— Sumarliðas. (prests) Ormss., 

. 651. 

— Sveinbjarnars. (prests), 339, 
340, 453. 

— Teitss. (prests) Einarss., 285, 
648. 



Sigurður Torfas. (sýslumanns) 
Erlendss., prestur, 390. 

— Torfas. Úlfss., 612, 673. 

— Vigfúss. þórðars., 601. 

— þorbergss. Bessas., 454. 

— þorbjarnars., 292. 

— þorbjarnárs., 608. 

— þórðars., 365, 454. 

— þorleifss. (ýngra) Árnas., 431. 

— þorleifss. Jónss., 392. 

— þorsteinss., 625. 

— þorstcinss., prestur, 657, 658. 

— þorsteinss. Sigurðss., 672. 

— þorvaldss. Rafnss., 607. 

— Ogmundss. (eldra) Bjarnas., 
289. HTív^ 

Sigurlami, konúngur, 418. 
Sigvaldi Gunnarss. Sigvaldas., 599. 

— Halldórss. á Búlandi, 668. 

— lángalíf, 599. 
Sigþrúður Einarsd. 380. 
Símeon, 517. 

Símon, í Leyníngi, 660. 
— , prestur, 165, 166. 
-— Árnas. Pálss., 642. 

— Gíslas., 378. 

— Halldórss., 678. 

— Sölmundars, Jónss., stóri, 674. 
Sitzel Grubbe, 282. 

Skapti Gunnarss. Bjarnas., 607. 

— Jósepss. (prests) Loptss., 666. 

— Loptss., prcstur, 666. 

Skíðí Bárðars. (í Ál), gamli, 416. 

— Jónss., 606. 
Skjalldun, 418. 
Skjöldur, 418. 

Skúli Árnas. Ámas., 3^8. 

— Einarss., Skúlas., 385, 705. 

— Einarss. þórarinss., á Eiríks- 
stöðum, 385, 674, 703. 

— Hrólfss. (sýslumanns) Sigurðss., 
708. 

— Illugas.(ráðsmanns) Jónss., 706. 

— Jónss., 378. 



774 



REGISTUR. 



Skúli Magnúss. (prests) Einarss., 
landfógeti, 106. 

— Magnúss. (prests) Jónss., 
prestur í Goðdölum, 705. 

— Ólafss., (djákna) Bergþórss., á 
Seilu, 706. 

— þórðars. (í Teigi) Brynjólfss. } 
rektor, 303. 

— þorlákss. (biskups) Skúlas., 
prófastur á Grenjaðarstað, 297, 
367, 703, 704. 

— - þórmóðss. Tómass., 378. 
Skæríngur Gíslas. Skœríngss., 677. 
Snjófríður Sigfúsd. (prests) Tómass., 
671. 

Snjólfur Bárðars., 378. 

— Brandss. (ábóta) Rafnss., 402. 

— Rafnss. (lögmanns) Brandss. 
sýslumaður, 301. 

Snorri, subdjákn, 71. 

— á þverá, 662, 678. 

— Árness., 660. 

— Ásgeirss., 647, 667, 668. 

— Ásgeirss., 669. 

— handleggjastuttur, 665. 

— Helgas., 625. 

— Hjálmss., prestur, 637. 

— Jónss., 283. 

— Jónss. (prests) Erlendss., 675. 

— Jónss. Gottskálkss., 287. 

— Jónss. Halldórss., 676, 677. 

— Jónss. (prests) Magnúss., 370. 

— Jónss. Pálss., á Geldíngaá, 607. 
—? Nikuláss. Jónss., 675. 

— Sturlus. (í Hvammi) þórðars., 
í Reykholti, 71, 72, 74, 76, 
90, 137, 192. 

— þórðars. Ormss., 642. 

— þorbjarnars. Sigurðss., 608. 

— þorgeirss. Snorras., 378. 

— þorsteinss. Snorras., 662, 678. 
Snœbjörn Arnas. (prests) Jónss., 670. 

— Björnss. (prests) Snæbjarnars., 
370. 



Snæbjörn Einarss. (prests) Illugas., 
prestur, 645. 

— Erlendss. (prests), 30t. 

— Eyjólfss. Snæbjamars., 301. 

— Guðmund8s. Björnss., 667. 

— Hákonars. Bjarnas., 384. 

— Halldórss., 268. 

— Pálss., 420. 

— Stephánss. (prests) Gíslas., 
prestur í Odda, 383, 390, 639. 

— Torfas. (sýslumanns) Jónss., 
prestur á Kirkjubóli, 364, 369, 
409, 614. 

— Torfas. (prests) Snæbjarnars, 
lögrettumaður, 369, 616. 

— þórðars. (afsetta^, 386. 
Solveig, 688. 

— , abbadís, 404. 

— , abbadís á Reynistað, 385. 

— Árnad., 379, 399. 

— Árnad. Eyjólfss., 296, 650. 

— Arngrímsd. (prófasts á Melstað) 
Jónss., 393, 685, 686. 

— Björnsd. Magnúss., 375, 376, 
709. 

— Böðvarsd. (prests) Jónss., 604, 

605. j m • • 

— Einarsd. Grímss., 382, 393, 
394, 641. 

— Einarsd. Marteinss., 627. 
— - Eiríksd. Björnss., 375. 

— Eyjólfsd., 301. 

— Grímsd. 390. 

— Guðmundsd. (prests) Einarss., 
622, 643. 

— Guðmund8d. (prests) Guð- 
mundss., 396. 

— Gunnarsd. (á Okrum) Gíslas., 
385, 387, 412. 

— Hallsd. (á Möðruvöllum), 301 ? 
359, 374. 

— Hjaltad., 706. . 

— Ísleifsd. Eyjólfss., 608, 685. 

— Jónsd. Arngrímss., 387, 708. 



REGISTUR 



775 



Solveig Jónsd. (prests) Daðas., 625. 

— Jónsd. Hallss., 286. 

— Jónsd. (prests) Marteinss., 623. 

— Magnúsd. (lögmanns) Björnss., 
361, 363, 623, 702. 

— Magnúsd.,(áSvalbaröi) Brandss., 
416. 

— Magnúsd. ísleifss., 295. 

— Ólafsd., 378. 

— Runólfsd. Sigurðss., 371. 

— Skíðad. Jónss., 606. 

— Torfad. Helgas., 606. 

— þórðard. (á Marðarnúpi) þor- 
lákss., 709. 

— porleifsd. Árnas., 410, 689, 
702. 

Sólvör Einarsd. Ólafss., 382. 

— Guðmundsd. (prests) Gíslas., 
381, 632, 650. 

— Guðmundsd. Narfas., 643. 

— íngimundard. þórðars., 632. 

— Magnúsd. Bjarnas., 382. 

— Pálsd. (landskrifara) Gíslas., 
382. 

— Stephánsd. (prests) Gíslas., 
639-641. 

— Vigfúsd. (sýslumanns) Gíslas., 
297, 401, 402, 641. 

— Ögmundsd., 394. 

Sopliía Daðad. (sýslumanns) Jónss.. 

. 371» •!: . . 

— Eiríksd. (ríka) Magnúss., 419. 

— Loptsd. (ríka) Guttormss., 430. 
Steindór Bjarnas., Jónss., 292. 

— Daðas. Arnórss., 606, 645. 

— Eiríkss. Steindórss., 287. 

— Finnss., 288, 367, 606, 616, 
620, 623, 624. 

— Finnss. Sigurðss., 666. 

— Gíslas. (lögmanns) þórðars., 
395, 622, 667. 

— Halldórss. (prests) Jónss., 287, 
626. 

— Jónss. (eldra) Guðmundss., 603. 



Steindór Jónss. Illugas., 646. 

— Ormss. Jónss., 616. 
Steingrímur, prestur, 349. 

— Jónss., á þverá, 411. 

— Jónss., (prófasts) Jónss., biskup 

■ 

á Islandi, 411. 
Steinn, 576. 

— Brandss., 388. 

— Guðmundss. (íGröf)Hallgrírass., 
688. 

— Jónss. (prests)þorgeirss., biskup 
á Hólum, 406. 

Steinólfur .Tónss. Einarss., 286. 
Steinríður Vigfúsd. (í Ási) Eiríkss., 

287, 288, 601. 
Steinunn Arad., 290. 

— Árnad. Borgarss., 300. 

— Arnfinnsd. Bjarnas., 289. 

— Arnórsd. (sýslumanns) Jónss., 

407. Il^ll^^^^n^ 

— Bcniharðsd., 289. 

— Bjarnad. Björnss., 379. 

— Bjarnad. þórðars., 290. 

— Björnsd. (áLaxamýri) Magnúss., 
395, 396. 

— Daðad. Gíslas., 378. 

— Egilsd. (á Skarði) Jónss., 383. 

— Erlendsd. Magnúss., 402. 

— Erlendsd. (prests) Ólafss., 369. 

— Finnsd. (cldra) Jónss., 625. 

— Finnsd. Steindórss., 604. 

— Guðbrandsd. (biskups) þorlákss., 
385, 691, 700, 703. 

— Guðmundsd. (á Fróðá) Jónss., 
621. 

— Gunnarsd., 410. 

— Halldórsd. (prófasts) Teitss., 
614. 

— Helgad. Eyjólfss., 678. 

— Hrólfsd. (sýslumanns) Sigurðss., 
708. 

— Jónsd. (ýngra, prests) Böðvarss., 
604, 605, 642. 

— Jónsd.(ýngra)Kggertss.,621, 623. 



776 



REGISTUR. 



Steinunn Jónsd. Jónss., 299. 

— Jónsd. (á Svalbarði) Magnúss., 
344, 366, 408-11, 455. 

— Jónsd. Sigurðss., 603, 604. 

— Jónsd. (á Skriðu) þorsteinss., 
392, 413. 

— Magnúsd. Eyjólfss., 398. 

— Péturss. Björnss., 602, 

— Pétursd. Einarss., 369, 635. 

— Sigurðard. (í Alptártúngu) Ás- 
geirss., 287, 626. 

— Sigurðard. (prests) Jónss., 385, 
411. 

— Sigurðard. (í Stóradal) Markúss., 
382. 

— Sturlud. (sýslurnanns) þórðars., 
280. 

— þorleifsd. Bjarnas., 377. 
Steinvör Arad. Arness., 659, 660. 

— Arnesd., 660, 

— Böðvarsd. (prests) Jónss., 600, 
602, 645. 

— Hálfdanard. Hallss., 660. 

— íngimundard. Magnúss., 387, 
675. ' >; ' : : 

— Jónsd. (prófasts) Runólfss., 706. 

— Magnúsd. (prests í Laufási) 
Ólafss., 395. 

— Ogmundsd. (prests) Torfas., 
602. 

Steinþór, sjá Steindór. 
Stephán Gíslas. (prests) Arnbjarnars., 
prestur, 631. 

— Gíslas. (biskups) Jónss., prestur, 
383, 390, 638, 657. 

— Guðmundss., prestur, 660. 

— Gunnarss. Gíslas., ráðsmaönr, 
385, 388, 652, 657. 

— Hallkelss., prestur, 376, 622. 

— Hallkelss., (prests) Stepliánss., 
prestur, 622, 623. 

— Jónss. (bryta) Egilss., Biskup 
í Skálholti, 237, 238, 251, 265, 
266. 



Stephán Loptss., 278. 

— Ólafss. (prests) Einarss., prestur 
í Vallanesi, 369, 640, 670. 

— Ólafss. (prests) Guðmundss., 
prestur á Höskuldstað, 413. 

— Rafnss. Jónss., 411. 

— Sigurðss. íprests) Oddss., 399. 

— þorleif8s. (í Ey) Arnas., 390. 
Stígsson, sjá Otti og Páll Stígsson. 
Sturla Eyjólfss. (á Hjalla) Jónss., 

293, 298, 303, 304, 610. 

— Gottskálkss. (á Geirseyri) Sturl- 
us., á Geirseyri, 299, 304, 
379, 609. 

— Hallvarðss. Jónss., 674. 

— Jónss., (prests) Krákss., 296. 

— Káras., 673. 

— Péturss., á Brekku, 290. 

— Sighvatss, Sturlus., 113, 115, 
117, 131, 140, 147-149, 
185. ) 

— þórðars., sýslumaður, 254, 277, 
280. 

— þórðars. Sturlus., lögmaður, 
162, 163. 

— þórólfss. Jónss., 299, 304. 
Sturtiades, sjá Christophor Sturtiades. 
Styr Eyjólfss. Jónss., 606, 621. 

— Torfas. Helgas., 606. 

— þorvaldss., 677. 

— þorvaldss. Styrss., 605, 606. 

— þorvaldss. Torfas., 606. 
Sumarliði Ormss., ])restur. 651. 
Sunnefa, 674. 

Svafurlami, konúngur, 418. 
Svanborg Andrésd. Bjarnas., 669. 

— Guðuiumlsd. (prosts) Bjarnas., 
285, 643, 644. 

— Guðmundsd. (prests) Jónss., 284, 

Svanhildur, 659. 

— Björnsd. (á Laxamýri) Maguúss., 
395. 

— Hallvarðsd., 607. 



BEGISTUR. 



777 



Sveinbjörn Brandss. (prests) Jónss., 
294. 

— Brandss. Símonars., 660. 

— Geirmundss., 651. 

— þórðars., prestur í Múla, 339, 
340, 685. 

Sveinn, í Húsey, 340, 357. 

— Árnas. Helgas., 661. 

— Árnas. Skúlas., 378. 

— Bjarnas. (prests) Helgas., 661. 

— Björnss. (prests) Snœbjarnars., 
370. • 

— Brandss. Símonars., 660. 

— Brynjólfss, (biskups) Sveinss., 
405. 

— Einarss. Jónss., 612. 

— Eyjólfss., 659. 

— Pinnbogas., prestur, 255, 256. 

— Gíslas. Brynjólfss., 676. 

— Gíslas. Sveinss., 651. 

— Jónss., 75. 

— Jónss. Jónss., 291. 

— Péturss. Björnss.. 602. 

— SigfÚ88. (prosts) Tómass., 671. 

— Símonars., prófastur í Holti, 
364, 405, 455, 601. 

— Sveinss., 662. 

— Torfason (prófasts) Jónss., 
klausturhaldari, 364, 614. 

— þorleifss. (lögmanns) Pálss., 
289. 

— þorsteinss., á Bíldsfelli, 245, 
270. 

Sveinunn þorvaldsd. Jónss., 377. 
Sœmundur Eggertss. Sæmundss., 374, 
616. 

— Eiríkss., í Ási, 600. 

— Hrólfss. (sýslumanns) Sigurðss., 
708. 

— Jónss. Loptss., í Odda, 114, 162. 

— Kárss. Sœmundss., prestur í 
Glaumbæ, 396, 706» 

— Oddss., prestur í Hítardal, 402, 
641. 



Sæmundur suðureyski, 415. 
Sæunn, 686. 

— Sigurðard. Jónss., 622. 
Sölmundur Bjarnas., 381. 

— Jónss., 674. 

— Philippuss. Grímss., 688. 

Teitur, í Auðsholti, 631. 

— Björnss. (prests) Jónss., 344, 
366, 373, 375, 393, 408, 455, 
644, 689. 

— Einarss. (prófasts) Sigurðss., 
prestur á Stað, 285, 648. 

— Eiríkss., í Ásgarði, 252, 288, 
432, 601. 

— Gunnlaugss., ríki, í Bjarnanesi, 
430. 

— Halldórss. (prests) Einarss., 
prestur í Gufudal, 251, 379, 613, 

K 707. fö<i /, .^•j'JS 

— Halldórss. (prófasts) Teitss., 
prestur, 614, 616. 

— Hallss. Bjarnas., gullsmiður 
384, 645. 

— Helgas., í Höfn, 607. 

— Helgas., prestur, 638. 

— Jónss. Teitss., 393. 

— Pálss. (sýslumanns) Torfas., 
prestur á Eyri, 409, 412. 

— Torfas. (prests) Snæbjarnars., 
369, 400. 

— þorleifss. (ýngra) Ámas., lög- 
maður, 321, 431, 432—438. 

Theobaldus, erkibiskup, 27. 
Tiburcius, keisari, 56. 
Tíll, höfuðsmaður, 241. 
Tófi, 571. 

Tómas, á Eyri, 286. 
— , á Skammbeinstöðnm, 677. 
— , ábóti, 319, 330. 

— Brandss., á Bægisá, 386. 

— Cantuariensis, 3, 4, 8, 11, 59. 

— Eiríkss., prestur, 340, 357. 

— Eiríkss. Jónss., 292. 



f 



KEGISTUR. 



778 

Tómas. Hallkelss. (prests) Stephánss., 
622. 

— Jónss., á Tindum, 289. 

— Jónss. (prestsj Brandss., 282. 

— Jónss. þórðarss., 290. 

— Narfas. Vigfúss., 378. 

— Nicolai, umboðsmaður, 297, 704. 

— Oddss., 278. 

— Oddss. (áHvoli)Sigurðss., 279. 

— Pálss., prestur í Grunnavík, 603. 

— þórðars. Jónss., 290. 
Torfi Andréss., 301. 

— Aras., hirðstjóri, 658. 

— Bárðars., 633. 

— Bjarnas., prestur í Grunnavík, 

380, 612. 

— Bjarnas. (á Staðarhóli) Péturss., 

360, 373. 

— Eiríkss., á Keldum, 368, 391, 
400, 647, 650. 

— ErlendBS., sýslumaður, 375, 381, 
390. 

— Erlendss. Magnúss., 402. 

— Eyjólfss. Símonars., 678. 

— Finnss. (íFlatey) Jónss., prestur, 
360, 372. 

— Guðmundss. Torfas., 368. 

— Hákonars. Bjarnas , 384. 

— Halldórss. (prófasts)Jónss., 604. 

— Hallss. (prests) Árnas., 611. 

— Hanness. (prests) Björnss., 605. 

— Helgas. Torfas., 606. 

— Jónss., 365. 

— Jónss., sýslumaður, 369, 382, 
613, 669. 

— Jónss. (ýngra, prests) Böðvarss., 
604. 

— Jónss.(áNúpi) Gizurars,, prestur 
í Gaulverjabæ, 282, 364, 368, 
614. 

— Jónss. (ýngra, sýslumanns) Sig- 
urðss., 614. 

— Jónss, (í Flatey) Torfas., 372, 
400. 



Torfi Magnúss. Guðmundss., 611. 

— Sigurðss. (prófasts) Oddss., 282, 
( 665. 

— Snæbjarnars. (prests) Torfas., 
prestur áKirkjubóli,369,384,409. 

— Úlfss. GuðmundsB., 612, 673. 

— þorgrímss., 301. 

— þorsteinss., prestur á Gilsbakka, 
368, 604. 

— Ögmundss. Hallss., 602. 

— Ogmundss. (prests) Torfas., 602, 
645. -^;.ti?:: 

Transson, sjá Christophor Transson. 
Trinan, 418. 
Tróana, 418. 
Tróas, 418. 
Trór, 418. 

Trundsson, sjá Transson. 
Tumás, sjá Tómas. 
Tumi Jónss., 392. 

— Rögnvaldss., 378. 

— Sighvatss. Sturlus., 113—117, 

119. 

Tyrfíngur Arnfinnss.(prcsts)Sigurðs8., 
285. 

— Ásgeirss., 287, 626. 

— Einarss., 290. 

— Einarss. (prests) Guðmundss., 
284. 

— Guðmundss. (prests) Jónss., 284. 

Ulfeiður, móðir Guðmundar biskups 
góða, 6. 

— Vigfúsd. Jónss., 394. 
Úlfhildur Eyjólfsd. (prests) Arnórss., 

632, 633, 649. 

— Jónsd., 376, 622. 

— þorvarðsd. (prests), 671. 
Úlfrún Játmundard. (konúngs), hin 

óborna, 416. 
Úlfur Guðmundss. (prests) Einarss., 
612. • 

— Hanss., 322, 333. 
Una Sturlud. Káras., 673. 



REGISTUR. 



779 



Una þorsteinsd. Rögnvaldss., 677. 
Unnur Böðvarsd. Einarss., 607. 

— Grímsd., 669. 
Urop, sjá Axel Urop. 
Ursula Pétursd. Árnas., 295. 

Valchendorf, sjá Ghristophor Val- 

chendorf. 
Valdar mildi, 419. 
Valdís Jónsd. (prests) Gíslas., 632. 
Valgarður Björnss. Ásgrímss., 632. 
Valgerður Bjarnad. (fýsikamps) Jónss., 

633. 

— Björnsd., 361, 708. 

— Borgarsd. Gunnarss., 300. 

— Brandsd. Símonars., 660. 

— Erlendsd. Eyjólfss., 301. 

— Eyjólfsd. (prests) Arnórss., 632. 

— Eyjólfsd. Jónss., 606, 645. 

— Gíslad. (lögmanns) Hákonars., 
283, 298, 303, 361, 401, 402, 
663, 664. 

— Gíslad. Sveinss., 652. 

— Guðrnundsd. Jónss., 383. 

— Guðmundsd. (prests) Jónss., 284. 

— Halldórsd., 669. 

— Halldórsd. (lögmanns) Ólafss., 
367, 368, 400, 650. 

— Halldórsd. Ormss., 626, 636. 

— Hannesd. Einarss., 615. 

— Jónsd. (mannskaps), 234. 

— Jónsd. Gottskálkss., 287. 

— Jónsd. (prests)Guðmundss., 622. 

— Jónsd. Jón8s., 291. 

— Jónsd. Jónss., 678. 

— Jónsd. (sýslumanns) Jónss., 411. 
-- Jónsd., (fálkafángara) Péturss., 

667. 

*— Kolbeinsd. Guðmundss., 652. 

— Marteinsd. Halldórss., 626, 627. 

— Nikulásd., 290. 

— Nikulásd. Árnas., 286. 

— Oddsd., 301. 

— Ólafsd. Helgas., 667. 



Valgerður Skúlad. Einarss., 703, 
. 707. 

— Stephánsd., 624, 625. 

— Tómasd. Jónss., 289. 

— þorkelsd., 378. 

— þorláksd. Bjarnas., 610, 611. 

— Ögmundsd. (ditts) Jónss., 300. 

— Örnólfsd., 415. 
Vatnsfjarðar-Kristín, sjá Kristín 

Björnsd. 
Véðinn, 634. 
Védís, 299. 

Vermundur, prestur, 27. 

— vitri, 419. 
Victor, páfi, 4. 

Vídalín, sjá Geir Jónss., Jón Jónss. 

og Páll Jónss. Vídalín. 
Vigdís Bjarnad. þorleifss., 615, 708. 

— Helgad. Eyjólfss., 662, 678. 

— Jónsd. Bárðars., 652, 662, 678. 

— Jónsd. þorlákss., 615. 

— Ólafsd. (prests) Jónss., 395. 

— Ólafsd. (prests) Jónss., 708. 

— - Rafnsd. (prests) þorvaldss., 
606, 607. 

— Sveinsd. Eyjólfss., 660. 

— Vilhjálmsd. Vigfúss., 603. 

— þórólfsd. Eyjólfss., 251, 294, 
298, 303, 615. 

— þorsteinsd., 658. 

— þorsteinsd. Snorras., 662, 678. 

— þorvaldsd. Rafnss., 607. 
Vigfús Árnas., prestur á Hofi, 707. 

— Brandss. Símonars., 660. 

— Böðvarss. (prests) Jónss., 600, 
602. 

— Eggertss. (í Bæ) Björnss., 298, 
402. 

— Egilss., prestur, 295. 

— Eiríkss. Steindórss., í Asi, 
287, 601. 

— Erlendss.(sýslumanns)Erlendss., 

lögmaður, 298, 385, 419. 



780 REGI 

Vigfús. Gíslas. (lögmanns)Hákonars., 
sýslumaður, 296, 303, 401, 
414, 420, 640. 

— Gíslason (meistara) Vigfúss., 

281, 375. 

— Guðbrandss.(i>rófasts)Jónss.,297. 

— Guðmundss. Narfas., 643. 

— Gunnlaugss., 378. 

— Hákonars. (sýslumanns) Gíslas., 
297, 362. 

— Hanness., sýslumaður, 614. 

— Hanness. Helgas., 639. 

— Hjaltas., 639. 

— Illugas. Vigfúss., prestur á 
Setbergi, 384, 645, 666. 

— ívarss. Holm, liirðstjóri, 430. 

— Jónss., á Bjarnastöðum, 394. 

— Jónss., á KalastÖðum, 395, 
605, 642, 645. 

— Jónss., sterki, 652. 

— Jónss. Sigurðss., 367, 702. 

— Jónss. (biskups) Vigfúss., 283. 

— Jónss. (klausturhaldara) þor- 
lákss., 704. 

— Magnúss. Eiríkss., 399, 646. 

— Oddss. (á Fitjuin) Eiríkss., 645. 

— Oddsson (prests) Stephánss., 
prestur í Gaulverjabœ, 399, 
640, 651. 

— Ólafss. Jónss., 392. 

— Ólafss. (skólameistara) Jónss., 

282, 604. 

-— Ormss. Vigfúss., 642. 

— Sigurðss. þorbjarnars., 292. 

— Torfas. Ögmundss., 602, 646. 

— Vigfúss. þórðars., 601. 

— Vilhjálmss. Vigfúss., 603. 

— þórðars., ríki, á Borg, 279. 

— þórðars. Böðvarss., 288, 601. 

— þórðars. Ormss., 642. 

— þorsteinss., sýslumaður, 295, 
399, 414, 420. 

Vilborg, í Vatnsdal, 301. 

— Bjarnad. Erlendss., 398. 



Vilborg Björnsd. Ásgrímss., 632, 633. 

— Erlendsd. þorvarðss., 294, 295. 

— Gíslad. (biskups) Jónss., 294, 
303, 638, 653. 

— Jónsd. (lögmanns) Sigmundss., 
Saungva-Borga, 689. 

— Ketilsd., 632, 633. 

— Magnúsd. þorvarðss., 295. 

— Ósvaldsd. (konúngs), 416. 

— Sigvaldad. Gunnarss., 599. 

— þórðard., 631. 

— þorleifsd., 295. 

— þorsteinsd. Magnúss., 382. 
Vilhjálmur Arnfinnss., (prests) Sig- 

urðss., 285. 

— Jónss., 671. 

— Vigfúss., 603, 627. 
Vind, sjá Jörgen Vind. 
Vingener, 418. 
Vingeþór, 418. 

Vitt, sjá Hans Vitt. 
Voden, 418. 

f>ór, 418. 

I^óra Arad. (lögmanns) Jónss., 358, 
365, 454. 

— Arnfinnsd., (prests) Sigurðss., 
285, 648. 

— Ásmundsd. (prests) þormóðss., 
361, 613. 

— Bcrgþórsd. Sœmundss., 396, 706. 

— Bjarnad. Jónss., 283. 

— Björnsd. (prests) Snæbjarnars., 
370. 

— Eggertsd. Sæmundss., 616. 

— Einarsd. Halldórss., 291. 

— Eyjólfsd. Einarss., 298, 615. 

— Eyvindsd., 687. 

— Finnsd. (í Flatcy) Jónss., 284. 

— Guðmundsd., 279. 

— Guðmundsd., 289. 

— Guðmundsd., 379. 
Guðmundsd. (á Hálsi) Narfas., 643, 

688. 



REGISTUR. 



781 



J)óra Halldórsdóttir (prcsts) Jónss., 
284, 676. 

— Halldórsd. (prófasts) Teitss., 
614. 

— HÖgnaeL, 283. 

— ísleifsd., brók, 338, 420, 453. 

— Jasparsd., 671. s 

— Jónsd. (lága) Ásgrímss., 661, 
675. 

— Jónsd. (sýslumanns) Björnss., 
364, 366, 369, 408, 409, 614, 

— Jónsd. (prests) Jónss., 282, 
633. . *Hft I 

— Jónsd. Sigurðss., 365. 

— Jónsd. (ýngra, sýslumanns) 
Sigurðss., 282, 614. 

— Magnúsd. (misers) lllugas., 678. 

— Oddsd., 283. 

— Ólafsd. (prests) Haðas., 340, 

~ Ólafsd.(íRaknadal)Guðmundss., 
, 397. 

— Ólafsd. (í Hjarðarbolti) Jónss., 
364, 614. 

— Pálsd. (prófasts) Björnss., 368. 

— Pálsd. (landskrifara) Gíslas., 
382, 632. 

— Pétursd. Arnas., 295. 

— Sigurðard. (í Einarsncsi) Jónss., 
295, 643. 

— Sigurðard. (í Stóradal) Markúss., 
382, 383. 

— Snrobjarnard. Torfas., 369. 

— Stepbánsdóttir (prests) Ólafss., 

— Sturlud. Jónss., 296, 376. 

— Sveinsd. Eyjólfss., 660. 

— Sromunclsd. Eggertss., 374. 

— Tómasd. (prests) Eiríkss., 340. 

— Torfad. (prófasts) Jónss., 364, 
614, 615, 645, 707. 

— Torfad. (sýslumanns) Jónss., 
613, 668. 

— J)óröard,, 673, 
Biskupa s. II. 



J)óra Jiorkelsd. Snorras., 689. 

— J)orstcinsd., 658. 

— J^orvaldsd. Rafnss., 607. 
J)órálfur, 660. 

J>órarinii, 649. 

— Kiríkss. Sigvaldas., prestur, 668. 

— Gislas. (prests) Árnas., 642. 

— Gíslas. (prests) Einarss., 669. 

— Hinrikss., 261. 

— lllugas. Vigfúss., lögrettumaður, 
ípg 645. .r«>-v ^^^^ 

— Jónss,, jirófastur í Hjarðarbolti, 

— , Laga-J)órarinn, 661. 

— Ólafss., 640. 

— Pbilippuss., 658. 

— Sigurðss. (prests) Einarss., 667. 

— Stcpbánss., 638. 

[)orbergur Ásmundss. (prcsts) J)or- 
stcinss., prestur á Hólum, 686, 

— Bessas., 243, 360. 

— Hrólfss., sýslumaöur, 708, 709. 
J)orbjörg Bjarnad. Finnbogas., 360, 

\ 377. té^úiimhs^ • \ \ 

~ Bjarnad. Jónss., 283. 

— Bjarnad. (á Bustarfelli) Oddss., 
386, 665. 

— Björnsd. (prests) Snrobjarnars., 
j 370. 

— JCggertsd. (í Bœ) lijörnss., 298, 
402. 

— Eiríksd. Magnúss., 376. 

— Erlendsd.(lögmanns) J)orvaröss., 
623. 

— Eyjólfsd., 659, 673. 

— Gíslad. Bjarnas., 290. 

— Gíslad. Björnss., 615. 
•— Grcipsd. Einarss., 397. 

— Guðmundsd.(í Gröf)Hallgrímss., 
370, 688. 

— Hallvarðsd. Jónss., 674. 

— íngjaldsd. Jónss., 674. 

— Jónsd. Halldórss., 687. 

51 



782 



REGJSTUR. 



þorbjörg Jónsd. (ýngra) Olafse., 
678. <{&-' • - 

— Jónsd. Vigfúss., 367. 

— Magnúsd. (í Vigor) Jónss., 406. 

— Magnúsd. (á Eyðum) Vigfúss., 
363, 367, 387, 701. 

— Nikulásd. Jónss., 283. 

— Ólafsd. Gunnlaugss., 290. 

— Ölafsd. (í Gilhaga) Markúss., 
387, 391. 

— Pálsd., 286. 

— Sigurðard. Árnas., 663. 

— Vigfúsd., 282, 665. 

— Vigfúsd., (sýslumanns) Gíslas., 
297, 401, 402, 611. 

— Vigfúsd. (sýslumanns) þor- 
steinss., 399, 401, 414, 420. 

'— þorsteinsd. (prests) Ásmundss., 

384. i^^H^i^ 'i ■ \ wi\ 
þorbjörn, á Útverkum, 658. 
— , prestur, 658. 

— Árnas. Brandss., 660, 677. 

— Einarss., prestur í Rauðasands 
þíngum, 300, 388, 610, 698. 

— íngimundars., prestur, 237. 

— Marteinss. Halldórss., 627. 

— SigurðsB. þorbjarnars., 608. 
þórdís Borgsveinsd., 381. 

— Bergsveinsd. (prests) Einarss., 

• . / 390* / : - % ' ; i|B|' • £; í ' 

— Bjarnad. (prests), 380. 
-— Bjarnad. Einarss., 293. 

— Brandsd. íprests) Jónss., 294. 
— : Erasmusd. (prests) Vilhatss., 

633, 649. 

— Erlendsd. íngimundars., 632. 

— Eyjúlfsd. (mókolls) Gíslas., 635, 

W 636. iúip \.« . : ,n%i 
•-- Eyjólfsd. llalldórss., 399. 

— Finnbogad. (gamla), 340, 685. 

— Gamalíelsd., 606. 

— Gíslad., 267. 

— G o tt sk ál k s d . ( á G 6 i r s oy r i )S turl u s . , 
299, 304. 



þórdís Guðmundsd. (prests) Jónss., 
284, 285, 648. 

— Hallsd., frá Hjörsey, 287, 626. 

— Hildibrandsd., 608. 

— Hinriksd. 376. 

— Hinriksd. (gerkens) Hanness., 
284, 705. 

-tt Hjörleifsd. (prests) Erlendss., 

kf 672. A; : -.-;;|^^ ^^p ^Ai . 

— lllugadóttir (ráðsmanns) Jónss., 
706, 707. 

— Jónsd., 282, 625. 

— Jónsd., 606. 

— Jónsd., 638. 

— Jónsd. Egilss., 383. 

— Jónsd. Jónss., 291. 

~ Jónsd. (á Sjáfarborg) Jónss., 
283, 663. 

— Jónsd. (stóra) Jónss., 300. 

— Jónsd. (ýngra) Ólafss., 678. 

— Jónsd. (prests) Stephánss., 653. 

— Jónsd. (biskups) Vigfúss., 283. 

— Magnúsd. Björnss., 374, 377. 

— Magnúsd. Eiríkss., 376. 

— Magnúsd. þorleifss., 378. 

— Markúsd. Bjarnas., 381. 

— Marteinsd. Halldórss., Mýra- 
skrípið, 626, 627. 

— Ormsd., 295. 

— Vigfúsd. Hjaltas., 639. 

— þorvaldsd. Rafnss., 607. 
þórður afsetti, 386. 

— Arnbjarnars, Sæmundss., 606. 

— Bárðars. Gíslas., prestur á 
Torfastöðum, 707. 

— Bjömss., á Eyvindará, 385. 

— Björnss.,(byrðusmjörs)Hróaldss., 
Höfða-þórður, 416, 419. 

— Brandss., 378, 603. 

— Brandss. Einarss., prestur í 
Hjarðarholti, 252, 289. 

— Brynjólfss. (sýslumanns) þórð- 
ars., í Teigi, 300. 



7ÍEGISTUR. 



þórður Böðvarss. (prests) Jónss., á 
Hurðarbaki, 288, 600, 601. 

— Daðas., 365. 

— Einarss., prestur í Hítardal, 
279, 293. 

— Einarss. Erlcndss., 295. 

— Einarss. (á Hvassafelli) Mar- 
teinss., 627. 

— Einarss. (prests) Marteinss., 
málari, 620. 

— Erlendss. þorvarðss., 294, 376. 

— Eyjólfss. Halldórss., 379. 

— Finnss. Sigurðss., 666. 

— Gíslas. (lögmanns) Hákonars., 
296, 303, 401. 

— - Gíslas. (prests) Jónss., prestur 
á Tjörn, 707. 

— Guðmundss. Guðmundss., prestur 
á Kálfafelli, 391, 644, 647. 

— Guðmundss. Sigurðss., 291. 

— Guðmundss. þórðars., 289. 

— Guðmundss. (í þíngnesi) þórð- 
ars., lögmaður, 298, 375, 600, 
631. 

— Halldórss., 301. 

— halti, 661, 677. 

— Hanness. Eggertss., í Snóksdal, 
624, 686. 

— Hinrikss., 395. 

— Hrappsson Björnss., ,(biinu), 
skeggi, 416. 

— Illugas. Vigfúss., 645, 646. 

— ínguson, prestur, 279. 

— Jónss., 300. 

— Jónss., 606. 

— Jónss., 633. 

— Jónss., í Laugardal, 612. 

— Jónss., prestur í Garpsdal, 284, 
290. 

— Jónss., (prófasts) Guðmundss., 
prestur í Hítardal, 281, 283, 
288, 302, 401, 625, 641, 
663. 

— Jónss. (prests) Magnúss., 390. 



783 

þórður Jónss., (á Hvoli) þórðars., 
278, 291, 302. 

— Jónss. (biskups) Vigfúss., 283. 

— Magnúss. Hjaltas., 649. 

— Marteinss. (biskups) Einarss., 
prestur, 252, 258, 259. 

— Oddss. (prests) Eyjólfss., 608. 

— Ólafss., 632. 

— Ólafss., prestur á Staðarhóli, 
344. 

— Ólafss. (prests) Árnas., prestur 
á Myrká, 688, 706. 

— Ólafss., (gamla) Jónss., 372, 

— Ormss. Vigfúss., 642. 

— Péturss. Björnss., 602. 

— Sigurðss. Jónss., 622. 

— Steindórss. Finnss., 616, 620. 

— Sturlus., 374, 644. 

— Sturlus. Jónss., 296. 

— Sturlus. þórðars., 71, 72, 115, 
139, 140, 155, 156, 162, 163. 

— Vigfúss. Torfas., 602, 646. 

— Vigfúss. þórðars., 601. 

— Vilhjálmss. Vigfúss., 603. 
— - þórðars. Ólafss., 373. 

— þorkelss. (pre6ts) Arngrímss., 
skólameistari, 608, 685. 

— þorlákss., prestur, 623. 

— þorlákss., Árnas., 290. 

— þorlákss., (prests) Hallgríiuss., 
á Marðarnúpi, 376, 616, 688, 
690, 708, 709. 

— þorlákss.(biskups)Skúlas.,biskup 
í Skálholti, 293, 303, 362, 414, 
453, 703, 704. 

þorlákss. (á Marðarnúpi) þórð- 
ars., prestur á Undirfelli, 376, 

— þorleifss., 708. 

— þorsteinss., (prests) Jónss. 
608. 

— þorvarðss., þórólfss., 294. 
þórey, 658. 

51* 



784 



TlEGTSTUTl. 



J>órey Eyvindsd., 340, 341. 

— Jónsd. Kolbcinss., 626. 
J)orfinnur,Ólafss. (ýngra) Ásbjarnars., 

J)orgeir Snorras., 378. 
Jwrgerður, 301. 

— Arnoddsd. J)orlákss., 290. 

— JJorgarsd. Gunnarss., 300, 301, 

— Eylaugsd. (hersis), 416. : 

— Greipsd. (prests) J)orleifss., 381. 

— Guðmundsd. Jónss., 299, 300. 

— Gunnarsd. Peturss., 386. 

— Jónsd., 289. 

— Jónsd. Konráðss., 380. 

— Jónsd. Ormss., 653. 

— kráka, 169. 

— Magnúsd., (misers) lllugas., 

'" 678, -"-w^^^^^Mm 

— Oddsd. (prests) Halldórss., 390, 
; : 638. ^Wr ^ysé £~ ; 

— Oddsd. (])rcsts) Stephánss., 399, 

l 640. ! & 1 * W 4$1 ii 

— Sigurðard., 301. 

— Símonard., 660. 

— Tyrfíngsd., 283, 360, 604. 

— J)orleifsd. (í Ey) Arnas., 390. 

— J)orlcifsd. (ýngra) Ásmundss., 
649. • * .ww ri i<W$'£; 

— J)ormóðsd. Ásmundss., 293. 
J)orgils Jónss., frá Völlum, 363. 
J)orgrímur Árnas., (á Hofi) Tcitss., 

— Halldórss. (prófasts) Teitss., 

; 4 614. M« k' • 

•— Oddss., í Haga, 258. 

— Teitss. (prests) Halldórss., 

— J)orleifss., á Nesjum, 320, 331. 
þórballur Hildibrándss., 608. 
J)órir, erkibiskup, 64, 88. 

— Jónss. ])óriss., Kaupa-J)órir, 
277. JS^ 

þorkatla Bjarnad. Jónss., 289, 290. 

— Bjarnad. J>óriss., 285. 



J>orkatla Finnsd., 616. 

— Jónsd. Sigurðss., 365, 625. 

— Jónsd. (í Flatcy) Jónss., 372, 

— Magnúsd. (prcsts) Snæbjarnars., 

•^420. $xmM 

~ Niknlásd. (prcsts) Guðmundss., 

RÍ616. ' ''æSj 

— Snæbjarnard., 365, 369, 382. 

— Snæbjarnard. (prests) Torfas., 
364, 369, 370, 611, 

J)0rkell, prior, 1.46, 147, 157. 

— Arnas. (prófasts) J)orvaröss., 
685/ « í*« ]tykuf 

— Arngríinss. (prófasts) Jónss., 
prestur í Görðum, 608, 685. 

— Eyjólfss. (prests) Arnórss., 632. 

— Gamalíelss.(prests) Hallgrímss., 
ráösmaður, 340, 686. 

— Gíslas. Jónss., 283. 

— Guðbjartss., prcstur, 455. 

— Guðmundss. (á J>íngeyrum) 
Hákonars., 363, 623, 702. 

— Hallgrímss.Sveinbjarnars.,prest- 
ur, 340, 685, 687. 

— Jónss. Bcnediktss., 601. 

— Jónss. Jón SS#> íl Keldulandi, 
708. -- ' ' /•" 

— Oddss. (prests) Eyjólfss., 608. 

— Ólafss., prcstur, 261. 

— Ólafss. (í Krossavík) J>orkelss., 
687, 688. I 

— Snorras., 689. ' 

— Torfas., 661, 677. 

[)orlákur Aras. (sýslumanns) Magn- 
iiss., í Súðavík., 401, 641, 702. 

— Arnas. ]>orlákss., 290. 

— Arngrímss. (prófasts) Jónss., 
prcstur á Staðarbakka, 373, 

;^&686i^)^ { I ' v í i ..»y 't&M 

— Hjarnas., í Rifi, 601. 

— Bjarnas. Halldórss., 397. 

— Djarnas., (prófasts) Halldórss., 
609. 



ltEGlSTUK. 



785 



þorlákur Bjamas. Sigurðss., prcstiw 
á Helgafelli, 381. 

— Björnss. (á Laxamýri) Magnúss., 
395. , \ i ni x m i«M 

— Einarss., prcstur, 599. 

— Einarss. Sigvaldas. (Iángalífs), 
á Núpi, 250, 298, 364, 614, 
615, 708. . 

— Einarss. þorlcifss., 615, 616. 

— Eyjólfss. (prcsts) Ásmundss., 

; 673., |; . ^h .i} .*^taR - ^ 

— Grímss. (smiðs) Eiríkss., 688. 

— Guðbrandss. (sýslumanns) Am- 
grímss., 686. 

— Guðinundss. (prcsts) Bjarnas., 
392. | 

— Gunnlaugss. (prcsts) Siguröss., 

687. i ... |>„ • ir^KJÍ| 

— Halldórss. (prcsts) þorsteinss., 
prcstur á Auökúlu, 707. . . 

— Hallgrímsson Sveinbjarnars., 
prestur á Mclstaö, 340, 574, 

685, 686, 701. 

— Hclgas. þorlákss., 610. 

— HrciÖarss., 632. 



— Ivarss., prcstur í Eydölum, 
340, 687. 

— Jónss., 638. 

— Jónss., 671. 

-r Jónss., prcstur í Grunnavík, 
G03. 

— Jónss. Gottskálkss,, 299, 304. 

— Jónss. (prcsts) Jónss., 633. 

— Jónss. (eldra) Ólafss., 610. 

— Jónss. (klausturhaldara) [>or- 

lákss., 704. 

— Ólafss. (prests) Jónss., prcstur 

á Miklabœ, 708. 

— Ólafss. (í Krossavík) þorkelss., 

r. 687. , \ \ ^b^.. 

— rálss.(sýslumanns)Guöbrandss., 

í Víöidalstúngu, 363, 106, 407, 

686, 701. 

— Runólfss.,biskup í Skálholti, 5. 



þorlákur Sigfúss., prestur í Glæsibæ, 
; 688. 

— Skúlas. Einarss., biskup á Hólum, 
297, 308, 367, 375, 396, 402, 
414, 448, 453, 613, 674, 695, 

— Styrss. þorvaldss., 605. 

— Sveinss., 256. 

, — þórðars. (biskups) þorlákss., 297, 
362, 704. 

— ])órðars. (á Maröarnúpi) [)or- 
lákss., á Marðarnúpi, 374, 376, 
644, 709. . 

— þórhallss., hinn hclgi, biskup 
í Skálholti, 6, 23, 31, 36, 94. 

— þorkelss. Gamalíclss., 686. 
])orlaug Atlad.(hins ramma) Eilífss., 

416, 419. 

— Einarsd., 395. 1 

— Erlíngsd. Jónss., 673. 

— þorstcinsd. Snorras., 662, 678. 
þorlcifur, 632. 

— Arnas. Daðas., prcstur áKálfa-' 
felli, 371, 393. 

— Árras. Einarss., í Vatnsfirði, 
. 430, 689. 

— Árnas. (prcsts) Gíslas., 6ál. 

— Árnas. Magnúss., í Ey, 390, 
413, 420, 640. 

— Árnas. (í Fagradal) þorleifss., 
ýngri, 430-432. 

— Ásmundss., ýngri, 633, 649. 

— Bjarnas., prcstur, 380, 611. 

— Bjarnas. Björnss., 379, 613. 

— Bjarnas. Narfas., 603. 

— Bjarnas. Sumarliðas., 377, 378. 

— Björnss. , á Reykhólum, 379, 
609, 611. 

— búramenni, 705. 

— Clauss. , prcstur á Útskálum, 

. 382. f^ií'^^ui^j ■ 

— Daöas. Árnas., bartskeri, 371. 

— Einarss., á Hofstööum, 351. 

— Einarss.(prests)GuÖmundss.,284. 



i 



þorleifur Einarss. þorleifss. , 615, 
616. 

— Einarss. þorstcinss., 374, 394, 
644. 

— Eiríkss. (prests) Kctilss., 672. 

— Gíslas. Magnúss., 361, 362. 

— Grímss., á Möðruvöllum, 259, 
356, 358-360, 445, 454. 

— Guðmundss., í þykkvaskógi,431. 

— Hallvarðss. Jónss., 674. 

— Hanness. Einarss., 615. 

— Jónss., í Múla, 286, 288. 

— Jónss., prestur í Odda., 387, 

— Jónsson Jónss., 682. 

— Jónss. (prests) Jónss., prestur, 
371, 608. 

— Jónss. (á Rcynistað) Sigurðss., 
392. r 

— Jósepss. (prests) Loptss., 666. 

— Kortss. þormóðss., lögmaður, 
624. 

— Magnúss., í Haga, 616. 

— Magnúss., á Hlíðarenda, 297, 
361, 362, 396. 

— Ölafss. (í Sölvatúngu) Guð- 
niundss., prestur, 377. 

— Ólafss. (prests) Halldórss., 376. 

— Pálss., á Skarði, 253, 404. 

— Pálss. Jónss., lögmaður, 289, 
401. ! ^ > feÍ> 

— Snæbjarnars. Árnas., 670. 

— Sumarliðas. (prests) Ormss., 
651. - -l - 

— ' Svartss., 278. 

— þorleifss. (prests) Bjarnas., '.Í80. 
þormóður Ásmundss. Lýtíngss., 293, 

6*52. 

— Einarss., Erlendss., 295. 

— Jónss., 301. 

— Tómass., Rögnvaldss., 378. 

— Torfas. Erlendss., sagnaritari, 
390. : 

— þorsteinss., 658. 



þórný, 168, 169. 

— Narfad., 287. 
þóroddur Björnss., 631. 638. 

— hjálmur, 415. 

þórólfur Einarss. þorleifss., 615, 
616. 

— Eyjólfss. (á Hjalla) Jónss., 242, 
251, 293, 294, 303, 615, 649. 

— Guðmundss. (á Hofi) Eyjólfss., 
295. 

— Helgas. þorlákss., 610. 

— Jónss. Gottskálkss., á Vatncyri, 
299, 304, 612. 

— Nikuláss. (prests) Guðmundss., 
616. 

— þorstcinss. (skrofu) Grímss., 
smjör, 415. 

— Ogmundss., kallaður biskup, 
268, 276, 277. 

þorsteinn, á Hallgilsstöðum, 657, 
658. 

— , prestur, 258. 

— Árnas. Magnúss., 390, 391, 
413. 

— Ásmundss. (prests) þorstcinss., 
prestur í Vcsturhópshólum, 384. 

— Bárðars., 378. 

— Bcnediktss. Björnss., 375. 

— Björnss., þessári, 675. 

— Diðrikss., 295. 

— Einarss., 291. 

— Einarss. (prcsts) Hallgrímss., 
prestur á Mosfelli, 294, 687. 

— Einarss., (lögrcttumanns) þor- 
steinss., 644. 

— Erlíngss. Gíslas., eldri, 298. 

— Erlíngss. Gíslas., ýngri, 298. 

— Eyjólfss., á Háeyri, 374. 

— Eyjólfss., lögmaður, 416. 

— Eyjólfss., (í Dal) Einarss., 398, 
402. 

— Grímss. (kambans), skrofa, 415. 

— Guðmundss., 379. 

— Guðmundss., Andréss., 403. 



liEGlSTim. 



787 



þorsteinn GuÖmundss. (prests)Bjarn- 
as., 392. 

— Guðmundss. Jónss., 299, 300. 

— Gunnas. (prests), prestur, 318, 
328, 569, 571. 

— Gunnlaugss. (prests) Sigurðss., 
687. 

— Hallss. þóroddss., 678. 

— Helgas. Veðinss., 634. 

— lllugas. (prests) Guöniundss., 
prestur í Múla, 392, 395. 

— lllugas. (ráðsmanns) Jónss., 
prófastur á Völlum, 706. 

M 

— lugus., 645, 646. 

— íngus., prestur, 279. 

— Jónss., 613. 

— Jónss., frá Narfeyri, 361. 

— Jónss. Böðvarss., 292. 

— Jónss. (prests) Erlendss., 675. 

— Jónss. (eldra) Guðmundss., 
300. /kHhVkí 

— Jónss. Pálss., prestur í Holti, 
608, 685. 

— Jóii8s. (]>rófasts) Kunólfss., 
prestur á Eyðum, 705, 707. 

— Jónss. Ogmundss., 289. 

— Magnúss. Ámas., 382. 

— Magnúss. (í Stóradal) Árnas., 
syslumaður, 389, 394, 395, 413, 
644. 

— Oddss. (prests) Eyjólfss., 608. 

— Ólafss., lögmaöur, 658. 

— Ólafss. Jónss., 286. 

— Ormss. Erlíngss., 299. 

— Peturss., skipasmiöur, 634. 

— Kögnvaldss., á Skriðu, 677. 

— Sighvatss., 608. 

— Sigurðss., (prests) þorsteinss., 
658, 659, 672. 

— Suorras., 662, 678. 

— Snorras., prestur, 662, 678. 

— Torfas. Bárðars., 633. 

— Torfas. (prests) Snrobjarnars., 
369, 370. 



þorsteinn Tyrfíngss., prestur, 375, 
666. 

— VigfÚ6s. þórðars., 601. 

— Vigfúss. þorsteinss., 399. 

— þórarinss. (lögrettumanns) 111- 
ugas., 616. 

— þóröars. (prcsts í Hítardal) 
Jónss., 283, 298, 663. 

— þorlákss. Ámas., 290. 

— þorleifss. (á Hlíðarenda) Magn- 
úss., sýslumaður, 298, 396, 704. 

— þórólfss., 677. 

— þorsteinss. Ámas., 391. 
þórunn, dóttir þuríöar stóru, 29:5. 

— Árnad. Magnúss., 390, 392, 413. 

— Auðunnard. (Laga-A,) Siguröss., 
'% 340.^. ,&| ,kuiv'- 

— Benediktsd.,. 366. 

— Benediktsd. (ríka) Halldórss., 
708. 

— Benediktsd. (syslumanns) Hall- 
dórss., 297, 367, 704. 

— Bjamad. JJjörnss., 287, 379, 
410. 

— Bjarnad. Guðmundss. 285, 627. 

— Björnsd., 394. 

— Bjömsd. (á Bustarfelli) Gunn- 
arss., 385, 386, 665, 668, 687. 

— Bjömsd. Hanncss., 601. 

— Daöad. (í Snóksdal) Guömundss., 
253, 377, 602. 

— Eggertsd. Hanness., 620, 621, 
623, 624. 

— Einarsd. 660. 

— Einarsd. Grímss., 393, 391. 

— Einarsd. (prófasts) Siguröss., 
648. ',;;{/ 

— Eiríksd. (lögréttumanns) Sig- 
valdas., eldri, 668. 

— Eiríksd. (lögrettumanns) Sig- 
valdas., yngri, 668. 

— Finnbogad. (gamla), 685. 

— Gíslad., 667. 

— Gíslad. Sveinss., 653. 



788 



KEGISTUK. 



þórunn Guðmundsd. JJjarnus., 285, 
398. 

— Guðmundsd. (prests) Bjarnas., 
285, 643. 

— Guðmundsd. Torfas., 368. 

— Hákonard. (í Ncsi) Björnss., 
eldri, 624. 

— Hákonard. (í Ncsi) Björnss., 
ýngri, 623. 

— HaJlgrímsd. Halldórss., 367, 
* 663. • * % 

— Hannesd., 642, 645. 

— Hannesd. (prests) Jijörnss., 
605, 642. 

— Hjaltad. (í Teigi) Pálss., 394, 
644. 

— Jónsd. (biskups), Aras., 255, 
258, 259, 354, 357, 358, 360, 
365, 388, 402—405, 451. 

— Jónsd. (yngra) Eggertss., 621, 
623. 

— Jónsd. Einarss., 380. 

— Jónsd. (prests) Erlendss., 675. 

— Jónsd. (prófasts í Hítardal) 
Guðmundss., 281, 302, 375. 

— Jónsd. Jónss., 686. 

— Jónsd. (prests) Magnúss., 377. 

— Jónsd. (prests) Sveinss., 370. 

— Jónsd. Vigfúss., ríka, 362, 
364, 399, 400, 401, 408, 665, 
701, 702. 

— Ketilsd. (flatnefs) JJjörnss., 
liyrna, 416. 

Magnúsd. Bjarnas., 382. ! 

— Magnúsd. (prests) Hróbjartss., 

— Magnúsd. þorvarðss., 295. 

— Ólafsd., 378. 

— Ólafsd. Brynjólfss., 633. 

— Ólafsd. (])rests) Guðmundss., 
620. 

— Ólafsd. Hanness., 300, 612. 

— Pétursd. Magnúss. 392, 393, 

686. 



þórunn Sigf'úsd. (prests) Tóniass., 
671. 

— Sigurðard. (prests) Einarss., 
eldri, 668. 

— Sigurðard. (prests) Einarss., 
yngri, 668. 

— Sigurðard. Guðmundss., 643. 

— Sigurðard. Narfas., eldri, 645. 

— Sigurðard. (í Búðardal) Oddss., 
280, 302. 

— Steindórsd. Finuss., 606, 620, 

t- Jiú 621. ,, »^11;,% , 

— Sveinsd. (prests) Símonars., 601. 

— Torfad. (prófasts) Jónss., 364, 
K 614. ,<>% v ómí^Oii/. ^4ii%u\ 

— Vigfúsd., 673. 

— Vigíúsd. Ormss., 642. 

— þórðard. (prests) Gíslas., 707. 

— þorleifsd., 372. 

— þorleifsd. (prests) Bjamas., 380. 

— pórólfsd. Eyjólfss., 294, 296, 
303, 649. 

— þorsteinsd. (prests) Asmundss., 
384. 

— þorvaldsd., 363. 

— porvaldsd. (á Auðbrckku)Ólafss. , 
368, 369. 

þorvaldur, í Hríscy, 707. 
— , á Móbergi, 689. 

— Ásmundss., 380. 

— Björnss. þorvaldss., prestur í 
Holtum, 369. 

— Gíslas. Jónss., 283. 

— Gizurars. (lögmanns) Hallss., 
71-73, 90, 92, 93, 105. 

— Gottskálkss. þorvaldss., prestur 
á Miklabœ, 383. 

— Gunnlaugss. Egilss., 383. 

— Jóns8., á Kcykjum, 377. 

— Jónss., í Saurbæ, 290. 

— Jónss. (eldra) Ólafss., 610. 

— Jónss. þorvaldss., 368. 

— Ketilss. (fljóta) Guðmundss., 
auðgi, 415, 419. 



1ŒGISTUK. 



78<J 



þorvaldur Ólafss., á Lækjamóti, 685. 

— Ólafsson (á Möðruvöllum) 
Jónss., á Auðbrckku, 368, 373, 

p. 607. -OÖ pÍUii 

— Rafnss. (prests) þorvaldss. 606, 
.£.607. V . 

— Skúlas. Einarss., 703, 705. 

— Snorras. þórðars., Vatnsfirð- 
íngur, 72. 

— Styrss., 605. 

— Torfas. Helgas., 607. 
þorvarður. prcstur, 671. 

— , prcstur á Sctbergi, 252, 257, 
258.. víj' 

— Árnas. Hclgas., 661. 

— Árnas. (prests) þorvarðss., 
prestur á Klyppstað, 643, 671. 

— Einarss. (prests) Snorras., 251. 

— Erlendss. Erlendss., lögmaður, 
623, 650. 

— Erlendss. þorvaröss.. 294,, 295. 

— Hallss., 605. 

— Loptss. (ríka) Guttormss., 419. 

— Magnúss. þorvarðss., 295, 644. 

— Ólafss. (prcsts) Erlcndss., prcst- 
ur á Breiðabólstaö, 685. 

— Peturss.Oddss., 432, 436—438. 

— Runólfss., 624. 

— smjörlcppur, 341, 

— þórarinss., 162. 

— þórólfss. Eyjólfss., 294, 303, 
' : 399. 

— þorsteinss. llögnvaldss., 677. 
þrúða Magnúsd. (í Stóradal) Áruas., 

389, 393, 394, 413, 641. 

— þorlcifsd. 403. 

þrúður Björnsd. (í Bæ) Gíslas., 361. 

— Bjömsd. (sýslumanns) Pálss., 
364, 701. 

— Einarsd. (prófasts) Sigurðss., 

648. 

— Eyvindsd., 341. 

— Sigfúsd. (prests) Tómass., 671. 

— Steingrímsd., 2S3. 



þr ú ö u rþorloif s d. (álilí ð arcn da) Magn- 
úss., 361, 704. 

— þorsteinsd. (sýslumanns) þor- 
leifss., 298, 412, 705. 

þuríöur Ámad. Bjömss., 377, 378. 

— Arnad. Hclgas., 660. 

— Ámad. Loptss., 286. 

— Árnad. Magnúss. 390, 392, 
413. 

— Árnad. (á Hófi) Tcitss., 374, 
393, 616. 

— Ásmundsd. (prests) Eyjólfss., 
686. 

— Brynjólfsd. Jónss., 669, 673. 

— Eggertsd. Sæmundss., 614. 

— Einarsd., stóra, 293. 

— Einarsd. Halldórss., .291. 
— -. Eiríksd. Magnúss., 376. 

— Erlendsd. Eyjólfss., 301. 

— Erlendsd. (prests) Pálss. 373, 
393, 689. 

— Gíslad. (prests) þorbjarnars., 
AMí 677. Úm-ý \ 

— Guðmundsd. (prests) Bjarnas., 

392.!. TO ,i\ MíJ 

— Guðmundsd. Jónss., 292. 

— Guömundsd. Magnúss., 356. 

— Gunnarsd., 292. 

— Gunnarsd. Arngrímss., 387, 
612. 

— Gunnarsd. Peturss., 386. 

— Halldórsd. Guðmundss., 599. 

— Hannesd. (prests) Björnss., 605, 

642. \ 

— lllugad. Hallss., 677, 678. 

— Jónsd. (biskups) Aras., 357, 

404, 405. 

— Jónsd. (á Narfeyri) Árnas., 393- 

— Jónsd. Finnss., 374. 

— Jónsd. Gottskálkss., 287. 

— Jónsd. Jónss., 676. 

— Jónsd. (prests) Ólafss., 611. 

— Jónsd. (í Einarsncsi) Sigurðss., 
626. 



790 



ltEGLSTUK. 



þuríður Magnúsd. (lögrcttumanns), 
þorsteinss., 625. 

— Magnúsd. þorvarðss., 295. 

— Ólafsd. Jónss., 706. 

— Ólafsd. (á Núpufelli) Jónss., 
391, 392. 

— Ormsd. Yigfúss., 642, 644. 

— Salómonsd. (prests) Jónss., 676. 

— Sigmundsd. (á Hofi) þórólfss., 
295. 

— Sigurðard. (prests) Jónss., 385, 
707. 

— Sigurðard. (prófasts) Jónss., 

389, 390, 413, 420, 644. 

— Stephánsd. (prcsts) Gíslas., 

390, 639, 640. 

— Vigfúsd., 288. 

— þorkelsd. Ólafss., dylja, 688. 

— þorleifsd., 301, 374. 

— þorleifsd. Jónss., 392. 

Ogmundur, bryti í Skálholti, 650. 

— Arníinnss. Bjarnas., 289. 

— biskupsfrændi, 67—71, 73, 75. 

— Bjarnas. Jónss., eldri, 289. 



Ogmundur, lijarnas. Jónss., ýngri, 
289, 290. 

— Bjarnas. Klemuss., 289. 

— Hallss., 602. 

— Jónss. Andress., dittur, 300. 

— Jónss. (á Hvoli) þórðars., 278, 
291, 302. 

— Magnúss. Jónss., 291. 

— Pálss. Guðmunds8., biskup í 
Skálholti, 237-240, 242-246, 
250, 252, 265-278, 288, 293, 
301—306, 308, 311, 313, 314, 
318-321, 327-332, 414, 431, 
432, 435-437, 439, 569, 577, 
599, 610, 631, 634-636, 653. 

— Sigfúss. (prests) Tómass., 671. 

— Sigmundss. (á Hoíi) þórólfss., 
295, 649. 

— Torfas. Ogmundss. , prestur í 
Otrardal, 602, 611, 615. 

— Ögmundss. (eldra) Bjarnas., 
289. 

• • 

— Ogmundss. Magnúss., 291. 

•• 

Ornólfur Guðmundss., 368. 

— Sigmuiidss. (á Hoíi) þórólfss., 
295, 296. 



Registur yíir staða og landa nöfn. 



Agðanes, 124. 
Akrancs, 605. 

Akrar á Mýrum, 279, 287, 603, 616, 

625, 626. 

— í Skagafirði, 357, 385, 412, 416, 

431, 432. 
Álfhildarey, 279. 
Álptamýri, 365, 455. 

Álptanes á Mýrum, 285, 287, 603, 

626, 627, 644, 676. 
Álptartúnga, 287, 626. 
Álptavatn, 237. 
Ánastaðir, 285. 

Árbær, 369. 

— í Holtum, 677. 
Ármannsfell, 451. 
Árnanes, 260, 262, 276. 
Arnarbæli, 352, 399, 625, 639, 640. 
Arnarbælishverfi, 298. 
Arnarfjarðardalir, 300. 
Arnarfjörður, 307, 673. 
Amarholt, 662. 

Amarstapi, 252, 287, 622. 
Amarvatn, 692. 
Árnes, 181, 284. 

Árnes-sýsla, 297, 401, 414, 614, 615, 

641. • • r 

Arngerðareyri, 370, 611, 670. 
Ás, 287. 

— í Héraði, 301, 370, 409, 600. 

— í Holtum, 295. 

— í Skagaíirði, 105, 106, 319. 
Ásar, 371. 

Ásgarður, 252, 275, 288, 369, 131, 

432, 436, 437, 599, 601, 645. 



Ásgeirsá, 371, 435-437. 
Áslákstaðir, 246. 
Atlastaðir, 275. 

Auðbrekka, 286, 368, 392, 408, 670. 

Auðkúla, 360, 376, 380, 396, 692, 
707. Vv^;W*?l 

Auðsholt, 631, 676. 
Auðunnarstaðir, 387, 689. * 
Austfirðir, 54, 322, 333, 348, 363, 

143, 670, 682, 705. 
Austmannsdalur, 612. 
Austurhlíð, 678. 
Austurríki, 371. 

Babílon, 4. 
Bakkarholt, 293, 298. 
Bakki, sjá Eyrarbakki. 

— í Tálknafirði, 610. 

— í Öxnadal, 625. 
Ballará, 615, 635. 
Bár, 378, 396. 

Barð í Fljótum, 354, 697. 
Bárðardalur, 673. 

Barðastrandar-sýsla, 298, 361, 362, 

412, 609, 635. 
Barðaströnd, 602. 
Bárugseyri, 240. 
Bcdleem, 525. 
Belgsdalur, 291. 
Berghylnr, 293, 294, 661. 
Bergstaðir í Svartárdal, 374. 
Bergvin, sjá Björgvin. 
Berudalur, 130. 
Bcrunes, 672. 



792 



1ŒUISTUK 



Bessastaðir á Álptanesi, 239—242, 
245, 24(3, 252, 254-257, 270, 
297, 323, 335, 337, 351, 352, 
355, 448, 451, 503, 637, 642, 
647, 704. 

Bessatúnga, G21. 

Bíldsfcll, 270. i 
Biskupstúngur, 479, 606. 

Bítsfell, sjá Bíldsfell. 

Bjámusstaðir, 674. 

Bjarnanes í Hornaíiröi, 260—262, 
321, 322, 333, 430—432, 443, 
464, 573, 671, 672, 706. 

Bjarnastaðahlíð, 677. 

Bjamastaðir í Kolbcinsdal, 682. 

— í Selvogi, 394. 
Bjamatúnga, 285. 
Bjarneyjar, 286, 291, 375, 620. 
Bjartstaðir, 276. 

Björgvin, 119, 124, 129, 131, 226, 

229, 439, 446. 
Bláféll, 627. 
Blanda, 370. 
Blöndubakki, 436. 
Blöndudalsliólar, 377. 
Bólstaðarblíö, 371, 374, 375, 386, 

703, 709. 
Bononia, 223, 224. 
Boröeyri, 131. 

Borg á Mýrum, 279, 605, 702, 704. 
Borgarfjarðar-sýsla,280, 282,401,641. 
Borgarfjörður, 115, 137, 274, 293, 
348, 351, 600, 606, 661, 663. 
Bót í Fljótsdal, 671. 
Botn í Tálknafirði, 609, 610. 
Brandskot, 382. 
Breiðabólstaður, 286. 

— í Fljótshlíð, 238, 250, 260, 265, 
296, 303, 382, 391, 613, 614, 
641, 647, 648, 667, 674. 

— á Skógarströnd, 686. • 

— í Sökkólfsdal, 623, 624. 

— í Vesturhópi, 389, 441, 442, 
446, 686, 689, 690, 693. 



Breiðaskál, 578. 
Breiðavík, 300, 397. 
Breiðifjörður, 291. 
Brekka, 276. 

— á Hvalíjarðarströnd, 643. 
Brekkur í Saurbæ, 277, 290. 
Bremen, 280, 281. 
Brcnnistaðir, 288, 372, 393. 624. 
Brimilsvellir, 646. 

Brjámslækur, 379, 397, 408, 410, 

673. 
Brokcy, 667. 
Brúará, 371, 639. 
Brúnastaðir, 662. 
Brunná efri, 279, 2$9, 292. 
Bræðratúnga, 282, 296, 297, 362, 

400, 401, 651, 665, 677, 703. 
Búðardalur, 280, 603. 
Búðarhvoll, 667. 
Búðarósar, 621. 
Búðir, 621. 
Búland, 394, 668. 
Búrfell, 270. 

Bustarfell, 340, 385, 386, 411, 665, 

| 668. • ;g '^ch >itó^ni!tó 
Bægisá, 386. 
Bæjar hreppur, 633. 
Bæjarnes, 287. 
Bæjarós, 610. 

Bæjarstaður, sjá Bær á Bauðasandi 

og Gaulverjabær. 
Bær, sjá Gaulvcrjabær. 

— í Borgarfirði, 348, 349, 373, 622, 
642, 649, 665. 

— í Brciðafjarðardölum, 284, 676. 

— í Hrútafiröi, 285, 289. 

— í Króksfiröi, 398. 

— í Miðdölum, 288. 

— á Kauðasandi, 267, 298, 361, 
362, 387, 412, 602, 708. 

Croncborg, sjá Kronborg. 

Dagverðará, 627. 



TŒGISTim. 



Dala-sýsla, 288, 360, 370, 373. 

— þíng, 288. 
Dalir, 333, 335, 351. 
Dálkstaðir, 658. 

Dalur, 256, 257, 295, 398, 399, 402, 

414, 497. 
Danmörk, 122, 244, 251, 252, 259, 

272, 274, 275, 280, 332, 347, 

361, 377, 384, 386, 444, 445, 

601, 608, 657, 692. 
Djúpidalur, 376. 
Drápuhlíð, 614. 
Draugaháls, 451. 
Dufyckja, 677. 
Dunhagi, 373. 
Dúnkur, 285. 
Dýrafjarðar þfflg, 380. 
Dýrafjörður, 615, 664. 
Dyrhólar, 661. 

Efstidalur, 676. 
Egiptaland, 7, 548. 
Eiði, 51. . 

Einarsnes., 281, 295, 601, 643. 

Einarstaðir, 258, 667. 

Eiríkstaðir í Svartárdal, 703. 

England, 8, 38, 42, 58, 154, 224, 
251, 299, 361, 368, 379, 405, 
427, 601, 603, 612, 625, 667, 
671, 673, 688, 70S. 

Enni, 602. I 

Esjuberg, 295, 645. 

Ey í Mýdal, 390, 413, 420. 

Eydalir, 341, 668, 671, 687. 

Eyðar, 403, 672, 705, 707. 

Eyjadalsá, 692. 

Eyjafjarðar-sýsla, 361, 362, 364 
383, 443, 464, 701. 

Eyjafjörður, 46, 67, 72, 90. 106, 
112-115, 118, 150, 257, 259, 
326, 356, 416, 445, 578, 707. 

Eyjaland, 707. 

Eyjar í Kjós, 285, 394, 622, 642, 
645, 672. 



793 

Eyjólfsey, 279. 
Eyrar, 104. 

Eyrarbakki, 293, 297, 401, 704. 
Eyrarland, 358, 359, 361, 370, 408, 

Eyrarsveit, 606. 

Eyri í Bitru, 286, 690. 

— í Skutulsfirði, 370, 409, 411. 

— í Tálknafirði, 286. 
Eyvindará, 385. 

Fagranes, 682. 

Fagridalur, 285, 289, 370, 379, 430. 
Fagurey, 252. 
Fcll, 245. ' 

— í Kollaíirði, 403. 

— í Mýrdal, 374. 
Fellsendi, 377, 378, 603. 
Fellsinúli, 368, 661, 671. 
Fellsströnd, 286. 
Fellsöxl, 608.. 

Ferjubakki, 627, 647, 676, 692. 
Ferjuues, 634. 
Fífustaðir, 611. 

Filvjar, 366, 381, 386, 645, 665, 

. 690. • •• 

Fjall í Ölfusi, 298, 661, 675. 
Fjarðarhorn, 276, 436, 464, 470. 
Fjós, 687. 

Fjörður á Skáhnarnesi, 615. 
Flagelta, 296, 649. 
Flatey á Breiðafirði, 108, 109, 284, 
372, 374, 380, 400, 614, 616, 

, . 670. :J^r. 3$P r 
FJjót, sjá Markaríijót. 
Fljótshlíð, 590, 659, 674, 707. 
Fljótshverfi, 166. 
FJjótstúnga, 4G4, 470. 
Flói, 239, 277. 
Forsá, 602. 
Forsárdalur, 602. 

Fossá, 643. 

Frakkland, 21, 122, 427, 601. 
Fránkaríki, sjá Frakkland. 



% 



794 



REGISTUR. 



Franz, sjá Frakkland. 
Friðriksborg, 692, G95. 
Fróðá, 289, 60(5, 621, 635. 

Galtalækur, 399, 662, 664, 668. 

Galtardalstúnga, 288. 
Galtarey, 277. 
Galtarholt, 372, 373, 
Garðar á Akranesi, 251, 600, 632. 
— á Álptanesi, 241-243, 296, 

303, 608, 615, 619, 637, 645, 

647, 685, 689. 
Garður í Kelduhverfi, 340. 
Gáseyrí, 46, 54. 
Gassasker, 291. 

Gaulverjabær, 282, 295, 364, 368, 
381, 399, 614, 631, 632, 638— 
640, 645, 650, 651. 

Gaunguskarð, 246. 

Geirseyri, 298, 299, 304, 379, 609. 

Geitaskarð, 413, 

Geldíngaá, 603, 607. 

Gerðhamrar, 276, 284. 

Gil, 435. 

Gilhagi, 387. 

Gilsbakki, 368, 393, 604, 612, 666, 
- y : 677* o jr. -«# 
Gjábakki, 267. 
Gjögrar, 276. 

Glaumbær, 298, 402, 430-432, 

435, 704, 706, 708. 
Glerárskógar, 436. 
Glisstaðir, 286, 606, 621, 627. 
Gljúfurá, 610. 
Gljúfurárholt, 675. 
Glóafeykir, 357. 
Glúmstaðir, 275. 
Glæsibær, 688. 
Glæsisvellir, 418. 
Gnúpuíell, 568. 
Goðaskarð, 451. 
Goðdalir, 385, 387, 411, 705. 
Gotland, 418. 
Grenivík, 362. 



Grenjaðarstaður, 258, 259, 297, 332, 
333, 354, 385, 388, 389, 392, 
395, 405, 408, 412, 413, 417, 
420, 453, 672, 681, 682, 685, 
690, 704. 

Grenjastaðir, sjá Grenjaðarstaður. 

Grímsey, 18, 48, 117, 385, 658, 
673. 

Grímseyjarsund, 384, 672. 
Grímsnes, 245. 
Grímstúngur, 687, 708, 709. 
Grímsvatn, 382. 

Gríndavík, 239, 252, 391, 399,633, 

634, 640, 651. 
Grjótá, 7. 

Grund í Eyjafirði, 234, 256, 339, 
354, 357-359, 366, 374, 388, 
402, 403, 405, 408, 409, 497, 
568, 639. 

Grunnavík, 290. 

Grunnavíkurstaður, sjá Staður í 

Grunnavík. 
Grýta, 317, 338, 339, 568. 
Grýtubakki, 392, 412, 420, 647. 
Grænland, 266, 307, 320, 331, 
. 687. irri 
Gröf, 282. 

— í Grímsnesi, 270. 

— á Höfðaströnd, 372. 

— í Miklaholtshrepp, 289, 602. 

— á Rauðasandi, 276. 

— í þorskafirði, 398. 
Guðrúnarstaðir, 374. 

Gufudalur, 251, 284, 364, 394, 431, 
613, 614, 616, 644, 668, 707. 
Gufunes, 242, 246. 
Gufuskálar, 292. 
Gullberastaðir, 625. 
Gullbrekka, 383. 
Gullsmiðsreykir, 633. 
Gunnarsholt, 394. 
Gunnsteinstaðir, 374, 376, 383. 
Guttormshagi, 294. 



BEGISTUR 



795 



Háeyri, 373, 374, 381, 401, 408, 

664.*;/ ; « : v/.u:v'i";-- 
Hafnarfjörður, 257, 270, 612. 

Hafrafell, 286. 

Háfur, 391, 647. 

Hafursfell, 346. 

Hagi á Barðaströnd, 258, 372, 613, 
616, 635, 636, 663. 

— í Reykjadal, 396. 
Háholt, 677. 
Hallgilsstaðir, 658. 
Hallgrímstaðir, 677. 
Hallormstaðir, 672. 
Hallruni, 288. 
Hálogaland, 120, 416. 
Háls í Álptafirði, 670. 

— í Fnjóskadal, 341, 671. 

— í Kjós, 643, 688. 
Hamarkaupángur, 119. 
Hamborg, 272, 297, 363, 392, 694, 

701, 704. 
Hamborgarelfa, 386, 399. 
Hamraendar, 348, 624. 
Hamraland, 293, 670. 
Hamrar, 245, 270, 644, 678. 
Handborg, sjá Hamborg. 
Harlaugstaðir, 389, 390. 
Haugur, 286. 
Haukadalsskarð, 259. 
Haukadalur, 269, 272, 619, 675. 
Héðinshöfði, 395. 
Heiðarey, 279. 
Heinaberg, 620. 

Helgafell, 277, 278, 365, 381, 393, 
446, 578, 603, 635, 645, 646. 

Helgafellssveit, 292. 

Helgastaðir í Reykjadal, 113, 317, 
326, 412. 

Hellisskarð, 239. 

Hellur á Landi, 296. 

Héraðsdalur, 408. 

Il.raðsvötn, 319, 329, 354, 705. 

Herdísarvík, 707. 

Hestur, 692. 



Heylækur, 646, 672. 
Heynes, 420, 607, 632, 665. 
Hirtir, 49. 
Hítará, 622. 

Hítardalur, 242, 254, 257, 269, 
278—281, 283, 287, 288, 293, 
302, 344, 352, 375, 401, 402, 
577, 625, 626, 641 , 663, 665, 678. 

Hítarnes, 252, 283, 288. 

Hjalli í Ölfusi, 239, 242—244, 268, 
272. 273, 275, 293, 298, 303, 
304, 625, 649. 

Hjaltadalsá, 576. 

Hjaltland, 307. 

Hjarðardalur, 364, 614, 669. 

— stóri, 276. 

Hjarðarholt í Dölum, 252, 288, 
289, 380, 407, 604, 607, 612, 
616, 620, 621, 686. 

— í Stafholtstúngum, 666. 
Hjörsey, 605, 624, 626, 663. 
Hjörúngavogur, 129, 215. 
Hlíð, 290, 625. 

Hlíðarendi, 297, 303, 361, 362, 
366, 389, 396, 408, 419, 637, 
641, 662, 667, 691, 703. 

Hliðarfótur, 602. 

Hlyskógar, 391. 

Hnjótur, 299, 300. 

Hof, 649. 

— í Goðdölum, 385, 435. 

— á Höfðaströnd, 281, 375, 376, 

402, 408. 

— á Rángárvöllum, 295, 303. 

— í Vatnsdal, 373, 393. 

— í Vopnafirði, 340, 385, 386, 
687, 707. 

Hofgarðar, 613. 

Hofmannaflöt, 451. 

Hofstaðir, 346, 351, 621, 623, 624. 

Hólar, sjá Hrepphólar. 

— í Eyjafirði, 568, 614, 675. 

— undirEyjafjöllum, 390, 661, 669. 

— í Grímsnesi, 241, 242. 



790 



TtEGTSTlIR. 



HóJar í Hjaltadal, 5, 23, 32, 40, 
55-57, 60, G2, G7, 70, 75, 
77, 89, 92, 106, 112, 115, 116, 
132, 139, 142, 146, 150, 155, 
158, 168, 169, 173, 186, 189, 
192, 214, 233, 258, 259, 265, 
295, 297, 302, 303, 315, 317— 
321, 325-331, 337-341, 344, 
347, 352, 354, 356-358, 363, 
373, 383, 384, 388, 389, 396, 
401, 403,405-414, 420-422, 
424, 428, 434{ 440,441,444— 
446, 451, 453, 455, 457, 464, 
. M78; 480, 486, 487, 199, 501, 
506, 507, 568, 569, 576, 577, 
613, 616, 640, 641, 657, 659, 
671, 679, 681—683, 685, 688- 
690, 692, 693, 698, 700, 701, 
703—707. 

Hóll í Bolúngarvík, 380, 678. 

— í Kinn, 377. 

— í Saurbæ, 293. 

Holland, 280, 361, 363, 368, 384, 

601, 620, 651. 
Hólmur, 651. 
Hólmurinn, 243, 244. 
Holt undir Eyjafjöllum, 394, 399, 

4ÍÍ, 608, 637, 641, 664, 685. 

— í Fljótum, 387. 

— í Saurbæ, 658. 

— í Önundarfirði, 364, 368, 400, 
405, 412, 420, 455, 688. 

Holtastaöir, 366, 373, 408, 657, 

662, 663, 691. 
Holtshjálcitfa, 633. 
Horn, 276. 

Hornafjöröur, 262, 442. 
Hrafnabjörg, 663. 

Hrafnagil, 317, 318, 326, 327, 341, 

360, 428, 443, 569, 707. 
Hrakstaðir, 373. 

Hraun í Ölfusi, 293, 298, 389, 390, 
660. 

Hraundaiur, 283, 686. 



Hraung-eröi, 391, 631, 652. 
Hraunhöfn, 673. 
Hreiöarstaðir, 383. 
Hreppar, 245. 

Hrepphólar, 237, 269, 293, 303, 

391, 413, 619, 643, 647. 
Hrísar, 690. 
Hrísey, 707. 
Hróarsholt, 296, 665. 
Hruni, 245, 246, 250, 260, 270, 

272, 633, 661. 
Hrútafjarðarháls, 259. 
Hrúta/jörður, 76, 131, 259, 286, 292, 

323, 335, 613. 
Húmivatns-sýsla, 363, 381, 383, 

464, 468, 620, 661, 686, 689. 
Hundadalur, 286, 378, 667. 
Hundapollur, 237. 
Hurðarbak, 601. 
Húsaiell, 288, 378, 600, 608. 
Húsavík, 289, 320, 331, 340, 392, 

';M 395. S-fát : -'*^'tiÍ|í^^íH.í 4 ^í 
Húsey, 340, 357. 

Hvalsncs, 622. 

Hvammsdalur, 258, 286, 368. 
Hvammur á Jiarðaströnd, 374. 

— í Fljótum, 437. 

— Hvammsveit, "252, 277, 288, 
368, 369, 372, 391, 407, 408, 
435, 436, 447, 472, 607, 635, 
647, 661, 666, 676. 

— í Höfðahverfi, 392. 

— í Kjós, 295. 

— á Landi, 653. 

— í Laxárdal, 376, 708. 

— í Norðurárdal, 613. 

— í Skoradal, 676. 

— á Vatnsnesi, 436, 
Hvannavellir, 239. 
Hvanneyri, 287, 382, 623, 646. 
Hvarf, 49, 50. 

Hvassafell, 626. 
Hvesta stóra, 378, 609. 



REGISTUR. 



797 



Hvítá í Árness sýslu, 642, 650, 
: r# 678. S juv >ft^ ^B 

— í Borgarfirði, 371, 600, 604, 

612. 

Hvítabjarnarey, 279. 

Hvítanes, 640. 

Hvítárvellir, 645. 

Hvolhreppur, 634, 674, 707. 

Hvoll, sjá Stórólfshvoll. 

HvoJJ í Saurbæ, 277—280, 283, 
288, 289, 291, .292, 302, 344, 
375, 379, 380, 410, 663. 

Hænuvík, 609. 

Hófoi á Höföaströnd, 341,384,419. 
Höfn, sjá þorJáksliöfn. 

— , 607r;tV;, ^íg^' í 

Höröuból, 349. 
Hörgárdalur, 633, 660. 
Hörgsland, 376, 387, 644. 
Höskuldstaðir, 281, 375, 413, 685. 

IndriÖastaðir, 280, 282, 605. 

Jngjaldshóll, 606, 620. 
íngólfsfell, 268. 
íngunnarstaðir, 276. 
Innriliólmur, 367, 605. 
Isafjarðar-sýsla, 370, 380, 409, 454, 

615, 669, 701. 
ísafjörður, 290, 370, 599. 
íslandsliaf, 49. 

ísland, 3, 5, 6, 26, 30, 31, 37, 51, 
52. 54, 88, 89, 94, . 99, 104, 
105, 115, 118, 123, 126, 131, 
149, 150, 162, 175, 179, 223, 
225, 240, 272, 297, 307, 331, 
347, 363, 366, 399, 406, 411, 
421 ? 440-442, 456-458, 464, 
46 , 572, 593, 601, 658, 663, 
695, 699. 

tóaJía, 43. 

Jaöarkot, 677. 
Járngerðarstaðasund, 651. 
Járngerðarstaðir 632. 
Uiskupa s. 11, 



Jelavogar, 435. 
Jórdan, 95. 
Jórsalir, 4. 
Jökull, 283. 
Jökulsá, 385. 

Kalastaðir, 355, 602, 605, 645. 
Kalcedonia, 74. 
Kaldaðarnes, 652, 662, 678. 

Kaldárhólfc, 675. 

Kálfafell í Hornafirði, 382, 643, 

651, 672. 
Kálfafell á Síðu, 371, 391, 644. 
Kálfalækur, 625. 
Kálfatjörn, 391, 616, 651, 670. 
Kálfholt, 352, 391, 639, 647. 
Kalmanstúnga, 608. 
Kambur í Króksfirði, 379. 
Kantia, 11, 58. 
Káranes, 640, 676. 
Kaupángur, 676. 

Kaupmannahöfn, 281, 283, 303, 
355, 371, 375, 386 5 420, 657, 
694, 695, 704, 708. 

Keflavík, 620. 

Kelduland, 411, 708. 

Kelduncs, 386. 

Kcldur á Rángárvöllum, 295, 368, 
387, 391, 400, 647, 649, 650 

Kerlingarfjörður, 298, 615. 

Kerlíngarskarð, 346. 

Ketilstaðir, 289, 398. 

Kirkjuból í Lángadal, 364, 369 
382, 408, 409, 614. 

— á Miðncsi,247, 255, 256,355,381. 
Kirkjubæjar Jdaustur, 270, 599, 647, 
667. 

Kirlíjubær í Útmannasveit, 385, 639, 

640, 670, 687, 705. 
Kirkjufell, 622. 
Kirkjulækur, 399, 640, 646. 
Kjalvegur, 272, 479, 
Kjalames, 603. 
Kjalarnes fíng, 631, 645. 

52 



798 



REGISTUR 



Kjarvalstaðir, 319, 329. 
Kjósar-sýsla, 371. 
Kjölur, 257. 
Klausturhólar, 293. 
Kleifar í Gilsfirði, 281, 615. 
Klettur í Kollafirði, 284. 
Klofi, 237, 401, 414. 
Klúka í Hvolsdal, 286. 

— á Rauðasandi, 276. 
Knör, 395, 622, 640. 
Kolbeinsárós, 76, 319. 
Kolbeinsdalur, 688. 
Kolbeinsós, 317, 326, 330.. 
Kolbeinstaða hreppur, 252. 
Kolbeinstaðir, 398, 419, 624. 
Kollsvík, 299, 301. 
Kolsholt, 639. 

Kópavík, 611. 
Kópavogur, 243. 
Kotferja, 270, 642, 650. 
Kristnes, 454, 625. 
Krít, 418. 

Króksfjörður, 379, 398, 627. 
Kronborg, 695. 
Kroppur minni, 280. 
Kross, 611, 632. 

— í Landeyjum, 662, 678. 
Krossanes, 435. 
Krossavík, 687. 
Krossholt, 624. 
Krossnes, 361. 

— í Eyrarsveit, 376. 
Krýsuvík, 398, 651. 
Kúla, 276. 

— , sjá Auðkúla. 

— í Amaríirði, 611. 
Kvennabrekka, 252, 279, 624, 625. 
Kvíabekkur, 396, 614. 
Kvígyndisdalur, 299, 379, 388. 
Kötluhóll, 349. 

Kötlustaðir, 632. 

Lambastaðir, 280, 627. 
Lambavatn, 397. 



Lambey, 674. 
Lambhús, 240. 
Land, 634. 
Landeyjar. 402. 
Lángárfoss, 284, 287, 626. 
Lángholt, 295. 

Lángidalur á Skógarströnd, 667, 673. 

Lángskálaholt, 325. 

Latran, 51, 92, 95. 

Látur, 292, 397, 398. 

Laufás, 356, 383, 385, 391, 393, 

396, 406, 412, 445, 681. 
Laugaból, 276. 

Laugaland, 317, 326, 339, 366, 368. 
Laugar, 392, 677. 
Laugarás, 250, 660, 677. 
Laugarbrekka, 622. 
Laugardalshólar, 606. 
Laugardalur í Árnes-sýslu, 276, 612. 

— í Tálknafirði, 298, 304, 673. 
Laugardælir, 285, 398, 643, 652. 
Laugarnes, 241, 652. 
Laxamýri, 395, 413. 
Laxárdalur, 292, 666. 
Laxholfc, 633. 
Leiðarhólmur, 436, 437. 
Leikskálaholt, 337. 
Leirá, 283, 402, 641, 663, 674. 
Leirárgarðar, 607. 
Leirubakki, 382. 
Leyníngur, 386, 660. 
Líney, 277. 
Litlaskarð, 678. 
Litlimúli, 692. 
Ljáskógar, 283. 
Ljósavatn, 361, 376, 377. 
Lokinhamrar, 300, 364, 370. 
Lón, 625. 
Loptstaðir, 632. 
Lundarbrekka, 376. 
Lundareykjadalur, 633. 
Lundúnir, 8. 
Lundur, 673. 
Lækjamót, 436, 685. 



REGISTUR. 



799 



Lækjarbugur, 625. 
Lækur, sjá Brjámslækur. 

— , 287. 
Læradalur, 130. 
Lögmannshlíð, 3(57, 613, 702. 

Máfahlíð, 302, 621. 
Magnússkógar, 436. 
Málmey, 116, 117. 
Máná, 401. 

Mannskapshóll, 234, 376. 
Maröarnúpur, 376, 387, 616, 688, 

690, 708, 709. 
Markaríljót, 398, 641. 
Markarskarð, 674. 
Márstaöir, 364, 700, 701. 
Marteinstúnga, 639. 
Másbúöir, 256, 355. 
Meðalheiinur, 435. 
Melakot, 259. 

Melar í Borgarfiröi, 371, 372, 420, 

608, 625. 
Melastaður, sjá Melur. 
Melgraseyri, 287, 291, 609, 611, 648, 

669. 

Melstaður, 344, 363, 365, 393, 405, 

408-412, 488. 
Melur, 258. 
Merkigil, 385, 411. 
Meyjasæti, 451. 
Miöá, 348. 
Miðdalir, 348, 395. 
Miðdalsgröf, 276. 
Miðdalur, 671, 675. 
Miðey, 402. 

Miðfell, 388, 601, 652, 676. 
Miðfjörður, 45. 
Miðgaröar, 370, 606. 
Miðhlíð, 380, 667. 
Miðhús, 287, 626. 
Miðvík, 276. 

Miklaholt, 253, 289, 659, 666, 667, 

673. , < '^f^^^^^f 11 
Miklibær, 363, 383, 692, 706, 708. 



Mikligarður, 294, 360, 383, 391, 392, 

413, 676. 
Minnivellir, 652. 
Minþakseyri, 104. 
Mjófifjörður, 54. 
Móberg, 276, 689. 
Mófellstaðir, 399, 646. 
Morastaðir, 678. 

Mosfcll í Grímsnesi, 639, 653, 676, 

||íÍBÍÖh . V-.v xzv ■ | . 
Múlastaöur, sjá Múli í þíngeyjar 8. 
Múla-sýsla, 385, 386, 705. 
Múli í Fljótshlíð, 398, 399. 

— í Gilsfirði, 278. 

— á Skálmarnesi, 288, 431, 615, 
pj-648. \ : ; . - ' 

— í þíngeyjar s., 258, 339, 390, 
392, 395, 685, 687. 

Múnkaþverá, 317—319, 326, 327, 
330, 338, 339, 361, 362, 395, 
401, 405-407, 415, 420, 428, 
568, 657, 658, 691, 708. 

Mýrar, 615. 

— í Dýrafirði, 603. 
Mýra-sýsla, 281, 366, 665. 
Mýrdalur, 393, 640. 
Myrká, 688, 692, 706. 
Mælifell, 341, 357, 383, 705. 
Mælifellsdalur, 329, 329, 330. 
Möðrufell, 257, 358, 383, 384, 392, 

'% 577. I - - 'éíj) • 

Möðruvalla klaustur, 297, 377, 389, 
659, 701, 704, 705. 

Möðruvellir, 301, 317, 326, 338, 339, 
356, 358-360, 366, 374, 322, 
419, 430, 445, 568, 658, 664, 

í ' 700. ^:;!; ^ '^L 'X^^y 

Narfeyri, 361, 392, 393, 625, 686. 
Neðraskarð, 662. 
Neðribær, 611. 
Neðridalur, 674. 

Nes á Seltjarnarnesi, 365, 376, 622, 
623, 702. 



800 



REGISTUR 



Nes í Selvogi, 641. 
Nesjar, 320. 

Niðarós, 5, 8, 51, 52, 54, 64, 74, 

88, 90, 99, 114, 120, 126. 
Njarðvík, 674, 687, 688. 
Norðvík, 634. 

Norvegur, 7, 11, 45, 51, 53, 71,92, 
99, 105, 115, 118, 119, 126, 
130, 131, 149, 150, 229, 233, 
234, 238, 266, 269, 293, 320, 
326, 331, 333, 445, 492, 682. 

Núpar, 331. 

Núpstaður, 390. 

Núpufell, 358 384, 693. 

Núpur í Árnes sýslu, 352. 

— í Dýrafirði, 251, 298, 299, 303, 
370, 405, 614, 668, 708. 

- í Miðfirði, 373. 

Oddbjarnarsker, 616. 

Oddeyri, 356, 444. 

Oddgeirshólar, 388, 652, 665, 666. 

Oddi á Rángárvöllum, 114, 169, 
245, 246, 272, 321, 387, 390, 
412, 464, 638, 639, 641 , 647, 670. 

Ófriðarstaðir, 634. 

Ólafsdalur, 611. 

Ólafsfjörður, 707. 

Ólafsskarð, 273. 

Ólafsvík, 285, 602, 613. 

Orkneyjar, 11. 

Ormsbær, 606, 623. 

Ormstaðir, 674. 

Ós í Steingrímsfiröi, 290. 

Ósland, 703. 

Osló í Norvegi, 122. 

Otrardalur, 362, 611, 615. 

Oturárdalur, sja Otrardalur. 

Paradís, 523, 519. 
París, 224, 427. 

Patreksfjörður, 299, 381, 397, 690. 
Polen, 371. 
Prestbakki, 285, 702. 



Presthólar, 387, 706. 
Purkey, 2 89 . 

Rafnseyri, 364, 602, 611, 632, 648. 

Ragneiðarstaðir, 632. 
Raknadalur, 397, 687, 
Rángárvalla sýsla, 294, 303, 362, 

401, 414, 642. 
Rauðamelsheiði, 346. 
Rauðasands sveit, 380, 397, 398. 
Rauðasands þíng, 285, 388, 610, 612. 
Rauöstokkur, 124. 
Rekavík, 275. 
Réttarholt, 574. 
Reyðarvatn, 671. 

Reykhólar, 278, 284, 359, 362, 363, 
369, 370, 378, 379, 400, 454, 
604, 701, 702. 

Reykholt, 251, 323, 363, 600, 603, 
604, 608, 642, 660. 

Reykir í Túngusveit, 377. 
— í Ölfusi, 240, 250, 294, 399, 642. 

Reykjadalur, 112, 377, 633, 706. 

Reykjanes, 692. 

Reykjarfjöröur, 688, 689. 

Reykjaströnd, 682. 

Reykjavík, 287. 

Reyninesstaður, sjá Reynistaðar 

klaustur. 
Reynir, 401, 410, 632. 
Reynistaðar klaustur, 252, 357, 363, 

365,367,375,384,385,387, 392, 

4Q0, 104, 406, 408, 663,701, 706. 
Reynivellir, 645. 
Rif, 251, 601. 
Rípur, 692. 
Róðugrund, 436. 
Róiskclda, 361, 704. 
Róm, 3, 12, 39, 51, 57, 77, 92, 99, 

122, 322, 333, 447. 
Rostock, 694. 
Runastaður, sjá Hruni. 
Rivni, sjá Hruni. 



EEGISTUR 



801 



Sámstaðir, 390. 

Sandar í Dýrafirði, 380, 420, 611. 

Sandey, 51. 

Sandgerði, 623. 

Sandhólaferja, 375. 

Sauðafell, 254, 283, 322, 334, 346 
—351, 408, 446, 447, 460, 461, 
472-474, 477, 501, 578, 619. 

Sauðanes, 611, 671. 

Sauðholt, 402. 

Sauðlauksdalur, 379, 397, 609. 
Saurbæjarfjara, 277. 
Saurbæjarþíng, 648. 
Saurbær í Dölum, 286, 290—292. 

— í Eyjafirði, 372, 391, 647, 669. 

— á Hvalfjaröarströnd, 252, 341, 
604-606, 632, 636, 642, 650, 
672, 678, 688. 

Saxland, 151. 

Seila, 367, 434, 437, 690, 703, 706. 
Selá, 605. 

Selárdalur, 250, 300, 342, 343, 368, 
378, 380, 387, 412, 609, 619, 
635, 636, 648, 669. 

Seleyri, 107. 

Seljaland, 626. 

Seljanes, 436. 

Selland, 371. 

Seltjarnarnes, 355. 

Setberg, 252, 384, 624, 645, 666. 

Síða, 270, 296, 599. 

Siglunes, 276, 354. 

Sigluvík, 674. 

Signvjarstaðir, 473. 

Silfrastaðir, 376, 621, 708. 

Sjáfarborg, 363, 377, 382, 663, 701. 

Skagafjaröar-sýsla, 366, 367, 464, 
468, 705. 

Skagafjörður, 32, 73, 106, 109, 112, 
132, 141, 147, 257, 285, 290, 
384, 385, 396, 397, 576, 634, 

Skálanes, 276. 

Skálholt, 5, 23, 30, 89, 223, 237-239, 



242-245, 249-257, 259, 265 
-276, 280, 297, 298, 303, 305, 
306, 319, 321, 323, 325, 327 
— 329, 331, 333, 335, 337, 341, 
342, 346-348, 352, 354, 355, 
358, 361, 362, 364 — 367, 309, 
370, 372, 388, 405, 408, 410, 
414, 420, 430, 435, 436, 448, 
449, 451—453, 459, 462, 463, 
471—473, 478, 487, 495, 496, 
504, 506, 574, 576, 577, 579, 
595, 597, 599, 600, 603-605, 
607, 610, 617, 619, 620, 629, 
631, 633-639, 641, 642, 645 
-647, 650, 652,655,657, 659 
-664,666-670, 673, 675-678, 
685, 686, 690, 694, 706-708. 

Skammbeinstaðir, 661, 677. 

Skandcrbörg, 692. 

Skaptafells-sýsla, 413. 

Skarð á Landi, 652. 

— í Lángadal, 374, 686. 

— í Leirársveit, 678. 

— á Skarðströnd, 253, 298, 343, 
361, 372, 402, 574, 610, 663, 664. 

Skaröshamrar, 635. 

Skarðsströnd, 286, 290, 291, 300, 

301, 607, 611. 
Skarðsþíng, 611, 648. 
Skarfanes, 296. 
Skeið, 634. 
Skildínganes, 652. 
Skógar, 296, 650. 
Skógarströnd, 346. 
Skotland, 49. 
Skrauthólar, 643. 

Skriða í Hörgárdal, 384, 408, 412, 

' . ^Mri ^Mmp 0-, 

— í Reykjadal, 392. 
Skriðnafell, 602. 

Skriðu klaustur, 385, 386, 402, 704, 
!jf 705. , \%<->ti>>T C -1" 
Skúfstaöir, 319, 329. 
Skúmstaðaþíng, 648. 



802 



BEGLSTUK. 



Skúmstaðir, 293, 391, 634, 652, 653. 
Skútustaðir, 297, 362, 702, 704, 708. 
Skörð, 624. 
Sleggjulækur, 378. 
Smjördalir, 662. 
SnjaUehöfði, 294. 

Snóksdalur, 253, 258, 259, 291, 323, 
333—335, 346-348, 351, 377, 
447, 448, 451, 458, 472, 474, 
477, 577-579, 602, 606, 620, 
623, 624, 645, 686. 

Snorrastaðir í Kolbeinst. hrepp,252. 
— í Laugardal, 293, 303. 

Snæfellsjökull, 473. 

Snæfellsnes, 378. 

Snæfellsnes-sýsla, 622. 

Snæfjöll, 381, 611, 614. 

Sogn, 130, 416. 

Sóknadalur, 130. 

Sólheimar í Blönduhlíð, 387. 

Sór klaustur, 274. 

Spanien, 363, 601, 701. 

Spóastaðir, 060. 

Staðarbakki, 685, 687, 688, 690. 

Staðarfell, 284, 702. 

Staðarhóll, 139, 226, 277, 278, 283, 
287, 343, 344, 359, 360, 365, 
368, 373, 377, 405-407, 454, 
613-615. 

Staðarholt, 345. 

Staðarhraun, 282, 283, 603, 605, 
622, 625, 646. 

Staðarstaður, 250-252, 257, 258, 
297, 344, 345, 362, 369, 370, 
377, 381, 575, 619, 620, 622, 665. 

Staðarsveit, 600, 613. 

Staður í Aðalvík, 369, 410. 

— í Grindavík, 623, 651. 

— í Grunnavík, 363, 380, 600, 
603, 604, 612, 669. 

— í Hrútafirði, 285, 690. 

— í Kinn, 658. 

— á Reykjanesi, 281, 287, 370, 
615, 669, 676. 



Staður í Steingrímsfirði, 285, 363, 370, 
380, 648, 667. 

— í Súgandafirði, 284. 

— á Olduhrygg, sjá Staðarstaður. 
Stafafell, 261, 606, 616, 627, 642. 
Stafholt, 281, 342, 348, 354, 402, 

599, 604, 636, 642, 661, 664, 

665, 674. 
Stakkadalur, 276. 
Stakkhamarsfitjar, 344. 
Stapi, sjá Arnarstapi. 
Straumur, 257, 343, 445. 
Staur, 49. 
Steiná, 373. 

Steingrímsfjörður, 77, 79, 89, 139, 

290, 292. 
Steinnes, 431, 433. 
Stokkar, 301. 

Stokkseyri, 365, 373, 394, 632, 650. 
Stóraborg, 622. 
Stóraholt í Saurbæ, 613. 
Stóriás, 287. 

Stóridalur, 382, 389, 405, 412, 639, 

644, 697. 
Stórihóll, 361, 364, 371, 393, 701, 702. 
Stórihólmur í Garði, 634. 
Stóriskógur, 288, 627, 635, 667. 
Stórólfshvoll, 297, 401, 414, 641, 

647, 702. 
Stóruvellir, 402. 

Stranda-sýsla, 285, 363, 401, 648, 702. 
Strandir, 290. 
Strönd, 394, 636. 
Stöð, 671. 
Súðavík, 702. 
Suðureyjar, 49—51. 
Suðureyri í Tálknafirði, 615, 708. 
Suðurnes, 301, 381, 397, 707. 
Suðurreykir, 294, 303, 626. 
Súgandafjörður, 611, 669. 
Súlholt, 675. 
Sundhylur, 590. 
Svalbarð, 383, 391, 443. 
— í þistilfirði, 700. 



REGISTUR 



803 



Svarfaðardalur, 388, 657. 
Svarfhóll, 609, 625, 632, 666. 
Svartá, 371. 
Svefneyjar, 621. 
Sveinstaöir, 430—434. 
Svíaríki, 377. 
Svínabú, 703. 
Svínahóll, 288. 
Syðstagrund, 376. 

Sæból á íngjaldssandi, 369, 616. 
Sælíngsdalstúnga, 286,387, 410, 708. 
Sælíngsdalur, 287, 379, 380, 410, 670. 
Sæmundarhlíð, 415. 
Sævarland, 689. 
Söðlahóll, 246, 271. 
Sögundarfjörður, sjá Súgandafjörður, 
Sölvatúnga, 377, 383. 
Sölvatúnguvað, 370. 

Taigi, 130. 

Tálknafjörður, 276, 301, 673. 
Tannastaðir, 293. 
Teigs ])íng, 648. 

Teigur, 303, 393, 394, 641, 668, 669. 
Tharaskonum, 27. 
Tílshóll, 241. 

Tindar í Geiradal, 289, 290. 
Tjaldanes, 344. 
Tjaldanesósar, 379. 

Tjarnir, 286. 

Tjörn á Vatnsnesi, 706. 

Torfastaðir, 245, 270, 294, 673, 707. 

Trésey, 277. 

Trevírisborg, 151. 

Tripolia, 4. 

Trója, 418. 

Túnga, 275. 

— í Staðarsveit, 252. 

— í Steingrímsfirði, 648. 

— í Tálknafirði, 610, 611. 

— á Tjörnesi, 395, 396. 

— í Öxarfirði, 640. 
Túngu á, 349. 
Turs, 27. 



Tvídregra, 659. 
Tyrkiríi, 371, 608. 

t 

Ulfljótsvatn, 631. 
Undirfell, 709. 

Ungarien, 371. 

Urðir í Svarfaðardal, 706. 

Úthlíð, 342, 662. 

Útskálar, 340, 382, 687. 

Útverk, 658. 

Vaðla-sýsla, sjá Kyjafjarðar-sýsla. 
Valadaliir, 401. 

Valbjarnarvellir, 108, 109. 

Vallanes, 369, 605, 672. 

Vallholt ytra, 436. 

Valþjófstaður, 296, 340, 376. 

Vangi, 129. 

Vangskógur, 129. 

Varmilækur, 605, 624, 619. 

Vatn, 436. 

Vatnabúðir, 606, 645. 

Vatneyri, 299, 300, 304, 362, 612, 

Vatnsdalur, 301, 647, 709. 
Vatnsendi, 642. 

Vatnsfjörður, 238, 287, 297, 343, 
362, 368, 369, 372, 400, 408, 
420, 573, 592, 596, 665, 669 
702, 704, 706. 

Vatnshlíð, 435. 

Vatnsleysa, 246. 

Vatnsnes, 285, 489, 701. 

Vatnsskarð, 435. 

Vellir, 363. 

— í Hvolhrepp, 641. 

— í Svarfaðardal, 392, 658, 706. 
Vestfirðir, 77, 82, 89, 107, 108, 170 

—172, 181, 274, 277, 278, 292, 
302, 378, 396, 397, 400, 614, 708. 
Vestliðaeyri, 346. 

Vestmannaeyjar, 49, 179, 238, 253, 
269, 293, 294, 303, 306, 371, 
386, 608, 635, 652, 674. 



804 



KKGISTUR 



Vesturhópsliólar, 384, 410, 445. 
Viðey, 104, 237, 238, 240-242, 245, 

24G, 265, 269, 270, 572, 577, 

578, 593, 636. 
Viðeyjarsel, 273. 
Víðidalsá, 280, 689. 
Víðidalstúnga, 363, 406, 407, 686, 

689, 690, 701. 
Víðimýri, 363, 416, 663, 700. 
Víðirnes, 318, 327, 569. . 
Víðiveflir, 375, 435. 
Viðvík, 688. 
Vigur, 400. 
Vík, sjá Grindavík. 

— í Hrútafirði, 285. 

— í Mýrdal, 635, 669. 

— á Svalbarðströnd, 393, 413. 
Víkurpartur, 435. 

Villíngaholt, 296, 384, 387, 661, 675, 

Vindárdalur, 319, 329, 576. 
Vínverjadalur, 32. 
Vogar á Vatnsleysuströnd, 634. 
Vogshús, 394, 650. 
Vomúlastaðir, 653, 664. 
Vötn, sjá Heraðsvötn. 

YtrafelJ, 286. 

Ytrihólrnur, 280, 437, 438, 662. 

f)íngeyjar-sýsla, 399, 414, 443, 702, 
708. 

þíngeýra klaustur, 30, 31, 45, 77, 
362, 363, 365, 366, 373, 406, 
407, 433, 623, 624, 688, 689, 
700, 702. 

þíngnes, 295, 348. 

þíngvellir, 242, 299, 382, 472, 608, 
G31, 632, 646,661,671,676, 685. 



|)órðarfell, 239. 
þorkötlustaðir, 633. 
þorlákshöfn, 367, 398, 676. 
þorlákssæti, 353. 
þorleifstaðir, 376, 383. 
þorljótstaðir, 435. 
þórnesþíng, 621. 
þóroddstaðir, í Hrútafirði, 285. 
þrándheimur, 51, 119, 129, 238, 242. 
|>úfa í Miklaholtshrepp, 673. 
þverá, 319, 329. 

— í Laxárdal, 396. 

— í Öxnadal, 662, 678. 
þverfirðir, 397. 

þykkvabæjar klaustur, 270, 394, 651. 

þykkvaskógur, 431. 

þýzkaland, 122, 252, 371, 386, 427, 

444. £tá v H 
þæfusteinn, 622, 645, 646, 692. 

Æðisker, 279. 
Æsistaðir, 364, 701. 

Ogur, 251, 364, 400, 420, 623, 674, 
688, 701, 702. 

Ögurþíng, 648, 669. 

Ölfus, 241, 298, 342, 642. 

Ölfusá, 367, 620, 665. 

Ölversholt, 599, 652, 676. 

Ölves, sjá Ölfus. 

Öndverðarnes, 252, 366, 399, 640, 

650, 665, 666. 
Önundarholt, 651. 
Örlygstaðir, 147, 185, 355. 
Öskholt, 282, 605, 633. 
Öxará, 696. 
Öxnakelda, 620, 622. 





* 



n 



3^ 



Ll 



i 



V 



1 



■ 



4 



We 



S 2 



v 



p 



t J. 



éc 



k> 1 



V 



■4* 



i 



>*4 



m 



3P. 



V f 



-5 



*fc" 



•t 



-1 . 4 





t 




f ' 






Sfi 





■ 





z 








**** 





»• 



l/ 







V 



:k?v 





■ 






4. 








** 



>* 









m 

















m 



s i 








a£öf* 




> 




4^ >>' 



.♦v 






p ■*? . 




K 



r 






•t - 






VH i 



V 




5£ 









'W 





Lbs - ísiandssafn 






msm 




f 



í 



